DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



ISLENZKT FORNBRÉFASAFN, 

SEM HEFIR INNl AB HAIDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAR SKRÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 

ÖEFIÐ ÚT AF 

HINU (SLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI. 

FIMMTÁNDA BINDI 

1567—1570 (ag síðar) 



REYKJAVÍZ. 



FÉLAGSPRENTSMIÐJTJ H.F 

1947—50 



Hér, með þessu 15. bindi Fornbréfasafnsins, yerZa timamói 
i bessu ritverki. Hér er komið að Alþingisbókum íslands, sem 
dr, Jón þjóðskjalavörðr Þorke.lsson sá um i fystu. Birti hann 
þar ýmis rit, sem nauðsynleg voru til skilnings þar, og mun þvi 
einsætt, að Fornbréfasafninu verði haldið áfram, enda virðist 
ekkert þvi til fyrirstöðu, til 1650—60 eða svo. Skjölin í síðustu 
bindunum hvíla óg mjög á starfi J. Þ. Ég hefi þó auðvitað borið 
þau öll saman við frumritin og lagfært þar er ég hefi séð þörf 
á og vitanlega bætt inn i skjölum, er ekki voru upptekin áður. 
Um tvö söfn (Hamborgar og Brima) er þess að geta, að þar hefi 
eg litið yfir skrá, sem Guðbrandur prófessor Jónsson hafði 
gert yfir skjöl i þýzkum söfnum og gefið Landsbókasafni. Eru 
þau fá, ómerk og auðfundin i registri (sjá Brima og Hamborg). 
Forstöðumenn safnanna létu á minn kostnað aðstoðarmann 
skrifa þau upp sum, eða senda mér myndir af þeim. Þó að eg 
hœtti nú þessu starfi. ætti það ekki að falla niður; eg var 
beðinn þess i öndverðu, en sóktist ekki eftir þvi; nu er sjón 
dofnar heldur og rithönd laknar, þykir mér betra af að láta. 

Þess skal getið, að nú þegar er komin út bréfabók Guð- 
brands byskups, og til er nálega allt framhald i annað bindi. 
Það eru minnisgreinir og reikningabók ásamt töluverðu af 
bréfum sama byskups. Það er varðveitt i Þjóðskjalasafni, ósam- 
borið raunar, en það skiptir engu, því að þar er frumritið. 
Máldagabók Guðbrands byskups er þar einnig í frumriti, og 
er vissara að birta hana með; hún er örstutt. 

Um 1920—30 voru skrifuð Apogr. AM., árin 1570—80 af dr. 
Jóni Þorkelssyni, en það sem eftir var að ráðsmennsku dr. Hann- 
esar Þorsteinssonar. Ósamborið er það. Þá þarf að gæta þess, 
hvað til er þar i frumriti i AM. og enn fremur i Lbs., einkum i 
Bps. Hol. og Bps. Skalh. og annarstaðar þar og i öðrum lönd- 
um. Erfíðlega mun veita við lénsreikninga íslands. Miklar 
bækur er ekki að ræða um fyr en 1650, bréfabækur Brynjólfs 
byskups Sveinssonar. Um mörg ár hafa Danir látið frá sér ágrip 
af Kancelliets Brevb0ger, nijög skýrt og vandað rit. Ætti að 
naigja ágrip þaðan af því, sem Islendinga varðar, enda tæplega 
frumrit til þaðan. 

Páll Eggert Ólason. 



j 




Efní. 



1. 1567, 1. júli. Gísli byskup Jónsson kvittai^ Jón Mar- 
teinsson um tiundir og reikningsskap Kolbeins- 

staðakirkju 1 

2. 1567, 14. júlí. Sættargerð Torfa Sigfússonar og Guð- 
mundac Helgasonar 1-2 

3. 1567, 4. ágúst. Jóhann Brokes skrifar Pétri Gchse 
fyrir ekkju Tinapells um stuðning við konung til 
siglingar á Arnarfjörð, Tálknafjörð og Patreksfjörð 2 

4. 1567, 9. ágúst. Vitnisburðr Þórðar Guðmundssonar, 
siðar lögmanns, um hegðan Henriks Gerkens 3 

5. 1567, 20. ágúst. Vitnisburður um landeign Bakka á 
Tjörnesi 3-4 

6. 1567, 21. ágúst. Eirikr sýslumaðr Árnason segist 
hafa leyft þýzkum kaupmönnum nokkurum verzlun, ' - 
enda hafi þeir haft til þess leyfi Pétrs riddara Hvit- 
felds 4 

7. 1567, 31. ágúst. Jarðaskiptabréf 4-6 

8. 1567, 5. sept. Sirá Sigurðr Jónsson endrnýjar gjöf 

sina til Magnúsar Björnssonar 6-7 

9. 1567, 9. sept. Konungur veitir ekkju Tinappels leyfi 

til siglingar á Arnarfjörð 7-8 

10. 1567, 15. sept. Afhendingarbréf fyrir Rúgsstöðum og 
Bringu 8-9 

11. 1567, 18. sept. Dómr um gjÖf Steinunnar Sigvats- 
dóttur á jarðarpörtum 9-10 

12. 1567, 22. sept. Islandsfarar i Brimum beiðast milli- 
göngu við konung um hafnir i Kumbaravogi og 
Búðum 10-13 

13. 1567, 26. sept, Erindisbréf Zernemanns á konungs- 

, fund frá borgarráði i Brimum i sama skyni 13-18 

14. 1567, 27. sept. Bjarni Björnsson kvittar Magnús 
bróður sinn, af öllu tilkalli frá sér 18-19 

15. 1567, 27. sept. Kaupbréf fyrir Rauðanesi 19-20 

16. 1567, 29. sept. Kaupbréf fyrir Kalastöðum 20-2 

17. 1567, 30. sept. Vitnisburðr um landeign Bakka á 
Tjörnesi 22-3 



18. 1567, 30. sept. Dr. Jóakim Hinch skrifar konuugi 
um siglingaleyfi Brimamanna á Kumbaravog og 
Búðir 23 

19. 1567, fyrir 2. okt. Brot úr bréfi Ólafs byskups Hjalta- 
sonar, og varðar þa<5 sira Gisla (Sigurðsson?) .... 23 

20. 1567, 2. okt. Ólafr byskup Hjaltason veitir sira Böðv- 

ari Jónssyni Myrká 24 

21. 1567, 3. okt. Tylftardómr um kirknafé, varðveizlu 
þeirra og sókn i Árnesþingi 24-7 

22. 1567, 3. okt. Gerningr um próventu Agnesar Jóns- 
dóttur 27-8 

23. 1567, 5. okt. Afhendingarbréf fyrir Eyrarlandi .... 28-9 

24. 1567, 21. okt. Sira Böðvar Eyjólfsson og Páll, sonr 
hans, gefa upp kauptilkall til Kalastaða 29-30 

25. 1567, 22. okt. Jarðarskiptabréf á hálfum Holtastöð- 

um og Ósi stóra i Miðfirði með 20 liund. milligjöf . . 30-2 

26. 1567, 22. okt. Geirmundr Jónsson tekr við Neista- 
stöðum i Flóa og 4 hundr. i friðum peningum i föð- 
urarf og móður 32-3 

27. 1567, 28. október. Jarðaskiptabréf, og eru tilgreindir 
jarðarpartar 33-5 

28. 1567, 31. október. Konungr veitir Jóhanni Human i 
Brimum siglingaleyfi á Búðir 35-6 

29. 1567, 31. október. Konungr veitir Jóhanni Muster- 
mann i Brimum siglingaleyfi á Kumbaravog 36-7 

30. 1567, 5. nóvember. Steinunn Jónsdóttir ánýjar löggjaf- 
ir sinar til barna sinna, er eigi voru arfleidd, Árna, 
Bjarna, Teits og Halldóru 37-8 

31. 1567, 14. nóvember. Jörðin MeyjarhóU dæmd sira 
Sigurði Jónssy ni til eignar 38-41 

32. 1567, 20. nóvember. Jarðaskiptabréf 41-3 

33. 1567, 23. nóvember. Vitnisburðr um lóðarfiska til 
Staðar i Kinn af skipum, er gengu úr Náttfaravikum 43 

34. 1567. Vitnisburðr um gjafir Solveigar Björnsdóttur til 
Kristinar, dóttur sinnar 44 

35. 1567. Dómságrip um tvöfaldan rétt leikmanns fyrir 

að vera sleginn af presti 44-5 

36. 1567. Dómr um sekt Jóns bónda Gislasonar fyrir að 

hafa haldið mann, sem hlaupið hafði frá konu sinni 45-6 

37. 1567. Skipan byskupa um bænadaga 46 

38. 1567. Vitnisburðr um þjónustulaun Jóns eldra Grims- 
sonar frá Eggert lögmanni Hannessyni 46 

. 39. 1567. Vitnisburðr um hjónaband Eiríks Böðvarsson- 

ar og Guðrúnar Þórðardóttur 46-7 

40. 1567. Fplltrúar Kristófers Voeglers mótmœla við 



Hamborgarmenn siglingu skips erfingja Tinappels 
á hafnir þær, er konungr hafi fengið þeim 47-9 

41. 1567. Reikningr kvikfjár, afla og afgjalda Skálholts- 

stóls 49-55 

42. 1567. Steinunn Jónsdóttir ánýjar og greinir löggjafir 
sinar til barna sinna, þeirra er eigi voru arfleidd, 
Árna, Bjarna, Teits og Halldóru 55-7 

43. 1567. Vitnisburðr um áreið á landamerki Kalastaða 

og Miðfells eystra 57-8 

44. 1567. Skipan Henriks Krags um refsing fyrir að halda 

ekki bænadaga eftir skipan 58 

45. 1567. Prestaeiðr 58-9 

46. 1567. Vitnisburðr um upplestr ættleiðingarbréfs Jóns 
Björnssonar á þingi 59 

47. 1568, 4. og 5. janúar. Búf járreikningr að Hólum . . 59-60 

48. 1568, 15. janúar. Vitnisburðr um kvittun konungs til 
handa Jóni Sigmundssyni 60-1 

49. 1568, 15. janúar. Vitnisburðr um sama efni 61-2 

50. 1568, 15. janúar. Afhending Hafrsár 62 

51. 1568, 21, janúar. Vitnisburðr um sonu Solveigar 
Björnsdóttur og Jóns Þorlákssonar og um skyld- 

semi Magnúsar Jónssonar við þá 62*3 

52. 1568, 31. janúar. Brimaráð skrifar konungi og vitnar i 
lýsing Eiriks sýslumanns Árnasonar imi verzlun 
kaupmanna i Brimum 63 

53. 1568, 8. febrúar. Vitnisburðr borgmeistara og ráð- 
manns Hamborgar um Henrik Gerkens 64-5 

54. 1568, 6. mars. Sættargerð Konráðssona, BJörns og 
Jóns, við Eggert lögmann Hannesson um sakferli 
fÖðurbróður þeirra, sira Filippusar Jónssonar, og 

lúka þeir Hvallátrum og Keflavik upp i það 65-9 

55. 1568, 7. mars. Eggert lögmaðr Hannesson kvittar þá 
Konráðssonu, Björn og Jón, um fégjald samkvæmt 
sættargerð þeirra 69-71 

56. 1568, 15. mars. Vitnisburðr um slefnu Jóns Björns- 
sonar til móðurföður síns, Jóns Magnússonar, til 
skila fé sinu og systkina sinna, er Jón hafði imiboð 

yfir 71 

57. 1568, 18. mars. Magnús Jónsson kvittar nokkura menn 

af löglegri töku á amboðum nokkurum i Smiðjuvik 71-3 

58. 1568, 21. mars. Konungr tjáir nafngreindum mönnum, 
að hann ætlist til þess, að Knútr Mogensen verði fó- 

geti á Islandi 73 

59. 1568, 23. mars. Konungr ritar Pétri Oxe að styðja 
Hans Nielsen til Islandsferðar i þvi, sem hann 

þarf með 74 



vm 



EFNI 



60. 1568, 24. mars. Konungr ritar nafngreindum mönnum 
og ánýjar vilja sinn um það, a?5 Knútr Mogensen taki 
hirðstjórn á Islandi, því aÖ sá dugi ekki til þess, sem 

- nú sé (þ. e. Henrik Krag) 74-5 

61. 1568, 24. mars. Vitnisburðr \un landamerki Bakka 

á Tjörnesi 75-6 

62. 1568, 27, mars. Vitnisburðr um umboðshald Jóns 
Magnssonar á erfðahluta barna sira Bjarnar Jóns- 
sonar 76-7 

63. 1568, 8. apríl. Staðfesting á kaupbréfi fyrir Eiðum , . 77-8 

64. 1568, 8. april. Lögraannsbréf Orms Sturlusonar norð- 

an og vestan á íslandi 78-9 

65. 1568, 10. april. Vitnisburðr um sama efni sem nr. 62 79-80 

66. 1568, 14. april. Vitnisburðr um skjöl, er varða mál 
Teits lögmanns Þorleifssonar og greiðslu nokkura 

úr arfi eftir hann 80-2 

67. 1568, 18. april. Konungr ritar Jóhanni Friis um við- 
búnað Hans Nielsen til íslandsferðar 82-3 

68. 1568, 19. april. Vitnisburðr um sonu Solveigar Björns- 
dóttur og Jóns Þorlákssonar og um að Magnús var 

sonr Jóns yngra Þorlákssonar 83-4 

69. 1568, 25. apríl. Vitnisburðr lun eignir sira Bjarnar 
Jónssonar 1550-1 84-5 

70. 1568, 26. april. Héraðsdómr dæmir Sigurði Jónssyni 
að greiða Jóni Björnssyni og systkinum hans part 

sinn af þvi fé, sem Jón Magnússon var þeim skuldugr 85-8 

71. 1568, 27. april. Jarðaskiptabréf á Hrólfsvöllum i Fljót- 

um og Bárðartjörn i Höfðahverfi 88-9 

72. 1568, 27. april. Verndarbréf konungs til handa Ormi 
Sturlusyni 89-90 

73. 1568, 30, april. Konungr ritar Henrik Krag um vörzlu 
liafna á íslandi vegna enskra vikinga 90 

74. 1568, 4. niai. Sjöttardómr, kvaddr af Árna Gislasyni, 
ógildir kvittan Magnúsar Jónssonar og dæmir kon- 
ungi sök á aðtektum þeirra manna i Smiðjuvik, er 
Magnús hafði kvittað 91-5 

75. 1568, 4. mai. Jarðaskiptabréf 95-7 

76. 1568, 14. raai. Kauploforð fyrir háifu Laugabóli i ísa- 

firði 97 

77. 1568, 14. mai. Vidimus 97-8 

78. 1568, 14. mai. Dómr um fátækan dreng, sem úti varð 99-100 

79. 1568, 14, mai. Transskript sjö bréfa um jaðamál Þor- 

leifs lögmanns Pálssonar 100-1 



80. 1568, 14. maí. Afhending Kálfholts, þá er sira Jón 

Jónsson tók við, en sira Simon Jónsson afhenti . . 101-2 



EFNI 



IX 



81. 1568, 2U. eða 21. maí. Kauploforð fyrir Laugalandi i 
ísafirði 102-3 

82. 1568, 21. mai. VitnisburÖr sama efnis sem nr. 68 . . 103-4 

83. (mispr. 23). 15C8, 28. raai. Lýsing lögmála i Lauga- 

ból og Laugaland 104-5 

84. 1568, 29. maí. Samþykki Odds Helgasonar á samningi 
móður hans við Andrés Arason um peninga þá, er 
faðir hans hafði gefið honum 106 

85. 1568. 31. mai og 1. júni. Kaupbréf fyrir Skarði i Bjarn- 
arfirði 106-7 

86. 1568, i fardögum. Sira Bjarni Gislason lætr af 
prestskap i Haff jarðarey 107-8 

87. 1568, i fardögum. Afhending Staðar i Steingrimsfirði 108 

88. 1568, i fardögum. Afhending Húsafells, þegar Grimr 
Jónsson tók við, eftir lýsingu Jóns Grimssonar .... 108-9 

89. 1568, i fardögum. Afhending Setbergs 109 

90. 1568, 4. júní. Vitnisburðr líolbeins Jónssonar, að hann 
hafi eigi heyrt né vitað Jón Björnsson Iiafa kvittað 

Jón Magnússon um umboð fjár sins og systkina sinna 109-10 

91. 1568, 5. júni, Síra Jón Þorleifsson vitnar að hann 
hafi lesið skjal, um að kirkjan í Alviðru ætti Skaga 

i Dýrafirði 110-11 

92. 1568, 10. júní. Konungr ritar Hans Nielsen að ferma 
tvö skip með brennistcini og lýsi norðanlands á ís- 
landi 111-12 

93. 1568, 1. júli. Lýsing lögmála í Laugaból og Laugaland 112-13 

94. 1568, 2. júlí. Fyrirmenn landsins biðja konung af al- 
þingi lifsgriða handa Jóni Fúsasyni og Kristínu 
Gísladóttur móðursystur hans, er gerzt höfðu sek 

um barneign 113-14 

95. 1568, 2. júli. Gisli byskup Jónsson fær Hvanneyrar- 
kirkju átölulaust af sér og formönnum dómkirkjunn- 
ar þá veiði i Grúnsá, sem innsigluð vitnisburðarbréf 
greina , 115 

96. 1568, 2. júlí. Hehrik Krag staðfestir bréf Páls Stígs- 
sonar, dags. 2. júli 1563 um framfæri uppgefinna 
presta 115-16 

97. 1568, 2. júli. Skipan byskups um að halda veiði i 
Grímsá undir Hvanneyrarkirkju 116 

98. 1568, 6. júli. Kaupbréf fyrir Leifsstöðum i Öxarfirði 116-18 

99. 1568, 13. júlí. Vidisse 118 

100. 1568, 13. júlí. Vitnisburðr um kvittunarbréf Jóns Sig- 
mundssonar 118-19 

101. 1568, um sumarið. Vitnisburðr um eign Jóns Jóns- 
sonar i garð föður sins, Jóns Þorgilssonar murta . . 119-20 



X 



EFNI 



102. 1568, 16. júli. Síra Þorleifr Björnsson kvittar Pál 
Jónsson um andvirði Reykhóla 120-2 

103. 1568, 16. júli. Transskriptarbréf 122 

104. 1568, 19. júli. Konungr afbiðr Stefán Löjtz i fyrir- 
hugaðri sendisveit frá Póllandskonungi til sin, enda 

óski hann ekkert við hann að eiga 122-3 

105. 1568, 24. júli. Vidisse eða transscriptum 123 

106. 1568, 31. júli. Gisli byskup Jónsson kvittar Svein 
Bjarnarson um reikningsskap Iiálfkirkju i JÖrfa i 
Haukadal 124 

107. 1568. 9. ágúst. Kaupbréf fyrir Syðra Vatni 1 Skagafirði 124-5 

108. 1568, 9. ágúst. Tylftardómr dæmir Þorbjörgu Þor- 
leifsdóttur einkaerfingja föður sins 125-30 

109. 1568, 13. ágúst. Gisli byskup Jónsson kvittar Eggert 
lögmann Hannesson um reikningsskap Bæjarkirkju 

um 22 ár 131 

110. 1568, 17. ágúst. Tylftardómr og lögmannsúrskurðr 
dæma gilt kaup Páls Jónssonar á Reykhóhim 131-2 

111. 1568, 17. ágúst. Ormr lögmaðr Sturluson úrskurðar 
Meyjarhól eign sira Sigurðar Jónssonar 133-4 

112. 1568, 17. ágúst. Lögmannsúrskurður um skiptabréf 

sira Lopts Pétrssonar 134-5 

113. 1568, 20. ágúst. Magnús Björnsson lýsir Reykjareit 
ævinlega eign Reykja i Tungusveit 136 

114. 1568, 25. ágúst. Ormr lögmaðr Sturluson úrskurðar 
liálft Svignaskarð og hálft Sigmundarnes rétta eign 
Henriks Gerkens 137-8 

115. 1568, 27. ágúst. Gisli byskup Jónsson kvittar sira 
Magnús Eyjólfsson um reikningsskap Hagakirkju . . 139-43 

116. 1568, 28. ágúst. Ormr lögmaðr Sturluson úrskurðar 
Reykhóla rétta eign Páls Jónssonar 143-4 

117. 1568, 1. sept. Afhending smjörs á Þingeyrum i hendr 
Árna Gíslasyni fyrir smjör, er hann hafði fengið 

Páli Stígssyni 144-5 

118. 1568, 5. eða 9. sept. Kvittun andvirðis hálfs Kaup- 

angs i líaupangssveit 145-& 

119. 1568, 6. sept. Ormr Sturluson úrskurðar gildan Vall- 
holtsdóm 8. mai 1558 og Einari Oddssyni þar með 20 
hundr. i Vallholti ytra 146-7 

120. 1568, 9. sept. Jörðin Bæir fengin Jóni Grimssyni af 
föður hans og tiltekið lausafé til hjúskapar við Hildi 
Magnúsdóttur 147-8 

121. 1568, 13. sept. Vitnisburðr um lestr konungsbréfs um 
skirgetning barna Þorleifs Grimssonar og Solveigar 
Hallsdóttur 148-9 

122. 1568, 14. sept. Vitnisburðr um sama efni 149 



123. 1568, 14. sept. Hannes Björnsson og Guðrún Ólafs- 
dóttir samþykkja alla þá skipan, sem Steinunn Jóns- 
dóttir hafði gert á eignum sinum, i arfleiðslu og lög- 
gjöfum 149-51 

124. 1568, 25, sept. Héraðsdómr dæmir gilt kaup þeirra 
Vigfúsar Þorsteinssonar og Margrétar Þorvarðsdótt- 

ur um Eiða 151-2 

125. 1568, 30. sept. Sjöttardómr, kvaddr af Páli lögmanni 
Vigfússyni dæmir undir álit alþingis vanrækslu 
Eiriks sýslumanns Árnasonar um þingreið úr sýslu 
sinni 153-5 

126. 1568, 2. okt. Jarðaskiptabréf 155-7 

127. 1568, eftir 2. okt. Brot úr kaupbréfi fyrir hálfum 
Halldórsstöðum i Laxárdal 157-8 

128. 1568, 20. nóv. Uppgjöf á tilkalli til hálfra Skjaldólfs- 
staða 158-9 

129. 1568, 21. nóv. Kaupmálabréf Bjarna Sturlusonar og 
Ingibjargar Pálsdóttur 159-60 

130. 1568, 26. nóv. Jarðaskiptabréf 160-2 

131. 1568, 27. nóv. Vitnisburðr um landamerki Úteyjar 162-3 

132. 1568, 28. nóv. Konungr ritar Pétri Oxe um skulda- 
skiptí sin við Alexander Gielisch 163-4 

133. 1568, 2. dec. Kaupbréf fyrir Æsustöðum í Eyjafirði 164-6 

134. 1568, 4. dec. Lýsing Þorláks Einarssonar á jarða- 
skiptum þeirra Eggerts Hannessonar 166-7 

135. 1568, 5. dec. Kaupbréf fyrir Hafralæk 168-9 

136. 1568, 5. dec. Jarðaskiptabréf, og er 25 hundr. í Trost- 
ansfirði skipt við Skriðnafell með milligjöf 169-70 

137. 1568, 5. dec. Ormr Erlingsson kvittar Eggert lög- 
mann Hannesson fyrir milligjöf þeirra jarða, er 
getur i næsta bréfi á undan 170 

138. 1568, 11. dec. Kaupbréf fyrir Syðri Þverá í Vestr- 

hópi 171-2 

139. 1568, 17, dec. Jarðaskiptabréf á Núpi i Haukadal fyr- 

ir hálfa Norðtungu : Þverárhlíð 172-4 

140. 1568, 26. dec. Kaupbréf fyrir Jökulkeldu 174-5 

141. 1568, 30. dec. Kaupbréf fyrir 4 hundr. i Látrum i 
Aðalvik 175-7 

142. 1568. Guðrún Þorleifsdóttir veitir manni sínum, sira 
Magnúsi Magnússyni, umboð til þess að selja nokk- 

urar jarðir sinar, er bréfið getr 177-8 

143. 1568. Vitnisburður um loforð um jarðaskipti 178-9 

144. 1568. Dórar um kýrverð . . . 180 

145. 1568. Dómr um bátsverð og dómsupphaf 180 

145b.l568. Landamerki Snældubeinsstaða 180-1 



XII 



EFNI 



146. 1568. Dómr um stóryrði Ólafs Einarssonar og Ein- 

ars Oddssonar 181-2 

147. 1568. Reikningr kvikfjár, afla og afgjalda Skálholts- 

stóls 182-7 

148. 1569, 8. jan. Ólafr Oddsson fær Einari bónda Eyj- 
ólfssyni umboð erfðaeignar sinnar 187-8 

149. 1569, 16. jan. Héraðsdómr dæmir Bergsstaðakirkju 
hálfan Fossadal, ef Jón Ljótsson leiða eigi eignar- 
gögn að á næsta manntalsþingi 188-90 

150. 1569, 19. jan. Kaupmálabréf Jóns Einarssonar og 
Helgu Guðmundsdóttur 190-2 

151. 1569, 2. febr. Vitnisburðr um sætt Mágnúsar Jóns- 
sonar og Bjarnar Bjarnarsonar, um bætr Bjarnar 
fyrir menn sina fyrir grip þeirra á fé Magnúsar . . 192-3 

152. 1569, 8. febr. Konungsbréf um Staðarhól 193-4 

153. 1569, 10. febr. Jarðaskiptabréf 194-6 

154. 1569, 11. febr. Tylftardómr, kvaddr af Benedikt Hall- 
dórssyni, i umboði Jóns Marteinssonar, um fátæka 
menn 196-205 

155. 1569, [11. febr.]. Sjöttardómr kvaddr af Benedikt 
Halldórssyni, er þá hélt Vaðlaþing, um refsing 
stráka og stelpna, sem yfir ganga og stela frá öðr- 

um mönnum 205-7 

156. 1569, 12. febr. Konungr kvittar Henrik Mogensen 

um geymshi og sending brennisteins 208 

157. 1569, 14. febr. Jarðaskiptabréf á Héðinshöfða og 
Hafrafellstungu með milhgjöf 208-10 

158. 1569, 14. febr. Afhending lögmála i jörðina Látr í 
Mjóafirði ; 210-11 

159. 1569, 14. febr. Erindisbréf frá ráðamönnum Brima 
með tveim sendimönnum á fund kunungs, með ósk 

um að Brimamenn haldi höfn sinni i „Oistforth** . . 211 

160. 1569, 15. febr, Vitnisburðr um sætt Magnúsar Jóns- 
sonar og Bjarnar Bjarnarsonar, um bætr Bjarnar 
fyrir menn sina fyrir grip þeirra á fé Magnúsar . . 211-12 

161. 1569, 18. febr. til fardaga. Reikningur Hólastóls 212-31 

162. 1569, 22. febr. Jarðaskiptabréf 231-3 

163. 1569, 3. mars. Síra Jón Brandsson gefr Herdisi, dótt- 

ur sinni, jörðina Syðsta Mó i Fljótum 233-4 

164. 1569, 7. mars. Magnús Jónsson fær Jóni Gislasyni 
umboð yfir eignum sínum öllum og skiptir við hann 
jörðum 234-5 

165. 1569, 29. mars. Konungr veitir Markúsi Hess leyfi til 
sighngar á Básenda 235-6 



166. 1569, 30. mars. Páll Grimsson fær Bjarna, syni sin- 

um, jörðina Narfastaði i Reykjadal til arfs og eignar 236-7 



EFNI 



xm 



167. 1569, 30. mars. Úrskurðr konungs og rikisrá?5s, að 
arfr eftir Þorleif Grimsson skiptist jafnt til barna 
beggja kvenna hans 237-9 

168. 1569, 31. mars. Gisli byskup Jónsson veitir sira Jóni 
Einarssyni Reykholt um þrjú ár 239-40 

169. 1569, 1. april. Konungr býðr að leggja hald á vörur 
Löjtz frænda, vegna krafna Ekharts Hoismands í 
Brimum 240-1 

170. 2. april. Konungr veitir Bernt Lossebanne siglinga- 

leyfi á „Ostforth" eða Papey 241-4 

171. 1569, 2. april. Konungr leggr fyrir Kristófer Valken- 

dorf að veita Jóni Jónssyni Reynistaðarklaustr 244 

172. 1569, 6. april. Verndarbréf Páls Jónssonar 244-5 

173. 1569, 6. april. Verndarbréf Orms Sturlusonar 245-6 

174. 1569, 15. april. Verndarbréf Jóns Jónssonar 246 

175. 1569, 22. april. Hans Sjálandsbyskup Albritssen skip- 

ar Guðbrand Þorláksson skólameistara að Hólum . . 246-7 

176. 1569, 25. april. Verndarbréf konungs til handa Jóni 
Jónssyni frá Svalbarði (sjá og nr. 174) 247 

177. 1569, 27. april. Konungr veitir Páli Jónssyni Þing- 
eyraklaustr og Húnavatnsþing 247-8 

178. 1569, 29. april. Jarðaskiptabréf 248-50 

179. 1569, 29. april. Leiðarbréf Kristófers hirðstjóra Val- 
kendorfs til Islendinga 250 

180. 1569, 29. apríl. Erindisbréf Kristófers Valkendorfs 250-2 

181. 1569, 29. april. Konungr veitir Ormi Sturlusyni 
Möðruvallaklaustr 252-3 

182. 1569, 29. april. Konungr leggr fyrir byskupa að fá 
Kristófer Valkendorf i hendr skrá um stólseignir 

og kirkjujarðir 253 

183. 1569, 29. april. Kvittun andvirðis Smyrlabergs .... 253-4 

184. 1569, 1. mai. Gunnvör Þorsteinsdóttir kvittar Einar 
bónda Þórarinsson um allt það, er hún mætti til 
hans tala 254-5 

185. 1569, 1. maí. Kvittun fyrir andvirði jarðanna Fjósa 

og Siðu 255 

186. 3. mai. Snjófriðr og Þorbjörg Þorsteinsdætur fá 
Halli Magnússyni til sóknar Garð i Ólafsfirði og 
jörðina til eignar, ef sóknin tækist 255-6 

187. 1569, 6. mai. Dórar um útgreiðslu skuldar Hóladóm- 
kirkju til Ljósavatnskirkju 256-8 

188. 1569, 7. mai. Dómr um höfuðhögg 258-9 

189. 1569, 7. mai. Vitnisburðr um lýsing Magnúsar Jóns- 
sonar á fullréttisorðum Odds Jónssonar til sin .... 259-60 

190. 1569, 8. mai. Helmingadómr dæmir Krossbæ Skál- 
holtskirkju 260-2 



XIV 



EFNl 



191. 1569, 12. mai. Vitnisburðr um jarðaskipti 262-3 

192. 1569, 5. mai. Kaupbréf fyrir 25 liundr. i Bólstaðarhlið 
fyrir jafnmikið i Mjóadal ó.. 263-4 

193. 1569, 16. mai. Umboð til viðtöku afgjalds af Hafra- 

læk 264-5 

194. 1569, 25. mai. Dómr um itak Kristness 265-7 

195. 1569, 27. mai. Kvittun fyrir andvirði Neðra Núps i 
Núpsdal 267 

196. 1569, 29. maí. Umboð til jarðaskipta 267-8 

197. 1569, 29. mai. Vitnisburðarbréf um loforð sira Þor- 
leifs Björnssonar, að hann hafi lofað að selja Jóni 
bróður Seljanés, en eigi Páli Jónssyni 268-9 

198. 1569, 31. mai. Virðing á stað og kirkju í Reykholti 

og skrá um muni kirkjunnar 269-70 

199. 1569, i fardögum. Afhending Skorrastaða 270-1 

200. 1569, 1. júni. Tylftardómr dæmir Erlendi Tómassyni 
tylftareið fyrir orðróm um óheiðarlegan vinskap við 
systurdóttur sina, Herdísi Erlendsdóttur 271-4 

201. 1569, 1. júní. Kaupbréf fyrir Valþjófsstöðum i Núpa- 
sveit 274-5 

202. 1569, 4. júni. Vitnisburðr um landeign Undirfells- 
kirkju, þar með að Snærisstaðir séu eign hennar . . 276-7 

203. 1569, 18. júni. Dómr um Ós i Steingrimsfirði 277-9 

204. 1569, 20. juni. Vitnisburðr um fyrirhuguð jarðaskipti 

sira Lopts Pétrssonar með sonum sinum 279 

205. 1569, 30. júní. Sjöttardómr dœmir Hákoni Jónssyni 
20 hundr, í Eyvindarstöðum i andvirði 20 hundraða 

i Vallholti ytra 279-81 

206. 1569, 1. júli. Kvittun andvirðis hálfra Akra i Blöndu- 

hlið 281 

207. 1569, 2. júlí. Kvittun Nikulásar Geirmundssonar á 
hórdómsbroti og vitund um rangan bókareið 281-2 

208. 1569, 4. júli. Hirðstjórastaðfesting á byskupsveiting- 
arbréf til handa síra Jóni Einarssyni fyrir Reyk- 

holti 282-3 

209. 1569, 5. júli. Erfingjar Þorleifs Grimssonar sam- 
þykkja þau skipti, að Páll Jónsson og Sigurðr Þor- 
bergsson, vegna kvenna sinna, fái Möðruvöllu i Eyja- 

firði i sinn hlut 283-5 

210. 1569, 5. júlí. Sættargerð erfingja Þorleifs Grimsson- 
ar um arfskipti eftir hann i tvo jafna hluta, og falli 
annar til erfingja fyri konu hans, hinn til barna 
siðari konu hans 286-8 

211. 1569, [5. júlí]. Sættargerð erfingja Þorleifs Gríms- 
sonar um bréf og gerninga, sem þeirra hafa í milli 
farið 288-9 



EFNI 



XV 



212. 1569, 5. júli. Skipti eftir Þorleif Grimsson 289-93 

213. 1569, 7. júli. Tylftardómr dæmir gilda sætt, sem 
Eggert Hannesson hafði gert við Pál Stigsson vegna 
konungsvaldsins um bætr fyrir brot Daða i Snóksdal 293-7 

214. 1569, 9. ágúst. Hirðstjóri veitir Eggert Hannessyni 
ísafjarðarsýslu, prófastsvald i sömu sýslu og kon- 
ungsjörðum 297-300 

215. 1569, 11. ágúst. Sira Þorleifr Björnsson lýsir þvi, að 
hann viti ekki, að jörðin Dynjandi i JökulfjörSum 

hafi nokkurn tima komið í eigu föður sins 300 

216. 1569, 23. ágúst. Bréf Gisla byskups Jónssonar um 
húsvitjanir og hálfkirkjur 300-1 

217. 1569, 23. ágúst. Reikningr Miklagarðsumboðs eftir 

Ólaf byskup Hjaltason fráfallinn 302-3 

218. 1569, 25. ágúst. Skipan djákna á kirkjur i Skálholts- 
byskupsdæmi 303-4 

219. [1569, 2. sept.]. Skiptabréf eftir Þorleif Grimsson . . 304-7 

220. 1569, 2. sept. Skiptabréf siðari konu barna Þorleifs 
Grimssonar 207-9 

221. 1569, 6. sept. Vitnisburðr um sama efni 309 

222. 1569, 9. sept. Jarðaskipti með þeim hjónum Eiriki 
Snjólfsssyni og Þuriði Þorleifssyni og Halldóru, 
dóttur þeirra 309-10 

223. 1569, 12. sept. Kaupbréf fyrir Bakka i Borgarfirði . . 310-11 

224. 1569, 16. sept. Kaupbréf fyrir 20 hundr. i Reykjavik 

á Seltjarnarnesi 311-12 

225. 1569, 16. sept. Jarðaskiptabréf á Eyri i Kjós og 
Kirkjuferju 1 Ölfusi 312-14 

226. 1569, 21. sept. Kaupbréf fyrir þriðjungi 1 Björnólfs- 
stöðum i Langadal 314-15 

227. 1569, 21. sept. Kaupbréf fyrir öðrum þriðjungi í 
Bjömólfsstöðum i Langadal 315-16 

228. 1569, 23. sept. Dómr um arftöku eftir Guðmund 
Gunnlaugsson 316-19 

229. ^) 1569, 28. sept. Vitnisburðr um tilkall Hannesar 

Eggertssonar til Vatnsfjarðar, að dæmt hafi verið 

ógilt 319-20 

230. 1569, 6. okt. Gisli byskup Jónsson skipar sira Jón 
Einarsson i Reykholti prófast 1 milli Botnsár og 
Hvítár 320-1 

231. 1569, 8. okt. Tylftardómr um deilumál Þórðar Bárð- 
arsonar og Pálma Sæmundssonar 321-3 



1) Sjá athugasemd i lagfæringum; þetta ætti að vera nr. 219 
(rétt dagsetning er 28. ágúst). 



XVI 



EFNl 



232. 1569, 10. okt. Þeir menn dæmdir rétl fangaðir, sem 

ekki vilja standa lög 323 

223. 1569, 2. nóv. Halldóra Bjarnadóttir lofar að telja 

ekki skipti föíSur síns og Odds bónda Tómassonar . . .323-4 

234. 1569, 3. nóv. Hannes Björnsson kvittar Eggert Hann- 
esson um fjárgæzlu fyrir sig og systur sinar á arfi 
foreldra sinna og mn útgreiðslu peninga Steinunnar 
Jónsdóttur 324-5 

235. 1569, 9. nóv. Testamentum Þorsteins Guðmundssonar 325-7 

236. 1569, 25. nóv. Jarðaskiptabréf 327-8 

237. 1569, 26. nóv. Jarðaskiptabréf 328-9 

238. 1569, 26. nóv. Guðbjörg Erlendsdóttir lofar að átelja 
eigi sölu Jóns Marteinssonar manns sins á jörðum 
hennar eða sonar hennar, Einar Grimssonar, i hendr 

sira Birni Gislasyni 330 

239. 1569, 2. dee. Jarðaskiptabréf 330-1 

240. 1569, 4. dec. Sigriðr Grimsdóttir fær Gottskálk Magn- 
ússyni, syni sintmi, Steinsstaði, með samþykkt manns 

og sonar þeirra, að áskildu framfseri sínu 331-2 

241. 1569, 5. dec. Reikningr Djúpadalskirkju i Eyjafirði 332-4 

242. 1569, 9. dec. Reikningr um kúgildi með Hólastóls- 
jörðum 335 

243. 1569, 23. dec. Héraðsdómr dæmir Jóni Björnssyni 
hálfrétti af Böðvari Sigmundssyni, sem kallað hafði 
hann fjölmælismann 335-8 

244. 1569, 28. dec. Ormr lögm. Sturluson staðfestir testa- 
mentum Þorsteins Guðmundssonar 338-9 

245. 1569. Skýrsla Þorvarðs Björnssonar um þingreið sina 

og vitnisburðr þriggja samsveitunga hans, að rétt sé 340-1 

246. 1569. Reikningr Vigfúsar sýslumanns Jónssonar i 
Kjalarnesþingi, sér til minnis 341-2 

247. 1569. Minnisgrein um bygging Marbæhs 342 

248. 1569. Reikningr bændakirkna Hólabyskupsdæmis . . 342-5 

249. 1569. Reikningr um preststekjur á Völlum, Stærra- 
Árskógi, Tjörn og Upsum 345 

250. 1569. Reikningr kirkna á prestssetrum i Hólabysk- 
upsdæmi 346-56 

251. 1569. Dómr kvaddr af Þórði lögmanni Guðmundssyni 

um útnefning dómsmanna i landamerkjamáhim . . 356-7 

252. 1569. Skrá um eignir Sesselju Jónsdóttur 357-8 

253. 1569. Reikningr, afla og afgjalda Skálholtsstóls .... 358-63 
254.. 1569. Reikningar Möðruvallaklaustrs 364-7 

255. 1569—1600. Ágrip úr skýrslu um skipti síra Einars 
Marteinssonar og Árna sýslumanns Oddssonar 367-9 

256. 1570, 26. jan. Sira Magnús Eyjólfsson fær Magnúsi 



EFNI 



XVII 



yngra, syni sínum, til eignar 20 hundr. i Haga á 
Barðaströnd 369-70 

257. 1570, 26. jan. Sira Magnús Eyjólfsson fær Þorláki, 
syni sinum, 12 hundr. úr Haga og Holt á Barða- 
strönd til eignar 370-1 

258. 1570, 31. jan. Búf j árreikningr Hólastóls i heimaum- 
boðum og sauðfjáreign i öðrum umboðum við frá- 

fall Ólafs byskups Hjaltasonar 371-3 

259. 1570, 1. febr. Vitnisburðr um reikningsskil sira Sig- 
urðar Jónssonar í stað ólafs byskups Hjaltasonar af 
norðrumboðum 373-4 

260. 1570, 11. febr. Jarðaskiptabréf 374-8 

261. 1570, 12. febr. Jarðaskiptabréf 378-80 

262. 1570, 23. febr. Jarðaskiptabréf 380-1 

263. 1570, 23. febr. Jarðaskiptabréf 381-2 

264. 1570, 2. mars. Vitnisburðr um testamentis gerning 
Kristinar Hannesdóttur 382-3 

265. 1570, 17. mars. Ormr lÖgmaðr Sturluson úrskurðar 
gildan gerning Ólafs byskups Hjaltasonar 18. ág. 

1555 (nr. 53) , 384 

^oo. 1570, 29. mars. Konungr veitir Kristófer Fögler leyfi 

til siglingar á Dýrafjörð ; 384-5 

• 1570, 7. — 8. apr. Kvittun andvirðis fyrir hálfan Vatns- 

enda i Ólafsfirði 385-6 

268. 1570, 3. april eða 4. dec. Kaupbréf fyrir Litla Dal 

í Tungusveit 386-7 

^9- 1570, 5. april Dómr um skipsáróðr Skálholtslandseta 387-9 
- 0. 1570. 9. apríl. Erindisbréf konungs handa Símoni 

Surbeck um gæzlu skipa, fiskveiða og verzlunar 

i Vestmannaeyjum 389-90" 

-71. 1570, 17. april. Tylftardómr, kvaddur af Ólafi Jóns- 

syni Bagge, dæmir gilt bréf Ásbjarnar Jónssonar um 

tyenna 10 hundr. parta i Reykjavík á Seltjarnarnesi 
27!) ^^^^ sinna, en það bar fram Narfi Ormsson 390-1 

1570, 22. apr. Kaupbréf fyrir 10 hundr. i Kimba- 

27^ fí^^™ ^^2-^ 

• ^^0, 23. apr. Agnes Jónsdóttir arfleiðir Ólöfu Halls- 
dóttur 393 

275 1^^' ^^' ^^^' Virðing kirkju á Völlum 393-5 

' 1570, 28. apr. Erindisbréf konungs handa Sinioni 

276 ^K^^^^^ "™ verzlun Vestmannaeyja 395-8 

• 1570, 5. mai. Leiðarbréf konungs til íslendinga með 

277 1^7 "^"^ hirðstjóra Bockholt 398-9 

W 1 ^^^' ^^""^Sr leggur fyrir tollara sinn á 
Helsingjaeyri að fá Jóhanni Bockholt 4 lestir af 

399-400 



XVIII 



EFNl 



278. 1570, 10. niaí. Tylftardómr, kvaddr af Ormi lögmanni 
Sturlusyni dæmir um arftöku eftir Guðrúnu Þórð- 



ardóttur 400-2 

279. 1570, 12. mai Héraðsdómr um Holt syðra i Svarf- 
aðardal 402-4 

280. 1570, 15. mai. Tómas Brandsson gengr i borgan 
fyrir Hall Magnússon um þau kúgildi, sem liann 
hafði til byggingar 405 

281. 1570, 17. mai. Dómr um hald Brands Fúsasonar á 

á með lambi og lagaávöxt þar af tvö ár 405-7 

282. 1570, 19. mai. Skiptabréf eftir Pál lögmann Vigfús- 
son, er Þórðr bóndi Guðmundsson lét gera, i um- 

boði Óiafs Bagga, fóvita yfir allt ísland 407-8 

283. 1570, 19. mai. Kaupbréf fyrir hálfum Velli 409-10 

284. 1570. 20. mai. Gjafabréf fyrir Hróðnýjarstöðum i 
Laxárdal 411 

285. 1570, 25. mai. Kaupmálabréf Finnboga Einarssonar 

og Þuríðar Þorgrimsdóttur 411-12 

286. 1570, 28. mai. Páll Grimsson og Margrét Erlends- 
dóttir fá Jóni, syni sinum 60 hundr. i Hofi á Höfða- 
strönd 412-13 

287. 1570, 29. mai. Jarðaskiptabréf 414 

288. 1570 (i fardögum). Afhending Hjaltastaða i Út- 
mannasveit 414-15 

289. 1570, i júní. Transskript eða vidisse af bréfum um 
erfðamál eftir sira Björn Jónsson á Mel 415-16 

290. 1570, 1. júli. Dómr 416-17 

291. 1570, 1. júli — 10. ágúst. Landamerki Geitabergs i 
Svinadal 417-19 

292. 1570, 10. júli. Samþykki Þóreyjar Ólafsdóttur á jarða- 
skiptum Arngrims Björnssonar, bónda síns, við 
Eggert lögmann Hannesson 419-20 

293. 1570, 13. júli. Reikningr Möðruvallaklaustrs 420-2 

294. 1570, 17. júli. Kaupmálabréf Þorvarðs Þórólfssonar 

og Vilborgar Gisladóttur 422-3 

295. 1570, 17. júlí. Jarðasldptabréf 423-4 

296. 1570, 2. ágúst. Héraðsdómr um vitni og eiðatökur 
vegna gjafar Katrínar Hannesdóttur til Guðrúnar, 
systur sinnar, og barna hennar 424-6 

297. 1570, 2. ágúst. Jón yngri Gislason fær Jóni eldra 
murta, bróður sínum, hálfa Æðey 426-7 

298. 1570, 7. ágúst. Samningr Þórunnar Jónsdóttur og 
Þorbergs Bessasonar um afgreiðslu skuldar henn- 

ar við hann 427-8 

299. 1570, 12. ágúst. Dómr um tilkall Eydalakirkju á 
hendr erfingjum Konráðs Steingrímssonar (brot) 428-9 



EFNI 



XIX 



300. 1570, 12. ágúst. JartSaskiptabréf 429-30 

301. 1570, 16. ágúst. Dómr um afhending eignarskjala 
fyrir Kalastöðum 430-2 

302. 1570, 21. ágúst. Vidisse (ágrip), sjá nr. 162 432 

303. 1570, 30. ágúst. Áreið á landamerki i milli Odda 

og Selalækjar 432-3 

304. 1570, 4. sept. Sátt um landamerki i milli Núps og 
Alviðru 433-G 

305. 1570, 5. sept. Vitnisburðr um landamerki Héðins- 
höfða 436 

306. 1570, 10. sept. Jarðaskiptabréf 436-7 

307. 1570, 16. sept. Vitnisburðr um landamerki Bakka 

á Tjörnesi 437-8 

308. 1570, 20. sept. Virðing Hagakirkju á Barðaströnd 438-9 

309. 1570, 22. sept. Brimamenn beiðast milligöngu Dr. 
Jóakims Hincks við konung ura sigling á Búðir 

og kvarta undan rupli Hans Grönwoldts þar 439-41 

310. 1570, 27. sept. Jóhann Boekliolt kvittar Henrik 
Gerkens úm afiiending kvikfjár Þingeyraklaustrs 441-2 

311. 1570, 10. okt. Sjöttardómr, kvaddr af Árna Gisla- 
syni, kongs umboðsmanni i Rangárþingi, um um- 

boð Guðnýjar Jónsdóttur 442-4 

^12. 1570, 19. okt. Jóhann Bockholt leggur svo fyrir, að 

kirkjur i Skálholtsbyskupsdæmi styrki með tillagi 

smíð Skálholtskirkju 444-5 

^13. 1570, 21. okt. Brimamenn beiðast milligöngu Dr. 

Hincks við konung um sigling á Kumbaravog 445-6 

14. 1570, 25. okt. Dorothea Lafranzdóttir sver fyrir 

^^^^ nienn, utan eiginmann sinn, Árna Oddsson 447-8 

• ^^'^Ö, 25. og 27. okt. Bréfságrip Engladrottningar 
cða ráðs hennar, er varðar verzlun Englendinga á 
Islandi og skuidbindingar, er Lyder Otzen hefur 

a sig tekið 448-9 

ib. 1570, 2. nóv. Virðing á nauti 1 óskilum 449 

1570, 13. nóv. Bréfságriþ Englandsdrottningar eða 
raðs hennar um viðskipti Englendinga á íslandi 

318 ?f s^^ldbindingar Lyders Otzens 450-1 

«• 1570, 9. dec. Þorsteinn bóndi Torfason fær Guðrúnu, 

319 lf Hjörsey 451-2 

• 1570, 10. dec. Konungr leitar álits Pétrs Oxe um 
Pað, hvort hagkvæmt muni að leigja Jóhanni Foxal 
Vestmannaeyjar, en við hann hafði konungr skulda- 

• 1^70, 12. dec. Dómr um framfæri Þorsteins Guð- 

321 T^c^^T''^'' ^^^"^ 

• ií>70, 17. dec. Ormr lögmaðr Sturluson leggur úr- 



XX ( EFNI 

skurð og samþykki á bréf Gizurar byskups Ein- 
arssonar frá 18. ágúst 1546 um sölu Hóls i Kolla- 
firtSi undan Tungukirkju i Steingrimsfirði 455 

322. 1570, cflir jól. Kúgildareikningr Hólastóls 455-63 

323. 1570. Dómsgrein, er bannar a?5 hýsa þá, er fara 

meS kukl 463 

324. 1570. Jarðaskiptabréf 464 

325. 1570. Sjöttardómr um skuldir landsmanna við Hann- 

es Reck og Hannes Ulmenhorst 465 

326. 1570. Reikningr kvikfjár, afla og afgjalda Skál- 
holtsstóls, og stóð þann reikning Gisli Sveinsson . . 466-70 

327. (um 1570). Transskriptarbréf 471 

328. (um 1570). Lýsing á nokkurum jarðaskiptum Ög- 
mundar byskups 471-2 

329. (eftir 1570). Skipan tveggja bæja til kirkjusókna .. 472 

330. 1570-1. Reikningakver Eggerts Hannessonar 1570-1 .473-545 
331—688. Um 1570 og siðar. Máldagar Gisla byskups 

Jónssonar 545-714 



oox. 


VZclllllctaLLlilgd. 




ugr. 




vj 1 1 a IJ ct li. 1 . 


OOu, 


Xiyn. 


ooo. 


olOUIIlUil, 




ouoaviK. 


334. 


Norðtunga. 


355. 


Kirkjuból i Skutulsfirði. 


335. 


Hvammr í Norðrárdal. 


356. 


Eyri. 


336. 


Melar. 


357. 


Hóil. 


337. 


Prestsbakki. 


358. 


Staðr. 


338. 


Eyri i Bitru. 


359. 


Hvylft. 


339. 


Fell í Kollafirði. 


360. 


Hestr. 


340. 


Tunga (Tröllatunga) i 


361. 


Holt. 




Tungusveit. 


362. 


Valþjófsdalr. 


341. 


Tunguból i Steingrims- 


363. 


Sæból. 




firði. 


364. 


Álfadalr. 


342. 


Kálfanes i Steingrims- 


365. 


Alviðra. 




firði. 


366. 


Núpr. 


343. 


Staðr i Steingrimsfirði. 


367. 


Mýrar. 


344. 


Kaldaðarnes i Bjarnar- 


368. 


Hjarðardalr. 




firði. 


369. 


Hvammr. 


345. 


Kirkjuból i Langadal. 


370. 


Sandar. 


346. 


Laugaból á Langadals- 


371. 


Hraun. 




strönd. 


372. 


Álptamýri. 


347. 


Snæfjöll á Snæfjalla- 


373. 


Hrafnseyri. 




strönd. 


374. 


Otradalr. 


348. 


Grunnavik. 


375. 


Selárdalr. 


349. 


Aðalvík. 


376. 


Bíldudalr. 


350. 


Melgraseyri. 


377. 


Laugardalr. 


351. 


Vatnsfjörðr. 


378. 


Sveinseyri. 



EFNI 



XXI 



379. 


SailðlaiikQHQlr 


424. 


Fróðá. 


380. 


xjozk d riauoasantli. 


425. Öndverðaeyri. 


381. 




426. 


o *,«T- -^n 

Saxanvoll. 


382. 


■i-Ti-ltJlllXO* 


427. 


X T T 1 TT 

Ingjaldshvoll. 


383. 




428. 


Lon. 


384 




429. 


T — T^ T 1 

Laugarbrekka. 


385. 


iTiuii €x oKainiariiesi. 


A O /\ 

430. 


TT 

Knorr. 


386. 


luun 1 ivoiiaiiroi. 


431. 


TT 1 ^ 

Hraunhofn. 


387 


vjui uaair. 


432. 


StaðastaíJr. 


388 


oidor a rieyKjanesu 


433. 


Gaul. 


389 


■iitíyKnoiar, 


Á €\ É 

434. 


TT ^ X 1*^* 

Hofstaoir. 


390 


X luuar* 


J Q C 

435. 


Miklnolt. 


391 


'Xioji 1 ðaurDse. 


436. 


Kolbemsstaoir A. 


392 


vjcii psaair. 


Á €\m 

437. 


Kolbeinsstaoir B. 


393 


Hvnll 


438. 


Hitardalr. 


394 


1 'l 1 /1 o « 

X jaiudnes. 


439. 


Staðarhraun. 


395 


oidoarnoij. 


440. 


Krossholt. 


396 


x^agraaair. 


441. 


Hitarnes. 


397. 


Tí 1 1 ?í a T*H Q 1 

^U.LIcll Uciii ■ 


442. 


Akrar. 


398. 


oiidi o tx oKarossirona. 


443. 


Haffjarðarey. 


399. 


Tlo rTni*l?í 1 T»Ti oc? 
-^^JgUi Udi JiCo* 


444. 


Hjörsey. 


400. 


Am QrViíoli 

-í^i ticti iJÆli. 


445. Álptárós. 


401 


oLdoarien, 


446. Álptanes, A — B, 


402 


vicijiaraaisiunga. 


447. 


Álptártunga. 


403 


xioin ^^ivnarrarnoin; . 


448. 


Langárfoss. 


404. 


■i-i vcniiiiii 1 nvdUiuia" 


449. 


Borg, A— B. 


405 


a VciT» 


450. 


Ferjubakki. 


lunga 1 o8&iingsaai. 


451. 


Galtarholt. 


406 


■f^sgaror. 


452. 


Eskholt. 


407 


xijaroarnolt i JL#axaraai* 


453. 


Svignaskarð. 


408. 


SvarfVi All 

O Vdi iilOJI. 


454. 


Hjarðarholt. 


409. 


oivuyi ^oTorasKogr^ • 


455. 


Arnarholt. 


410. 


K VPTlTi Q Tir ol^lro 


456. 


Stafholt. 


411 


OctUUdJ lí Ji, 


457. 


Húsafell. 


412 


reiisenai. 


458. 


Ás. 


413 


V dinsnorn. 


459. 


Reykholt. 


414 


KKVdSKOgr. 


460. 


Skáney. 


415 


onjoKSuair. 


461. 


Gullsmiðsreykir. 


416 


■L'unKr. 


462. 


Kroppr, 


417 


tjreioaDoistaor. 


463. 


Hæll. 


418. 


Narfeyri. 


464. 


Lundur. 


419. 


Helgafell. 


465. 


Fitjar. 


420. 


Bjarnarliöfn. 


466. 


IndritSastaðir. 


421. 


Setberg. . 


467. 


Varmalækr. 


422. 


Kirkjufell. 


468. 


m 

Bær. 


423. 


Krossnes. 


469. 


Hvanneyri. 



EFNI 



470. Höfn. 

471. Melar, 

472. Leirá. 

473. Kjalardalr. 

474. SkaríS. 

475. Lœkr. 

476. Garðar. 

477. Ytri Hólmr. 

478. Heynes. 

479. Innri Hólmr. 

480. MiðfeU. 

481. KalastaSir. 

482. Saurbær. 

483. Ingunnarstaðir. 
484 Hvammur. 

485. Reynivellir. 

486. Reyri. 

487. Meðalfell. 

488. Eyjar. 

489. Mýrdalr. 

490. Saurbær. 

491. Rrautarbolt. 

492. Hof. 

493. Þerney. 

494. Mosfell. 

495. Siiðreykir. 

496. Gufunes. 

497. Viðey. 

498. Laugarnes. 

499. Engey. 

500. Reykjavik. 

501. Nes. 

502. Ressastaðir. 

503. Garðar. 

504. Vatnsleysa. 

505. Kálfatjörn. 

506. Hólmr. 

507. Kviguvogar. 

508. Útskálar. 

509. Kirkjuból. 

510. Hvalsnes. 

511. Kirkjuvogr. 

512. Staðr í Grindavik. 

513. Krýsuvik. 

514. Strönd 1 Selvogi. 

515. Nes. 



516. Breiðabólstaðr. 

517. Þorlákshöfn. 

518. HjalH. 

519. Arnarbæli. 

520. Núpar. 

521. Reykir. 

522. Úlfljótsvatn. 

523. Ölvisvatn. 

524. Þingvellir. 

525. Efri Brú. 

526. Búrfell. 

527. Öndverðanes. 

528. Hólar i Grimsnesi. 

529. Mosfell. 

530. Laugarvatn. 

531. Miðdalr. 

532. Úthlið. 

533. Torfastaðir. 

534. Haukadalr. 

535. Einholt. 

536. Bræðratunga. 

537. Tungufell. 

538. Reykjadalr. 

539. Hruni. 

540. Steinsholt. 

541. Gnúpr (Stóri Núpr). 

542. Hof. 

543. Hólar (Hrepphólar). 

544. Miðfell. 

545. Ólafsvellir. 

546. Hraungerði. 

547. Oddgeirshólar. 

548. Laugardælur. 

549. Sandvik. 

550. Kaldaðarnes. 

551. [mispr. CCXXIII] 
Stokkseyri. 

552. Gaul ver j abær. 

553. Hróarsholt. 

554. Villingaholt. 

555. Egilsstaðir, 

556. Háfr. 

557. Votleifsholt. 

558. Moldartunga. 

559. Ás i Holtum. 

560. Kálfholt. 



561. Hagi. 

562. Marteinstunga. 

563. Árbær. 

564. Snjallshöfm. 

565. Kýraugastaðir. 

566. Skammbeinsslaðir. 

567. Vellir (Stóru Vellir). 

568. Hvammr. 

569. Flagelta (Flagvelta). 

570. Fellsmúli. 

571. Skarð (Eystra Skarð á 
Landi). 

572. Klofi. 

573. Leirubakki. 

574. NæfrhoU. 

575. Keldur. 

576. Reyðarvatn. 

577. Gunnarsholt. 

578. Hof. 

579. Oddi. 

580. Skúmsstaðir. 

581. Kirkjubær og Ofanleiti. 

582. Kross. 

583. Vomúlastaðir. 

584. Hvoll neðri (Stórólfs- 
hvoll) . 

585. Völlr. 
587. Vatnsdalr. 

587. Breiðabólstaðr. 

588. Efri Hvoll. 

589. Kirkjulækr. 

590. Teigr. 

591. Hliðarendi. 

592. Eyvindarmúli. 

593. Stóra Mörk. 

594. Dalr. 

595. Núpr. 

596. Asólfsskáli. 

597. Holt. ^ 

598. Steinar. 

599. Miðbæli. 

600. Borg. 

601. Hólar (Evvindarhólar). 

602. Skógar. 

603. Möðrudalr. 

604. Skeggjastaðir. 



605. Torfastaðir. 

606. Hof. 

607. Bustarfell. 

608. Refsstaðir. 

609. Krossavik. 

610. Kirkjubær i Tungu. 

611. Hofteigr. 

612. Ás i Fellum. 

613. Skriða. 

614. Valþjófsstaðir. 

615. Bessastaðir. 

616. Hallormsstaðir. 

617. Vallanes. 

618. Múli (Þingmúli). 

619. Ketilssta?5ir. 

620. Eyvindará. 

621. Eiðar. 

622. Hjaltastaðir. 

623. Njarðvik. 

624. Mýrastaðr (Desjar- 
mýri). 

625. Húsavík. 

626. Klifstaðir. 

■ 

627. Dvergasteinn. 

628. Mjóafjörðr. 

629. Skorrastaðir. 

630. Hólmar. 

631. Kolfreyjustaðr. 

632. Stöð. 

633. Heydalir. 

634. Berunes. 

635. Berufjörðr. 

636. Geithellur. 

637. Háls. ^ 

638. Hof i Álptafirði. 

639. Þvottá. 

640. Stafafell. 

641. Geithellur. 

642. Horn. 

643. Arnarnes. 

644. Bjarnanes. 

645. Hoffell. 

646. Einholt. 

647. Vjðborð. 

648. BorgarhÖfn, 

649. Kálfafell i Hornafirði. 



XXIV 



EFNI 



650. 


BreiðabólstaíSr i Suðr- 


666. 


Asar. 




sveit. 


667. 


Skarð i Meðallandi. 


651. 


Reynifell i Suðrsveit. 


668. 


Þykkvabæjarklaustr, 


652. 


Fell i Suðrsveit. 


669. 


Sólheimar. 


653. 


Hof 1 Öræfum. 


670. 


Minnisgrein um bruna 


654. 


Sandfell. 




Skálholtskirkju. 


655. 


Núpsstaðr (Lóma- 


671. 


Kristfjárjarðir i Skál- 




gnúpr) . 




holtsstifti. 


656. 


Kálfafell i Fljótshverfi. 


672. 


Skálholt á V2 Breiðavaö 


657. 


Höfðabrekka. 




við konginn. 


658. 


Reynir. 


673. 


Minnisgrein um bruna 


659. 


Dyrhólmar. 




Skálholtskirkju. 


uuu. 


iYcI llligcti Ud-II « 


674 


Eviatal á RrpiíSafiriXí 


661. 


Dalr i Mýrdal. 




Hvaramsfirði, 


662. 


Dalr i Mýrdal. 


675. 


Sandaheiti fyrir Hér- 


663. 


Kirkjubæjarklaustr. 




aðsflóa. 


664. 


Skál. 


676. 


Kirkjur í Minna Hér- 


665. 


Búland. 




aði og nærlendis. 








Registr . 









> 1. 1. júlí 1567. á Þingvelli. 

GlSLI byskup Jónsson kvittar Jón Marteinsson um ti- 
undir og reikningsskap Kolbeinsstaðakirkju. 

Jbsk, AM. Hnappadalss. 3. 

Kolbeinstader. 
Þad Giorj eg Gijsle Jonsson Superentendent^) Skal- 
holltz stijktiss godum monnum kunnigt med þessu 
mijnu opnu briefj at firer mig hefur komid heidarleg- 
ur mann Jon bondj Marteijnsson og hefur stadid mjer 
Reijknijngskap af tijundum og ornamentum kirkjunn- 
ar A Kolbeinstodum og saker þess ad hann hefur þad 
med goduiUd vid mig efftjrleijtad þa Gief eg hann og 
hans Efftirkomendur kuijttann og Akiærulausann firir 
, mier og mijnum Effterkomendum wm allar þær Tij- 

under og annan Reijknijngskap, sem kirkjunnj og mier 
lil kiemur suo leingi seni Eg hefj att ad Raada og Til 
sannjnda hier um þrjcke Eg mijnu jnnzigle firir þetta 
kuijttunar Brjef huort ed skrifad Var vid Oxaraá a ' 
í^íjngvellj þridiudæginn næstan Effter Pieturs Messu 
Arum Effter gudz burd 1567. 

(L S). 

Framannskrifad er Riett Coperad effter sijnum 
original votta underskrifader ad Haga aa Barda- 
strond dag 25 Junij Anno 1704. 

Ejnar Eijnarsson. Magnus Arason. 
eh. 



14. júlí 1567. í Skutulsfirði. 

SÆTTARGERÐ Torfa Sigfússonar og Guðmundar 
Helgasonar. 

1) Aftan á bréfinu. 2) Svo. 

Dipl. Isl. XV. B. 1 



2 



SÆTTARGERÐ. — SIGLINGAR 



1567 



Bibl. Bodl. Oxford, Collcct. FM. 55, 4to., bls. 152, m. h. sira 
Guðbrands Jónssonar i Vatnsfirði (d. 1690). 

Sattargiord er giord var j miilumm Tliorfa 
Sigfussonari) og Gudmundar, 
Vier Eptterskrifader menn Eijnar Gijslason. Jon Jons- 
son. Brandur Gudmundsson og Arni Gijslason-) giorum 
godum monnum kunnugt med þessu voru opnu Brieffe 
ad þann 14 Julij Arum eptter lausnaranss fædijng 
15673) j Skutulssfirdí j Jsafirdi vorum vier j hia saum 
og hejTdum á ord og handaband þessara manna af 
eijrnri alfu Thorfa Bonda. Yigfussonar^) en af Anari 
Gudmundar B[onda] Helgasonar. Þad falldist og skilld- 
ist vnder þessu þeirra handabandi ad þeir medkiend- 
ust þá satt er þeir h0fdu adur giortt sijn j milli Thorfi 
og Gudmundur og nu endurnyudu þeir þessa sátt sijn 
á milli. huor ad var [ad] greijndur Thorfi gaf adur- 
skrifadann Gudmund Helgason olldungiss kuijttann og 
ákiærulausann fyrir þad tilRædi og Blak j andlitid er 
Gudmundur veijtti Thorfa Sigfussine^) á Eyri j Seyd- 
issfirdi ad heijmili Gudmundar. lofadi Gudmundur 
Helgason ad veijta alldri Thorfa slijktt atuijk vpp fra 
þessum deijgi. Hier med lofudu þeir ad huor skilldi 
odrum vera til gagnss og goda eptter þann dag. Og til 
sannijnda hier vmm setium vier vor jnzigli fyrir þetta 
sattargiordar Brieí huortt ad skrifad var j sama stad 
deigi og Ari sem firr seijger. 



3. 4. ágúst 1567. [í Lýbiku]. 

JÓHANN BROKES skrifar landstjóranum Pétri Ochse 
fyrir ekkju Bartholomeuss Tinappels og leitar stuðn- 
ings hans við konung til siglingar á Arnarfjörð, Tálkna- 
fjörð og Patreksfjörð (ágrip). 

. Rikisskjalasafn Dana, Island, Færö og Grönland, Supplem. 
II 15. 



1) Svo. 2) Þetta ætti a?S vera Árni Gislason á Hóli, siðar á 
Hliðarenda, þó að hann sé talinn hér siíastr. Ætti þá ártal bréfs- 
ins að vera 1567. 3) „1567", hdr. 



4. 9. ágúst 1567. á Indriðastöðum. 

VITNISBURÐR Þórðar, Guðmundssonar, síSar lög- 
ínanns, um hegðan Henriks Gerkens. 

AM. Fasc. LXXVI, E, I, 3, uppskrift á pappir frá þvi fyrir 
eða uni 1600. 

Hier epptter kiemur þad bref sem herra Pall Stigsson 
gaf Heinnreck Gierkienzs Hannezs synii) oc vittn- 
issbiu'darbref sem Þordur bonndi Gudmundz- 
son honum gaf sem var syllzsumadur^) 

j Borgarfijrdi. 
Þad gioi'i ec Þordur Gvdmundzson kongzs umbodzs- 
niann j Þuerarþingi fyrir svnann oc vestan Huittá god- 
um monnum vitanligt med þessu minu oppnu brefi at 
Heinrek Gerkens Hannesson liefur veritt opptazt j mini 
syllsu-) j næstv viij forlidinn ar oc veitt ec ecki ann- 
arzs enn hann hafi sier svo skickat sem einum ærlig- 
iim manni ber*^) at giora þann tiima sem hann hefur 
hier verit til aUra hlvtta svo hann ma vel biikiennd- 
ur vera huar sem liann kann fram at koma og suo hef- 
hann mier golldit upp a kongdomzsinz veggna sinn 
skatt oc adra tolla sem tilbæriligt er. Oc til saninda 
hier um þrycki ec minu jnnsigli upp aa þetta bref til 
vittniz huortt skrifat var a Jndridastodum j Skoradal 
þann .ix. dag Avgvsti^) manadar anno M d sextier oc 
uij ar. 



5- 20, ágúst 1567. í Húsavík. 

VITNISBURÐR um landeign Bakka á Tjörnesi. 

Bps. Hol. Fasc. V, 10, frumrit á skinni. Innsiglið er dottið frá. 

Vitnisburdur um landareign Backa a Tiornese^) 

1567. 

Suo felldan uiltnisburd ber ec Kolbeinn prestur Aud- 
unarson ad ec hefi uistfastur uerid a Tiornesi oc halld- 



5) Sjá bréf 32. maí 1562. 2) Svo. 3) bier, hdr. 4) Hdr. 
Avgvstinus. 5) Utan á brcfinu m. gamalli h. 

1* 



4 . VER2LUNARLEYFI. — JARÐASKIPTABRÉF. 1567 



it Husauikurstad meir enn xxx ar og hefi ec giorla til 
uitad huad framm hefur farid a Tiornesi oc hefi ec 
alldri annad heyrt haft edur halldit um landeign Backa 
a Tiornesi enn þad ad su iordin Backi ætti land allt 
uti Reydara fyrir nedan gliufur þau sem hun geingur of- 
an ur oc sa faruegur sem [hun] nu fellur i riedi til 
sios fjrrir nedan gliufui'enn enn fyrir ofan gliufurenn 
hefi ec heyrt sagt at riedi lækur sa sem geingur riett- 
synis ur dælld edur lægd þeirri er kallast Korenshofn 
i Reydara oc þar stædi lyrittar oc rettsyne austur ur 
þeim upp a hinn hæsta fiallgard. hio oc minn fader a 
Hiedinshofda nockur ar oc hiellt ei leingra sudur henn- 
ar landeign ad hann mier sagdi oc hann hygdi þar 
epter Backa i xuiij ar med greindri landeign oc alldri 
hefi ec heyrt nockurn atelia þessa landeign fyr enn 
Þorstein Fimbogason þa hann bio a Hiedínshofda oc 
ataldi þetta nockud. oc er ec nu nær Ix ara. oc epter 
þessum uittnisburdi uil ec sueria ef þurfa þiker. Og til 
sanninda hier um set ec mitt inncigli fyrir þetta bref 
er giort uar i Husauik a Tiornesi xx dag Augustj .Anno 
domini M d Ix oc vij. 



6. 21. ágúst 1567. að Skriðuklaustri. 

EIRIKUR sýslumaðr Arnason lýsir þvi, að hann hafi 
leyft verzlun þýzkum kaupmönnum nokkurum, enda 
hafi þeir haft til þess leyfi Pétrs riddara „Withfeldess", 
þ. e. Hvítfelds (ágrip). 

Rikisskjalasafn Dana, Island, Færö og Grönland, Supplem. 
II, 15. 



7, 31. ágúst 1567. á Hræreksstöðum. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Fasc. LVI, 8, frumrit á skinni frá sira Skúla Þorlákssyni 
með öllum (5) innsiglum. — AM. Apogr. G9. — AM. 255, 4to., 
bls. 216 — 17 (bréfabók síra Skúla Þorlákssonar). 



1567 



JARÐASKIPTABUÉF. 



5 



Backabref a Tiornese.^) 
Þeim godum momimn sem þetta bref sia edur heyra 
sendum vier Illugi Gudmundson oc Olafur Arnasoa 
prestar. Magnus Biornson og Vigfus Þorsteinsson leik- 
nienn kuediu gudz og vora kunnigt giorandi Arum ept- 
gudz burd M d Ix og vij j Neshuamme j Adalreykia- 
dal vid Laxaa þann xxxa Dag augusti vorum vier j hia 
saum og lieyrdum vpp a ord og handsol verdugs herra 
biskups Olafs Hialltasonar ad Holum af eirne alfu enn 
sira Sigurdar Jonsonar af annarre at suo fyrir skildu 
9t nefndur herra biskup Olaf^) selldi greindum sira 
Sigurdi til æfinligrar eignar tuær HolaDomkirkiu iarder 
so heita Backi er liggur a Tiornese j Husavijkur 
kirkiu sokn en onnur Lon j Kiellduhuerfi er liggur j 
Gardz kirkiu sokn med oUum þeim gognum oc giædum. 
i*ekum og hlunnindum til sios og landz sem greindum 
lordum nu fylger og fylgt hef ur at f ornu og nyu oc þeim 
a frekast med logum at fylgia oc heilog Holadomkirkia 
hefur fremst haft og eignazt: Reiknade biskupinn Backa 
XX hundrudum en Lon xij hundrudum. Hier j mot gaf 
Sira Sigurdur Holadomkirkiu til fuUrar eignar iordina 
Hrafnstade j Kuæklingahhjd^) og er hun xxxc og iord- 
ina Hilhir a Galmastrond fyrir xijc med ollum þeim 
giædum til sios oc landz er þeim a med logum at fylgia 
og sira Sigurdur vard fremst eigandi at en gengi Backi 
sira Sigurdi eda hanz orfum. þa skylldi hann oc 
hanz arfar nomlaust meiga at sier taca Hrafnstadi og 
suo HiUur ef badar gengi af. skylldi sira Sigurdur 
hallda þeim iordum til laga sem hann selldi ef nock- 
yr aklagadi med logum. en Hola kirkia suara lagaript- 
ingum ef Hrafnstadir geingi af þui Holakirkia atti at 
suara lagariptingum a Hrafnstodum þo þeir geingi af 
sira Sigurdi: þui Holadomkirkia helldur nu þa jord 
Grund j Skagafirdi sem kirkian tok fyrir Hrafnstadi 
so sem sira Sigurdur vændist at sijn innciglud bref vt- 
^^VÍsi: en fíeingi Hillur af domkirkfilunne med loglig- 
}^g^ ^mi þa skylldi sira Sigurdur eda hanz arfar suara 

1) iUan á bréfinu m. samtiða h. 2) Svo. 



6 ENDURNÝJAN GJAFAR. 1567 



lagariptingum kirk[i]unne med annare xij hundrada 
jordu. skylldi huor eignazt biskupin og sira Sigurdur 
þau kugilldi sem nu ero med þeim iordum er huor 
keypti huort þau ero giUd eda ogilld. at tolu attu þau 
at vera halft ed niunda. skylldi huor vm sig strax eign- 
ast þær iarder sem huor keypti med kugiUdum oc olhi 
þui sem med rekvm kynne vpp a at bera eda j jordo 
kynne at finnast oc afhentar strax sem þær stædi. Og 
til sannenda hier vm setti biskup Olaf sitt inncigli med 
vorum fyrr skrifadra manna innciglum fyrir þetta jarda- 
kaupsbref er giort var a Hrærekstodum j Oxarfirdi deigi 
sijdar en fyrr seiger. 



8. 5. september 1567. hjá Ormastöðum. 

SlRA SigurSur Jónsson endrnýjar gjöf sína til Magnús- 
ar Björnssonar. 

AM. Fasc. LVI, 9, frumrit á skinni. Tvö innsiglaför, en ekk- 
ert innsigli. Brefed er ritad med eigenhende Sira Sigurdar á 
Greniadarst0dum. Og eignadest eg þad 1723 fra Sira Þorsteine 
Ketilssyne a Hrafnagile" (AM.). — AM. Apogr. 5866, og 4722 b 
ni. h. Árna Magnússonar, 

Ollimi þeim godimi monnimi sem þetta bref sia. birt- 
ist eda beyra sendum uid Olafur prestur Arnason oc 
Uigfus Þorsteinsson kuediu gudz oc ockra kunnigt gior- 
andi ad þa lidit uar fra bollgan Ihesu Cbristi M d Ix oc 
uij ar a fimta deigi septembris a eyrunum nær Orma- 
stodinn i Fliotzdalshieradi uorum uid bia saum oc béyrd- 
um uppa ord oc handsol sira Sigurdar Jonssonar oc 
Magnusar Biornssonar at Sigurdur prestur lonsson 5^er- 
lysti þui fyrir ockur ad fyrir morgum arum befdi hann 
gefit oc gaf þa enn Magnusi Biornssyni brodursyni sin- 
um Ixc i iordum edur meira ef honum so litist eda þætti 
honum þar naúdsyn til standa sialfum oc hann uilldi 
suo sialfur uel. uiliugur uti lata. med þeim skilmala 
sagdist hann gefit hafa greindum Magnusi þessi Ixc i 
iordum eda buersu myckla adra peninga sem hann 
honum feingi ad ef nefndur Magnus ætti ecki born skil- 



1567, SIGLINGALEYFI. 7 

getinn epter sig þa hann fra fielli þa fielli aller þeir 
peningar aptur under sira Sigurd sem hann hefdi Magn- 
usi gefit enn þa under erfingia sira Sigurdar ef hann 
uæri fra fallinn enn ef Magnus hefdi þa logad þeim 
fastaeignum edur peningum sem sira Sigurdur hafdi 
feingit honum þa skylldi sira Sigurdur aptur eignast 
iafngoda peninga oc iafnhá oc suo mikit i iardagozi 
sem hann hefdi uti latid uid greindan Magnus oc huorcki 
sk^^lldi greindur Magnus meiga fyrirgiora ne fyrirmæla 
med ordum eda uerkum eda med nockru odru moti 
þessum peningum loga edur odrum iafnham suo ei 
stædi annad iafnmikit epter. hier med tilskildi sira 
Sigurdur ad greindur Magnus skylldi uera sier til 
stjTks. adstodar oc medfylgis med tru oc dygd oc sin- 
um bornum a medan nefndur Magnus lifdi oc þui 
uard hann iatandi: Og til sanninda hier^) um setium 
uid pckar inncigli fyrir þetta bref huert ed giort uar a 
sania stad dag oc ar sem fyr seiger. 



9. 9. september 1567. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR veitir Margréti, ekkju Bartholomeuss Thin- 
appels, leyfi til siglingar á Arnarfjörð. 

PJkisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 9, 358. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493, 4to., (Laursens rikisskjalavarðar i þjóð- 
skjalasafni). 

Margrete her Bartolomej Tenappels fick breff att 
besegle en haffn paa Island saa liudendis. 

Wij Frederich thennd andenn etc. Gi0re alle witter- 
ligtt. att wij aff wor syndei;lig gunst och naade haffue 
vndt och tilladt och nu med thette wort obne breff vnde 
och tilade. att oss elskelige Margrette. her Bartoloniej 
Tenappels efftherleffuerske. maa lade besegle enn wor 
och kronens haffn paa wort lannd Islannd wdj Isse- 
fiordsysselL kaldis Alnfiord. och ther sammestedis med 
wore vndersotthe handle och wandle och thennom lade 

1) tviritað. 



AFHEXDING. 



1567. 



tilfore^) meelL maltt och anden fetallie saa och hiies 
andre gode ware. som the till theris klede och f0de be- 
hoff haffue och ther egienn att mue indki0be. hues 
ware ther falder. vndtagitt traun. suouel och andre for- 
budne ware. dog saa att hun tiU gode rede skall wd- 
giffue tiU oss och kronen. hues told och anden rett 
och rettighedt. som oss med rette tilkommer. Skall hun 
och As^ere forplicht att lade gi0re forschreffne vore 
vndersotthe ther sammestedz tilf0rninge. effther som 
forschreffuit staar. med gode wforfalskede ware. som 
forschreffne. wore vndersotthe nyttige och gaffnlige ere 
och thennom thett for itt skielligt ocli billigtt werdt 
selge och affhennde. Tisligiste schall hinndis fuld- 
mechtige bruge rett maade och ^vegtt och j alle maade 
thennom forholde. saa ingenn klagemaal offuer then- 
nom kommindis worder. Thij forbiude wij alle. ehuo 
the heldst ere etc. Cum inhibitione solita, Datum Haffniæ 
9 Septembris aar etc. 1567. 



10. 15. september 1567. undir Ású 

AFHENDINGARBRÉF fyrir Rúgstöðum og Bringu. 

AM. Apogr. 4266, ni. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali" „á kalfskinn". 

Þad giore eg Eirekur Sniolfsson godum monnum 
kunnigt med þessu minu opnu brefi oc medkennust ad 
ec hefi feingit Magnusi Biornssyni mitt fullt oc logligt 
umbod yfer minum iordum Rugstodum oc Bringu suo 
leingi sem ec og hann til lifum ad ollu iafnfullu sem 
Iiann sie eignarmadur med þui skilordi ad hann skal 
suara mier a hueriu ari a medan eg lifi ii%c. ef ec heimti 
suo oc skal hann ad sier taka enn Halldora dotter min 
eignast alla þa lausa peninga oc skullder sem ec oc 
Þuridur kuinna min eigum i Eyiafirdi. eignast skal 
hun strax greindar iarder Rugstadi oc Bringu þo þau 
suari gialldi sem fyr seiger. enn gangi þessar jarder af 



1) Svo 



1567 



DÓMR 



9 



þeim med logmn. þa skulu þau eignast Ixc af minum 
iordum til rettra erfdaskipta epter ockur Þuridi oc i 
sina loggiof er eg hefi henne gefit. þui þessi .Ixc. reikna 
eg henne j arf af minum peningum epter mic. þann 
kross sem hun hefur hefe ec henne gefit i tannfie. oc 
skal hun hann an reiknings uid sinar systur hafa. Og 
til sanninda hier um set ec mitt inncigU fyrir þetta bref 
huort ed skrifad uar under Asi j FHotzdalzhieradi 
þann xv dag Septembris manadar anno a Christi nato. 
M. d. Ix. og vij. 



11. 18. september 1567. í BakkárhoItL 

DÓMR um gjöf Steinunnar Sigvatsdóttur á jarðar- 
pörtum. 

Lbs. 65, 4to. IT, bl. 5 — 6, m. h. Jóns dans Magnússonar ca. 1640. 

Dömur Gijsla Sueinssonar vm Hhjd og Vlfhotzvatn. 

Þeim gödum monnum sem þetta Brieff sia edur heyra, 
sendum vier Þorer Sueinsson. Olaffur E^'^olfsson. Magn- 
Us Jonsson. Magnus Pietursson. Oddur Oddsson. Andries 
Magnusson. qvediu gudz og vora kunnugt gi0rande. þá 
lidid var frá Gudz Burd M. d. Ix. 7. j Backarhollte á 
þijngstad riettum. f0studæginn næstann Effter kross- 
inesso vmm haustid vorum vier j döm neffnder aff heid- 
ursamhgum dandismanne Gijsla Bönda Sueinssyne. 
kongs vmbodzmanni j Arnessyshi. til ad skoda og Rann- 
saka og fullnadardöm á ad leggia [þad máli) Er Páll 
Eyolffsson beiddist döms. Er vmmbod Þordar Gud- 
mundsonar haffde. huort afl ad haffa skyllde su gi0ff. 
Er Steinun Siguathzdötter heffde geffid dötter sinne 
Aunnu Gudmundardottur. J firstu kom þar framm 
steffna aff hende Páls Eyölfssonar Er hann haffde 
steffnt Thorsteine Eyolfssyne. manni firrgreindrar 
Aunnu j þennan steffnudag. var steffnann suarinn aff 
y vottum [og] dæmd myndug og skræleg. Kom þar 
framm brieff aff hende firrneffndz Þorsteins. huort Ed 

1) [b. Y.; vantar i hdr. 



10 



HAFNIR 



1567. 



so var látande. ad Steinun Siguathzdotter heffde geffid 
greindre Aunnu sijnar l0ggiaffer. Tijundargi0ff og 
fiördungsgi0ff j j0rdinne Vlfliötzvatne xc er liggur j 
Graffninge. S0muleidis kom þad fyrir oss ad firrgreind 
Steinun haffde ad Erffdum tekid xxxc j j0rdum. xxc. 
j ádurgreindu Vlfliotzvatne. og xc j Hlijd. liggia þessar 
Bádar jarder j Graffninge. Reijknadist vr þessu jarda 
götze iijc Tijundargiaffer. huad oss virdtist hun vel 
haffa mátt geffa. þö so ad Ellste sonur Eige lausn á vr 
h0ffudbölinu Effter þui sem stendur j landzlaga bok- 
inne. ad syner skule snuast til h0ffudbola Enn dætur 
til vtjarda Edur lausafiár. Og ad so pröffud[u] og fyrer 
oss komnu. dæmdum vier firrneffnder dömsmenn. med 
fuUu döms atkuæde. gi0ffina öl0gliga vr j0rdunum. 
vtann þesse iijc sem ádur eru greind til lausnar. 
Og til sanninda hier vmm et cetera. 



12. 22, september 1567. í Brimum. 

ISLANDSFARAR i Brimum beiSast þess af Dr. Jóakim 
Hinck, að hann gangi í fyrirbón fyrir sig við konung 
um hafnir 1 Kumbaravogi og Búðum. 

Rikisskjalasafnið i Brimum, eftir uppskrift 1933 frá H. Christ, 
aðstoðarmanni ]3ar. — Sbr. og Rikisskjalasafn Dana, Isl., Færö og 
Grönland. Supplem. II, 15. 

Ehrwerdiger Ehrbar und Hochgelarter, E. Ehr\\\ und 
hochg. gst. seindt unsere gantzwillige dienste. jeder Zeitt 
zuvoran bereidt. insonderss gunstiger Her. Derselbenn 
sollenn unsernn erheisschetenn notturfftenn nach. wyr 
dienslich mit bergenn. Welcher gestaltt. der Ehrbar 
Rahtt alhie zu Bremenn. unsere gepittende Hernn. auff 
unser dienstlichst ansuchenn. an die Kun: Maytt. zu 
Dennemargk unsern gnedigstenn Kuning und Hernn. 
zweier Havenn halber. alss mit nahmen Bodenstett und 
Kummerwagen. in Ihrer Kun; Maytt. landt. Jsslandt. 
belegenn. unss hiebevor undterthenigst vorschriebenn. 
Alss. Nachdem wyr und unsere vorfahrnn die bemeltt. 
nebenn anderen mehr Haven. nicht allein, anfangss mit 



grossem unsernn unstattenn. und gefalir leibss und 
guhtss auff gesucht und besiegelt. Sondernn auch die- 
selbenn iiber 30. 40. 50. und lengere Jahre. mitt aller- 
handt diensthchenn Kaufmanss wahren notturfftiglich 
und woU undterhaltenn und vorsorget. und dannoch 
uber Zuversicht solche Haven. durcli Hern Magnuss 
Guldenstern. Rittern und der Zeitt Kun: Mavtt ver- 
ordnetenn Stathalternn unss abgekundiget. und hin- 
fíiro zubesiegelenn verbotten. Unbetrachtet wyr der 
ubrigenn Havenn durch die von Hamburgk. fast un- 
freundtJicher und unnachbarhcher weise vorlengest 
verdrungenn gewesenn: Dass wyr solchem nach. bey 
ermelten Havenn. gegenn entrichtung gebuerlichess 
Zollenss und ungeldtss. gnedigst gelassenn. Oder aber. 
da Ihre Kun: Maytt. mit ermelten Havenn eine neuerung 
fur zunehmen. unnd dieselbenn jerhchen zuverpechten 
gnedigst entschlossenn. Dass wyr dannach fiir andere 
dartzu umb die bilHge gebuer gelassenn werdenn much- 
tenn. Unnd darauff Ihre Kun: Maytt. sich gnedigst er- 
klerett. Da Avyr von solchenn zweienn Havenn dass je- 
nige thun und entrichten woltenn. dass andere davonn 
zuthun sich erbietenn. Dass Awr alledieweill bev den- 
selbigenn fur jedermenniglich gelassen und geschutztt 
\verdenn soltenn. Welchss gnedigstenn bescheidtss Ihrer 
Kun. Maytt. wyr undterthenigst unss thun bedanckenn. 
Worauss dann ferner erfolget. dass wyr unns gegenn 
Ihre Kun. Maytt eingelassen und verpflichtet. von viel- 
gedachten Havenn. den verschienen Sommer. Ihrer Kun. 
Maytt. vogdtenn und Befehlichaberen in Jsslandt. etz- 
liclie victuahen. alss nemblich. zwey last Mehless. zwey 
last Bierss. Eine last Brodtss. Eine Tunne weiss Saltz. 
Eine Tunne Essigss. und dan zu funftzigk Pferdenn 
Huffeisenn zuentrichtenn unnd zuuberliefern. Dem wyr 
auch also gepuerlichen nachgesetztt. Dieweill aber diess 
verschienenn Jalir der fisch inn Jsslandt uberall ver- 
dorbenn gewesenn. unnd wyr derohalben auff gantz 
keinenn verdienst. sondernn unsernn grossenn schadenn 
und nachteill gesiegeltt. Alss feltt unss zum hochstenn 



12 



HAFNIR. 



1567. 



beschwerlich. zu solcheiii unsernn schadenn. dessenn 
wyr zu mehr alss einer Zeitt unss befahrenn und ge- 
wertich sein mussenn. so eine grosse steur von obge- 
dachtenn xwo Havenn hinfuhro zuentrichtenn. 

Und bittenn demnach dienstlich E. Ehrw. und hoch- 
gel. gstv. sich gunstighch nicht beschwerenn wollenn. 
solche unsere beschwerdenn. der liochstgedachter Kun: 
Maytt. durch derselben fúrbitthche schriffte undter- 
thenigst zuvermeldenn. unnd unss dahin zubefurderenn. 
dass wyr hey obgemeltenn Havenn. gegen entrichtung 
dess gepuerendenn Zollenss. wie von altersshero be- 
schehen. gelassen. und da wyr so daruber von Ihrer Kun, 
Maytt. mit neiien Pechten zubelegen sein soUten. dass 
alssden der vorige anslach der zwei last mehlss zwel 
last bierss und evne last broits. auff den halben theiU 
múgen gehndert und geringert und darzu von unss 
eyne tunne weiss saltz eyne tunne Essig. und zu f unff tzig 
pferden huffeisen gegeben werden. oder wass sunst Ih. 
Kon. Maytt. bilhch zu sein. dessfalss werden ermessen 
konnen. damit wyr arme Burgere. die wyr unsser leben 
und wolvardt bey dieser handlung vorhengen auch 
kunde davon haben múgen. und dass unss darauff ge- 
melte(?) Haven ein zeittlang vonn lahrenn verpechtett. 
unnd wyr fúr andernn dieselbigen zubesiegelenn ver- 
sichertt. werdenn muegenn. Domit \vyv durch dass jehr- 
liche liin und widder reisenn an Ihre Kun. Maytt. vieler 
unnd grosser beschwerlicher unkost enthoben. Auch 
niemandten vei'henget oder zugelassenn. unss zu fur- 
fange in beiliegende ungewohnhche Haven ein zu- 
schleiffenn. Sintemahlen ohne dass. dess gantzen orthss 
vom Reff an. biss zu Flatto}^ kaum ein Schiff seine 
ladung ubei'konimen kann. Dass auch danebenn unss 
freier Pass in Jsslandt. mitt jedermeniglich. ohne der 
Vogdte unnd befelchaber Hindernuss. zuhandlenn vor- 
gundt und verstattet werden muege. Dass vertrostenn zu 
Ihren Kun: Maytt. wyr unnss allerundterthenigst. unnd 
seindt ess umb Jhre Kun. Maytt. undterthenigst. auch E. 
Ehrw. und hochg. gst. in aller gudtwilligkheidt. eusser- 



1567. 



HAFNIR. 



stess vermuegenss zuverdienen gantzgeflissenn und er- 
bettigk. Datum Bremen denn 22, Septembris Anno 1567. 

E. Ehrw. und hochg. gst. gantzwiUige 

Die gemeínen Jsslanderfahrer und 
Burger dahselbst zu Bremenn, 

[Utanáskrift:] 

Dem Ehrwih'digen Elirbarn unnd Hochgelartenn 
Hern loachim Hincken der Rechten Doctornn. 
Thumbdechanten der Kirchen zu Bremenn und 
Probsten zu Osterholtz. unsernn giinstigen Hern. 



13. 26. september 1567. í Brimum. 

ERINDISBRÉF Tylemanns Zernemanns á konungsfund 
vegna hafna og siglingar til Islands, sett honum af borg- 
arráðinu i Brimum. 

Rikisskjalasafnið i Brimum, eftir-4ippskrift 1933, frá H. Christ, 
aðstoðarmanni þar. 

Instruction. wess deni Ehrbahren und "Wolge- 
lahrten Tylemanno Zernemanne. bey der Kun. 
Maytt. zu Dennemarck unserm gst. hern oder der- 
selben fiirtrefflichenn hochweisen Rehten an statt 
und von wegen dess Ehi'barn und Wohveisen 
Rahlss der Statt Bremenn zuwerben auf erlegett 
unnd befohlenn. 

Anfenglich soU unser Gesandter nach gebuerlicher 
Dancksagung. gnedigst unnd gunstiglich verstatteter 
audientz. und undterthenigster erpietung unserer gantz- 
willigenn geflissenen diensten. sambtt wiinschung friedt- 
licher Regierung. Kuniglichenn wolstandtss unnd gluck- 
lichenn Siegss widder derselben widderwertigenn unnd 
feinden Ihrer Kun: Maytt. oder aber derselbenn ver- 
ordenten Rehten undterthenigst vermeldenn. 

Wie dass Ihre Kun: Maytt. sich noch ungezweiffeltt 
gnedigst zuberichten liabenn. welcher gestaldt wyr durch 
unsere Abgesandtenn. bey Ihrer Kun. Maytt. nechst ver- 
scliienenn 66ten lahress. vonn wegen etzlicher Havenn 



14 



HAFNIR 



1567 



in Ihrer Kuii: Maytt. Kuningreicli und Insulen Isslandt 
belegenn (: so die unsere anfangss mitt grosser Ihress 
leibss und guhtss gefahr anffgesiegeltt. Und nuhn eine 
fast geraunie Zeitt und von 70 und mehr lahrenn hero. 
mitt Ihren Kauffmanss wahrenn. zu undterhaltung Ihrer 
Kun. Maytt. undterthanenn versehen. besucht und be- 
siegeltt. Nulin aber von denen vann Hamburgk auch 
anderen Ihrer Kun. Maytt. verwanten an denselbenn 
uber alle Zuversichtt beeindrechtigett etc. :) undter- 
thenigste ansuchung thun lassenn. Domitt die unsere 
bey solchen Havenn. gegen entrichtung gewehnlichenn 
Zollennss gnedigst gelasserin. Oder aber, da Ihre Kun: 
Maytt. je entschlossenn in deme einiche verenderung fur 
zunehmen. dass Sie auff den fall. fiir jemanden zu 
denselbenn. umb die billige gebuer. dessen Sie auss- 
kummenss liettenn. gnedigst verstattett werdenn much- 
tenn. 

Worauff Ihre Kun. Maytt. sich dohmaln dohin gne- 
digst erklerett. Da die imsere von solchen Haven dass 
jenige thun und entrichten wolten. wess andere davor 
zuthun sich erbietenn. Dass sie alle deweill bey den- 
selbenn fiir jedermeniglich gelassen unnd geschútztt 
w^erden soltenn. Dessen wyr dann gegen Ihre Kun: Maytt. 
unss undterthenigst thun bedanckenn. 

Darauss dann soviell ferner ei-folgett. dass die unsere 
gegen Ihre Kun: Maytt. sich eingelassenn und ver- 
pflichtett. vonn den zweien Havenn. Kummerwage und 
Bodenstett. Ihrer Kun: Maytt. Befelichabei^nn in Isslandt. 
etzliche Victualienn. alss nemblich zwey last Mehless. 
zwei last Bierss. eine last Brodtss. eine Tunne weiss 
Saltz. eine Tunne Essigss. und dan zu funftzig Pferden 
Huffeisenn zuentrichtenn und zuuberlieferen. Deme 
Sie auch also undtertheniglich nach kummenn. 

Dieweill aber diess verschienen lahr der fisch in Iss- 
landt an etzlichenn orteren verdurben gewesenn. und 
derhalber mehre theilss den unse[r]nn auff gantz kein- 
enn verdienst. Sondern Ihren grossen schadenn und 
nachteill gesiegeltt. 



1567 



HAFNIR 



15 



Dass demnach den unsernn zum hochstenn heschwer- 
lich fúr feltt. zu solchem Ihren schaden dessenn Sie 
zu mehr alss einer zeidt sich befahrenn mussenn. So 
eine grosse steur vonn obgedachtenn zAveen Haven hin- 
furo zuentrichtenn. Daher sie dan unss dienstlich an- 
gelangett und gebettenn. Ihre Kun: Maytt. umb gne- 
digste milterung derselbenn. undterthenigst zube- 
schickenn. 

Wan dan die wahre. so zu undterhaltung Ihrer Kun. 
Maytt. undterthanenn. von den unserenn auff bemelte 
Insulen. jerlich an Mehll Bier und anderenn Kauf- 
mansswahre gebracht werden. zu hohem Preise. be- 
vorab in dieser geschwindenn teurung sich erstreckenn. 
Dalier auch derer viele sich in nicht geringe schuldt und 
beschwerung gesetztt. Ahne dass die unsere solche Ha- 
venn auff unsegliche gefahr Ihress leibss und guhtss. 
anfangess auff gesiegeltt. Und die Stat Bremenn gegen 
Ihrer Kun: Ma^^tt. und derselben hochl0blichsten vor- 
fahrenn am Reich dermassenn (ohne ruhm zumeldenn). 
sich treulich woU verhaltenn. Dass derselbenn einwoh- 
ner mitt besondernn Pi'ivilegienn unnd Freiheitenn fiir 
anderen der umbliegendenn Anse Stetten. in Ihrer Kun. 
Maytt Landen unnd Kuningreichenn gnedigst versehen 
unnd begnadett. Dessen wyv dann unss gleichssfalss 
gegenn Ihrer Kun: Maj^tt. billig zum hochstenn undter- 
thenigst thun bedancken. Auch dess undterthenigstenn 
erbietennss sein. gegen Ihre Kun. Maytt. unnd derselbenn 
landenn unnd Kuningreichen in gleicher treu unss hin- 
furo nachbarlich und danckbahrlich zuerzeigen dass 
unserss undterthenigsten verhoffenss sich niemandt 
derwegen uber unss zubeschwerenn habenn soll. Dass 
^yyv demnach in undterthenigster Hoffnung unnd Zu- 
versichtt stehen. Ihre Kun: Mavtt. auch unss und den 
unserenn. derenn fruchtbarliche niessung widderumb 
gnedigst werden empfindenn. und die unsere auss Ihrer 
Kun: Maytt. Insulenn und Kuningreichenn nichtt aller- 
ding (wie die von Hamburgk unfreundtlicher unnach- 
barlicher weise sich biss doher undterfangenn. und also 



16 



HAFNIR 



1567 



die unsere auss allenn Havenn in Jsslandt. die Sie doch 
wie gemeltt. auff besorchliche wachnuss leihss unnd 
guhtss anfangss auffgesiegeltt verdrungen. so dass 
Ihnen nuhnmehr nicht dan die Haven* Bodenstede. 
Kummervvage. Orback und Ostfiorde. zu Ihrer sigelation 
und nahrung ubereintzig sein) versoffen lassenn. Son- 
dernn Sie viele inehr auss angeborner kuninglicher 
guete und miltigkheidt bey ublicher Sigilationn und 
nahrung. gegen entriclitung gewohnlichenn ZoIIenss und 
ungeldtss gnedigst erhalten unnd handthabenn, 

Da aber Ihre Kun: Maytt. je entschlossen. darinnen 
einiche endrung (wie wyr dan dessen Ihrer Kun: Maytt. 
keine ZiU nacli mass vor zuschreiben haben. sollen 
noch kunnen) vor zunehmenn. 

Dass wyr gleichsfalless auff solchen fall in der und- 
terthenigsten Hoffnung und Zuversicht stelien. Ihre Kun: 
Maytt. werden auss hohem kuniglichen verstande und 
angeborner miltigkheitt dermassenn diese Dinge richten 
werden. dass dannoch die unsere (so zu ehrbai-licher 
nahrung Ihrer armen weib und kindt. auch Ihrer Kun: 
Maytt. aignen undterthanen entsetzung. ilir. leib leben 
unnd eusserste wolfahrtt jerlichenn verliengen mussenn) 
auch ein stucklein brodtss davon habenn. und nicht 
gentzlichenn umb sunst. zu endtlichem ihren unnd der 
ihrenn undterganck unnd verderb.' diese Seliefartt 
undterhaltenn. oder aber zuverlassenn genottrengett 
werden muchtenn. 

Und demnach undterthenigst bittenn. dass auff solch- 
enn fall. da die unsere je mitt neuen Pechtenn vonn der 
Kun: Maytt. zubelegenn sein sollten. der 'vorige an- 
schlag der zwey last Mehless. zwey last bierss und eine 
last brodtss je zum weinigsten auff den halbenn theill 
gnedigst gelindertt und geringertt. und dartzu von den 
unsern eine Tunne weiss Saltz. eine Tunne Essigss. und 
zu funfftzig Pferdenn Huffeisenn. oder wass sunsten 
Ihre Kun: Maytt. biUigk zusein diessfalless ermessenn 
wurde. dessen die unsere ein ausskummenss hetten 
gegeben werden. und dass darauff geruhrte Havenn 



1 ^67. IHBiHP H AFNIR. HMHMMP' 1 7 

denn unsernn ein zeittlangk von lahrenn verpechtett. 
und die. fur anderen ungehindertt zubesiegelenn ver- 
sichert werdenn muchtenn. Daneben auch niemanden 
verhengett noch zugelassenn. den unsernn zu furfange 
m beiliegendenn ungewohnhchenn Havenn ein zu- 
schleiffen. sondernn denn unsernn. bey der Havenn 
Bodenstett und Stappe umblangest derselbigen. bey der 
Haven Kummerwage von dass Reff und Wyck. biss 
Flattoy. bey Ostfiordt von der Horneforde biss an 
Wapenvohrde. und den bey Orback umblangest der- 
selbenn der freier Pass verstattett. und darauff not- 
turfftiger Schein undter Ihrer Kun: Maytt. Ingesiegell 
gnedigst mittgetheilett werden muege. domitt sie an 
notturfftiger ladung nicht gehindertt. noch anderer 
ubersetzung von Ihrer Kun: Maytt. verordentenn Be- 
felichaberen und vagdtenn der Orter sich zubefahrenn 
hetten. 

Dieweiln auch hiebevornn. von wegen der furgenom- 
mener Neurung dess Zollenss im Sunde zu Helschen[or]. 
wie dan auch in dem Belt zu Neuburgk. Ihre Kun: Maytt. 
auff dienstlichss ansuchen unserer Bergerfahrer Inhalt 
derselben Supplication und unserer daneben abgefer- 
digter befurderungsschrifftenn undterhenigst besucht. 

Und dannoch solche neuerung nicht alleine dieser 
unser Commun (derenn einss theilss Marschuppie ver- 
wandtenn in Ihrer Kun: Maytt. loblichem Cunthor zu 
Bergenn in Norwegen sich heusslich und wekendtlich 
enthaltenn. und dahselbst zu gegenwertigem Ki'iegss- 
wesenn widder den Schwedenn ihre gebuernuss contri- 
buierenn. und Ihrer Kun: Maytt. Kuningreich und landen 
nicht weiniger alss derselben aigne undterhane mitt 
darstreckung leibss guhtss unnd bluhtss nach muglig- 
kheitt undterthenigst verbitten helffenn) zu hochster 
beschwer unnd nachteill gereichtt. sondernn auch Ihrer 
Kun: Maytt. verwandte und undterthane. so mitt der 
unsern wahre besuchtt. (Sintemaln durch solche auff- 
gedrungene beschwer die unsere ihre Kauffmansswahre. 
derselbenn nachtheiligem schaden zuverkummen. dar- 

Dip]. Isl. XV. B. o 



18 



KVITTAN 



1567 



nach widderumb an zuschlagen genottrengett) durch er- 
melte neuerung. wo nicht gentzlichen aussgemergeltt. 
zum weinigstenn in uberschwenckliche teurung gesetztt 
werden. 

Dass demnach unserntt wegen undterthenigst zu 
bittenn. dass Ihre Kun. Maytt. solche Sachenn auss 
hohem von Godt begabten kuninglichen verstande bey 
sich zuerwegenn unnd dahin zuriclitenn gnedigst ge- 
ruhenn. Domit die unsere entweder mitt solcher Neue- 
rung gnedigst versclionett. oder aber je zum wenigsten 
dieselbenn zu tregliclien bilhger wegen gnedigst ge- 
miltertt. und darauff der unsernn aussgestalte Burgenn 
erlassen werdenn muchtenn. 

Jn Avelchem allen Ihre Kun: Maytt. sich zu gnedigster 
befurderung der unsernn ublichen Sigelation und nahr- 
ung. auch Ihrer Kun: Maytt. aignen undterthanen mitt 
zum bestenn. gnedigst erzeigen woUn. Dass sein umb 
dieselbenn Avyr liochtess vermuegendess undterthenigst 
zuverdienenn gantz geflissen und wilhgk. Und dass zu 
verkundt haben wyr Burgermeistere und Rathmanne 
der Statt Bremen unser Statt Secrett hieundter zutrucken 
befohlen. nach Christi unserss lieben hern gebordt 
funfftzehenn hundertt. darnach im sieben und sechtz- 
igsten lahre. denn sechss und zwantzigsten tag dess 
Monatz Septembris. 



14. 27. september 1567. í Múla. 

BJARNI BJÖRNSSON kvittar Magniis, bróSur sinn, fyr- 
ir öllu tilkalli af sinni hendi. 

AM. Apogr. 5575, ni. h. Jóns Magnússonar á Sólheinium „Ex 
originali" „á kalfsklnn.". 

Þad giore ec Biarne Biornsson godum monnum kunn- 
igt med þessu minu opnu brefi oc medkennist ad eg 
hefi med handsohun lofad Magnusi Biornssyni brodur 
minum ad ec skylldi alldri uppa tala. klaga eda a ad 
telia þa peninga sem hann hier til dags upp borit oc 



1 



1567. KAUPBRÉF. 19 

niedtekit hefur af [ockars fodurs oc modurs^) pening- 
um huort sem þeir eru kuiker eda dauder. faster eda 
lauser ad til skilnum .xx. hundrudum þeim i iordinne 
Liosauatne sem min [moduri) hefur mier fyrir morg- 
um arum gefit oc auænt. Þui gef ec hann med þessu 
minu brefi olldungis kuittann oc akiærulausann um 
alla adurgreinda peninga fyiúr mier og oUum minum 
epterkomendum þui eg fuUt uppborid hefi fyrir þau 
•xxc. i Liosauattne af minne modur sem mier uel likar 
oc anæger. Og til meiri sanninda oc stadfestu hier um 
Uoru hier til uittnis kallader ad sia ockar handsol Illuge 
Gudmundsson oc Olafur Arnason prestar huerier ad 
sin inncigH settu fyrir þetta mitt kuittunarbref er giort 
oc upplesid uar i Mula i Adah^eykiadal þann xx oc vij 
dag septembris anno domini. M. d. Ixvij. 



15. 27. september 1567. á Skarði. 

KAUPBRÉF íyviv Rauðanesi. 

Jbsk. AM. Mýrasýsla 2 „fra wSira Þorde Jonssyne" (AM.). 

Kaupbref Fyrer Raudanese i Borgarhrepp 1567.2) 
Þat giaurum vær Jon Gudmundsson. Þorvalldur Ein- 
arsson. Gudmundur Ormsson og Havardur Palsson. 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu briefe 
at vær vorum j hia saum og heirdum á á Boi'g j Borgar- 
fijrde. a þridiudaginn næstann eftter krossmessu um 
haustid ord og Handaband þessara manna. Af einne alfu 
Oddz bonda Tumassonar. En af annare Biarna Odds- 
sonar sonar hans. þad falldist og skiUdist under þessu 
þeirra Handabandi. at ádurgreindur Oddur Tumasson. 
selldi firnefndum Biarna Oddssyne sine sijnum alla 
Jaurdena Raudaness.^) er hggur j Borgarkirkiusokn j 
Borgarhrepp fyrir xxxc med eingi þvi er Aulldunes Heit- 
er J Hamarslandi j saumu kirkiusokn. med auUum þeim 
gaugnuni og giædum er greindre Jordu fylger og filgt 



1) [Svo. 2) Aftan á bréfinu. 3) Svo. 

2* 



20 



KAUPBRÉF. 



1567 



liefur at fornu og niju bædi til sios og lands. og hann 
Iiefde fremst eigande at ordit. undann sier og sinum 
Erfingium og ef tterkomendum. enn under ádur nefndann 
Biarna Oddsson og hans Erfingia og eftterkomendur. 
med svofelldum skilmala at firskrifadur Biarne lofade 
at suara RagnhiUdi sistur sinni xv hundrudum firir ád- 
urnefnda Jaurd halfa. Var þar j skilinn viij málnytu 
kugijUde. og þar til aunnur vijc J fridum peningum. sem 
er j Hestum og audrum gödum þarflegum peningum. 
Enn aunnur xvc skilldi hann giallda Hunbiaurgu sistur 
sinne svo framt sem hun fære at sinum rádum og hans. 
Enn ef gud kalladj adurski-ifada Hunbiaurgu j burt. en 
ádurskrifud xvc eru afgreidd. þa skiUdi Biarne Odds- 
son samt greida og giallda ádurskrifada peninga Oddi 
Tumassyne eda hennar lauglegum Erfingia. med sama 
skilordj viij máhiitu kugijllde. og þar til aunnur vijc i 
godum þarfligum peningum. Og i sama handabandj 
afventi Oddur Tumasson tittnefndum Biarna Oddssyne 
ofttskrifada Jaurd Raudanessi) at næstum fardogum. 
og hann riettilega meiga at sier taka. Og til sanninda 
hier umm setium vier firnefnder menn vor Jnnsigli firir 
þetta Jardarkaupsbrief. Hvort skrifat var á Skardi á 
Skard2str0nd a laugardaginn næstann firir Michaelis- 
messu þa lidit var fra gudsburd MDvij og Lx ár. 

(L S) (L S) 

Þetta ad vera Rjett Copierad eftter originalnum 
votta underskrifader Stadastad d. 7 lulij 1704. 
Vigfus Johansson. Sigurdur Jönsson 
E h. mpropria. 



16. 29. september 1567, á Indríðastöðum* 

KAUPBRÉF fyrir Kalastöðum. 

Bréfabók Brynjólfs byskups: AM. 273, fol., 273, og Lbs. 1082, 
4to., bls. 644, i transscripto Odds rektors Eyjólfssonar og fimm 
nianna annarra, gerðu i Skálholti 16C2 eftir frumritinu. 



1) Svo. 



1567. 



KAUPBRÉF. 



21 



Kaupbref Vigfusa Jonssonar fyrer Kalastoduni af 
brodur sinum Asmundi Jonssyne. gi0rtt 1567. 

Þad giorum ver Teitur prestur Helgason. Petur Odds— 
son. Jon Þordarson og Gisle Þorfinnsson gödum monn- 
^ni kunniugt med þessu voru opnu brefi. ad þa er 
lidid var fra Gudz burd 1567 ár þann 16 dag Augusti 
iTiánadar á Kalastoduni j Saurbæarhrepp. vorum ver 
i hiá, sáum og heyrdum á ord og vidrædu med handa- 
bandi þeirra brædxa Asmundar Jönssonar og Vigfus 
Jönssonar. med þessum edur þvilikum orda atvikuni. 
sem her epter skrifad stendur. J fyrstu spurdi Vigfus 
Jönsson Asmund brödur sinn ad hvertt hann hefdí selldt 
j0rd sina Kalastadi Sera B0dvari Eyolfssj'^ne edur Páli 
syni hannz. Enn Asmundur gaf þad svar þar thil ad 
hann hefdi ecki þad gi0rtt framar enn so ad sier lítist 
lijkadi þær jarder.sem þeir hefdu sier i gen lofad 
þegar hann skodadi. sem var Hæll og Brennistadir. 
enn nu þætti sier þær allt 0druvis enn siera B0dvar hefdí 
sier lofad. þar fyrer villdi hann hvorki nie skylldi þann 
kaupskap hallda. og so hefdi hann honum upp sagt 
ííied ollu fyrir vottum. af þvi ad [Sera] Bodvar hefdi 
sier orett thilsagt þeirra verdaura og dyi'leika. og nu 
med 0llu segdi hann þeim kaupskap laust. og effter 
betta þeir ra undertal tokust þessir fyrnefndir brædur 
Asmundur og Vigfus Jonssyner hondum samann ad so 
fyrer skildu ad sagdur Asmundur Jönsson selldi fyr- 
nefndum Vigfuse þessa adur greinda alla j0rd Kala- 
stadi er liggur i Saurbæar kyrkiusökn. med ollum þeim 
g0gnum og giædum sem sagdri jordu Kalastodum fylgdi 
og fylgt hefdi ad fornu og nyu. bædi thil sios og landz. 
fiallz og fioru med ollum it0kum og ornefnum til ytstu 
ummmerkia þeirra sem menn ætti j moti henni. undann 
sier og sinum erfingium. enn under offtnefndann Vig- 
fus og hanns erfingia thil æfinlegrar eignar og friálz 
forrædis. med ollu þvi fe sem fijnnast kynni i edur á 
niargnefndri jordu Kalastodum. og ecki yrdi med l0g- 
eigendur ad. Hier i möt handlagdi tittnefndur Vig- 
'us Jonsson margnefndum Asmundi brödur sinum jard- 



22 



VITNISBURÐR 



1567 



ernar Mosistadi i Skoradal i Hvanneyrar kyrkiusokn 
xxxc ad dyrleika og Snælldubeinstadi i nyrdra Reikia- 
dal i ReykiahoUtz kyrkiusokn xxxc og ad dyrleika til 
æfinnlegrar eignar og friálz forrædis og med ollum jofn- 
um skilmala sem ádur er skrifad og logligum jarda- 
kaupum á ad fylgia. skylldi hver vmm sig svara laga- 
riptinguni er selldi. enn sa halldi til laga er keypti. so 
og skylldi hver selia odrum fyi'stum greindar jarder ef 
selia viUdi. edur þyrffti med jafnadarverdi. Og til meiri 
audsiningar og stadfestu hier umm festum vier fyrr- 
greindir menn vor innsigU nedann fyrer þetta vitnis- 
burdar og jardakaups bref. hvertt ed skrifad var á 
Jndridast0dum i Skoradal Michaelis messu dag umm 
haustid á sama ári sem fyrr seigir. 



17. 30. september 1567, á Arnastöðum. 

VITNISBURÐR um landeign Bakka á Tjörnesi. 

Bps. Hol. Fasc. V, 11, frumrit á skinni. InnsigUð er dottið frá. 
Sbr. vitnisburð 24. mars 15G8. 

Vm landai'eign Backa a Tiornese^) 1564.-) 
Suo felldan uittnisburd ber eg KetiII prestur Jonsson 
ad eg hefi uppfædst a Tiornesi oc sidan hiellt ec i morg 
ar Husauikurstad enn allann minn alldur hefi ea eiorla 
til uitad huad framm hefur farid a Tiornesi þui ec hefi 
optast þangad komid a hueriu ari einu sinne enn stund- 
um optar oc hefi ec alldri heyrt annad haft eda halldit 
um landareign Backa a Tiornesi enn þad ad su iord 
Backi ætti land allt uti Reidara fyrir nedan gliufur þau 
sem hun geingur ofan vu' oc sa faruegur sem hún nu 
fellur i riedi til sios fyrir nedan gliufurinn enn fyrir 
ofan gliufurinn riedi lækur sa sem geingur riettsynis ur 
dælld eda lægd þeirri er kallast Chorenshofn i Reidará 
oc suo riettsynes ur hofninne austupp a hinn hæsta fiall- 
gard. bio oc minn fader i niorg ar a Backa þessum og 



1) Utan á bréfinu ni. gamalli h. 2) Svo. 



1567. HAFNIR. — BRÉFSBROT 



23 



hafdi þetta land og hiellt eign iardarinnar og ataldi 
einginu fyrr enn nu fyrir nockrum arum þa Þorsteinn 
Fimbogason bio a Hiedinshofda oc ataldi þetta nockud 
enn aunguan annan hefi ec uitad þetta atelia oc er ec 
nu meir enn Ixx ara gamall og epter þessum minum 
uittnisburdi uil ec suería ef þurfa þiker. Og til sann- 
inda hier um set eg mitt inncigli fyrir þetta uittnis- 
hurdarbref huert eg ut gefit hefi a Arnastodum i Gnupa- 
sueit xxxa dag Septembris Anno domini M° d° lx° 
uij^ 



18. 30, september 1567. í Brimum. 

DR. JÓAKIM HINCK skrifar konungi, meðal annars um 
siglingaleyfi handa Brimakaupmönnum á Kumbaravog 
og Búðir (ágrip). 

Rikisskjalasafn Dana, Island, FærÖ og Grönland, Supplem. 
II, 15. 



19. [fyrir 2. október 1567]. 

BROT úr bréfi Ólafs byskups Hjaltasonar, er varðar síra 
Gísla [Sigurðsson?]. 

Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar hin prentaða, bls. 
305, 

: 

nær seni a hggur og elldiuid j Þorliotzstada iord sem 
honuni gagnast og þui bue. hier med tilskil eg ad opt 
nefndur Sijra Gijsli sie til gagns. greida og goda stadn- 
og hans vmbodzmonnum. þui bid eg audmiuklega 
niina eptirkomandi Holadomkirkiu formenn ad þeir 
i'iufi ecki þennann minn giorning helldur styrki hann 
og stadfesti med sinu goduiliudu samþycki. Og til sann- 
inda hier vm. 



1) Hér vantar 1 blað i bókina. 



1 



24 



MYRKÁ. — TYLFTARDÓMR 



1567. 



20. 2. október 1567. í Miklagarðu 

ÓLAFR bj^skup Hjaltason veitir sira Böðvari Jónssyni 
jörSina Myrká meS 10 kúgildum leigulaust ævilangt. 

Bréfabók Guðbrands byskups Þorlákssonar hin prentaða, bls* 
305—6. 

Eg Olafur Hialltason overdugur fyrer Gudi super- 
intendens Hplabiskupsdæmis giori godum monnum 
kunnigt med þessu mino opnu briefi ad sakier þess ad 
eg befi ei suo morg beneficia sem ærlegum fromum 
beidurs personum og kiennimonnum þorf giorist. enn 
med þui ad eg befi reynt og veit fullkomlega þann 
froma dandimann Sira Bauíiuar Jonsson ad tru. dygd. 
heidri og æru j oUu sinu framferdi lærdoms og lifnadar 
sijdan hann fieck riettann skilning gudz euangehj ordz 
befur bann j þeim lærdome haft og halldid sig sem eirn 
riettferdugur dandi mann. og af þui þad heyrer minu 
kalle og embætti til ad shjkar heidarlegar personur hafi 
nockud vpphelldi af kirkiunne thil. þui hefi eg vnt og 
veitt honum iordina Myrkaa med x malnytu kugilldum 
leigulaust j sina lijfstijd vtan suo meigi skie ad fyrri 
verdi laust eitthuort beneficium med kongsvalldzins 
samþycki honum meigi til sæmdar verda honum og 
hans dandi quinno og bornum til vpphelldis. hier med 
skal hann og mega byggia sialfur þær ij scbolameist- 
ara iardir er þar vndir Hggia sem er Budarnes og Mj^rk- 
ardahu' med þeim kugilldum sem nu eru med huorri 
iordu og suari þein: scholameistara leigum og land- 
skylldum af greindum iordum sem nu a Holum er eda 
verdur vtan suo mickitt sem hann þarf med logum og 
j fulla naudsyn ad bæta kugilldi vpp med. Og til san- 
inda hier vm. giort j Myklagardi. 2. dag Octobris 1567. 



21. 3. október 1567. á Húsatóptum, 

TYLFTARDÓMR um kirknafé, varðveizlu þeirra og sókn 
í Árnesþingi. 



r 



1567. TYLFTARDÓMR. 25 

Bps. Skalh. Fasc. I, 8, frumrit á skinni. Af 13 innsiglum eni 
nú 5 fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 2506. 

Husatoptadomur Ad kyrknagotz skule fyr vtgreidast 
enn maale kuenna eda adrar skuUder.^) 

OUum monnuni þeim sem þetta Bref sia edr heyra 
senda Einar Olafsson. Gudmundur Þordarson. Þordur 
Jonsson. Stephan Gislason, Stephan Hallkelsson og Þord- 
ur Gislason prestar SkalhoUtzstickttis. Jtem Magnus 
Jonsson. Sijgurdur Biarnason. Þorer Sueinsson. Magnus 
Petursson. Olafur Eyiolfsson og Oddur Oddzson log- 
riettumenn quediu Gudz og sina kunnugt giorandi at 
aarum epter Gudz burd M. d. Ix og vij. Faustudaginn 
næsta fyrir hinn xix Sunnudag epter Trinitatis aa Husa- 
toptum aa þingstad Riettum. at epter Raadi haufudz- 
mannzins Heinreks Kraghs vorum vier til skodunar og 
doms nefnder af heidarhgum dandis manne Gisla Bonda 
Sueinssyni er þa haf di kongsins vmbod yf er Arnes Syslu. 
huernin oss virtizt ad fara skylldi vm þær kirkiunnar 
eigner sem Herra Gisle Jonsson beiddizt doms aa. J 
fyrstu þar suo hefdi skied edr skiedi at kirkiurnar j Skal- 
hoUtzstickti misti sina jnnstædu j sumum staudum. suo 
fyrir prestunum sem fyrir leikmonnum. Enn þeírra 
kuinnur ættu sinn maala j þeirra gard og hefdu hann 
oskerlan enn kirkiurnar sæti j misse og feinge ecki sinn 
heimanmund edur jnnstædu fulla. huad oss leizt j aungu- 
an mata Rietthga fara helldr j moti auUum Riettindum 
'vera bædi.hins gamla og n^áa logmaals. Þvi vier hauf- 
uni eigi annad vitad enn at kirkiunnar peningar hafi 
setijd fyrst verid vt luckter og afgreidder huerier pen- 
ingar adrer sem jnne hafa stadit epter vorum Riettum 
landz logum sem ad gomlu hafa jnnsett verid. epter þui 
sem stendr j vorre landzlaga Bok at þeir peningar skulí 
fyrst vtgreidazt sem fyrst komu jnn et cetera. Leizt oss 
þad 3 aunguan maata hæfiligt ad kirknanna fie mætti 
eydazt þad sem til Gudligs embættis og Gudz ordz þíen- 
ustu hefdu aadr godfuser menn og Gudhrædder af gam- 



í) Utan á bréfinu m. sams konar h. frá 17. öld. 



26 



TYLFTARDÓMR 



1567 



alli tijd til lagt og gefid. og fatæker Gudz þienarai' ættu 
sitt vpphelldi af ad hafa. þuiat vppaa þuilikt hliodar 
vors nadugazta herra kongsins Ordinantia. huar jnne at 
hans naad bydi at allt kirknanna godz skuli oraskat 
vera suo at Gudz ordz þienarar hafi ætijd nog til sinn- 
ar vnderholldningar. finnazt hier til nogar fleire grein- 
er at yfervalldit bædi veralldligt og andligt skylldazt 
hier til vm ad huxa og ad at giæta, suo ad kirknanna 
godz og eigner mætti j aunguann maata þuerra edur 
vndan dragazt. Þui j Gudz nafni amen og ad heilags 
anda naad til kalladri. þa vissum vier ecki annad sann- 
ara epter vorre samuitzku þeirri sem Gud hafdi oss 
giefit helldr enn suo at kirknanna godz ætti ofaurgud 
at standa og þad dæmdum vier med fullu doms atkuædi 
ad kirknanna fie skylldi fyrst vt greidazt. hueriar 
skullder adrar sem jnne stædi. þui oss leizt þad mundi 
vodaliga horfa vppaa Gudz orda þionkan ef ad kirkna 
fien faurguduzt. Jtem j an[n]ari grein leizt oss þeir log- 
liger soknarar epter kirkiufianum at klaga sem kirki- 
urnar hallda. suo framt sem þeir væri þar mannader 
til. Enn ef suo uæri at þeir sieu þar ecki til færer sakier 
sinna vanefna edur faakiænsku edr sieu þeir aflaga 
borner. þa krefur naudsyn kirkiunnar formann þad 
lag[a]soknum aptur ad sækia. epter þui sem saa dom- 
ur liliodar sem aa Hegstada þingi dæmdur var. huer 
domur oss leizt j allann mata myndugur og skialligur j 
aullum sinum greinum og articulis. enn til styrkingar 
og vmbotar vppaa þennann vorn dom. þa dæmdum 
vier hann vnder haufudzmannsins alit. logmannanna 
og logriettunnar allrar. viliandis giarnan forbetran af 
þeim faa huat þeir epter logmali mega hier ad finna. 

Samþyckti þennann vorn dom aadur greindur kongs 
vmbodzmann med oss fyrr greindum domsmonnum. og 
setti sitt jnnsigli med uorum jnnsiglum fyrir þetta doms 
Bref. Skrifat j SkalhoIIti aa sama aare enn deigi sijdar 
enn fjTr seiger.i) 

1) Það, sem eftir fer stendr utan á bréfinu m. h. Hákonar 
Ormssonar. 



Anno 1642 war samþyckt aa alþijnge vmm þad doms 
alit sem geinged haffde aa Laugarbrecku vmm kongs- 
skullder og maala konu huor þar skule þarffnast sinna 
skullda. aliktadest i l0griettu þar vmm. ad halldest ept- 
er þui sem 19 capitule i arffat0kum hliodar. vtan nockud 
þar vmm finnest sem frekara þar vmm talar j kongs- 
breffum edur Riettarbotum. og hun ad so pröffudu eige 
meira þarffnist enn kitírgrips og tilgiaffar. Og þad gange 
til fyrer kongsins Jnventarium. Var þad gi0rt ad 0x- 
araarþijnge þann 1. Julij 

Haakon Ormsson 
suarenn lanndsþijngsskriffare megh. 



22. 3. okícter 15G7. að Munkaþverá. 

GERNINGR um próventu Agnesar Jónsdóttur. 

ÍB. 309, 8vo., bl. 21b— 22b, skr. ca. 1620. ÍB. 125 a, 4to., bL 
35 b, skr. ca. 1080 (að eins brot framan af). 

Giornings Bref umm prouentu giof 
Agnesar Jonzdottir. 
Þad gioruín vier Jon prestur Jonsson. Halldor Þor- 
laksson. Hallur Magnusson. Einar Olafsson leikmenn 
godum monnum kunnigtt med þessu voru opnu Brefi 
Arum eptr Gudz burd M D Lx og vij faustu dagin næzt- 
an eptir Michaeliz messo umm haustit a Mukaþuera j 
E^^afirde vorum vier j hia saum og heirdum a ord og 
handa band þessara heidurz manna Nichulasar B[ondaj 
Þorsteinssonar og Agnezar Jonssdottur þad faldist og 
skildizt vndir þessu þeirra handa bandi ad adur greind 
Agnez gaf greindum Nichulase sier til æfinligz fram 
færis þau xx malnitu kugilldi og xv gielld fiarc er greind- 
ur Nichulas var skilldugur till nefndre Agnese fyrir 
jofdina Skalldstadi vndan sier og sinum Erfingium 
enn vndir þratt nefndan Nichulas og hanz Erfingia 
huort helldur hun lifer leingur eda skemur fra næst- 
um fardogum er hun kemur a sagt framfæri. Lofadi titt 



28 



AFHENDING. 



1567. 



nefndur Nichulas fyr nefndri Agnesi ad hun skiUdi hafa 
haga og lieimrekstur fyrir eina ku a sumrinn enn eldi 
a Avetrin og Agnez liafi kalf og nit og xij Alnir vadmalz 
huortt aar liier med skal hun haf a þau iiij hus j klaustr- 
inu sem henni haf a adur afhent verit so leingi sem hun 
lifer og Elldi uid til sinnar Badstofu sem hennj vel 
þarfnast. Enn ef Agnez kann fra Mukaþuera ad fara 
med Nichulase þa skilur hun sier onnur iiij hus jafn- 
god sem hin og so allan fir greindann skilmála huar 
hellst hann verdur. Enn ef so kann ad ske ad Bornum 
þratt nefndz Nichulasar Ber Agnese adur greint fram- 
fære ad ueita og vilia þad eigi med þui moti veita sem 
fir skriffad stendur þa skilur Agnez sier aptur slijka 
peninga sem Agnes gaf Nichulase med sier til fram- 
færslunnar. lofadi Nichulas at Agnes skilldi halldinn 
til matar og diúckiar. sem Sigrijdur hans kuinna sam- 
þickti allan þen[n]ann adurskriffadann giorning Torfuj 
prestur Jonsson og Sigridur Einarz dotter med hand- 
solum huortt vid Annad og til sanninda hier vmm. 



23. 5. október 1567. í DjúpadaL 

AFHENDINGARBRÉF fyrir Eyrarlandi. 

AM. Fasc. LVI, 10, frumrit á skinni. Bæði innsiglin dottin frá. 

OUum godum monnum sem þetta bref sia edur lieyra 
sendum vid Magnus Arnason og Magnus Asmundzson 
kuediu gudz og ockra kunnigt giorandi arum epter 
holldgan vors herra Jesu Christi M. d. Ix og vij a Modru- 
vollum j Eyafirdi þann .iiij. dag octobris vorum vid j 
hia saum og heyrdum vppa ord og handsol heidursam- 
ligs mannz Jons bonda Marteinssonar af eirne alfuo 
Enn Magnusar Biornssonar af annare ad suo fyrir skildu 
ad greindur Jon Marteinsson fieck til fullrar eignar þa 
strax Magnuse Biornssyne jordina Eyrarland er Jon 
sagdi ad væri xx hundrud. huor jord ad liggur j Kaup- 
angs kirkiu sokn j Ej^afirde nied oUum þeim gognum 



1567. KAUPUPPGJÖF. 29 

og giædum til sios og landz sem greindri jordu fylger 
fylgt hefur ad fornu og nyu og henne a framast m©d 
logum ad fylgia suo framt sem husfrv Þuridur Þor- 
leifsdotter hefur ei samþyckt ad Þorbioi'g Þorleifsdott- 
er eiga skyllde xx hundrud j Kaupangi og ei hiedan af 
samþycker. Hier j mot gaf Magnus Biornsson kuitta 

• 

þa XX hundrada jord sem fyr greind Þuridur Þorleifs- 
dotter atti j peningum Einars Grimssonar suo framt 
sem þessi jord Eyrarland er xxc og hann er frij og 
omakslaus og atolulaus fyrir huorium manne. Enn geingi 
þetta Eyrarland af Magnuse med dome þa skilde Magn- 
us sier adgang ad rifb^^gdre xx hundrada jordu af 
þeim jordum sem atti Þorleifur Grimsson fader Þur- 
idar og aklogunarlaus væri. lofadi Jon bondi Marteins- 
son ad Magnus skylldi fa .ij. giUd kugilldi ad næstum 
fardogum med Eyrarlandi og þa meiga jordina ad sier 
taka og hallda til laga enn Einar Grimsson suara laga- 
riptingum sem fyr seiger . var og tilskilid ad fyrskrif- 
ader menn hier um vera skyllde loglig vitne. Og til 
sannenda hier vm setium vid adurskrifader menn ock- 
ar jncigle f>T*ir þetta bref er skrifad var j ytra Diupa- 
dal j Eyafirde deige sidar enn fyr seiger. 



24. 21. október 1567. i Saurbæ. - 

30. nóvember 1568. i Hvammi. 

SlRA Böðvar Eyjólfsson og Páll, sonr hans, gefa upp 
kauptilkall til Kalastaða. 

Bréfabók Brynjólfs byskups: AM. 273. fol., 273 og Lbs. 1082, 
4to., bls. 646 — 8, í transscripto Odds rektors Eyjólfssonar og fimm 
annarra, gerðu i Skálholti 1662, eftir frumriti. 

Vppgiof Sera Bodvars og Páls á Kalastadakaupi. 
Þad giorum ver Sera Teitur Helgason og Hannes Olafs- 
son godum monnum kunnigt. med þessu ockru opnu 
brefi. ad þa er lidid var fra Gudz hurd 1567 ár. ad vid 
yorum staddir i Saurbæ á Hvalfiardarstr0nd um haust- 
id þann 21 dag Octobris mánadar. sáum og heyrdum 



30 



JARÐASKIPTABRÉF 



1567. 



á ord og handaband þessara manna af eirni álfu Sera 
B0dvar[s] EA^olfssonar og P'álz B0dvarssonar sonar hanz. 
enn af annare álfu Asmundur Jonsson og Vigfus Jönz- 
son bröduri) hanz. Enn þad faldist og skildist under 
þessu þeirra handabandi. ad ádurgreindur Sera Bodvar 
og Pall sonur hannz gafu upp allt þad thilkall sem 
þeir þottust eiga til jardarennar Katastada. effter þvi 
kaupi sem þeir þottust fyrer henni hafa. skylldi fyrr- 
nefndur Asmundur Jönsson þessa adurskrifada j0rd 
hvorium fá sem honum best hkadi thil kaupz. gialldz. 
giafar eda lánz. effter þvi sem honum þætti sier best 
edur bikvæmilegst vera. Og fyi'ir þetta hid sama upp- 
lag þá skylldi [opt greindir^) brædur Asmundur og 
Vigfus fá tittskrifudum fedgum Sera Bodvare og Páli 
iijc. og ad þeim goUdnum skylldu þráttskrifadir fedgar 
frammselia oll þau giorningzbref sem þar voru ádur 
umm gi0rd upp a fyrsagt thilkall so þau mætti i sundur 
rifast. Og thil meiri sannenda hier umm. festum vid 
ockar jnnsigle nedann fyrer þetta vitnisburdarbref 
hvertt skrifad var i Hvammi i Kiös. upp a Sancti Andreas 
apostoli dag Anno 1568. 



25, 22. október 1567. á Síaðarbakka. 

JARÐASKIPTABRÉF, og er hálfum Holtastöðum skipt 
við Ós stóra 1 MiSfirSi, með 20 hundr. milligjöf. 

AM. Apogr. 524 „Ex originali Biarna Sigiirdzsonar á Heynese" 
(AM.). Sex innsigli höfðu verið fyrir bréfinu, og voru þrjú af 
þeim hin fyrstu dottin frá. — Uppskrift meðal iarðabókarskjala 
AM. Húnavatnssýshi nr. 3 staðfest að Heynesi 20. apr. 1704 af 
Eyjólfi Eirikssyni og Þorsteini Ólafssyni. Sbr. bréf 19. dec. 1572. 
— AM. Apogr. 4079, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum eftir 
transscripti á kálfskinn, og er ártal þar 1568, en það er ber- 
sýnilega rangt, sem sést af vitnisburðinum aftan við það. 

Þad giorum vier EUenndur Þorgrimson. Jon Þorgils- 
son og Eirikur Magnusson prestar. Olafur B0dvarsson. 



1) Svo. 2) [greindir opt, hdr. 



1567 



JARÐASKIPTABRÉF. 



31 



Helgi Jonsson og Brandur [F]usason leikmenn. godum 
ni0nnum viturligt med þessu voru opnu brefe ath þa 
lidit var fra hingadburd vors liufa lausnara Ihesu Christi 
M. D. Lx og viji) ár á Ose j Midfirde. sunnodaginn næst- 
ann fyrer decollacio Johannis baptiste-) vorum vier 
þar j hiá. saum og hej^rdum þar upp á ord og hand- 
sol þessara manna af einne alfu Jons Bi0rnssonar Enn 
af annare alfu Biarna Palssonar. Þad faldist og skikl- 
ist under þessum þeirra handsohim at adurnefndur 
Biarne Palsson selldi Jone Biornssyni j0rdena alla halfa 
Holltastade j Eingehlijdarhrepp med tilskildum 0llum 
haifuni kirkiuei gnum thil fullrar eignar. og frials for- 
rædis og med aullum þeim gognum og giædum. eignum 
og itolum. veidum og rekum og aullum audrum hlunn- 
endum. at aullu til skildu enn aungu frateknu. sem 
greindre iordu halfum HoUtastodum fylgia á at l0gum. 

f^'lgt hefur at fornu og nyiu og Biarna Palson vard 
fremst eigande at ordinn og hans fader Pall Grimson 
fyrer þad. undann fyrrnefndumm Biarna Palsyne og 
hans erfingium. enn under adurnefndan Jon Bi0rnson 
og hans erfingia. Hier i mot gaf Jon Biornson þratt- 
nefndum Biarna Palssyne Ixc j j0rdunne Stora Ose. er 
líggur j Midfirde j Mels kirkiu sooknn. til fullrar eign- 
ar og frials forrædes undann sier og sinum erfingium. 
enn under tittnefndan Biarna Palsson og hans erfingia 
rned ollum þeim gognum og giædum sem greindre j0rdu 
Ose fj^lgia á og fylgt hefur at fornu og nyiu. og fyrr- 
nefndur Jon Biornson vard fremst eigande at ordinn 
med tilgreindum jordunum Gr0f og Grafarhole. sem 
reiknast fyrir xxc enn þad Os være dyrare skyllde opt- 
nefndur Biarne eignast. þau xxc fyrir mogulegt verd 
epter þvi sem þeim kiæme samann. Arna bonda Gisla- 
syne og Biarna. þvi þrattnefndur lon Biornson gaf þau 
xxc. j valld Arna bonda Gislasonar, Hier med skyllde 
nv0r svara lagariptingum á þeirre [j0rdu] ed sellde. 
enn til laga hallda þeirre er keyptte. Og til sannenda 



1) viij, 4079. 2) þ. e. 24. ág. 



32 



ARFSVIÐTAKA 



1567 



hier um setium vier fyrrnefnder menn vor jnsigle fyrir 
þetta jardakaups bref livert ed ski-ifat var á Stadar- 
backa j Midfirde annann og xx dag Octobris manadar 
á sama are og fyrr seigier. 

Þat giorum vier Finnbogi prestur Gijslason. Are Þor- 
lákzson og Olafur Sueinsson godum monnum kunigt 
ad vier medkennunst ad vier sied og yferlesit haufum 
suo latandi kaupsbref fyrir stora Osi sem hier fyrir of- 
an skrifad stendur ord fyrir ord med oskiertum hang- 
andi jnsiglum. Og til obrigduhgrar stadfestu vm þetta 
ad suo er þaa setium vier vor jnsigli nedan fyrir þetta 
vittnisburdarbref huertt ad skrifad uar a Þingeyrum i 
Vatzdal þann fyrsta dag Septembris anno 1568. 



26. 22. október 1567. í Skálholti. 

GEIRMUNDR JÓNSSON tekr við Neistastöðum i Flóa 
og 4 hundr. i friðum peningum 1 föSurarf og móður. 

AM. Apogr. 4812 „Ex originali fra Sira Frantz i Hruna." 

Þad giorum vier Einar Olafsson. Þordur Jonsson 
prestar Skalholltz stigttis. Magnus Jonsson og Þorer 
Sveinsson laugriettumenn godum monnum kunnigt med 
þessu voru opnu Briefi. at árum eptter Gudz burd M D 
Ix og vij manudaginn fyrstann i vetri^) i Midfelli 1 
Runamannahrepp vorum vier i hia saum og heyrdum á 
ord og handaband þessara manna. af einne alfu Sijra 
Biarnar Olafssonar og hans kvinnu Margrietar Arn- 
liotzdottur. Enn af annari Geirmundar Jönssonar son- 
ar] Margrietar. Þat faldizt og skildizt under þessu þeirra 
handabandi. ad ádurnefndur Geirmundur gaf Sijra 
Biorn og hans kuinnu Margrietu aulldungis kvitt og 
ákiærulaus fyrir sier og sinum erfingium og epterkom- 
endum bædi um sinn faudurarf og sina modurpeninga 
þa er han stod til jafnt vid sijn sysken ÞoIIeif og Gud- 



1) þ. e. 21. okt 



1567 



JARÐASKIPTABRÉF 



33 



runu. med svodda[n] skilmala at Sijra Biorn Olafs- 
son skylldi fá optskrifudum Geirmunde j0rdina Neista- 
stadi i Fiöa er liggur under Hraungerdis kirkiusokn. 
hver j0rd at er xvc at dyrleika. Skylldi Þolleifur Biorns- 
son eignast xvc i Haurshollti er liggr under Riinakirkiu 
sokn af sins faudurs peningum. Jtem játadi Geirmundr 
þvi og medkendist ad hann hefdi upp borit xvc i frijd- 
um peningum og öfridum sier þarfligum af Sijra Birne. 
likadi Geirmundi þat vel þar af [ad] hafa þau xc er 
hann sagdizt liafa átt i sinn f audurarf í gard Sijra Biarn- 
ar. Enn vc voru honum reiknut í sina modurpeninga. 
Hier til skj'^Ildi Geirmundur uppbera iiijc í fridum pen- 
ingum giHdum og godum. Reiknadizt þá brædrunum 
tveimur Geirmundi og Þolleifi ur þessum sinum modur- 
peningum sem var ad upphæd Ixciiijc og xxx huorum 
þeirra enn hennar dottur Gudrunu xijc. at þessum pen- 
ingum Geirmund[i ut] golidnum sem [var] þessi ád- 
urskrifut xvc j0rd og iiijc z fridum peningum. þá gafu 
hvorer adra ýilldungis kvitta og ákiærulausa fyrir sier 
og 0llum sinum erfingium og epterkomendum. Og til 
sanninda hier umm setium vier vor insigli fyrir þetta 
bref skrifat i Skalhollti á sama áre deigi sijdar enn 
fyrr seiger. 



27. 28. október 1567. að Brjánslæk. 

JARÐASKIPTABRÉF á Lambavatni og 8 hundr. í 
Kirkjubóli i KoUsvik fyrir Háafell i Hvitársíðu og á 
Breiðavaði við Blöndu og Hnjúkum á Asum fyrir Sig- 
mundarstaði og part i Háafelli. 

Bæjarskjalabók, bls. 86—89, skr. ca. 1730—40 eftir frumriti á 
kálfskinn (= a). — Jarðabókarskjöl Árna Magnússonar, Barða- 
strandarsýsla 21 (= b). 

Kaup Brief fyrer xx^ j Lambavatne Eggertz 

Hannessonar Anno 1567^) 

Jhesus.2) 



1) Ritað aftan á bréfið í b. 2) sl. b 

Dipl. Isl. XV. B. 



3 



34 



JARÐASKIPTABREF 



1567 



Þad giorum vier Jon Þorleifsson. Jon Olafsson prest- 
ar. Einaari) Gislason. Einar Pallsson og annar Einar 
Gislason Godum monnum kunnigt med þessu voru oppnu 
brefi. ad þá er lidid var fra hingad burd vors liufa 
lausnara Jhesu Christi M. D. LX og vij ára á þann þridia 
dag Julij manadar. vid Videlæke hia Hallbiarnarvord- 
umm. þá vorum vier þar j hia. saum þar og heyrdumm 
þar vpp a. ord og handaband þessara manna. af eirne 
alfu Eggertt Hannesson. enn af annare alfu Arngrimur 
Biornsson. Enn þad falldist. og skildist vnder þessu 
þeirra handabande. þad ad adurnefndur Arngrimur 
Biornsson selldi med sammþycki sinnar kvinnu Þor- 
eygar Olafzdottur Eggertt Hannessyni xc j jordunne 
Lambavattne og viijc j joi^dune Kirkiubole j Kollzuik. 
hueriar jarder ad hgg[i]a i Sandzhrepp j Saurbægar 
kirkiusockn vndann sier og sinne quine^) og þeirra 
ei'fingumm. Enn vnder tittnefnndann Eggertt Hannes- 
son og hanz erfingia. med ollum þeim gognumm og 
giædum sem fyrgreindumm jardarportumm á ad fylga 
og suo fylgtt hefur og nu fylger ad fornu og nygu bædi 
til sios og landz eckertt vndann tekid. helldur allt til 
skilid. Enn hier á mote þá gaf og galltt Eggert Hannes- 
son fyrnefndumm Arngrime og hanz adurnefndre 
quinnu Þoreygu xviijc j jordune Hafafelle er Hggr j 
Huitarsidu j Sidumulakirkiusock[n] vnder sama skil- 
yrdi sem tilgreiner vm f^^'skrifada jardarparta. og hier 
til þá gaf greindur Eggertt fyrskrifadre Þoreygu fyrir 
vpplag oc sammþycke á solu fyrrskrifadra jardarpartta. 
gamalltt naut og vj stikur med gott klædi [et cetera.^) 
Somuleidis j sama handabandi og á sama are og deige 
og j fyrskrifudumm stad sem fyr greiner þá selldi og 
opptnefndur Arngrimur Biornsson opptgreindumm Egg- 
ertt sina eiginnliga eign. sem var xxvc j jordun[n]e 
Breidauade. er liggur vit Blondu j Langadal og j HoIIta- 
stadakirkiusock[n] og svo jordina Hniuka xijc ad dyr- 
leika. er liggur á Asum j Hialltabacka kirkiusickTn]. 



1) Svo a. 2) quine a; kvinnu b. 3) [rautt b. 



1567. 



SIGLINGALEYFI. 



35 



Knn hier j mote þá gaf og gallt Eggertt Hannesson Arn- 
grime Biornssyni. jordena Sigmundarstade er liggur á 
Asumm j Borgarfirdi j Askirkiusockn fyr[er] xvjc og þar 
til vjc j fyrskrifadre jordu Hafafelle og þar til vj mal- 
nytu quilldi og ixc j fridumm og fridvirtum pening- 
unim. selldi hvor þeirra odrum þessar jarder og lausa- 
fie vndan sier og sijnum erfingumm. en vnder hvorn 
þeirra fyrir sig og sina erfinga. med oUumm þeim gogn- 
unim og gædumm sem þessum ollum jordumm fylger 
f^'lgtt liefur ad fornu og nj^gu. og huor þeirra var 
fremst eigandi ad ordinn alltt tilskilid enn ecki neitt 
fra. skylldu hvoru tveggu hallda sinu kaupe til laga. 
enn hvor vmm sig edr þeirra erfingar svara lagaript- 
mgu fyrir þad er selltt hafdi. foru oll þessi fj^'rskrifud 
kaup framm fyrgreindra manna á mille. eppter log- 
bokarennar ordumm og avisan. Og til meire sanninda 
hier vmm. þa festum vier fyrskrifader kaupvottar vor 
jncigle fyrir þetta kaupbref. hvert ed skrifad var á 
Briamslæk á Bardastrond þann xxviij octobris manad- 
^i'. á sama are sem fyr seiger. 

[Ad þetta framann og ofannskrifad sie riett Coper- 
ad Eftter kalfzskinz Blade med þremur hangande 
jnciglum og tveimur af slitnum. Til merkis vnder- 
skrifader Er saum og saman lasu ad Skarde a Skardz- 
strond dag 5 januarij 1704. 

Lydur Magnusson. Thorvardur Magnusson 
med e h. m e. h.^) 



31. október 1567. í Árósum. 

KONUNGR veitir Jóhanni Human, borgara í Brimum, 
leyfi til sighngar á Búðir. 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 9, 361. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavarðar 1 þjóð- 
skjalasafni). 



1) [sl. a 



3* 



36 SIGLINGALEYFI. 1567. 

Johan Hwman. borger till Bremen. fick breff att lade 
besegle en haffn paa Island. saa liudendis. 
Wij Frederich thennd andenn etc. Gi0re alle witter- 
hgtt. att wij aff wor synderlig gunst och naade haffue 
vndt och tilladt och nu med thette wort obne breff 
vnde och tillade. att thenne breffuissere Johann Human. 
borger til Bremen. maa lade beseigle enn wor och kro- 
nens haffnn paa wort lannd Islannd wdj Snefeldsyssell. 
kaldis Buderstadt. och ther sammestedz med wore vnder- 
sottlie handle och wandle och tliennom lade tilf0re. 
meel. maltt och andenn fettallie. saa och hues andre 
gode ware. som the till theris klede och f0de behoff 
haffue och tlier egienn att maa indki0be. hues ware 
ther falder. vndertagitt traun. suoffuell och andre for- 
budne ware. tiU saa lennge wij hannom med wort breff 
thett egienn affkynder och vpschriffuer. dog saa hand 
aarligen till gode rede skall giffue ther aff till oss och 
kronen enn lest meell. enn lest 0ell. enn halff lest br0d. 
enn halff th0nne huidt saltt. enn half th0nne eddicke. 
och tiuge fem gang heste skouff och thett Avor fogitt 
paa forschreffne vort land Island paa wore wegne for- 
n0ige. Skall hand och were forplicht att lade gi0re for- 
schreffne wore vndersotthe tilf0rinng effther som for- 
schreffuit staar med gode wforfalskede ware. som for- 
schreffne wore vndersotthe n0ttige och gafflige(!) ere 
och thennom thett for itt skielligtt och billigt werdt selge 
och affhennde. Tisligiste skall hand och hans fuld- 
mechtige bruge rett maade och wegt och j alle maade 
seg forholde saa ingen klage offuer hannom kommindis 
worder. Cum inhibitione solita. Datum Aarhussgardt 
31 octobris aar etc. 1567. 



29. 31. október 1567. í Arósum. 

KONUNGR veitir .lóhanni Mustermann i Brimum levfi 
til siglingar á Kumbaravog. 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 9, 362. — Uppskrift Jóns 



1567 



LÖGGJAFIR 



37 



Sigurðssonar í JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavartSar i þjóð- 
skjalasafni). 

Vdj liige niaade fick Johann Mustermann till Bremenn 
breff paa enn haffn vdj forschreffne syssell. kaldis 
líumbare woge for liige saadanne affgifftt. effther som 
forschreffuit staar etc. och med forschreffne wilbor. 
Datum Aarhussgaard 31. octobris aar etc. 1567. 



30. 5. nóvember 1567. í Saurbæ. 

STEINUNN JÓNSDÓTTIR ánýjar löggjafir sínar til 
barna sinna, er eigi voru arfleidd, Árna, Bjarna, Teits 
og Halldóru. 

AM. Apogr. 4720 b, in. h. Árna Magnussonar „Ex transscripto 
Sigurdar Einarssonar (biskups)'* frá 1568. 

Jn nomine domini amen. auglysi eg Steinunn Jons- 
dottir og op[inbera fyrir einumi) og sierhvaurium at 
eg hefi gefit fyrir .xij. arum þessum minum bornum 
Arna. Biarna. Teiti og Halldoru allar minar lauggiaf- 

er feingnu fie og ofeingnu. 

faustu og lausu. kviku og [daudu] 

od ruvis undir mig bera at giauf fasta- 

eign og l[ausafie] . . [Grauf ixc. Kros^) Ixxxc. Sydri- 

yellir med HoU i Sæmundar[hlidi) 

Brandagil xvjc holme. Jtem tigetiger hundrut 

[i lausajgodzi. Enn nu [sidan hafa^) mier þesser pen- 
mgar aflazt. [fyrst xxxc iord sem^) Eggert [Hannesson 
gaf mier og þar ti]I. xc, i godum geingelegum penlngum 
sem hans bref þar um giort utvisar. atta eg þa [og^) . . 
• • . . kvensilfur er eg gaf þessa giauf et cetera. anafn- 
ade eg Arna. Biarna. Teite. Ixc. iord enn Halldoru 
anafnade eg þa ecki neina iord. Enn nu sidan hefi eg 
henne akvætt .xxc. iord. enn litizt godum monnum eg 
íneira hafa þeim .i^efit i fastaeií?ninni enn lauglegt er. 
ba liefi eg' sellt þeim og sel nu þat sem auk er þess eg 

1) [undirpunktaS i Apogr. 



38 DÓMR. 1567. 

hefi matt þeim gefa til frials foiTædis og fuUrar eigii- 
ar undan mier og minum erfingium enn under þau og 
þeirra erfingia fyrir svo mikit af þeim lausafiam sem 
þeiin bar og ber at hafa ur minum lausafiam. Enn þau 
lausafe sem meire eru enn fyrir fastaeignina kemur. 
þa er þat þeirra eign. hefi eg þessa gi0f gefit at næruer- 
andi Joni Grimssyni og Olafi Tummassyni og maurg- 
um goduni m0nnum audrum. og þvi anyia eg nu og 
enn aptur gef þessum niinum fiorum bornum Arna. 
Biarna. Teiti og Halldoru allar ininar lauggiafer sem 
eg ma med laugum frekazt gefa og giora ur faustu og 
lausu. kviku og daudu og þau mætti þessarar giafar 
best at niotande verda. med þvi forordi og skihnala. at 
þessi min fyrnefnd baurn meigi ei med neinum sinum 
verkum fyrergiora greindum peningum edur med 
nauckru mote onytsainlega i burtu briala edur byta. 
helldur skylldi hvaurt þeirra þær audrum sinum sysk- 
inum selia fyrir slikt verd og adrer þeim vid bydi ef 
þau seUa vilia. Svo og med þeim audrum skihiiala og 
forordi at þessi min baurn aklagi eigi nie upp á tali 
þa peninga sem eg hefi afgreitt minum arfleidduni 
bornum Joni. Magnuse og Ragneidi. helldur sie hvaurtt 
þessara niinna bariia annat audru til styrks og adstod- 
ar. Voru þessir menn nu aheyrandi og eg þa til vitnis 
hier um tok. Siara Jon Olafsson. Þordur Sigfusson. Gud- 
mundur Jonsson. Jon Sigfusson. for þessi giorningur 
framm i Saurbæ a Raudasande [annann dag aUra heil- 
agra messu.^) Og til sanninda hier um festum vær fyr- 
nefndir vottar vor innsigli fyrir þetta auglysingarbref 
skrifat i sama stad þrimur daugum sidar.2) Anno Do- 
mini m. d. Ix.. og vij. ár. 



31. 14. nóvember 1567. á Helgastöðum. 

JÖRÐIN Meyjarjióll dænid sira SigurSi Jónssyni til 
eignar. 



1) „ita claré" (AM.). 2) þ. e. 5. nóv 



1567. 



DÓMR. 



39 



AM. Fasc. LVI, 11, frumrit á skinni. Af 12 innsiglum eru 5 
enn fyrir bréfinu. Sbr. lögmannsúrskurð frá 17. ág. 1568. 

Vm Meyarhol og Greneuikur bref.^) 
Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra send- 
um uier Jon Ormsson. Oddur Asmundsson suarner log- 
riettumenn. Magnus Biornsson. Hallsteirn Eiriksson. 
Vigfus Þorsteinsson. Bergur Jonsson. Þorsteirn Biarna- 
son. Þorgeir Petursson. Arngrimur Kolbeinsson. Thomas 
Þorkelsson. Biarne Benedictzson oc Sigurdur Asmunds- 
son kuediu gudz og uora kunnigt giorandi ad arum ept- 
er gudz burd M d Ix oc uij þann xiiij dag nouembris a 
Helgastodum i Reykiadal a þingstad riettum uorum 
uier i dom nefnder af heidarligum manne Vigfusi bonda 
Þorsteinssyni kongs syslumanne i Þingeyarþingi mn 
þad mal er sira Sigurdur Jonsson þar doms a beiddist af 
syslumannenum huar hann skylldi atgang eiga fyrir þau 
XX oc [vjc hundrud.^) sem sagt uar ad af honum dæmt 
uerid hefdi a alþingi i sumar Joni PhiHpussyni til eign- 
íir. J fyrstu bar sira Sigurdur fram oc birti fyrir oss 
bref med oskoddu inncigli biskups Jons Arasonar godr- 
ar minningar a milli annara orda suo hliodandi ad 
greindur biskup Jon fieck alla iordina Greneuik til 
fullrar eignar Mágnusi heitnum syni sira Sií^urdar meir 
enn fyrir xx arum oc suo sagdist sira Sigurdur þa iord 
sidan halldit hafa suo oc uoru þar framm borner ij 
uittnisbvrder med heilvm oskoddum inciglum suo hliod- 
andi ad þa halfua iord Breidauad sem dæmd hafdi 
uerid af Joni Philipuss syni Arngrimi Biornssyni til 

■ 

eignar oc fyrir hafdi komid Greneuik hefdi biskup lon 
keypt ad Solueigu Hallsdottur þeirri sem umbod hefdi 
haft til þess af sinne systur Þorgerdi Hallsdottur mod- 
fyr greinds Arngrims Biornssonar oc Solueig fyrir 
halft Breidauad af biskup loni tekit hefdi iordina Meyi- 
arhol fyrir xuic er liggur a Sualbardsstrond oc þar til 
hefdi greindar systur SoIue[i]g oc Þorgerdur medtekid 
ixc i godvm peningum af biskups lons umbodsmanne. 



1) Utan á bréfinu m. gamalli h. 2) [Svo. 



40 



DÓMR 



1567. 



oc þeir þa peninga suma sied hefdi oc Solueig þessa 
sina systur Þorgerdi fielausa til sin tekit hefdi med vi 
bornum utan þad sem Þorgerdur oc hennar born atti 
i Breidauadi sem reiknast xx oc vc. hier med hefdi 
Solueig ahd upp þessi oU sin vi systurborn enn gipt ij 
stulkur Þorgerdar oc feingit sin uc huorri enn auænt 
Arngrimi brodur þeirra Meyiarhol. þui leist oss Arn- 
grimur Biornsson ei meiga ur greindum xx oc uc meira 
eiga enn xuic ur Breidauadi þar til arfs stodu med hon- 
um oc iafnframt hans v skilgetnar systur þar sem biuis- 
ad uar med inncigludum brefum ad hans systrum golld- 
it uerid hefdi af Sohieigu xc fyrir þeirra part ur Breida- 
uadi. þo uier vihum ei nei^) meigum alþingisdom riufa. 
oc suo leist oss riettast fyrir gudi ad lon Pliihppusson 
eignist ei meira ur Greneuik enn xuic þui oss uirtist 
Arngrimur rangt upp borid hafa fyiúr logmanne oc 
logriettumonnum. kom þar oc fram ij uottar þeir ed 
baru þann uittnisburd ad syslumaduiúnn oc sira Sig- 
urdur hefdi bodat oc bedit Þord Þorgrimsson fyrir xiiij 
nottum þann sem nu um nockur ar halldit hefdi Meyi- 
ai-hol ad koma med sin skih-iki oc heimilldarbref ef 
hann hef di nockur fyrir Meyiarholi i sagdan stad oc dag 
oc hann sagt hefdi sig einginn bref fyrir hennii) hafa, 
eigi kom hann nei^) nockur af hans hendi. leijst oss oc 
ad honum hefdi med logum noghga til sagt verid af sira 
Sigurdi. stendur suo i uorri logbok ad oll handsolud 
kaup skuhi halldast þau sem uottar uita eda uid er 
geingit ef þeir menn kaupast uid sem sinum kaupum 
eiga ad rada nema madur selie oheimillt eda sie fals 
i. þa skal þad kaup aptur ganga en hinn hafi anduirdi 
sitt. .T annari grein kom þad framm ad oloahst dæmt 
uerid hefdi kaup biskups .Tons þad hann uid Solueigu 
giort hafdi um Breidauad halft osi Arní?rimi sins fod- 
urs eicfn aptur dæmd verid hefdi fyrir bad ad Solueiíí 
ei hefdi matt seh'a hans part. þui hann hefdi uerid i 
omegd. .T þridiu grein baru dandimenn þann uittnis- 



1) Svo. 



burd ad Eggert logmadur a alþingi fyrir sier sagt hefdi 
ad sira Sigurdur atgang eiga uerda mundi ad Meyiar- 
holi fyrst af honum geingi partur ur Greneuik þui hun 
ad onduerdu komid hefdi fj'^rir halft Breidauad en þad 
halft Breidauad íyriv Greneuikur part þennan. þui epter 
þessum gognum oc skih'ikium oc fyrir þessar greiner 
laganna oc allar þær adrar sem hier ad luta oc þessum 
uorum domi meiga til bata koma ad gudz nafni til 
kólludu oc ollu suo profudu [og] fjanr oss komnu dæmd- 
um vier med fuliu doms atkuædi ad sira Sigurdur 
skylldi med frialsu meiga ad sier taka iordina Meyiar- 
hol a Sualbardstrond oc eignarhalld a henne hafa til 
næsta Eyarþings. enn giore logmadurinn þa aunguan 
lagaurskurd med sinu brefi oc inncigU huer þessa iord 
skal eiga ad heyrdum þessum domi oc odrum skih'iki- 
um sira Sigurdar sem þessar greindar iarder ahrærer 
þa dæmdum vier sira Sigurdi Jonssyni til æfinnhgrar 
eignar oc hans epterkomendum greinda iord Meyiar- 
hol fYvir þa gréin ad su iord uar anduirdi hans fodurs 
fyrir Breidauad enn su aklogun gillti Greneuikur part 
sem aptur uar sagdur geinginn af sira Sigurdi oc eing- 
inn hafdi nu halld a Me^^arholi. enn huar sira Sigurdur 
atgang eiga skylldi ad þeim ix hundrudum sem munur 
uar Greneuikurpartar^) ad hann uar dyrri enn Meyiar- 
holl þa dæmdum uier þad f^TÍr logmannenn oc log- 
riettuna a næsta Oxararþingi. 

Samþj'^cktti þennan uorn dom greindur ualldsmann 
Vi^fus oc setti sitt inncigli med uorum innciglum fyrir 
þetta domsbref hueri) inn scriptis uar vpp sagdur i 
sama stad. dag og ar sem íyvv seiger. 



20. nóvember 1567. á Þingeyrum. 

JARÐASKIPTABRÉF, og er Helguhvammi skipt við 
Fljótsbakka. 



1) Svo 



42 JARÐ \SKIPT) . 1567. 

AM. Apogr. 5627, m, li. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali*' „a kalfskinn." 

Þad giorum vier Jon Biornsson oc Finnbogi Gijslason 
prestar. Olafur Þorsteinsson. Jon Eigilsson. Gijsli Brands- 
son oc Jon Þorgriinsson. godíim monnum kiinnigt med 
þessu woru opnú brefi ad arúm epter Gudz burd. M. 
d. Ix vij. þann xx. dag noúembris manadar á Þijngeyr- 
um i Vatnzdal vorúm vier til kallader saúm og beyrd- 
um a ord og bandaband þessara manna. af eirne alfu 
berra Olafz Hialltasonar Superintendentis Holabisk- 
upsdæmis. enn af annari alfu Jonss Bonda Biornssonar. 
ad suo fyrer skildu. ad biskup Olafur selldi saugdum 
Joni Biornssyni alla balfa jordina Helgubvamm er 
liff^ur i Kirkiúbuamz kirkiúsokn .xxc, ad dvrleika til 
frials foRædis og fullrar eignar. vndan sier oc aullum 
domkirkiunnar epterkomandi formonnum. enn under 
Jon oc banz erfingia og epterkomendr med aullum þeim 
gaugnum oc giædum sem greindri jordu fylger oc fylgt 
befur ad fornu oc nyiú og Holadomkirkiu oc bennar for- 
menn urdu fremstz eigendur ad. ad auUu til skildu enn 
aunguo fra med aullum þeim laugligum skilmála sem 
gaúmul jardakaupzbref inne ballda. et cetera. bier j 
mott fieck greindur Jon bondi Biornsson domkirkiunni 
oc biskupinum til fullkominnar eignar iordina alla 
Fliotzbacka sem liggr j Einarstada kirkiusokn xxc ad 
dyrleika med aullum þeim gaugnum oc giædum sem 
greindri jordu fylger oc fylgt befur ad fornu oc nyú 
og bann vard fremst eigandi ad ad laugum vndan sier og 
sijnum erfing[i]um. enn under domkirkiuna og benn- 
ar formenn. suo framt sem Jon Biornsson og bans ept- 
erkomendur meiga aakl0gúnarlaust ballda þessari 
greindri jordu Helgubuammi. enn ef bún af geingur 
þa eigi bann edur banns epterkomendur domlaust ad 
ganga aptur ad jordinne Fliotzbacka ef aptur goí- 
ur Helgobuammur. enn þar fyrir ad Helgubuammur 
var mioa nidurfallenn ad busum oc taudum enn Fliotz- 
backi rijfbygdare oc betur til reika. bædi ad husum og 
taudum. saker þess skilldi biskup Olafur giefa opt- 



nefndum Jone þriu malnytu kiigilldi i milli iardana. Og 
til sannenda hier uni setium vier fvRskrifader menn vor 
jnnsigli fyrir þetta bref. huert skrifad var i sama stad 
^^S og ar sem f>Tr seijger. 



33. 23. nóvember 1567. á Stað í Kinn. 

VITNISBURÐR um lóðarfiska til Staðar i Kinn af skip- 
um, er gengu iir Náttfaravikum. 

Staðfest uppskrift frá 1828 meðal Þóroddsstaðarbréfa i þjóð- 
skjalasafninu, langt frá þvi að vera stafrétt: „þesse vitnesburdur 
er med sijnu heilu hangande jnnsigle". Stafsetning er liér færð 
nær þvi, sem titt var á 16. öld. 

Vitnisburdur Einars Runolfssonar umni lodarfiska 
tekiur Stadarpresta i Nattfaravikum 

sub dato 1567. 

Svo felldan vitnisburd ber eg Einar Runolfsson ad 
þad eg fjTsta minnast kann nu i minne elle þar sem 
eg olst upp i Reykiadal ög Kinn. heyrde eg eingvann efa 
á þvi ad Stadur i Kinn ætte Nátlfaravikur ut. og átt 
hefde æfinnlega. og ad hann liefde þar staded med 
ogleymdu nafne Vai'gsnese. Ofeigshellir þar ut frá. og 
Ofeigsstader fyrer sunnann stadenn heima. Var eg til 
siöar i Vijkum á skipe Þorarens heitens Steindorsson- 
ar á Laugum. voru af hanns skipe til Stadar aller lod- 
arfiskar goUdner. og lejrfe teked, So og hiá Þorkele 
heitnum Magnussyne á Granast0dum slijkt hid sama 
til Stadar aller lodarfiskar golldner. bæde af hanns 
skipe og Iiv0riu 0dru sem ad gieck til siös i vijkum. 
hvad mier alkunnugt var þvi eg var leinge hiá Þor- 
kele heitnum. Og til sannenda hier umm veite eg og 
set mitt jnnsigle fyrer nedann þennann minn vitnes- 
burd. Skrifadur og utgefenn á Stad i Kinn. sunnudag- 
enn næstann fyrer Andresmessu Anno 1567. 



44 



VITXISBURÐR. 



DÓMSÁGRIP. 



1567, 



34. 15G7. á Suðreyru 

VITNISBURÐR um gjafir Solveigar Björnsdóttur til 
Kristínar, dóttur sinnar. 

AM. Apogr. 4814 „Ex originali Þorbiargar Sigurdardottur á 
Kulii á Arnarfiardarstr0nd". „Innsigled hanger vid brefed". 

Svo felldan vitnisburd ber Eg Tumas Jonsson sem 
hier epter stendur skrifad. þa eg var staddur under 
Nupe j Dyrafirde med Einare heitnum Jonssyne og Sera 
Þorlialla heitnum Sugur[d]ss3aie hvera Gud sal nade 
þa heyrda Eg bondan Biorn Gudnason þvi lysa fyrir 
oss þar saman komnum ad Solveig heitten Bi0rnsdott- 
er hefde gefid dotíur sinne Kristinu Jonsdottur jord- 
ena Kirkiuboi. Krop[p] og Efstabol er Hggia j Onund- 
arfirde. og þvi afgreide hann henne þar Os. Gil og Han- 
hol þar j genn til umbytta þvi Biorn þottest þad þa vel 
mega g[i]ora þvi hann helltt sig þa erfing[i]a eftter 
Solueigu Biornsdottur. enn þo villdi hann þessa giof 
Solveigar j aungvan mata riufa suo Kristin hefde ecke 
sinnar modur giof þvi hun skyilde snemma hafa gefed 
þessar fyrgreindar jarder Kristinu dottur sinne en Biorn 
hafde feingid þa Þorleifi Ornolfssyne þrattskrifadar 
jarder og þui sagdest hann settia henne hinar j gen. 
og beide hana ecke ad riufa þennann sinn g[i]orning 
vid bondann Þorleif aa medan hun^) hellde þvi sem 
hann sette henne j gen. Svo og heyrda eg minn fodur 
og modur þvi oftt lysa ad þau hefde þad heyrtt ad 
Solveig hefde gefid Kristinu dottur sinne þcssar fyrskrif- 
adar jarder. Og til meire audsyningar og sanz vittnis- 
burdar sett[a] eg mitt jnsigle fyrir þetta vittnisburdar- 
bref skrifad a Sudure^Te j Sugandafirde. arum epter 
Gudz burd MDcLxvii. 



35. 1567. 

DÓMSÁGRIP um tvöfaldan rétt leikmanns fvrir að 
vera sleginn af presti. 



^^^"^ svo Apogr 
hun, 



1567 



DÓMR 



45 



AM. 63, 8vo., bls. 81, skr. ca. 1625. 

Anno 1567 dæmer PauU Vigfwsson leijkmanni Þordi 
Jonssj'^ni ij falldan Rett á þui hann var sleijgin af presti 
Biai'na Þorsteijnssyne. 



36. 1567. 

DÓMR um sekt Jóns bónda Gíslasonar fvrir að liafa 
haldið mann, seni hlaupið hafði frá konu sinni. 

Lbs. 812, 4to., bl. 72, m. h. Hannesar Gunnlaugssonar ca. 1660- 
— Ny kgl. Saml. 1945, 4to., bls. 173 a, m. sömu h. 1666 (sams 
konar ágrip). — Lbs. 228, fol. bl. 76 b, skr. 1664, m. sömu h., 
sams konar ágrip. 

Domur vnim þann sem hliöp frá konu sinne. 1567. 

Domsmenn 6 wtnefnder af Gijsla Sveinssyne. j Ar- 

nessyslu. Vmm þann mann Jön. Jönsson. sem hlauped 

hafde frá konu sinne wr syslu Eggerts logmanns og 

medgieck þad hann ætte konu og 2 born vestra Rád- 

stafalaus. Beiddest syslumadurenn hier dönis á sem og 

af þvij syslumadurenn klagade til Jöns bonda Gijsla- 

sonar ad hann hefde hallded þennann mann og jnn- 

teked j sysluna. so openberlega á möte logum. þar 

Bændum er fyrerboded ad taka soddann menn j bygd- 

er sem okender eru og hlaupa ad wr 0drum sveitum. 

eda svare slijku sem l0genn wtvijsa. enn konge m0rk. 

So hliödar og R.B.H.K. Skyllt er ad vondum monnum 

sie Refst þar þeir verda tekner ef þar er ádur loglegt 

pröf á komed. Item sá sem vmmhleipinga tekur j sveit- 

er skylldast ad koma þeim j hendur syslumanne. og 

hvor syslumadur flytie þá til annars til þess sem þeir 

komast til þess syslumanns sem þeir brutu vid. Þvij 

dæmdum vier Gijsla Sveinsson skylldugann ad flytia 

þennann mann til vmmbodsmannsins Olafs Bagga. so 

og hvor syslumadur frá sier. þar til hann kiennir til 

Eggerts Hannessonar logmanns. . med þessum sama 
döme. 



46 BÆNADAGAR. — YITNISBURÐR. 1567. 

Samþycklte þennann vorn döm med oss ádurnefndur 
Gijsle Sveinsson. 



37. 1567. 

SKIPAN byskupa um bænadaga. 

Lbs. 10, fol., bl. 96 b, skrifað 1632—4 á Baugsstöðum og Há- 
eyri af S[igurði] J[ónssyni]. 

Anno 1567 skickudu þeir lierra Olafur Hialltason 
Hola Byskup og herra Gisle Jonsson S[uperintendens] 
S[kalholltz] S[tigtis]. ad Bænadagar skule vera iij á 
haust sinn hu0rnn midkudag. og firste byriest i sælu- 
viku a hausten. 



38. 1567. á Stað. 

VITNISBURÐR um þjónustulaun Jóns eldra Grims- 
sonar frá Eggert lögmanni Hannessyni. 

AM. Apogr. 1209 „Ex orig. membr. Jnnsiglisbrot hanger vid 
brefed'*. (AM.). 

Suo felldan uitnisburd ber eg Jon Jonsson sem hier 
seiger. At eg uar uid staddur j Saurbæ aa Raudasanndi 
þaa lidit uar fraa hingadburdi vors drottins Mdlxvij 
ar ad eg saa og lieyrda herra Eggert hafa handaband vid 
Jon Grimsson enn elldra og gaf h0num og gallt xxc j 
sin þionustulaun aan forordz og skilldi til sialfr fyr- 
nefndur Eggert ad þad skylldi uera xij hundrada jord 
og viij maalnytukuiUde og heyrda eg hann þvi lysa ad 
hann væri meira mackligr af sier i enu goda. Og til 
sannenda hier um set eg mitt jnncigle fyrer þetta vittn- 
isburdai'bref skrifad aa Stad i Sugandafirde aa sama 
aare sem fyrr seger. 



39. 1567. í Holti í Fljótum. 

VITNISBURÐR um hjónaband Eiríks BöSvarssonar og 
Guðrúnar Þórðardóttur. 



1567 



HAFNIR. 



47 



AM. Apogr. 5744, m. h. Páls Hákonarsonar. Sbr. kaupmálabréf 
4. dec. 1549 (Dipl. Isl. XI. nr. 620) og vitnisburð 18. mai 1565. 

Vitnisburdur Sira Andresar motj Olafs ádur logn- 
um vitnisburde. uppa sania prest. 

Þad medkennist jeg Andres prestur Asgrimsson. ad jeg 
giordi þann lagagiorning med Eiriki Bodvarssyne og 
Gudruno Þordardolter^) sem mier bar med l0gum um 
þeirra hiönaband, sem er ad jeg keypti med þeim. og 
jeg vigde þau samann j þeirra brudlaupi. Enn um þeirra 
fielag var jeg hv0rki hia. og Eige veit jeg hv0rnin þad 
var lagt med fullum sannindum ad minu yiti og minne. 
Enn heyrtt hefi jeg sagtt ad helmingafielag hafi verit 
lagtt med þeim. Enn þad hefi jeg alldri giortt. og alldri 
hefi jeg frekar vitni um þeirra fielag borit ad minu 
viti og minni Enn hier stendur skrifad. Og til sanninda 
hier um set jeg mitt jncigli fyrer þetta vitnisburdarbref. 
hvert skrifat var j Hollti j Fliotum þá lidit var fra gudz 
burd. M. D.lx og vij. 



40. 1567. 

PULLTRÚAR Kristófers Voeglers niótmæla viÖ borg- 
nieistara og ráðmenn Hamboi'gar siglingu skips erfingja 
Bartholomeuss Tinappels i Lýbiku á hafnir þær, er 
konungr hafi fengið honum. 

Rikisskjalasafnið i Hamborg, eftir Ijósmynd þaðan. 

Erbare Hocli unnd Wolwysse unsere underdenige ge- 
horsame unnd gantz\villige dienste syn juwen Erb. W. 
niith besondern vlite thovorahn bereidt. Grotgunstige 
gebedende leve Herrn. I. Erb. W. konnen wv unsere 
nottrofft nha nicht bergenn welcher gestalt von Kon, 
Matt. tho Dennemarcken unserm gnedigstenn Herrn 
Christoffer Voegler Amptschriver up Segeberge ist gne- 
digst begnadet unnd vorlehnet wordenn. mit twen Ha- 
venn alsse Dureforde unnd Isseforde in Isslanndt be- 



1) Svo 



48 



riAFXIR. 



1567 



legenn. dergestalt dat he diesulvigen besegelenn latenu 
mach. wo I. Erb. W. uth avergevene Copey. so die Kon. 
Matt. darup gegeven gunstichlich thoersehende hebbenn. 
wormitt vornialss der Erbar her Bartholomeus Tinappel 
ethwan Burgermeister tho Lubeck iss begnadet unnd 
vorlehnet gewesen Nun iss idt ahn dem dat ethliche 
Lubische Burgere alhir tho Hamborch ein schip uthreden 
unnd afferdigenn. der meynung up gerorte Haveri. dar- 
mit Cliristoffer Voegler von Kon. Matt. gnedigst vor- 
lehnet tho segelenn. Welclis unnss den tho mercklichen 
schadenn unnd affbrock unnser kopmanschop gerekenn 
worde Dewj'^le den gedachte Christoffer Voegler und . 
niemandt anders von Kon. Matt. tho Dennemarcgen un- 
serm gnedigsten Hern tho disser tydt mit den Haven 
gnedigst belenet und begnadet ist unnd ehr ock ein 
schip darhenne tho segelende gefrachtett unnd geredett. 
Alss ist tho L Erb. W. alsse unsere geborlicke Veveric- 
heyt unser gantz dienstlich bidden L Ei'b. W. wollenn 
unnss mitli einer gunstigen vorschrifft ahnn einem Erb. 
Rade der Stadt Lubeck van rechtes wegen mit tho- 
delende unbeschweret svnn. darmit ein Erbar Radt der 
Stadt Lubick darsulvest ohren Borgeren manderen und 
gebeden latenn. dat sie sich solcher Segellation up beror- 
ter beider Havenn entholdenn. unnd wy hir dorch nicht 
in schadenn gefoeret werdenn mochtenn. den dar sie 
sich jo baven thovorsicht der Haven nicht entholdenn 
unnd unss vschade daruth entstunde. dat wy densulvigenn 
by olinen soeken unnd weten werden. den unnss 
der Kön. Malt. tho Dennemarcken etc. unsere gnedigstenn 
Hern vorschriving. So Christoffer gantz gnedigst mit ge- 
delet. und ehr Ghristoffer solchs in s^'ner affreisse na 
dem Nedder Lande mith unss vorlatenn. up offte ge- 
dachte haven tho thorustenn. gentzHch w^oUen referert 
hebbenn. unnd dor den baven dit alles kene frucht by 
gerorten Lubischen Burgeren finden edder stede heb- 
ben moge. wyllen wi unss disse warning vorbeholdenn 
hebbenn. Den wy mit nichten geneigt up hogstgedachter 
Kon. Matt. verschriving sie darsulvest tho segelen. ock 



1567. SKÁLHOLTSREIKNINGR. 49 

felich koepenn und ohre Hantierung driven tholaten. 
Unnd iss wahr dewyle her Bartholomeus Tinappell 
darmit begnadet unnd vorlehnett gewesen. unss nicht 

■ 

einen man so unsere schulde in forderenn muchte mit 
int Landt avernemen wollen. wo 1. Erb. W. ethlicher 
inaten twivelss ahn noch woll bewuch ist. und sie nun 
alhir dewyle Wy die verschriving hebbenn. gantze schepe 
darhenne wollenn redenn. Derwegenn werdenn I. Erb. 
W. unnss dar die saken anders kemen (: den wy nicht 
anders den die billicheit soeken und ohren schaden. 
den ohnnen hiruth bejegenenn konde. gerne verhott 
sehenn wollen :) unnss hirinne ferner schuttenn unnd 
handthavenn. Der underdenigen thovorsicht I. Erb. W. 
Averden sich hirinne gunstich ertvegenn. Dat synn wy 
^mh I. Erb. W. alss gehorsamen unsers vormogens 
thovordienende gantzwillig. 

1. Erb. W. 

gehorsame imd gantzwillige Burgere 

lurgen Wegener. 
Hans Elers 
Hieronimus Voegler. 

[Utanáskrift:] 

Den Erbarn und wolwisen Hern Buríjermeistern 
und Radtmannen der Stadt Hamborch. unsernn 
grothgunstigen gebedenndenn Herrn. 



41. 1567. í Skálholti. 

REIKNINGR kvikfjár, afla og afgjalda Skálholtsstóls. 
og stóð þann reikning Gisli bóndi Sveinsson. 

AM. 260. 4to.. bl. 44—7. 

Anno 1567. 

So mikil vetrar vanhaulld a stadnum oc auUum stad- 
arins buum fra attadeigi oc til fardaga. Jn primis iij 
kyr. eitt naut þreuett. ijc asaudar. oc iij ær. Jtem tuæ- 
uetrer sauder oc elldri Ixxx oc ij. Jtem fullRoskner hest- 

Dipl. Isl. XV. B. 4 



50 



SKÁLHOLTSREIKNINGR 



1567 



ar xxiiij. Jtem einii veturgamall. Jtem fullRosken hross 
XX. ij tuæuetur. oc eitt veturgamalt. 

Suo mikill frammgangr a stadnum oc aullum stadar- 
ins buuni. Jn primis kyr Ixij. Jtem xj naut gomul. vj 
þreuetur. iij tuæuetr. Jtem asaudr iijc xl oc j. Jtem tuæ- 
uetrer sauder oc elldri ijc Ixx oc ij. Jtem fullroskner 
hestar xl oc vj. einn þreuetr. iij tuæuetrer. oc v vetrgaml- 
er. Jtem fullRosken xxx hross oc ij. Jtem veturgomul iij. 

Suo mikid heim tekid a stadnum oc auUum stadar- 
buum. Jn primis kyr xiij. Jtem eitt naut gamalt. eitt 
tuæuett. oc eitt veturgamalt. Jtem asaudr xx. Jtem tuæ- 
uetrer sauder oc elldri vj. Jtem veturgamler vj. Jtem 
fullnoskner hestar viij. fullnosken hross ij. eitt vetur- 
gamalt. 

Suo mikid vr fodrum j Floa oc a Skeidum. Jn primis 
kyr 1 oc iij. Jtem gomul naut x. Jtem þreuetur xxij. 
Jtem tuæuetur xv. oc vetrgomul xxxj. Jtem asaudr Ix 
oc iij. Jtem tuæuetrer sauder oc eildri xxx oc ij. vet- 
urgamler jc oc iiij. Jtem fullroskner hestar viij. full- 
Rosken hross vj. oc iij veturgomuL 

So mikid vr fodrum vr badum Hreppum. Jn primis 
kyr XXX oc iij. Jtem gomul naut iiij. Jtem þreuetur 
xiiij. tuæuetur xxvij. Jtem veturgomul xvij. Jteni asaudr 
xij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri viij. Jtem vetur- 
gamler jc xx oc einn. Jtem fullROskenn hestr j. Jtem 
Jtem iij hross fullroskin. eitt þreuett. oc eitt tuæuett. 

Suo mikil vr fodrum j Biskupstungum. Jn primis kyr 
XX oc vij. Jteni gomul naut vij. þreuetur viij. tuæuetur 
.xiij. Jtem veturgomul xxij. Jtem asaudr xxx oc iij. Jtem 
tuæuetrer sauder oc elldri xij. vetrgamler jc oc xiij. 
Jtem einn hestr veturgamall. Jtem hross fuIlRosken ij. 
oc eitt veturgamalt. 

So mikid vr fodruin vr Grimsnesi oc Auluesi med 
Laugardal. Jn primis kyr xxx. oc iiij. gomul naut xiiij. 
Jtem þi-euetur xiij. tuæuetur xxviij. veturgomul xxxix. 
Jtem aasaudr 1. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri xxv. 
veturgamler xc oc vj. Jttem fullRoskner hestar ij. Jtem 
eitt hross fuIlRosked. oc eitt veturgamalt. 



1567. SKÁLHOLTSREIKNINGR. 51 

So mikid vr fodruiii j Skammbeinstada vmbodi. Ju 
primis kyr xv. Jtem gomul naut x. þreuetur xv. tuæuet- 
ur xvij. veturgomul xv. Jtem asaudur xxxvj. Jtem tuæ- 
uetrer sauder oc elldri vj. veturgamler Ixxxiij. Jtem 
fullRoskner liestar v. oc einn vetrgamall. Jtem ij hross 
fullRosken. 

Summa kvr a stadnum oc aullum stadarbuum oc vr 
fodrum oc tillukt vr vmbodum, med þui sem heim var 
tekid. Jn primis kyr jc xc oc vij. Jtem gomul naut I oc vij. 
Jtem þreuetur Ixx oc viij. Jtem tuæuetur Ixxxxx oc iiij. 
Jtem veturgomul jc óc v. Jtem asaudr vc oc xv. Jtem 
tuæuetrer sauder oc elldri iijc xl oc j. Jtem veturgamler 
vc oc iij. Jtem fullRoskner hestar Ixx: einn þreuetr. oc 
þrir tuæuetrer. oc vij veturgamler. Jtem fuIlRosken hross 
xl oc ix. eitt tuæuett. oc ix vetrgomul. . ^ 

Suo mikid vtlykt. burtbygt oc til jarda sett a stadn- 
um oc aullum stadarins buum. Jn primis kyr xl oc j. 
Jtem eitt naut gamalt. eitt þreuett. tuæuetur xvj. vetur- 
gomul X. Jtem asaudr Ixxxx oc viij. Jtem tuæuetrer 
sauder oc elldri xx oc ix. Jtem veturgamler Ixx oc viij. 
Jtem fullRoskner hestar iiij. oc ij veturgamler. Jtem 
fullRosken hross iij. oc eitt veturgamalt. 

Jtem haufum vier saman jafnad framganginum oc 
tillucktunum vid vtlucktinnari) vid þad sem epter var 
vm sumarid til lifs oc bus oc til fialls. Jn primis kyr 
vt sem jnn. Jlem asaudur vt sem jnri. Jtem gamler saud- 
er oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul naut oc vng vt sem 
jnn. gamler hestar oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul 
hross oc vng vt sem jnn. 

Suo mikid til lifs oc bus a stadnum oc aullum stadar- 
ins buum. Jn primis kyr jc oc Ixxx. Jtem asaudur iiijc 
XXX oc viij. Jtem fullRoskner hestar Ix oc vj. einn þre- 
uetur. þrir tuæuetrer. v vetrgamler. Jtem fuIlRosken 
hross xl oc vj. veturgomul vij. 

Suo micit til fiallz á stadnum oc aullum stadarbuun- 
um. Jn primis gomul naut I oc vj. Jtem þreuetur Ixx 
oc vij. Jtem tuæuetur viijtigi oc viij. Jtem veturgomul 

1) Svo. 

4* 



52 



SKÁLHOLTSREIKNÍNGR 



1567. 



xjtigi oc V. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri cc Ixxxx 
oc ij. Jtem veturgamler cccc xi oc v. 

Suo micil sumar vanhauUd á stadnum oc aullum stad- 
arbuunum. Jnpriniis kyr x, Jtem ij naut gomul. eitt 
þreuett. oc ij tuæuetur. Jtem x veturgomul. Jtem ásaudr 
xl oc iiij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri x. Jtem full- 
Roskner liestar v. Jtem fullRosken liRoss v. oc j vetur- 
gamalt. 

Suo micid af fialli á stadnum oc aullum stadarbuun- 
um ad af Reiknudum aullum sumar vanliaulldum. Jn- 
primis gomul naut af fialli sem á. þreuetur þrimur fæ.rra 
af fialli semi) aa. Jtem tuæuetur v færri af fialli enn 
á. Jtem veturgomúl viij færri af fialli enn á. Jtem [tuæ- 
uetrer sauder oc ellri-) xl oc vj færri af fialli enn aa. 
Jtem veturgamler sauder c xxx oc iij færri af fialli 
enn aa. 

Suo micil haustaflogun á stadnum oc aullum stadar- 
buunum. Jnprimis kyr xl oc vj, Jtem gomul naut xx oc 
xvij. Jtem þreuetur xiij. Jtem tuæuetur xj. Jtem vetur- 
gomul ij. Jtem v ær, Jtem tuæuetrer sauder oc elldri c 
oc XXX. Jtem veturgamler xiiij. 

Suo micid til lifs oc fodurs á stadnum oc aullum stad- 
arins buum. k^'r Ix oc^) v. Jtem gomul naut xiiij. á 
fiorda vetur iij. á þridia vetur iij. aa an[n]an vetur 
iiij. Jtem asaudr iijc xtigi oc viij. Jtem gymbrar c'xl 
oc ij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri c oc vj. Jtem aa 
annann vetur c Ixx oc vj. Jtem fullRoskner hestar Ix oc 
ij. Jtem j á fiorda vetur. Jtem þrir á þridia vetur. Jtem 
V á an[n]an vetur. oc j [a] fyrsta vetur. Jtem fuIlROsk- 
en hRoss xl oc j. Jtem aa an[n]an vetur vj. Jtem á 
fyi'sta vetur j, Jtem j Heynes vmbodi naut ij a fiorda 
vetr. iij a þridia vetur. eitt a annann vetur. oc eitt naut 
gamalt. Jtem gamler sauder ij. oc viij veturgamler. 

Suo micid j fodrum j Floa oc á Skeidum. kyr xx oc j. 
Jtem gomul naut ix. á fiorda vetr xj. Jtem á þridia vetr 
xiij. A annann vetur xxv. Jtem á fyrsta vetur 1. Jtem 
lomb XX oc iiij. 

1) Svo. 2) [tvitekið. 3) og oc, hdr. 



1567 



SKÁLHOLTSREIKNINGR. 



53 



Suo micid j fodrum j badum Hreppum. Jnprimis kjT 
XX oc ix, Jtem v naut á fiorda vetur. Jtem xj naut á 
þridia vetr. Jtem xij aa an[n]an vetr. Jtem á fyrsta vetr 
xxiiij. Jtem lomb Ix oc viij. 

Suo micid j fodrum j Biskupstungum. kyv xviij. Jtem 
ij naut á fiorda vetur. x á þridia vetur. Jtem aa an[n]r 
an vetr xvj. á fyrsta vetur xxx. Jtem lomb xx oc vj, 

J fodri j Grimsnesi. Jnprimis kyr xvj. Jtem vij naut 
gomul. Jtem x á fiorda vetur. Jtem xvj á þridia vetur. 
Jtem á annann vetur xxx oc j. Jtem á fyrsta vetur xl 
oc iiij. Jtem lomb Ix oc j. 

Suo micid j fodri j Skammbeinstada vnibodi. kyr x. 
Jtem j naut gamalt. vj á fiorda vetur. Jtem xij aa þridia 
vetur. A annann vetur x. Jtem á fyrsta vetur, xx oc j. 
Jtem lomb xxx oc vj, 

Summa j fodrum á stadnum oc ollum stadarbuunum 
oc j aullum vmbodunum. Jnprimis kyr c xxx oc ix. Jtem 
gomul naut xxx oc j. Jtem á fiorda vetur xxx oc vj. Jtem 
á þridia vetur Ix oc v. Jtem á an[n]an vetr ixtigi oc viij. 
Jtem á fyrsta vetur c oc liij. Jtem lomb c xtigi oc v. 

Jtem haufum vier saman jafnat þui sem var til lifs 
oc bus vm sumarit oc til fialls vid þad sem var til lifs 
oc fodurs vmm haustid at reiknudum aullum haust- 
aflogum. Jnprimis kyr vt sem jnn. Jtem gomul naut 
oc vng vt sem inn. Jtem asaudr vt sem jnn. Jtem gaml- 
er sauder oc vnger vt sem jnn. Jtem fullroskner hest- 
ar oc vnger vt sem jnn. Jtem fulli'osskeni) hross oc vng 
vt sem jnn. 

Summa kirkiu kugildi j Floa oc a Skeidum xx oc ij. 
Jtem leigu kugildi ijc Ixxx oc v. 

Jtem summa kyrkiu kugildi j badum Hreppum ij. Jtem 
leigu kugildi c xl oc iij. 

Sumnia kirkiu kugildi j Biskupstungum xij. Jtem leigu 
kugildi ii/ac oc halft betur. 

Summa kirkiu kugildi j Grimsnesi oc Auluesi med 
Laugardal xiiij. Jtem leigu kugildi ijc xx oc v. 



1) Svo. 



■ 



54 



SKÁLHOLTSREIKNINGR. 



1567 



Sum[m]a j Skambeinstada vmbodi kirkiu kugildi vij. 
Jtem leigu kugildi c xxx oc ij. 

Summa j Grindavik med Krysuvijk oc Herdijsarvijk 
viij kirkiu kugildi. Jtem leigu kugildi xxx oc V^, 

Summa kirkiu kugildi j Heynes vmbodi med Borgar- 
firdi oc Bryniudal ij. Leigu kugildi c lxx%. 

Summa summarum kugildi a stadnum oc aullum 
stadarbuunum oc j fodrum oc leigu kugildi j aullum 

h 

vmbodum oc staucku kugildi hia audrum monnum. Jn 
primis xiijc x oc i/^. 

Summa summarum kirkiu kugildi j auUum stadarins 
vmbodum Ixxx. 

Summa summarum gomul naut oc vng iijc 1. 

Summa summarum gamler sauder oc vnger ijc ixtiger 
oc ij. 

Summa summarum gamler hestar oc vnger Ix oc ij. 
Summa summai'um gomul hross oc vng xl oc viij. 
Summa laumb jc xtijger oc v. 

Vr vllu giort a stadnum oc auUum stadarbuum xxvj 
voder. Jtem vadmal vt sem jnn. 

Suo mikil hlutar skreid oc landskylldar skreid j 
Grindauijk. Herdijsarvijk. Sehiogi. Þollakshofn med 
Eyrarbacka lester xiiii/^. Jtem til stadarins ix lester iijc 
xtijger. Jtem reiknadist so skreid vt sem jnn. 

So mikil smior heim komid^) c vætter xl oc iiij. Smior 
vt sem jnn. 

So mikil vetrar vanh0lld til attadags. kyr iij. naut a 
fiorda vetur. naut a annan vetui\ Jtem asaudr xl oc ix. 
tuæuetrer sauder oc elldri v. a annan vetr x. hestur 
einn. 

Tok þennan reikningskap Gisle Jonsson S. S. S. Stod 
þennan reikningsskap fromur Dandimann Gisle bondi 
Sueinson. Voru þesser reikningsmenn Sijra Einar. Sijra 
Gudbrandur. Sijra Þordur. Sijra Grijmur. Magnus 
Jonsson. Arne Gislason. sialfann auskudaginn anno 
1567. 

Jtem reiknudum vier Aureiga skullder. med nauta- 



1) Svo 



1567.. LÖGGJAFIR. 55 

dauda þad sem ordit var a þessu ari j aullum stadarins 
vmbodum xxxc. 

Jtem var heim tekid af biskupinum fra Husafelli til 
stadarins ij naut gomul. oc xviij sauder gamler. 



42. ' 15[67. í Saur]bæ. 

STEINUNN JÓNSDÓTTIR ánýjar og greinir gerr lög- 
gjafir sínar til barna sinna, þeirra er eigi voru arfleidd, 
Arna, Bjarna, Teits og Halldóru, 

AM. Apogr. 4720 b „Ex transscripto Sigiirdar Einarssonar (bisk- 
ups). Þesse 2 innl0gd bref Steinunnar Jonsdottur^) transscribera 
i einu lage Arni Gislason, Finnboge prestur Gislason, Olafur 
Sveinsson og Are Þorlaksson, á Þingeyrum i Vatzdal, þann fysta 

Anno Doniini. M. D iij. ar (credo Lxxiij helld- 

ur enn Lxviij)'*, segir Arni Magnusson. Þó niun ártal transscripti 
án efa vera 1568, en ekki 1573, þvi að 1573 er Árni Gíslason 
fluttr alfari austr að HliSarenda i Fljótshlið. — Transscriptum 
betla Iiefir verið orðið stórlega skemmt. í horn þessa bréfs ritar 
Arni Magnússon ártalið „1567*', en 67 þó undirpunktað, til merkis 
uni, að sú tala sé ekki með öUu viss. 



Sigfusson 

[Saurjbæ a Rauda[sande] .. 

fæding 

he^'rdum vær [Steinunn]e Jonsdottur 

liefdi þo gefit sinum born- 

uni fiorum: Arna: Biarna. Teite. Halldoru xxc. j jord- 

um og sagdi þar væri til vitnis um Jon Grims- 

son og Olafur Tummasson og sagdizt liafa anafnad þess- 
Um þriniur pilltum þá j þessa giof. sin xxc. huaurium 
þeirra j jordunni Liosavatne. enn þau xxc j jordu. sem 
Halldora skylldi eiga sagdizt liun þaa ecki hafa aa greint 

jord þad skylldi vera. Epter þad litlu sidar 
sagdizt hun hafa aptur vndir sig tekid þessa jord Liosa- 



1) þ. e. þeUa bréf og bréf frá 5. nóv. 1567. 



56 



LOGGJAFIR 



1567: 



vatn og hana j burtu feingid og þar fyrir feingi hun nu 
til eignar fyst Arna Biornssyni jordina Sanda. iiijc. og 
XX ath dyrleika med vj kuijUdum, enn Biarna og Teite 
jordina Vidiueile xlc. og þar med Liotstadi viijc suo 
huaur þeirra: Biarni og Teitur skylldu eignazt j þess- 
um badum jordum. iiijc. og xx og þar til vj malnytu 
kuijlldi huor þeirra. Enn Halldoru Biornsdottur akuaddi 
hun nu til eignar jordina sydri Velle iiijc og xx ath 
dyrleika og þar med vj kuijlldi. Lyste fyr greind Stein- 
un þui fyrir oss at sidan: fyrst sem fyr greinir ath huii 
gaf þessuni fiorum Bornum xxc j jordum huauriu fyr- 
ir sig þa hefdi hun af allri þeirre fastaeign haft allann 
avauxt sem eru landskylldir og þad hefdi hun þeigit^) 
af sinuni syni. Joni Biornssyni þar fyrir honum Bar 
þeirra vmmbod: yfir fyr skrifadri giof sidan hann var 
vmbodzfær. Enn þad þessir peningar j faustu og lausu 
reiknazt meir enn þaii xxc. sem hun gaf med fysta þaa 
skylldi þessi born eignazt fyrir aavauxtinn þann sem tek- 
ist hefdi af fyr skrifadri giof sidan fyrst hun var gefin: 
þui Jon Biornsson hefdi suo til skilid þaa hann lagdi 
þennan avaugst j henar valld at lians fyr greind syskin 
skylldu þess avaxtar niotandi verda. Suo og lysti fyr 
greind Steinun Jonsdottir þui fyrir oss: at hun hefdi 
þessa fyr skrifada giof þessum fyr greindum Bornum 
gefith og nu enn ad nyiu giæfi j sina fiordungsgiof og 
j allar sinar lauggiafir þær sem hun mætti frekazt og 
framast ath laugum gefa og giora og þeim niætti þess- 
arar giafar bezt ath niotandi verda. vr feingnu fie og 
ofeingnu kuiku og daudu lausu og faustu. med þui for- 
ordi og skilmala at þessi min fyr nefnd Born meigi eigi 
med neinum sinum verkum fyrirgiora greindum pen- 
ingum edur med nauckru moti onytsamliga j burtu 
briala edur byta helldur skylldi huertt þeirra þær audr- 
um sinum syskinum selia fyrir slikt verd og adrer þeim 
vid bydi ef þau selia vilia. suo og med þeim audrum 
skflmala og forordi at þessi min Baurn aklagi ei nie 



þiglt, Apogr 



vppaa tale þaa peninga sem eg hefi af greitt minum 
arfleiddum liornum. Joni. Magnusi og Ragneidi helldr 
sie huaurtt þessara minna Barna. annat audru til styrks 
og atstodar. an nauckrar tuidrægni edur osamþyckis 
sin j miilum. Og til sanninda hier \vm festum vær fyr 
nefndir vottar vor jnsigh f^a'ir þetta giafa Bref huertt 
at skrifat var j sama stad og are þrimur daugum sidar 
enn f\'r seiger. 



43. [1567]. 

1. mars 1596. á HvítárvöUum. 

VITNISBURÐR um áreið á landamerki Kalastaða og 
Miðfells eystra, 

Bréfabók Brynjólfs byskups: AiM. 273. foL, 277, og Lbs. 1082, 
4to., bls. tíöO — 1, i transscripto Odds rektors Eyjólfssonar og 
fimm annarra, gerðu i Skálholti 1662, eftir frumriti. — Sbr, og ÍB. 
40, foL, m. h. Björns lögmanns Markússonar. 

Þad medkennist eg Þordur Gudmundsson l0gmann. 
og gödum monnum viturligt gi0randi. med þessu minu 
opnu brefi. ad nu fyrer þriátige áruni lidnuin^) beiddu 
mig og kr0fdu Vigfus Jönsson og Hallur Oláfzson. gödr- 
ar minningar. l0gliga lagagreidslu á ad giora umni 
landamerki milli jardanna Kalastada og eystra Mid- 
f ellz. hvorier þá voru iogtiger eigeiidur ad ádur greind- 
um j0rdum.i) Lofudu þeir badir þad ad hafa og hallda 
sem þeir gödir menn giordu umm þessi landamerki er 
eg þa thil nefnda med mier. J fyrstu skylldi sá steirn 
ráda sem stendur upp a fiallinu og kalladur er Kola- 
drangur. þadann riettsinis og ofann i steininn þann sem 
stendur i læknum fyrer nedann almenningz reidg0t- 
Urnar. og kalladur er Forumannasteirn. ur þeim steiní 
siönhending og ofann i þann lækiarskurd sem geing- 



1) Vigfús keypti Kalastaði 16. ág. 1567. Ætti þvi áreið þessi 
að hafa orðið haustið 1567. 



58 



SKIPAN. — PRESTAETÐR 



1567 



ur ofann i vatnid þar þvertt ofann undann. Likadi 
þessum adur greindum m0nnum þessi landamerki og 
lofudu ad hallda fyrer sg og sina erfingia. Og thil merk- 
is hier umm set eg mitt jnnsigle fyrer nedann þetta mitt 
vitnisburdarbref. hvertt skrifad var á Hvitárv0llum. 
þann fyrsta dag Martij Anno 1596. 



44. [1567]. 

SKIPAN Henriks Krags um refsing fyrir að lialda ekki 
bænadaga eftir skipan (ágrip). 

Lbs. 791, 4to., bl. 47, skr. ca. 1630. 

Henreks Kraks Bref Anno 1562. i) 
Ad Bænadagar halldist epter skipan. enn prestur af- 
liendi þa valldsmanni til straffs vppteiknada er þa 
vanrækia. 



45. [um 1567]. 

PRESTAEIÐR. 

Lbs. 101, 4to., bls. 479, hi. h. sira Jóns Halidórssonar ca. 1720. 
- — Sbr. og FJ. Hist cccl. Isl. II. bls. 309, cn þar er eiðsfyrir- 
.sögnin á latinu. 

Nyvigdra presta Eidur i tijd herra Gisla Jonssonar. 

Eg Þorlakur -) son vijgdur til kennemann- 

-skapai: lofa og jata fyrer gude og ydur ad eg skal tru- 
lyndur"*) vera i minne kallan og mijnu prestlegu emb- 
:ætte. so leinge sem eg life. hier med skal eg hlydinn 
vera mijnum riettum Noregs konge. og so l0glegum 
Skalhollts Biskupe. hier med lofa eg ad blijfa og vera 
med allre gaumgiæffne og ijdn i fyrr s0gdum kenne- 



1) Ártalið miin rangt hér. Mun eiga að vera 1567. Þá var Henrik 
Krag hirÖstjóri, en ckki 1562. — • 1567 skipuðu byskupar og fyr- 

um bænadaga. 2) Svo (punktað). Mun eiga a?S vera Einarsson. 
Orðinn prcstr að visu 8. niai 1569. 3) Undirpunktað. 



1567. VITNISBURÐR. — BÚFJÁRREIKNIXGR. 



59 



mannskap. so leinge eg life og em til fær. utan kirkiu 
og innan. effter þvi sem gudleg Ritning niier til seiger. 
hier med lofa eg af ad leggia alla vonda breytne og 
ösidu med ötierlegre lausung og látgiæde. so framar- 
lega. sem gud gefur mier sijna nád til. Enn livad mier 
kann ad gleimast af minne fávisku. edur mijns hollds 
veikleika. þad fyrer gefe mier gud fyrer sinn son Jesum 
Christum. enn af niinne illsku. forsömun og lete skal eg 
þad ecke giora. Svo sannarlega liialpe mier gud med 
sijnu h[eilaga] Evangelio. 



46. [15673. 

[1577]. 

VITNISBURÐR um upplestr ættleiðingarbréfs Jóns 
Björnssonar á þingi. 

AM. 234, 4to., bls. 544, skr. ca. 1600 (a) s. st. bls. 271 (b). 

Witnisburdur. ad Jon Bi0rnsson hafe vpplesid 
sitt ættleidingarbrief. a þingum.^) 
Suo felldann vitnisburd. berum vid Eirekur Magnus- 
son prestur og Gijsle Brandsson ad vid vorum þar vid 
sladder. med morgum 0drum godum m0nnum a Suein- 
stada þijnge. þa Ormur heitenn StuUason þijngade þar 
vmm vorid eptter paska viku. vegna lierra Gudbrandz 
Thorlakssonar. þa hann klagade apttur Marstade. ad 
Jon Bi0rnsson las þar vpp sitt ættleidingar brief. þar a 
þijngenu. logmannenum álieyrande. og flejrum 0drum 
godum ni0nnuni hiaverande. Og til sannenda hier vm. 
[Tuijsuar sinnum Iiefur Jon Bi0i'nsson viiplesid 
sitt ættleidingar brief. a alþijnge j tijd Herra Egg- 
ertz logmanns. og þa Ormur Stullason var log- 
madur.-) 



• 4. og 5. janúar 1568. 

BÚFJÁREIIÍNINGR á Hóluni. 



1 fyrirsögnin i a. 2) [viðbót, a. 



60 



VITNISBURÐR 



1568 



Eftir frumrituðu blaði á pappir i fol., i þjóðskjalasafninu i 
Reykjavik. Á þvi stendr ganialt blaðatal „21". — Virðist munu 
uppaflega úr máldagabók Ólafs byskups Hjaltasonar i þjóðskjala- 
safni (þótt hún sé nú allmjög skorin af bókbindurum). 

Anno Mdlx og viij. 

Þa Gnnnar Gíjslason giordi Reikningskap á ellipta 
dag jola. heinia á Holum. fyrst til lijfs ættla[t] heinia 
á Holum. kyr xvi: J eldum xxix: Naut á iij wetur og 
elldri L og v: Enn aa anan wetur v: Kalfar ij heima: 
oc einn j eldum: Asaudur heima ic 1 oc ix: widkoma 
X oc iiij innstædu ær, Gellder sauder tuæuetrer oc elldri 
Ix og einn, widkoma I: oc ix: Hestar xv med einum wet- 
urgaumlum oc xviij hross: Laumb heima xl: j Drangey 
XXX : J eldum Ix oc viij. J Tungu x, 

Jtem til minnis á Flugumyri: Kyr xi oc einn wetrung- 
ur: lil lijfs ad xij deigi jola: asaudur I oc v: hestar ij. 
annar gielldur enn annar gradur; ij hross med fylium: 
Laumb xxx oc iiij. Til minnis i% fiordungs kietill: iij 
tunna kieralld. ein tint Sunnan ad; 

Jtem j Flatatungu: kyr vij: oc ein kuiga á iij wetur 
gielld: Naut eitt aa iij wetur. ij naut aa annan wetur: 
Wetrungur einn. einn vngkalfur; Asaudur xxx: Saud- 
er giellder þreuetrer iiij: Lomb xx. hestamædur ij. 

Jtem j Biarnastadahlijd: iij kyr: ij tarfar aa annan 
wetur: ij wetrungar:^) asaudur xl oc ij: widkoma x 
giellder sauder tuæuetrer oc elldri x: widkoma x med 
þeim einum hrut aa Hofi er til aabyrgdar: lomb xxx 
oc iiij. einn hestur oc ij hross med fylium. 

Jtem j HoIIti iiij kyr oc enn fimta Sijra Þorsteins: 
einn wetrungur: ær xv. ein~) kapall nied fyli. 



48. 15. janúar 1568. á Breiðabólstað. 

VITNISBURÐR um kvittun konungs til handa Jóni lög- 
manni Sigurnndssyni. 

AM. Apogr. 3978 m. h. Páls Hákonarsonar eftir transskripti 
á skinni frá 16 júli 1568. 

1) "wetrungur, frumritið. 2) Svo. 



1568 



VITNISBURÐR. 



61 



Suo felldaii vitnisburd ber eg Olafur Þolleifsson ad eg 
hefi nu xix vetur um sextugt. var eg vid staddur med 
fleirum audrum godum monnum a Þijngeyrum j Vatz- 
dal Mariumessu hina fyrre um sumarit þa ed Jon Sig- 
mundson kom ut um vorit næsta fyrer. Sa eg og svo 
heyrda ad greindur Jon Sigmundzson upp las þar opin- 
berliga og auUum aheyrondum kong Kristians opid bref 
med hangandi Jnsigli. svo hliodandi ad ordum og und- 
erstodu ad konguren tok Jon j sina biskerming. Gaf 
hánn og giordi kuittann um auli þau malefni saker og 
aklaganer sem biskup Gottskalk hafdi a Joni Sigmundz- 
syni. Suo og skipadi herra kongurin j þvi sama brefi 
Jon Sigmundzson til samans vid sina kuinnu Biorgu 
Þorvalldzdotter og 011 þeirra b0rn skilgetinn og eckta- 
borinn. Hier med j sama brefi skipadi kongleg Maiestet 
optnefndum Joni Sigmundzsyni aptur alla þa peninga 
gotz og garda sem hann hafdi mist og utilatid vid 
biskup Gotlskalk og hanns medfylgiara. Hier epter vil 
eg sveria ef þurfa þiker. og til meiri stadfestingar hier 
um þessa mins vitnisburdar setta eg greindur Olafur 
ÞoUeifsson mitt jnsigli fyi'er þetta bref skrifat a Breida- 
bolstad j Vestarahopi þann xv. dag Januarii arum ept- 
er gudz burd 1568. 



49. 15, janúar 1568. á Refsteinsstöðum. 

VITNISBURÐR um sama efni sem næsta bréf á undan. 

AM. Apogr. 3979 ni. h. Páls Hákonarsonar eftir transskripti á 
skinni frá 16. júli 1568. 

Svo felidan vitnisburd ber eg Kiartan Þorbiarnar- 
[son] ad eg hefi nu iiij. vetur um attrætt. var eg vid 
staddur med fleirum audrum godum monnum a Þing- 
eyrum i Vatzdal a Mariumessu hina fyrri. á þvi sumre 
er Jon Sigmundz[son] kom vt. heyrda eg og sa ad 
Jon Sigmundzson upplas þar opinberliga j fiolmenni 
kong Kristians annars opid bref med hanganda jn- 
sigli. huort er suo var hliodandi ad ordum og under- 



62 



AFHENDING 



1568 



slodu medal annara greina er þar jnue stodu ad ádur- 
nefndur Herra kongur gaf Jon Sigmundzson kuittann 
um auU þau logbrot misferli saker og aklaganer sem 
biskup Gottskalk kiærdi til Jons Sigmundzsonar. og til 
sanninda þessa mins vitnisburdar setta eg greindur 
Kiartan Þorbiarnarson mitt jnsigli fyrer þetta bref skrif- 
ad a Refsteinstodum j Vijdudal þann xv. dag Januarij 
arum epter gudz burd 1568. 



50. 15. janúar 1568, í Vallanesi. 

AFHENDING Hafrsár. 

AM. Apogr. 4323 „Ex orig. Peturs Asmundssonar." 

Jhesus. 

Þad medkiennist eg Einar prestur Ax'nason kristnum 
maunnum kunnigt giaurande med þessu mijnu oþnu 
brefi, ad mijnum syni Arna lief eg til Eignar feingid 
jaurdina Hafursaa og þar med lofadi ec honum x hd) 
jaurdu oc audrum xl hundrudum. hafa mijner brædur 
þetta samþyckt. so oc mijner sjaaer þvi ec hefi þeim 
adra jafnhaa peninga golldit oc þar med staadina feing- 
it. til merkis hier vní set ec mitt jnncigli hier fyrir 
Skrifad j Vallanesi xv Janauarij Anno domini m; d 
Ixviij, 



51, 21. janúar 1568. á Hóli, 

VITNISBURÐR um sonu Solveigar Björnsdóttur og Jóns 
Þorlákssonar og um skyldsemi Magnúsar Jónssonar við 
þá. 

AM. Apogr. 1062 „F.x orig. Sæmundar Magnussonar a Hole i 
Bolungarvik" m. h. Arna Magnússonar og lýsir hann innsigl- 
um. „Þesse vitnisburdr er nied s0mu hendi sem m0rg af gi0rn- 
ingsbrcfum vidvikiande Arna Gislasyni. um þetta leiti og nockr- 
um arum fyrr" (AM.). 



í) Svo = hundrada. 



Svofelldan vitnisburd ber eg Olafur Þordarson ath 
eg liefvi alla mina daga verid vistfastur j Jsafiardar- 
syslu og leingstum j Bolungarvik. Svo og var mier miog 
kunnigt til barna Solveigar heitinnar Biornsdottur 
þeirra sem hun aatti med Joni heitnum Þorlaakssyni. 
hverier hennar og hans synir voru þessir: Jon. Einar. , 
Biorn. Svo og vissi eg fyrir full sannindi ath adrgreindr 
sonur Jons Þorlaakssonar og Solveigar. Jon. hver ed 
var einn af fyrrnefndum brædrum sonum Solveigar. 
sa enn sanii Jon Solveigarson atti alldrei þann son seni 
Magnus hiet. og alldrei var honum kiendr sa madr ath 
syni sem Magnus var ath nafni. og vissi eg þo giorla 
thil allra barna greinds Jons. og aungvan brodurson 
atti adrnefndr Einar Jonsson þann sem Magnus hiet. 
Svo og vissi eg fyrir full sannindi ath sa Magnus sem 
biskup Augmund skylldi hafa dæma lalid erfingia Ein- 
ars heitins Jonssonar. sa enn sami Magnus var sonur 
Jons Þorlaakssonar þess seni var broder Jons Þorlaks- 
sonar. sem Solveig Biornsdotter atti baurnin med. þvi 
var ecki greindr Magnus brodrsonur Einars Jonssonar. 
heUdr voru þeir brædrasynir oftnefndr Magnus Jons- 
son og Einar Jonsson. hefi eg hier alldrei lieyrt tvimæli 
a leika. og hefi eg nu xi. vetur um sextugt. og liier efter 
vil eg sveria ef þux'fa þikir. Og thil sanninda hier um 
set eg mitt innsigli fyrir þetta vitnisburdarbrief er 
skrifad var a Holi j Bolungarvik midvikudaginn næst- 
ann fj'rer Paalsmessu aarum eftir gudz burd M. D. Ix. 

• • ■ 

vnj. 



52. 31. janúar 1568. í Brimum. 

BORGMEISTARAR og ráð í Brimum skrifa konungi 
og vitna í lýsing Eiriks sýslumanns Árnasonar (21. 
ág. 1567) um verzlun kaupmanna þeirra i „Austfjarða- 
sýslu" (ágrip). 

■ 

Rikisskjalasafn Dana, Island, Færö og Grönland, Supplem, 
II, 15. 



64 



VITNISBURÐR 



1568 



53. 8. febrúar 1568. í Hamborg. 

VITNISBURÐR borgmeistara og ráðmanna Hamborgar 
um Henrik Gerkens. 

AM. Fasc. LXXVI, E, I, 5, uppskrift á pappir frá l)vi um 1600. 
Með fylgir uppskrift Hans Beckers fyrir Árna Magnússon. 

Vor allen^) weme denn disser breff tho sehen. lioren 
oder lesenn werdt vorkamen wat standes. Condition 
oder wesens de sin, don kundt vnn bekennen wir bur- 
gemeistere vnn Radtmanne der stadt Hamburg negist 
erbedinghe vnser denste vm grustes einem jdren na 
sinem gebor. dat vor vns personlig erschenen sin de 
erbare vnd wolwise her Matias Reders vnser mitli borge- 
meister vnn her Joachim Holthusen Radtmann vnn lieb- 
ben bi deni eide dar mit se vns vnd der gemeinen stadt 
voi'hafft cartificertt-) bekand vnn betuget dat se ge- 
kam hebben Hans Gerkens vnseren gewesenen búrgern 
vnn Vrselen sine elike husfrowen de beiden alhir jn 
vnser stadt gew^anet vnn elike lude gew^esenn vnn hir 
suluest togem desses brefes Hinrich Gerkens oren sone 
im hiUigen ehliken stande getugett hebben. also dat 
de suluige Hinrick Gerkens van Hans Gerkens dem 
vader vnd Vrselen der moder echt vnd recht dudesk vnn 
nith Avendisk. freig vnn nemandes egin geboren si vnn 
ock de genante sine oldren eines erliken herkamendes 
gewesen. wo dat obberurten tugen eigentlick vnn gnug- 
sam bewust vnu dat de gedachte Hinrick Gerkens siner 
erliken gebort halfen tho AUen erliken handel vnn 
wandel tho to latende wol wirdich. So hebben ock ge- 
dachte tugen bekandt vnn dar gedan dat Hinrick Ger- 
kens mit rade vnn willen seiner frunde van hir gescheiden 
dat he ock vor rechte vnn gerichte alhir nicht beclagett 
dat se ock van eine nichtes anders weten sondern dat 
he sick vprichtich vorliolden vnn einem jedren gelick 
vnn recht gedan hebbe. Sonder list vnn geuerde. De- 
wile den desse tuchenisse vor vns also ergangen allss 



1) aliess, hdr. 2) Svo. 



1568 



SÆTTARGERÐ 



65 



hebben wi tho orkunde der Avarheit vnser stadt secret 
Avitliken laten hangen benedden an dessen breff de 
gegeuen is den achten Mantesdach februarij jm jare 
nach Cristi gebordt vofftein hundertt acht vnn sostich. 



54. 6. mais Í56S. í Saurbæ. 

SÆTTARGERÐ þeirra Konráðssona, Björns og Jóns, 
við Eggert lömann Hannesson, um sakferli sira Filipp- 
usar Jónssonar, föðurbróður þeirra, svo og tillíall Bæj- 
arkirkju á Rauðasandi til föðui'föÖur þeirra og föður, 
og lúka þeir lögmanni Hvallátr og Keflavik upp í þetta. 

Bæjarskjalabók, bls. lOö— 10, stafrétt uppskrift frá ca. 1730^0 
eftir frumriti á kálfskinni (= a). — Skjalabók þjóðskjalasafns- 
ins, i fol. bl. 215—16 (=b), skr. ca. 1604. 

Gi0rnings Brief þeirra Biorns og Jons Konradzsonar 
wit Eggert laugmann vm tol[I]wætter. skiæda- 

toU [og] smatijunder.i) 
Jhesus.2) 

Þatii giorum vid Biorn Konradzson og Jon Konradz- 
son Godum monnum kvnnigt med þessu ockru opnu 
brefe þath ad vid medkennvnzt ad vid bader brædur 
hofum medr fullu og ollu wilianligu jayrde og handa- 
bande so felldann fvllan og allann vilianligan soma^) 
sama og sattmala a-) giortt. vid ockan^) frænda Egg- 
ertt Hannesson laugmann nordan og vestan a Jslandi 
sem hier epter seiger vm þær myklar og storar akiær- 
ur sem vid vissum fjw' full sanninde. ad hann med 
riettu hafdi ad klaga til ockars fodurs og suo faudur- 
faudurs og so ockars faudurs*) brodrs^) Sera Philpus- 
ar Jonssonar. huerra manna saler ad allzmegtugur gud 
nade, þa j fyrstu klagadi hann til ockar fyrir þann part 
sem ockr bæri suar fyi'ir ad gefa þeirra allra vegna. 
Þath fyrst ad ockar faudr^^fader og þar epter okkar 
fader vpp a morg ar hofdu oriettiliga vnder sig tekid 

1) b. 2) sl. b. 3) ockarnn b. 4) Svo a; faudur b. 5) Svo. 

Dipl. Isl. XV. B. c 



66 



S.ETTARGERÐ 



1568 



og dreigit rentu og riettar eignar skylldr^) kirkivnar 
j Saurbæ a Raudasande sem væri j fj^rstu allar þær 
toíluætter. smatiunder og skiædatoUar. sem til haufdu 
fallid og golldizt hafde vpp a fyrsogd ar. j millum 
Straumnes og Talkna. J anare grem klagadi hann til 
ockar. þeirra vegna med sama hætti sem íyr greiner ad 
þeir hefdi til sin tekid og vnder sig dreigit allar þær 
sekter og sakaferle, sem a hueriu þessv einu hefdi 
sagzt aa hueriv ari. þad ecki var goUdit j riettan gialld- 
daga sem erv iij merkr á hueriu fyrir sig. Hier med 
akiærdi hann ockr og þeirra vegna vm halld. medferd 
pg allann auoxt sem a hefdi matt verda. og so seigiast 
mætti a þessum fyrskrifudum sakafiam. huortt helldr 
þau hefdi þeim golldizt j kuikum peningum edr daud- 
um. edr huorotueggium. J fiordu grein akiærdi hann 
ockur fyrer okkra fjTsagda forelldra og greindan faudr- 
brodri) vm so mikid sem okkr bæri suar fyrir ad gefa. 
ad þeir hefdi halldit og nu enn hielldi þeirra erfingiar 
allar fyrsagdar tolluætter. smativnder og skiædatolla. 
Og reiknadi þar a seigiast þriar merkr a hueriv þessu 
einu fyrir sig a hueriv ari og þad allt ad auki sem a 
þeim sakafiam mætti med riettu seigiast aa hueriv 
ari sidan fyrst ad fyrskrifadar kirkivskylldri) og renta 
var oriettiliga haufd af eignai'monnum Bæiarkirkiv 
enn medtekid af ockrum forelldrum og so huad anad 
meira fie med fullrietti er a þessv aulki fyrskrifudu 
mætti seigiazt epter laugum. J fijmtu grein akiærdi 
Eggertt ockr fyrgreinda brædr. Biorn og Jon. vm þad 
ad ockar fader og faudr^ fader hefdi vppa nockr ar 
hyst. halldit og heimilad fj^rgreindan Sijra Philx:)us Jons- 
son. med SoUieigu Biarnardottr.i) epter þad ad fyr- 
skrifadr Sijra Pliilpus liafdi haft hana med uelum og 
suikum a nætrþelum \t modrgarde^) og brodr.i) og 
sidan hana j burtu fhitti a skipudu skipe med leynd 
og lymskupaurum til sins faudurs Jons Jslendings og 
fleiri og meire akiærur og sakargiptr.i) er þrattnefnd- 



1) Svo 



1568. 



SÆTTARGERÐ 



67 



ur Eggert logmann okkr gaf a uegna sijra Philpusar 
vm þad suiuirdeligt framferde sem hann hafdi j frame 
haft vid Solueigu Biamardottr.i) adr enn hann hafdi 
hana vr modrgarde^) og brodr.i) huad þo eigi er hæfi- 
ligt. so liosliga fyrir allra manna augu ad brefsetia sem 
þad hafdi fram farid ad sanninda sogn margra skil- 
uisra manna. sem þar haufdu giorla til vitad et cetera. 
Og nu saker þess. ad vid optskrifader brædur Biorn og 
Jon vorum laugliger erfingiar. og haufdum arfa tekid 
epter okkan-) faudr^) og faudrbrodr Philpus og þar 
fyrir vorv vid rietter ansuarsmenn allra fyrskrifadra 
akiærna og sakargipta sem Eggertt laugmann ockr a 
hendi hafdi vegna þessara fyrskrifadra manna. Enn 
vid haufdum aungua laugliga laga afbotun. huorcki 
fyrir ockr nie so fyrir ockar forelldra hier vm. Og aungri 
vissu vid ad vid mundum kunna fyrir ockr þeirra vegna 
ad koma huorcki fyr nie sidar a moti þessum hans 
riettum akiærum. Þess og anars ad vid vissum fyrir 
fuU sanninde ad tittnefndr Eggert Hannesson logmann 
var nu ordinn riettr eignarmadr ad gardinum Saurbæ 
a Raudasande. og so logKgr soknare og forsuarande 
kirkivnar þar og so fj^rskrifudum peningum. bædi vm 
þetta og allt annad þad sem henne og hennar rietti og 
i'entu tilkemr og tilkomid hefr. Hier med vissv vid hann 
oc riettan soknara og sakar ábera vm fyrskrifud mala- 
ferle sijra Philpusar Jonssonar et cetera. Baud nu fyr- 
skrifadr Eggertt Hannesson laugmann okkr adrnefnd- 
um brædrum Birne og Jone ad vid skylldum eiga kior 
vid okkr huort vid villdum helldr eiga vnder laugum 
vid sig fyrir þeim domara. sem oss ollum vel likade 
edr villdu vit eiga vnder samningi vit sig med godra 
nianna radi og tillagi vm þessar fyrskrifadar akiærur 
huad vid helldr til okkar kiorum samning enn laugmal. 
Þa var þad j fyrstu ockar liufur og vilianligr giorn- 
ingr medr fullnadar jayrde og handabande. ad vit bad- 
er brædr fyrir ockan^) audmiukan bænastad og epter 



1) Svo. 2) ockar b. 3) ockarnn b, 

5* 



i 



68 



SÆTTARGERÐ 



1568 



beidne. og so fyrir annara dandi manna tiUaugr^) vid 
hann fyrir ockra haund skylldum fyrst giallda honum 
xxc j silfre, malnytu og gelldum peningum. hier med 
guUdu^) vit honum vpp a fyrskrifadar akiærur Hual- 
latr^) og Keflavik til fullrar eignar og fi'ials forædis, 
nada og nytsemda bædi til sios 'og landz allt til skilid 
enn ecki neitt fra tekid vndan okkr og okrum erfingi- 
vm enn vnder hann og hans erfingia. liggia þessar bad- 
ar fyrskrifadar jarder Huallatr^) og Keflavik j Sandz- 
hrepp j Saui'bæiar kirkivsokn. enn af sinne milldre 
hendi og so fyrer dandimanna tillaugr.i) og þess ens 
þridia ad hann villdi ockr ecki so vtarma sem rietlr 
til stod þa gaf hann ockr aptr .xxc. j lausafiam þau^) 
vid attum honum ad giallda vpp a fyr greindar akiærur 
sem adr skrifad stendr. Somuleidis laugdu j hans valld 
til eignar halld^) og medferd^) sem hafft hafdi verid 
a þessum jordum med abata og auexti sem" a þeim hefr 
matt verda fra þui fyrsta er Philpus þær aflagde. og 
til þess nu er komid vpjj a fyrskrifadar akiærur. Skal 
Eggert laugmann og hans erfingiar hallda þessum bad- 
um fyrskrifudum jordum til laga. enn vid brædr Biorn 
og Jon edur ockrer erfingiar skulum suara honum edr 
hans erfingium aptr odrum jordum jafngodum [og 
fyrgreindvm xxcvm."^) ef þessar jarder Huallatur^) og 
Keflavik ganga af honum edr hans erfingium med laug- 
um elhgar skylldu uit og ockrer erfingiar vera med ollu 
okuitter af honum og hans erfingium vm allar fyrskrif- 
adar klaganer og akiærur sem hann hafdi til ockar 
a uegna ockar forelldra og faudrbrodrs^) Philpusar 
ad tala. Og ad so j sannleika er sem fyrskrifad stendr. 
þa til meire audsyningar. stadfestu og sanninda hier 
vm, festum vid oppt skrifader og adurnefnder bader 
brædr Biorn og Jon Konradzsyner ockar jnsigle fjTÍr 
þetta giorningsbref huert ad giort og skrifad var j Saur- 
bæ a Raudasande Sietta^) Dag Marcij manadar. þa hd- 

1) Svo. 2) gulldu b; faulldu a. 3) b; Hualatur a. 4) þeir(!) 
b. 5) haUdz b. 6) medferdar b. 7) [utanmáls i a, og er þar 
. inn boSað; sL b. 8) vij b. 



1568 



KVITTAN 



69 



it var fra hingadburd vors herra Jliesu Christl. ]\L D. 
Ix. viij.i) aR. 



55. 7. mars 1568. í Saurbæ. 

EGGERT lögmaðr Hannessoii kvittar þá bræðr Konráðs- 
sonu, Björn og Jón, uni fégreiðslu samkvæmt sættargerð 
þeirra (sbr. næsta skjal á undan). 

Bæjarskjalabók, bls. 110—13, skr. ca. 1730—40, stafrétt eftir 
frumriti á kálfskinni (= a). — Skjalabók þjóðskjalasafnsins í 
fol. bl. 217, skr. ca. 1604 (= b). 

Kuijttunar Brief Eggertz Hannessonar wid þa 

Konradsyni.2) 

Eg Eggert [Hannesson^) laugmann nordann og vest- 
anu a Jslande giore goduni monnum kunnigt med þessu 
minu opnu brefe. þad ad eg medkennunzt ad eg hefi 
fuUann soma. sama og sattmala a giortt vid mina fi'ændr 
Biorn Konradzson og Jon Konradzson vm allar þær 
akiærur og peninga skakka sem eg hafdi til þeirra ad 
kiæra vegna þeirra faudurs og faudr^) faudurs. og 
faudr^) brodurs Sijra Philpusar Jonssonar. sem var j 
fyrstu vm tolluætter. smatiunder og skiædatolla og so 
onnr^) sakafie. er þar hafa matt vpp a hlaupa. og huad 
anad sem eg hefi matt til þessara fyrgreindra manna 
tala og þeim brædrum Birne og Jone hefr borid suare 
fyi'ir ad hallda vegna þeii'ra forelldra og faudrbrod- 
urs^) Sijra Philpusar Jonssonar. epter þui sem þad bref 
vtvisar og jnne helldur. sem þeir mier sialfer bader 
brædr Biornn og Jon þar vm vnder þeirra sialfra jn- 
sigium vtgefid hafa. J annare grein hefr eg fjTski^ifadr 
Eggert Hannesson laugmann fullan og allann sama og 
sattmala a giort vid fjTskrifada menn Biornn og Jon 
vm allar þær akiærur sem eg hafde ad tala til þeirra 
faudrs^) og faudurfaudrs^) vm halld og husingS) Sijra 
Philpusar Jonssonar og Solueigar Biarnardottr^) og so 



1) 1548 (!) b. 2) b. 3) [Hannes (!) a og b. 4) Svo. 5) hysing 

b. 



70 



KVITTAN 



1568 



þad ad Sijra Philpuss flutti hana med leynd og lymsku- 
paurum j burt af modi'garde^) og brodri) til sins faud- 
urs Jons Jslendings med fleirum og meirum adburdum 
sem þar vm fram forv af hende Sijra Philpusar og vort 
sat[t]malabref þar vm liosligar ytuisar. Og nu saker 
þess ad þesser bader menn Biorn og Jon Konradzsyner 
hafa mier fulla og alla peninga vt greitt og golldit sem 
mier vel likar fyrir auU þau brot og misferle sem eg 
hafde til þeirra forelldra og faudurbrodurs ad tala og 
vortt sattmalabref sk^Tliga vm skyrer ad fraskilinne 
legordzsokinne sialfre huer adr var kuitt gefinn. Og 
fyrir þa legordz sok hefr komit jordinn half Ahiidra 
er liggr j Dyrafirde. epter þeim Dome sem þar vm geing- 
it hefur. Þui j gudz nafne amen þa seiger eg fyr skrif- 
adr Eggertt Hannesson laugniann og þar med giore eg 
og gef adr nefnda brædr Biornn Konradzson Jon 
Konradzson og so alla þeirra erfingia og epterkomendr 
aulldungis kuitta og akiærulausa fyrir mier og aull- 
um minum erfingium og epterkomendum vm aull þav 
brot og misferle og so fieskacka sem eg hefi haft til 
þeirra forelldra. og faudrs-) brodrsi) Siíra Philpusar 
Jonssonar ad tala minna vegna j minna hlut og meira. 
Skulu allar þær akiærur sem eg hefe haft ad kiæra og 
klaga til þeirra faudurs og faudrfaudurs.^) og so fáud- 
urs-) brodurs Sijra Philpusar Jonssonar alldre epter 
þennann dag huorcki af mier nie minum erfingivm edr 
epterkomendum sækiazt nie so til soknar seliazt og eigi 
helldr til akiærv gefazt huorcki tii eignar. nie so til 
vmbodz. huorcki leyniliga nie opinberliga so framar- 
liga sem þad er allt halldit af þeim brædrum og þeirra 
erfingium og epterkomendum vit mic og mina erfingia 
og epterkomendr sem þeir brædr vid mic giort hafa 
hier vm epter þui sem vort sattmalabref þar vm liosliga 
vtvisar og jnnehelldr. Og til meire audsyningar. stad- 
festu og sans vitnisburdar hier vm þa festi eg þratt 
skrifadr Eggertt Hannesson laugmann mitt jnsigle fyr- 



1) Svo. 2) faudur b 



ir þetta kuittunarbref huert ad giort og skrifad var j 
Saurbæ aa Raudasande þann siounda Dag Marcii man- 
adar arum epter gudz bvrd. M. D. Ix. viij aR. 



56. 15. mars 1568. á Þingeyrum. 

VITNISBURÐR um stefnu Jóns Björnssonar til móður- 
f öður sins, Jóns Magnússonar, til skila fé sinu og systkina 
sinna, er Jón hafði umboð fyrir. 

AM. 234, 4to., bis. 552, skr. ca. 1600. 

Vitnisburdur vm stefnu Jons Biornssonar. 
Suo felldann vitnisburd ber eg Magnus Gunnsteinsson. 
ad þa datum skrif adizt m, d. I. og viij ar a Grund j 
Ej^afirde j Brudkaupe Sigurdar Biarnarsonar. var eg 
þar vid staddur nied m0rgum 0drum gödum monnumm 
þa þar verandi. ad Jon Biornsson stefnde sijnum möd- 
urf0dur Jone heitnum Magnussyne til Spialldhaga j 
Eyiafi0rd. fyrir þa sok. er Jon Biornsson kiærde þa til 
Jons heitinns Magnussonar. ad hann hiellde fyrir sier 
sijnum peningum. og sinna syskena. sem hann hafde 
ad sier tekid j Húnavatzþijnge eptter sera Biorn Jons- 
son fra fallenn. og dannsker h0fdu b0rnuni sera Biarn- 
ar heitenns skickad, Suo og heyrda eg saí^U nockr- 
um skilvijsum m0nnum. ad Jon Biornsson hefde kraf- 
id sinna peninga af Jöne Magnussyne a Sualbarde vmm 
vorid. þa Jone bar sitt vmbod og sinna syskena. Og þar 
eptter skyllde Jon Biornssonn hafa stefntt Jo— - 
um Magnussyne til skullda luknintíí?^' Hi'navatzbiing. 
þar sem hans fie hefde verid. Og til sannenda hier vmm 
set eg mitt jnnsigle fyrir þetta mitt vitnisburdí^^'^^rpf. 
huert skrifat var a Þingeyrum j Vatzdal .xv. dag Martij 
mánadar 1568. 



57. 18. mars 1568. í ögrí. 

MAGNÚS JÓNSSON kvittar nokkura menn af ólöglegri 
töku á amboSum nokkurum i SmiSjuvik. 



72 



KVITTAN 



1568 



Lbs. 65, 4to., I, bl. 98 — 99, m. h. Jóns dans Magnússonar ca. 
1640. Sbr. dóm frá 4. maí 1568 og Alþingisbækur Isl. L 132. 

Kuittunar Brieff Magnusar Jonssonar 3 Jönum vtgefid. 

Jeg Magnus Jonsson medkenne nied þessu mijnu 
Brieffe, ad heijdarligur mann Bi^rn^) b[onde] Bi0rns- 
son^) kom til mijn og tiade firer mier nockur tiitæke 
manna sinna. huorra nofn ad eru Jön Jonsson. Jon Ein- 
arsson og Jön Biarnarson. sem þeir h0fdu j Smidiu- 
vijk. á þeirre j0rdu sem ec á medgi0rd med. j hans 
trauste og mijnu. ad þeim munde þad af mier med 
frelse vppe halldast. enn þad þeir h0fdu j burtu var 
þetta. 3 trog. 3 ker0lld. og einn strockur. nu med þui 
ad 0llum sie þetta liösL og kunnugt. ad þetta allt var 
mijn eign. þá hef ec aungua landsk^dld feingid af þeim 
sem þar voru enn j dag. þar med voru gior kalldakol 
á j0rdunne. og mitt var þad allt er þar stöd. effter ord- 
um laganna. hier med hefur firrgreindur Bí^rn^) mic 
vmbedid. þessara manna vegna, þetta þeirra tiltæke j sitt 
valld ad gefa. so þeim være þetta allt heimillt af mier 
til. sem þad være þeirra eign ad vpphafe. so þar mætte 
einginn madur vppa tala. Enn fyrer þann manndom og 
dreingskap. lofade liann mier álcuednum gödvilia. i til- 
settan tijma. Þui giore ec og gef nu med kraffte þessa 
mijns briefs allt þetta tiltæke þessara firrgreindra 
manna j valld Biarna-) so þeim skal þad jafnheimillt 
sem sialfum mier. ad vpphafe. og hier skal einginn 
frá þessu mega sekta. sækia nie áklaga. edur vansa 
nockurn hier fyrer giora j ordum edur giordum. j laga- 
söknum. edur döms vtnefningum. þeirra riettarfar bar 
firer ad mijnka vpp fra þessum deige. enn þö áklagie 
edur dæme. þá lyse ec þad dautt og mactarlaust. onytt 
og ad 0ngu halldanda. og fyrerbyd ec nockrum manni 
hier effter þá ad vmfalla. hindra edur nockud forfáng 
ad giora. vm greint malefne. þui seige ec þá frialsa. 
kuijtta. liduga og lausa. fyrev leijkum og lærdum. mier 
og 0drum mijnum erfingium og effterkomendum. æf- 



1) Svo, hdr. 2) Svo hér 



1568. 




KONUNGSBREF. 



innliga hier effter. fyi-erbyd ec huoriumi) hier um vid-) 
nockurn mann soji [edur] sama ad giora. og vil sialfur 
hier j suare vera fyrer þessa og adra mijna giorninga. 
Og til merkis hier vm þricke eg mitt Signet firer þetta 
bref huort skrifad var j 0gre j Jsafirde þann 18 dag 
Martij Anno 1568. 



58. 21. mars 1558. ^ á Friðriksborg. 

KONUNGR tjáir Pétri Oxe og Jóhanni Friis, aö hann 
æthst til þess, að línútr Mogensen verði fógeti (þ. e. 
hirðstjóri) á Islandi. (Cr bréfinu einungis tekið það, er 
varðar Island). 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn p. a. L. 9, 501c. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 713 (Laursens rikisskjalavaríSar 
i þjóðskjalasafni). 

Breff till Peder Oxe och Johan Friss som félliaer. 

Frederich etc. 

Wiider. att effter som wij tilfornn haffue ladit wort 
hreff wdgaa til Knud Mogennsenn. at hannd sig til 
Kidpnnehaffnn til etther skulle hegiffue. Tha. ether 
som hannd icke er thiid komit. bede wij etther och be- 
giere. attj tilschriff uer oss elskelige Holger Rosenkrantz. 
wor niand och raad. at hannd forschreffne Knud Mogen- 
sen tii etther forschicker och attj siidenn hanndler med 
hannoni. att hannd sig vdj wor thienniste for en fogit 
paa wort lannd Isslandt will lade bruge och attj til thes 
behoff bestiller. huiss breffue och annden deell liannd 
med sig haffue skall. Thj wij achte hannom ther til 
duelig att were. och ^ville wij Matz Skiel andenstedtz i 
wor bestiUing bruge. . . . Ther med gi0r i oss till wilge. 
Aff Frederichsborg 21 Martij Anno etc. 69.3) 



1) Svo. 2) ad, hdr. 3) Er svo i frumritinu, en rangt með 
bvi að bréf frá 1568 eru bæði fyrir og eftir. 



74 



KONUNGSBRÉF. 



1568. 



59. 23. mars 1568. á Friðriksborg. 

KONUNGR ritar Pétri Oxe aS stySja Hans Nielsen til 
íslandsferðar í því, sem hann þarf með. 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn p. a. L. 9, 502. — llppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 715 (Laursens ríkisskjalavarðar 
i þjóðskjalasafni). 

Breff til Peder Oxe saa lyudindes. 

Fredericli etc. 
Wiider. att tlienne breffuiser Hanns Nielsen haffuer 
nu werit her hoess oss om nogenn erinde. tliennd Iss- 
landtz hanndel och reigse anr0rindis. Tha efftherthj i 
siellffue wiide ald beskeed ther om. bede vvij etther 
och begiere. attj thett wille lade bestille. och huad 
breffue hannd skal haffue. attj thennom wille lade 
schriffue och siidenn forf0rdre. att same reigse maa 
gaa for sig och icke skuUe bliffue fors0mit. oss til skade 
och \vore f attige vnndersotte paa Islannd til fors0mmelse 
paa thet, thennom skal tilf0ris til f0de och vnnder- 
holdning. Ther med gi0re i oss synderligenn til w^ilge. 
Ex Frederichsborg 23 Martij anno etc. 68. 



60. 24. mars 1568. á Friðriksborg. 

KONUNGR ritar Pétri Oxe og Jóhanni Friis og ánýjar 
þar vilja sinn um það, að Knútr Mogensen taki hirð- 
stjórn á Islandi, þvi að sá dugi ekki til þess, sem nú 
sé (þ. e. Henrik Krag). 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. 9, 505 e — 50C. — Uppskrift 
Jóns Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 705 (Laursens rikisskjala- 
varðar 1 þjóðskjalasafni). 

Peder Oxe och Johann Friiss finge breff saa lyudinndes. 

Frederich etc. 

Wor synnderlig gunst tilfornn 

Oni Knud Mogennsen si0niss oss som 

f0rre gott were. at hannd bruges til Islannd for enn 
fogit och att thett strax i aar motte skee. Thj thennd. 



ther er. thienn ther icke til. Matz Skieel haffuer och 
icke aff oss fanngit nogenn enndeUg beskeed her om. 
och er hannd icke helder dragit til Jutlanndt. menn er 
her endnu i landit. Saa wiide i och. att stackit f0rre 
wij droge aff Ki0pnnehaffn. wdgick wort breff effter 
Knud Mogennsen. . . . Ther med skeer oss til wilge. Aff 
Frederichsborg 24 Martij anno etc. 1568. 



61. 24. mars 15C>8. á Presthólum. 

VITNISBURÐR um landamerki Bakka á Tjörnesi. 

Bps. Hol. Fasc. Y, 12, frumrit á skinni. Innsiglið er dottið frá. 

Umm Backa og Hiedinshaufda land 1568. 
Þat giore ec KietiU prestur Jonsson godum monnum 
kunnigt. med þessu minu opnu brefi. at eg upp olst aa 
Backa aa Tiornesi hia minum faudur j atian ar. þar 
epter for ec til Hola oc uar eg þar þriu ar. epter þat for 
ec nordur aptur aa Tiornes til Husauikur ed næsta 
Backa og uar eg þar beneficiatur atian ar. og heyrda 
ec fuUkomliga þat tuimæle og uissi optliga þa agrein- 
ing. sem uar aa mille faudur mins heitins og Stefans 
heitins Stullasonar. um landareign aa miUe adur 
greindra jarda Hiedinshaufda og Backa. hiellt adr 
nefndur Stefan. og eignadi nefndri jordu Hiedinshau^do 
land sudur j þann læk sem rennur fyrer utan sialft 
gierdit sem þar er aa mille og kallad er Asgistader.^) 
og hann hiellt adur Reydaraa runnit hafa. enn fader 
minn eignadi Backa land ut j Reydaraa sem nu renn- 
ui\ sodan tuimæli hefi ec heyrt þar aa leika alla tima. 
og alldri hefi ec heyrt hier nockur bref eda skilriki 
fyrer liggia eda upp lesin uera. og eígi helldur ueit ec j 
nockurn mata huort sannara er. og aungvan annan 
uitnisburd ber ec aa mille þessara jarda. en þennan 
sem j þessu brefi stendur. enn þo nockrer uitnisburder 
kunne upp aa mic skrifader at verda edur hafi skrifader 



1) Svo 



76 



VITNISBURÐR, 



1568 



ueri'd uiu þetta sama efni anaar enu þessi þa lysi ec 
þui at ec hefi aunguan annan ut giefid nei^) uiliugliga 
jnnsiglad annan enn þennan sem j þessu brefi stend- 
ur. Og til meire sannenda og stadfestu liier inn set ec 
mitt jnnsigli fyrir þetta mitt uitnisburdarLref skrifad 
j Prestholum j Nupasueit miduikudagin næstan fyrir 
Annunciacionem Marie Arum epter gudz burd M. d. 
Ix viij. 



62. 27. mars 1568. á Þingeyrum. 

YITNISBURÐR um umboðshald Jóns Magnússonar A 
erfðahluta barna síra Bjarnar Jónssonar. 

AM. 234, 4to., bls. 550-~l, skr. ca. 1600. 

Vitnisburdur vm lysing Jons Magnussonar vm 

sijna peningahæd. 
Þad gi0re eg Pall Grijmsson godum monnum vitann- 
ligtt med þessu mijnu opnnu briefe. ad þa lidit var fra 
hijngadburde vors liufa lausnara Jesu Ciiristi M. d. xl 
og xj ar. á Gunnsteinst0dum j Lángadal. fostudagenn 
næstann eptter geisladagenn (kalladur er) var eg til 
kalladur og bedinn med 0drum gödum m0nnum. af 
Jöne heitnuni Magnussyue. ad giora lionum vnibod 
barna sera Biarnar heitins Jonssonar eptter þui seni 
bref þar vm gi0rtt vt vijsar. og eg hefe sialfur skrifad 
og dickttad. Og þad visse eg fyrer fuU sannende. ad 
Jon beitenn Magnusson modurfader barnna sera Biarn- 
ar heitenns Jonssonar tyste þui fyrir mier og odrum 
gödum m0nnum. þar a Gunnsteinstodum. ad greindr 
Jon Magnusson sagdist eiga fie og peninga fyrer þeim 
gotzum sem hann medtök eptter sijra Biornn fra fall- 
enn. þo eij være þad full vardsla. og minnist eg ej þad 
huersu myckler þeir peningar voru frammtals sem Jon 
reiknade sier til borgunar fyrer sogdu vmbode og pen- 
ingum. hier eptter vil eg sueria ef þurfa þikier. Og til 



1) Svo. 



1568 



KAUPBRÉF 



77 



saniienda hier eptter vil eg sueria ef þurfa þikier. Og 
til sannenda hier vmm set eg mitt jnnsiglle fyrir þetta 
mitt vitnisburdarbrief. huertt skrifad var a Þijnge^^rum 
j Vatzdal xxvij dag Martij manadar 1568. 



63. 8. apríl 15G8. á Eiðum. 

STAÐFESTIXG á kaupbréfi fyrir EiSum. 

AM. Apogr. 4735 b „Ex originali Kristinar EÍR[iks]dottur a 
Eyduni i Utniannasveit". Sbr. brcf 21, sept. 1551, og dóm 25, 
sept. 1568. 

Um Eidastad. 

Þat gicruni uier Eirekur Arnason. Stefan Jonsson. 
Gotskalk Saulfuason. Bergur Jonsson godum monnimi 
kunnigt med þessv uoru oppnu brefi arum epter fæd- 
ing uors lausnara Ihesu Cliristi M. Dc. Ix. og uiij. ar 
fimtudagin næstan fyrer pahiisunnudag um ueturin a 
Eidum j Austfiordum uorum uier j hia saum og heyrd- 
um aa at husfrv Margriet Þoruardzdotter medkiendist 
uidgieck og stadfesti þat kaup er hun sellt hafde Vigfusi 
bonda Þorsteinssyne adur greinda jord Eida stad j 
Austfiordum epter þui sem kaupbref þar um giort jnne- 
helldur og utvijsar og hier uid fest er at suo tilteknu 
og fyrer skildu at þessi jord Eidar skylldi eign barna 
Þorbiargar dottur sinnar. Magnusar Uigfussonar og 
hans eckta afkuæmis ef gud uilldi at honum þess audit 
^'^rde. þa Jngibiargar sammæddrar systur Magnusar. en 
yrde þessum bornum ecki þess audit skilgetin born 
epter sig at eiga þa skyllde greind jord Eidur falla 
epter þui sem laugbokarennar erfder utuisa sem er til 
þeirra sem næst standa erfdum epter nefnd syskun.^) 
uar þeirra modur peningur hier fyrir giefin j fyrstu 
jordin Hreidastader fyrir .Ixc. er liggur j nordursueit- 
um j Urdastadar kirkiu sokn. og þar til aunnur .Ixc. 
epter þui sem þeirra kaupbref þar um til uisar. at þess- 
um aullum fyr skrifudum skilmala urdu þau bædi jatsa 



1) Svo 



78 



LÖGMANXSBRÉF. 



1568, 



og samþyck og híer upp aa haníísaul haufdu. huort 
uid anad. at þessi þeirra giorningur og kaupskapur 
skylldi obrigdanhga statt og staudugliga standa æuen- 
Hga hier epler um alldur og æfe fyi'ir þau og þeirra 
arfa. hier med lyste opptnefnd Margriet at kaupahlut- 
iu Eidastadar uæri xxxc. enn kirkian ætti aunnur xxxc, 
med .uj. hundrada jordu Grauf. þar til liggia til kirki- 
unnar hennar eignarjarder Ormstader. Tokastader. 
Grænmor. halfur Holl. Enn þesser frider peningar. Ix. 
asaudar og .x. kyr. og þar til reki a Sandi .xviijc. fadma 
med Grœnmozsandi og uerstaudu j Borgarfirde a Fiska- 
biargi og hennar ornamentum sem þar um greiner. Og 
til stadfestu og sannenda þessa allz adur skrifadz giorn- 
ings setti oppt nefndur Uigfus bondi Þorsteinsson sitt 
insigli med uorum jnsiglum fA^rer þetta giorningsbref 
er skrifad uar j sama stad og dag sem fyr seigier. 



64. 8. apríl 1568. á Friðriksborg. 

LÖGMANNSBRÉF Orms Sturlusonar norðan og vestan 
á íslandi. 

Ríkisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 525 b. (Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar er i JS. 372, 4to., bls. 747 — 8). — Pr. i Safni til sögu 
íslands 11. bls. 215—16. 

Ormar Studlassen paa Jslandt forlennings breff. 
Wij Frederich et cet. 

giörre alle Avitterligtt att wij haffue forordineritt oc 
tillskikett thenne breffuis^er Ormar Studlassen att werre 
fuldmectiig Laugmand for Norden oc ^Yesten paa wortt 
land Jsland. till saa lenge wij anderledis ter om til]sigen- 
dis worder. Och ther att skulle skike huer mand. fattige 
oc Riige loug skiell och rett epther Jslandz loug. 

Och haffue wij aff wor sönderlige gunst oc naade. 
Saa och for forne Ormar Studlasens len. vndt och for- 
lentt. och nu met thette wortt obne breff vnde oc forlenne 
forne Ormar Studlassen wortt och Kronens Syssell Bor- 
strand S^'ssell. att haffue nyde bruge oc behollde med 



1568 



VITNISBURÐR. 



79 



h0nder och thiennerre oc all sijn renthe och rette tiU 
leggelsse Jntijd vndertagitt. wden alle xiij marcks sager 
och alle vbodemaall. huilke oss allenne skall tilkomme. 
och liand aarligen att giörre ther fore rede oc Regen- 
schab. 

Och skall liand behoUde forne Sj'ssell emeden oc all 
thend stund hand er lougmand for Norden oc Westen 
paa forne Jsland, 

Dog saa hand skall werre oss ocli w^orre eptherkom- 
merre Konger y Danmarck och Norge hulld oc tro oc 
wor lensmand thend som nu er eller her epther komen- 
dis worder huld oc tro h0rige oc lydige oc f0lgagtig. 
"wdj huis maade hand hanum paa worre wegne till- 
sigendis w^order. oc hollde b0nderne som tiU forne Sys- 
sell liggendis er wiid loug Skiell oc rett. oc ingen aff 
thenum wíorrette emod Jslandz loug. wdj noger maade. 

Bedendis oc biudendis therforre alle worre vndersaatte 
som bygge oc boo for Norden oc Westen paa Jsland att 
y retter ether epther att anamme forne Ormar Studlas- 
sen for ethers rette laugmand giörendis oc giffuendis 
hanum huis rettighed som y hans forfedre laugmend 
paa landett for hanum giortt oc giffuitt haffuer. Och 
y ethers Laugmand med rette plictig er. hand skall igien 
Skyke ether alle oc huer serdelis loug skiell och rett 
epther Jslandz loug. Thj lader thet in<Telunde. 

Datum Frederichsborg 8. Aprilis 68. 



10. apríl 1568. . á Þingeyrum. 

VITNISBURÐR um umboðshald Jóns Magnússonar á 
erfðahluta barna síra Bjarnar Jónssonar. 

AM. 234, 4to., bls. 551, skr. ca. ICOO. 

Annar vitnisburdur. 
Þad medkiennunnst eg Arnngrijmur Jonsson med 
þessu mijnu opnnu brefe ad þa lidit var fra hijngatburd 
vors liufa lausnara Jesu Christi M. d. xl og xj. ár. a 



80 



VITNÍSBURÐR. 



löfiS. 



Gunnsteiiist0duin j Langadal. fostudagenn næstann 
eptter geisladagenn (kalladur er) var eg til kalladur 
og bedinn med 0drum gödum m0nnum af Jöne lieitnum 
Magnussyne ad giora honum vmbod barnna sijra Biarn- 
'ar Iieitenns Jonssonar eptter þui sem brief þar vinm 
giort vt vijsar. Og þad vissa eg fyrir full sannende ad 
Jon heitenn Magnussonn mödurfader barnna sijra Biarn- 
ar heitenns Jonssonar lyste þui fyrir mier og odrum 
gödum monnum þar a Gunnsteinst0dum ad greindur 
Jon Magnusson sagdist eiga fie og peninga fyrer þeim 
gotzum sem hann medtok. eptter sera Bi0rnn heitenn 
fra fallenn. þo eij væri þad fuU vardsla. þo eg minnunst 
ej þad. huersu mycler peningar þeir voru frammtals. 
sem sagdur Jon heitenn reiknade sier til borgunar fyr- 
ir greindu vmbode og peningum. Og til sannenda hier 
vmm set eg mitt jnnsiglle fyi-ir þetta vitnisburdarbrief. 
huert skrifad var á Þijngeyrum. þann x dag aprilis 
anno domini m. d. Ix og viij ár. 



VITNISBURÐR um skjöl, er varða mál Teits lögmanns 
Þorleifssonar og greiðslu nokkura úr arfi eftir hann. 

AM. Fasc. LVI, 19, friimrit á skinni m. h. síra Sigurðar á 
GrenjaðarstöÖum og með hans innsigli. „Brefed feck eg til 
eignar anno 1710. hia sira Magnuse i Hvamme. enn liann hafde 
feinged med konu sinne. hefur kannske einhvernveginn fylgt 
Asgeirsá (AM. Apogr. 3861). 



Eg Sigurður prestur Jonsson medkennunst j þessu 
opnu Brefi. at ec hefi sied. a halldit. yfer lesit og epter 

1) „Eins er hier i midiunne eyda utan á brefenu. hafa i pack- 
anum vered fleiri bref. Sira Einari til send. og bunded utanum 
011 i einu" (AM.). Stóð þetta utan á bréfinu og er m. h. sira 
Sigurðar. 



66. 



14. aprll 1568, á Grenjaðarstöðum. 



Sira Einare 
konu þessi 
sendur af Sig 
dominica 



i UaUanesi 
brefapacki til 
iirdi presti Jonssyni 
oculi 1569.1) 



1568 



VITNISBURÐR 



81 



skrifa latid þeim Bi'efum med heilum og oskoddum jn- 
ciglum. 

fyrst domm sem Teitur Þorleifsson var dæmdur ut- 
lægur og aller lians peningar faster og lauser halfer 
under kong og halfer under Iians logliga erfingia.^) 

Saumuleidis herra kongs Fridreks urskurdar Bref 
vp a greindan dom hann saniþyckt. stadfest. fullmynd- 
ugan giort med oUum sinum ordum og punctum sem 
hann jnne helldur.-) 

J þridiu grein þad kaupbref sem Rafn logmann liet 
kaupa at lierra kong Fridrek alla halfa peninga Teitz 
Þorleifssonar fasta og lausa og gaf fyrir iij hundrut 
Rijnsk gylline j gulle.^) 

J fiordu grein medkenningarbref herra l^:ongs Frid- 
reks, liann hafi greind gyllene med teked af Rafne log- 
manne og kuittan a gefid. fyrir utan nockurt tilkall af 
sier edur sinum epter komendum Danmerkur kon- 
ungum.4) 

J fimtu grein Bref sira Peturz Palzsonar at hann for 
fyvÍT kong Fridrek þess erindis at kaupa þa peninga at 
honum sem honum uoru til dæmder af Teite Þorlcifs- 
syne j umbodi Rafns logmannz og fleire greiner þar 
jnne standa.^) 

J siettu grein giornings Bref herra Jons Arasonn- - * 
memorie. og sira Brandz Rafnssonar at hann gallt Bisk- 
up Jone alla þa peninga fasta og lausa frida og ofrida 
sem honum hafdi til arfs fallit epter Jsleif Rafnsson son- 
arson sinn íyviv þa sem herra kongurinn hafdi sellt 
Rafne en herra biskup Jon alla bitalat epter þui sem 
adur skrifat bref jnne helldur.*') 

Hier at auk mekkennunst ec at um sumarid þann tid 
biskup Jon reid til Biarnanes og eg med honum kom 
sa madur til fundar uid hann biskupin er Eyolfur Arna- 
son nefndist og hiellt sic uera erfingia Teitz heitins 
Þorleifssonar og sa madur hiellt þa jord af Teitz pen- 

1) þ. e. Seyludómr 21. jan. 1527. 2) þ. e. kgsbr. frá 1. nóv. 
1527. 3) þ. e. kgsbr. frá 1. nóv. 1527. 4) þ. e. kgsbr. 14. sept. 
1528 5) þ. e. bréf frá 4. okt. 1529. 6) þ. e. bréf frá 19. sept. 1530. 

Dipl.lsl. XV. B. Q 



82 



KONUNGSBRÉF. 



1568 



ingum er Krossbær var kalladur at þvi hann sialfur mier 
sagdi. Og j logligu umbodi mins faudurs biskup Jons 
giorda ec med uottum og liandsoium þann sattmala a 
mille biskupsins og fyrnefn[d]s Eyolfs a melunum mille 
Lonsheidar og Stafafellz. at Eyolfur skyllde eignast þa 
jord Krossbæ j arf epter Teit Þorleifsson. þui hann 
uar þa andadur. og þar til skyllde biskup Jon fa adur- 
nefndum Eyolfe god xxc j lausapeningum þa biskup 
Jon mætti omakslaust og atolulaust hallda Biarnanes 
og þær jarder þar med fylgia og Teitur Þorleifsson 
hafdi att. Og til sannenda hier vpp a um þad fyr skrif- 
at stendur festi ec mitt jncigle fyrer þetta uitnisburdar- 
bref skrifat a Greniadarstodum j Reykiadal xiiija. dag 
aprilis anno saluatoris nostri M. d. Ix. og uiij. 



67. 18. apríl 1568. a Friðriksborg. 

KONUNGR ritar Jóhanni Friis um viðbúnað Hans 
Nielsens til íslandsferðar. 

Ríkisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. lO', 11 b. — Uppskrift 
Jóns Sigiirðssonar i JS. 372, 4to., bls. 707 — 8. (Laursens rikis- 
skjalavarðar í þjóðskjalasafni). 

Johan Friiss fick breff som effterf0lger. 

Frederich etc. 
Wor syunderlig gunst tilfornn. Wider. att effter som 
thenne breffuissere. Hans Nielssenn. nogenn thid si- 
denn bleff afferdigitt till Lubeck ther att skuUe be- 
styre. Iiuad som behoff gi0ris till thennd Islandiske 
reigse for nödenn. och ther hoss fick skriffuelsse till 
enn borgere vtj Lubeck ^ved naffnn Herman Oldensell. 
att hand skulle forhielpe hannom till hues n0tturfftigtt 
"war till forschreffne wdordninng. tha er forschreffne 
Hans Nielssenn nu egienn till oss kommitt med skrif- 
fuelsse frann forschreffne Herman vonn Oldenseell. 
huor wtj hannd formelder seg ther till goduillig att 
wille lade finde och att haffue allerede bestillitt en 
þartt. hues paa holdis skall. Menn efftertj hand ingenn 
breff eller forsekring haffuer paa hues hand vtj saa 



iiiaade skall vdtage. besuerer hand seg tlierfore att 
staa, effter som j ydennere haffue att forfare aff hanns 
breff vij ether her hoss tilskicke. Thij bede vij ether 
och begiere. attj wille lade gi0re huad breff forschreffne 
borger till Lubeck skall haffue. paa hues hannd saa 
till vortt behoff tiU forschreffne Islandtz reigse wd- 
tagenndis worder. och j ville f0rdre. att thett motthe 
gaa for seg och bliffue bestillitt. hues ther till skall. 
att thidenn icke skall forl0be och reigsen bliffuer til- 
bage. ther med och saa the fattige wore vnndersotthe 
paa Island ther offuer med tilf0ringe. skicke skuUe. j 
aar som j forgangitt aar skede. fors0mnies. Ther med 
gi0re j oss synnderligen tiU villige, Datum Frederichs- 
borg thennd xviij dag aprilis aar etc 1568. 



€8. . 19. apríl 1568. á Hóli. 

VITNISBURÐR um sonu Solveigar Björnsdóttur, þá 
er hún átti með Jóni Þorlákssyni, og að Magnús Jóns- 
son var sonr Jóns Þorlákssonar yngra. 

AM. ApogT. 1064 „Ex orig. Sæmundar Magnússonar a Holi i 
Boliingarvik" m. h. Árna Magnússonar. „A þessum vitnisburdi 
ei sama h0nd seni nockru i Sirpu Arna Gislasonar. Eg meina 
þad sie hans eigin h0nd" (AM.). 

Svofelldan vitnisburd ber eg Olof Biornsdotter. ath 
eg heyrda opt j niinum ungdomi. svo og ei sidur þa 
eg var thil alldurs komin. ath Einar heitinn Jonsson 
hefdi haft Hol j Bolungarvik thil lans af Þorleifi Paals- 
^yni brodr^) sinum. Svo og saumuleidiss vissi eg og 
veit fyrir fuU sannindi ath Jon heitinn Solveigarson. 
sonur Solveigar heitinnar Biornsdottur og Jons Þor- 
laakssonar atti alldrei þann son sem Magnus hiet. Svo 
og vissa eg minn elskuligann faudr.i) Biorn heitinn 
Gudnason. godrar minningar. gud hans saal naaHi. 
hallda uppaa greindan Jon fimm utlegdarverk. sem 



/. 1) Svo. 



6* 



84 



VITNISBURÐR. 



1568. 



hygg dandi manna domur muni fyrir siaast. atli 
greindur Jon muni utlægr dæmdr hafua verid og fyrir 
þær sakier hiellt minn fadir ath adrnefndr Jon hefdi 
alldrei med laugum mátt giptast. Svo og vissi eg fyi-ir 
full sannindi ath Jon Þorlaaksson hinn yngri. brodir 
þess Jons sem Solveig Biornsdotter aatti baurnin med. 
Saa sami Jon aatti þann son er Magnus hiet. og voru 
þeir brædra synir nefndr Magnus og Einar Jonsson. enn 
ei var Magnus Jonsson brodrsonr^) Einars Jonsson- 
ar. Svo og var þa rædt af maurgum monnum ath sa 
sami Magnus hefdi ecki skilgetinn veiúd fyrir þaa grein 
ath hann hefdi gietinn verid efter þat er fadir hans 
vard segtugur um þa toku er hann hafdi tekid med 
audrum fleirum ur kirkiunni j Skalhollti. og thil sann- 
inda híer um ath eg hefi hier ei heyrt tvimæli aa leika 
þvi sem hier fyrrskrifvad stendr þaa set eg mitt inn- 
sigli fyrir þetta brief er skrifad var aa Holi j Bolungar- 
vik þann ix. dag Apriliss arum eftir gudz burd M. D. 
Ix. viij. 



69. 25. apríl 1568. á Þingeyrum, 

VÍTNISBURÐR um eignir sira Bjarnar Jónssonar 1550 
— 1 (sbr. Dipl. Isl. XII. nr. 89). 

AM. 234, 4to., bls. 557— skr. ca. 1600. 

Vitnisburdur vppa þennann reikningskap.-) 
Þad gi0rum vid Ejrekur Magnusson. og Fimmboge 
Gijslason prestar godum m0nnum kunnugt med þessu 
ockar opnu briefe. ad vid h0fum sied og yferlesid suo 
felldann reikningsskap. nær ord eptter ord sem hier 
fyrir ofann skrifadur stendur. og vitum vid ecke bet- 
ur enn suo ad allann þennann reikningskap hafe skrif- 
ad sira Sigurdr heitenn Nikulasson sem verid hafde 
handgeingenn skrifare og þienare. sera Bjarnar heit- 
ens Jonssonar. og til sannenda hier vmm setium vid 



1) Svo. 2) þ. e. um peninga sira Bjarnar Jónssonar 1550 — 51. 



HÉRAÐSDÓMR 



ockar jnnsiglle. fyrer þetta ockar vitnisburdav bi'ief 
liuertt giortt og skrifad var, a Þijngeyrum j Vatzdal. 
sunnudagenn. j paska viku anno 1568. 



70. 26. apríl 1568. á Sveinsstöðum. 

HÉRAÐSDÓMR dæmir SigurSi Jónssyni að greiSa Jóni 
Björnssyni og systkinum hans sinn part af þvi fé, sem 
Jón Magnússon var þeim skuldugr. 

AM. 234, 4to., bls. 559—62, skr. ca. 1600. 

Sueinstada Domur. 
Þad gi0rum vier Einar Sigurdsson. Sigurdr Þormöds- 
son. Þörarinn Gijslason. Jon Gudmundsson. EUendur 
Jonsson Jon Gijslason Magnus Gunnsteinsson. suarner 
l0griettumenn. Gudmundr Gijslason Olafur Þorsteins- 
son Gijsle Brandsson Jon Þorgrijmson. og Philipus 
Jonsson gödum monnum kunnugtt. med þessu voru 
opnnu briefe. ad þa lidit var fra hijngad burde. vors 
herra Jesu Christi 1568 ár, á Sueinstodum j Vatzdal 
manudagenn næstann eptter paska viku. a almenne- 
legu hieradz þijnge, vorum vier j dom nefnder. af heidi'- 
ligum manne. Þorvallde Bonda Bi0rnssyne, er þa liafde 
kongsins syslu og vmbod j Hiinavatz syslu til ad skoda 
og rannsaka og fuUnadar doms atkuæde á ad leggia. 
vm þá ágreining sem var a medal þeirra frænda. Sig- 
urdar Jonssonar. og Jons Bitírnssonar. voru þesser menn 
báder. med alþijnges döme dæmder j sagdann stad 
og dag. ad þeim bádum vel vitanda. án sannra og l0g- 
ligra forfalla sem domurinn þar vm hlyder. og fyrir 
oss var vpplesenn med godra manna jnnsiglum. Vmm 
huxudum vier vorar samvitzkur. og veralldligtt l0g- 
i^al. þad bádum þessum portunnum vidvijkur. Kom 
þar framm af hende Sigurdar Jonssonar, sendebrief 
Magnusar Bonda Jonssonar. hlijdande ad Jon Bi0rns- 
son hefde gefid Jon heitenn Magnusson kuittann. og 
var þetta ecke suo skilvijslega bijvijsad. ad oss nægia 
þætte. þar med j sama brefe. bad Magnus Jonsson Þor- 



86 



HÉRAÐSDÓMR. 



1568. 



ualld Biornsson ad láta dæma sama mál til alþijngis. 
liuad oss virtist epter vorre samvitzku ecke l0g til 
standa. Vændist og Sigurdur Jonsson j sijnu briefe. ad 
Magnus hefde Brief og jnnsiglle þeirra brædra. og 
villdi ecke þeim sleppa. kom einginn 0nnur loglig for- 
f0ll þar framm fyrir oss af hende Sigurdar Jonsson- 
ar þau ed oss þætte hann ej sialfur sitt suar meiga 
framm láta. eda hanns vmmbodz madur. helldur meira 
ad draga fra hinum er soktte. og firra hann so riett- 
indunum. Og þui dæmdum vier hann riettilega fyrer- 
kalladann. eptter þui sem adrgreindr domur jnnehelld- 
ur. J fyrstu grein kom þar framm. af hende Jöns Bi0rns- 
sonar. bref vors allra nádugasta herra kongsins fovit- 
um hijngat j landit jnnskickudum vtgiefid af Christophor 
Thrandsyne. og Axil Jiil suo látande. ad þeir bader 
vnnttu. og naduglega vppa háleita konglig Maijst. 
vegna til lietu. Ad helftin allra lausra aura. sera Bjarn- 
ar heitens Jonssonar. vtann gull. silfur. Reidu peninga og 
jarder. var af þeim skickad hanns b0rnum 
vppfædis og bestu medhiálpar. Hlj^da suo vor landz log. 
ad þær giafer skule halldast sem kongur giefur oss. og 
vier h0num. Somuleidis vissum vier fyrer fuU saun- 
•ende. ad Jon heitenn Magnusson. moderi) fader Jons 
Biornssonar. og hans s^^skena. hefde ad sier tekid 011 
half gotz. sera Biarnar heitens Jonssonar sem þeini 
hafde adur af konglig Maijestets h0fudz m0nnum skick- 
ad verid. J þridiu grein birte Jön Bi0rnsson þar fyrir 
oss. Brief Jöns heitenns Magnussonar. mödrf^dr^) sijns. 
med hanns eiginn signete ad hann hefde gi0rtt fie- 
skiptte med sonum sijnum. þá ed hann gieck til kaups 
vid Gudnyiu Grijmsdottur. J odru lage kom þar framm 
fj'^rir oss. skilvijsra manna vitnisburdur. so latande. ad 
adrnefndr Jon heitenn Magnusson. modur fader Jons 
Biornssonar yferlyste. ad hann ætte vjc. hundrada. þa 
hann medtok peninga sera Biarnar heitens Jonssonar. 
med 0drum fleirum vitnisburdum sem þar vmm hliöd- 



1) Svo 



udu. ad fj^rrnefndur Jon Magnusson liefde fie og pen- 
inga átt fyrir greindum gotzum. Og virtist oss sem huers 
brefin hliödudu j möte 0dru. Jtem avijkur suo l0gmál- 
id. ad vela kaup skal ad vettugie hafa. J fiordu grein 
kom þar framm fyrir oss, danumanna dömur med jnn- 
sigluni þeirra. suolátande Ad Jon Biornsson mætte 
rietteliga sækia. syne Jons Magnussnoar. mödrf^drs^) 
Jons Biornssonar þa sem fie hefde medtekid. ádur 
nefndz Jöns Magnussonar. sijdan peningar Jons Bi0rns- 
sonar og hanns syskina. jnn komu hia Jöne heitnum 
Magnussyne. Modur f0dur barnna sera Bjarnar heitinns 
Jonssonar. þo ad fiár skiptenn hafe giord verid. þa virt- 
ist oss ad Arfe eige j oudvegie ad setiast. sem vier h0lld- 
um syne Jons Magnussonar. þa arfa liafa eptter hann tek- 
id. sijdann peningar Jons Biornssonar. og hans syskena 
jnn kömu. og þeim hanns erfingium hafi borid ad gi0ra 
skullda monnum- stefnnu. hueria vær reiknum Jon 
Bi0rnsson og hanns sj'^skenn. Jtem avijkur suo riettar- 
bot Hákonar köngs. j einne grein, er hliödar suo. Biod- 
um vier logmonnum og syslumonnum ad leggia suo 
huers manns mal. sem brief þeirra votta og epter gogn- 
um og vitnum skal huertt mal dæma. Og þui j Gudz 
nafne Amenn. ad heilax anda nád med oss til kalladre. 
Og ad suo profudu og fyrir oss komnu. og fyrir þessar 
fyrrskrifadar greiner laganna. og þær fleire sem j l0g- 
malenu standa. og hier ad hnijga. þa dæmdum vier fyrr 
sagdir doms menn. med fullu doms atkuæde Sigurd 
Jonsson mödur brodur Jons Biornssonar skylldugann 
ad greida Jone Biörnssyne suo mykla peninga. sem 
Jone Biornssyne fullnadist vitnne til ad ogolldner være. 
og Sigurde Jonssjme bære. sijnum systur syne Jöne 
Biornssyne ad greida. f^a^er sinn partt af sogdum pen- 
mgum. sem þrattskrifadur Jon heitenn Magnusson var 
skylldugur ordinn sijnum dottur bornum. Jone Biorns- 
syne og hans syskenum þeirra sem honum ber vmbod 
ad l0gum. vtann logmonnum og logriettumonnum lijt- 



1) Svo. 



88 



JARÐASKIPTI 



1568 



ist annal logligra vmm þennann vornn fyrrskrifadann 
döni. þa setium vier þad j þeirra forsiö og vmböt med 
þeirra skilvijsra manna rade sem þeir þar til nefnna. 
Samþycktte þennann vornn döni med oss fyrrnefnnd- 
um domzmonnum adurnefndur valldzmann. og sette 
sitt jnnsigUe med vorum jnnsiglum fyrir þetta döms 
bref. huertt ed skrifad var á sama are og deige sem 
fyiT seiger. 



71. 27. apríl 1568. á Hólum. 

JARÐASKIPTABRÉF á Hrólfsvöllum í Fljótum fyrir 
Bárðartjörn í Höfðahverfi. 

AM. Fasc. LVI, 13, frumrit á skinni úr skjalasafni Hólastóls 
(nú i þjótSskjalasafni). Af 4 innsiglum eru 3 fyrstu innsiglin fyr- 
ir bréfinu. — AM. Apogr. 3455. 

Vni Hrolfsvalle 1568.i) 
Þad giorum vid Jon Sæmundsson oc Þorsteinn Jons- 
son. gödum monnum kunnigtt med þessu ockrú opnii 
briefi ad aarum epter Gudz búrd. M. D. Ix og viij j bisk- 
upsbadstofunne aa Holum xx og vij dag Aprilis. vor- 
um vid j hia. saaum og heyrdum á ord oc liandaband 
þessara manna: af eirne aalfu herra Oláfs Hiallttason- 
ar Superintendens Hölabiskupsdæmis: Enn af annare 
álfii Thumasar bönda Brandssonar, med samþycke 
sinnar dande kúinnu Gúdrúnar Þorsteinsdöttur, ad 
súo fyrir skildú. ad herra Oláfur sellde greindum 
Thúmaase Bönda dömkirkiúnnar jord. Hrolfsvelle j 
FHotum j Hollts kirckiusöckn. vndan sier oc dom- 
kirckiúnnar formonnum. enn vnder greindan Thúmas 
bönda Brandsson. hans lciiinnú. og þeirra erfingia fyr- 
ir xijc. oc þar til iijc sem þeim vm semde. med aúllúm 
þeim gaúgnum og giædum er greindre jordu aa ad 
fylgia med laúgum. ad fornú oc nyiu. og Hoiastadar 
Registrum inne helldur. wt ad Eyuitraraa. og inn á 



1) Utan á bréfinu m. Ii. Guðbrands byskups. 



1568. VEl^XDARBRÉF. 89 

mötz vid Hraunaland. sein hun aa med laugum, og 
Smidiubrecku. kaúllud er. oc Hölakirckia var fremst 
eigande ad ordinn. Hier j möt gaf greindur Thúmas 
bondi jord konu sinnar nefndrar Gúdrúnar Þorsteins- 
Dottur. haalfa Baardartiorn er liggur j Grytúbacka kirkiu 
söckn. fyrir xvc. med þeim gaúgnum aúllum oc giæd- 
um. er greindre jordú fylgier og fylgtt hefur ad fornú 
oc Jiyiu. oc hann vard^) fremst eigande ad ordinn.^) 
sinnar kuinnu vegna. vndan sier oc sijnum erfingium. 
enn vnder greindann biskup Oláf. eda þann sem hann 
villde hana selia edur faa. Skyllde húor hallda sijnu 
kaupe til laga er keypte. enn saa súara lagaripttingú 
er sellde. Og til sanninda hier vm setti fyrr greindur 
herra Olaafur. oc greindur Thumas bönde sijn jnn- 
sigli med öckrum jnnsiglum fyrir þetta jardakaups- 
bref er giortt var j sama stad. deigi oc aare sem fyrr 
seiger. 

Þessa Bardartiorn hefur herra Olafur sellt Halldore 
Sijgurdssyne. eda giefit. so kirkian hefur huorki verd 
nie anduirde. hef eg þad vmlidit fyrer goduilldar sak- 
er. enn þo ahrært. ad eg hef ecki tekid aptur dom- 
kirkiunnar jord. Hrolfsvalli. sem hun a med rettu. 
huad eg þui skrifa. ad eingin seigi jeg hafe þar kuitt- 
an a giefit. þui meiga kirkiunnar formenn þar vm tala 
med rettú. ef vilia. og aptur taka Domkirkiunnar jord. 
þo þar faest ecki domur aa. þui Hrolfsvalle a hun med 
rettu. 

Datum þad ár 1589. 

Gudbrandur Thorlaksson.-) 



27. apríl 1568. í Kaupmannahöfn. 

VERNDARBRÉF konungs handa Ormi Sturlusyni. 

Ágrip i ríkisskjalasafni Dana, Reg. p. a. L.IO, 528. (Upp- 
skrift Jóns Sigurðssonar i JS. 493, 4to., en Laursens rikisskjala- 
varðar i þjóðskjalasafni). 



1) Svo. 2) Öll þessi klausa er aftan á bréfið rituð með 
eiginhendi Guðbrands byskups. 



90 KONUNGSBRÉF. 1568. 

Ormaar Studlassen paa Jsland. 
Orniar Studlassen bleff tagen wdj Kongens fred *wern 
handhaffning att forsuarris och fordagtinges till all 
rette. 

Haffniæ 27 Aprilis 68. 



73, 30. apríl 1568. í KaupmannaHöfn. 

KONUNGR ritar Henrilv hirðstjóra Krag að gæta vel 
vörzlu á höfnum á Islandi, með því að hann liafi heyrt, 
að enskir víkingar með leyfi Svíakonungs hafi búið 
skip til árása á Island. 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn p. a. L. 10, 16. — Pr. i FJ. Hist. 
Eccl. Isl., b]s. 78, og 1 MKet. II, bls. 62—3. 

Henrik Krag. embitzmand paa Islannd fick 

breff soni effter f0lger. 
Frederich etc. 
\Yor gunst tilfornn. Wiid attAvii ere kommenn vti for- 
faring huorledis nogne Engelscke Frybytther som haffue 
bestilling aff Kongenn aff Suerig. skulle haffve tilrustidtt 
nogen skibe med huilcke the skulle vnderstaa thennom 
att gi0re Indfald Avtj wortt land Island. oc andre om- 
liggendis 0er. oc Avore vndersotthe ther sammestedtz 
skade tilföie. Tlia paa thett sligtt maa forekommis. 
bede \vii theg oc wille. att thu med altingest oc vti alle 
haffnerne ther for landitt. lader haffue godtt opseen- 
de. oc ther som nogenn wille vnnderstaa thennom att 
gi0re ther nogitt Indfald. att thennom motthe tha skee 
modstand oc affbreck. thett meste mugligtt er. saa the 
icke skulle tilf0ie wore vnndersotthe skade. Samnie- 
lédis bede wii theg oc ^ville. att thu bestiller thet saa 
att wore skibe som vij thid till Landitt haffue foi'skick- 
idtt. med thett f0rste mue bekomme theris lad. oc siden 
bliffue afferdigitt paa hiemreigssen egienn. Ther med 
skeer wor wilge. Datum Ki0bnehaffn thend xxx dag 
Aprilis Aar etc. 1568. 



74. 4. maí 1568. á Hóli. 

SJÖTTARDÓMR, kvaddr af Árna Gislasyni, kongs um- 
baðsmanni í ísafjarðarsýslu, ógildir kvittun Magnúsar 
Jónssonar (er dagsett var 18. mars sama ár) og dæmir 
konung eiga sök fyrir aðtektir í Smiðjuvik þeirra manna, 
er þar eru nefndir. 

Lbs. G5, 4to., I, bl. 99 a — lOQb, m. h. Jóns dans Magnússonar 
ca. 1640. — Xy kgl. Sami. 1945. 4to., bl. 403 b^ b, ni. m. Hannes- 
ar Gunnlaugssonar í Reykjarfirði 1666, lakari og meira vikið ^ 
við. Sbr. kvittunarbréf 18. mars 1568 og Alþingisbækur ísl. 1. 132. 

Domur vm [þessa firrskriffada^) þriá Jöna [og þeirra 
adtekt j Smidiuvijk. hvorium Magnus s[aluge] 
Jonsson hafde kuittun utgefed. og dæmdest þo 

onyt af Arna Gijslasyne.-) 
vj menn til döms*^) nefnder [af Arna Gijslasyne. 
kongs vmbodsmanni j Jsafiardarsyslu.^) 1568. 4 Maij 
á Höie j Bolungarvijk.^) vm þad huora suara edur 
sekta þeir menn jrde sektuger. er B[ondenn] Arne 
hafde þangad stefnt. huora n0fn voru Jön Jonsson. Jön 
Biarnarson.^) og Jon Einarsson. vm þá adtekt, er greind- 
er menn h0fdu hafft. þad fyrra árid á j0rdunne Smidiu- 
vijk á Str0ndum. j so máta ad þeir li0fdu hafft þadan 
nockud busgagn. og burt borid ad ölæstum husum. er 
s0gd j0rd var j eyde. huort busgagn þar var framm 
borid. oss ásiá0ndum. s0muleidis virding á l0gd. effter 
tilnefnd Arna Gijslasonar. ad vj skins0mum skilvijs- 
uin monnum. voru fiorer af oss domsmonnum j s0mu 
virdingu. J firstu þad busgagn sem [Jon Jonsson og Jöu 
Einarsson'^) medtekid h0fdu. var virdt 4 álna virde. 
huad huor nefndra manna hafde hafft. so þad sem 
Jön Biarnarson^) medtekid hafde var virdt iiVs alinn. 
þui monnum leist greint biisgagn ad litlum koste. [og 
liettum efnum^) smijdad. [og mi0g ecki mathellt^) 



1) [65, þvi að á undan cr kvittun frá 18. mars 1568. 2) [b. v. 

1945. 3) b. V. 1945. 4) [sl. 1945. 5) Buðlungavik 1945. 6) 

Biornsson 1945. 7) [Jónar þessir 1945. 8) Biarnason 1945. 9) 
inatheillt, 65. 



92 



SJÖTTARDÓMR 



1568 



vei-a.^) J f\"rstu baru greinder menn fram. ad bondinn 
Magnus hefde sijna eign kallad allt þad sem j Smidiu- 
vijk var, effter þad Jön Jönsson. sem þad firra árid 
hafde á j0rdunne [Smidiuvijk^) [buid og^) leigid med 
vatn og fisk. [sömuleijdis var^) samhlioda &0gn greindra 
manna sialfs*^) handskrifft og signetad bref greinds 
Magnusar er hann hafde Birne^) Biarnarsyne.*^) vm 
greint málefne. til skrifad. þui ádur nefnder iij Jönar 
voru þienarar ádurnefnds Bijorns.'^) J annare grein 
kom þar framm firer oss ad nefndur Jön Jönsson. sem 
j Smidiuvijk hafde verid. kallade og sijna eign. þad 
sem greinder menn h0fdu hond á hafft. So og kom 
þar framm fyrer oss nefnda dömsmenn kuijttunarbref. 
er tijtt nefnder iij Jönar vændust. ad nefndur Magnus 
hafde þeim vt gefid. med hans zignete og sierUgre 
handskrifft. huad vier [jnne skodudum. lásum og jnne^) 
gaumgiæfdum. huort so var hliodande medal annara. [og 
liann B[irne] so Brefid skrifad^) hefui'.^*^) ad hann firer 
sinn manndöm og dreingskap og med^^) kraffte þessa 
brefs giæfe hann greindra manna tiltæke. þad þeir vr^-) 
Smidiuvijk h0fdu, j valld [Biarnar Biarnassonar.^^) og 
lyser þui ad sijn eign sie allt þad. sem j Smidiuvijk var 
effter fardaga. og einginn meige edur skule frá þeim 
deige nefnda menn klaga edur kæra j nockuini máta. 
huorke med lagasoknum nie döms vtnefningum. Enn þö 
þar nockud vmm dæma vilie. þá lyser hann bondinn þad 
med 011 u dautt og macktarlaust. med þessu sijnu brefe. 
önytt og ad 0ngu halldande. med nockrum fleijrum 
ordum. er hier um skrifud eru. huad ádurnefnt kuitt- 
unarbref til synis er. og sialft^^) vitne vm^^) ber. viss- 
um vier og ecki ad nefndur Magnus j þann tijma. hann 
nefnda kuijttun vtgaf. hefde nockud kongcvalld j hende. 
so hann mætte þar fyrer neina kuijttan kongdömsins 

1) [sl. 1945. 2) [b. V. 1945. 3) [Svo og vard 1945. 4) sjálf 
1945. 5) Svo bæði. 6) Biarnasyne 1945. 7) Biarnar 1945. 8) 
[65; yfirlásum og 1945. 9) tvíritaS i 65. 10) [að nefndur 
Magnús hefur svo B[irni] skrifað 1945. 11) b. v. 1945. 12) 
i 1945. 13) [Biorns Biarnarsonar 1945. 14) 1945; sialf 65, 



1568. 



SJÖTTARDÓMR. 



93 



vegna utgefa. J annare grein h0fum vier ecki heyrt ad 
Magnus Jönsson skyllde eiga.i) edur hefde til dæmdar 
verid. alner þær sem Jön Jönsson effter skilde j Smidiu- 
vijk. og hans eign var. og fyrir hans forfalla saker 
kunne ecki j burt ad fhtia. þui þar kom fram firer 
oss. ad tijttnefndur Jön hefde huorke átt færleijk til 
sios nie lands. sitt j burt ad flitia. j nefndan tijma efft- 
er l0gum. ef hann skyllde ad l0gum leigulide heita. 
So og ei sijdur kom firer öss. ad þesse þráttnefndur 
Jon og hans kuinna hefde firer biargleyse frá þessare 
fiiTnefndre j0rdu farid Smidiuvijk. og so frá sinne fá- 
tækre eign ordid ad ganga. firer ádurgreind forf0ll. 
vanefne og naudsyniar vijsar^) j vijdustum st0dum. 
þar so vid vijkur j l0gmálinu. ad naudsA^niar og forf0ll 
skule meta. stadfester. aliktar og vmbæter ádurnefnd- 
ar greiner su klausa sem kongsins ordinantia jnne- 
helldur. þar so seiger. hier skrifum vier naudsyn aungua 
Reglu. þuij hun hefur einginn l0g. Jtem þar Magnus 
bonde*^) þad állt sijna eign kallar. sem j Smidiuvijk 
var effter fardaga. so og hafde kalldakol á greijndre 
j0rdu verid."*) virdtist oss sem greijnd j0rd Smidiu- 
vijk hefde þad fyrer farande ár, er Jön þadan för. ecki 
med l0gum greindum Jöne bigd hafa verid. Sómuleijd- 
is jnnehelldur so Pijningsdömur. kalladur er. j eirne 
grein. ad aunguer budarsetumenn skulu j landinu vera. 
þeir sem ei hafa af bue ad fæda sig. þuij leist oss sem 
tijtt nefndur Jön hefde biisetumadur^) verid á nefndre 
jtírdu enn ecki ad logum leigulide heita meiga. effter 
þui sem landslaga^O bökinn rád firer gi0rer [j] bun- 
adarbælke. Þuij virdist oss tijtt nefndum domsmonn- 
um sem offtskrifadur Jön hefde ecke madur verid 
skrifadre j0rdu SmidiUvijk l0gbyle ad veijta. edur l0g- 
skilum fyrer ad svara."^) so og honum full forf0ll a 
hondum verid hafa. vm þad sitt j burt ad^) flitia fra 
Smidiuvijk. effter þui sem skrifad er [fyrr. væri^) so 

1) b. V.; vantar i 65 og 1945. 2) segir 1945.3) b. v. 1945. 4) 
giord, b. V. 1945. 5) Svo bæði. 6) leiðrétt; landsleigu 65; sl. 1945 
og vikr hér við máli og styUir. 7) 1945; veria 65. 8) [sl. 1945. 



,ad saunpröfud jrde forf0ll Jöns Jonssouar seni haun 
hafde^) þann tijma. er hann burt frá Smidiuvijk för. 
Jiuorke átte hanni) skip nie kapal. þá virdtist oss j 
.aunguann niáta hushelge fallid hafa á þær álner. sem 

h 

Jön Jönsson effter j Smidiuvijk skilde. Þuij ad h[eilags] 
anda nád til kalladre. ad aullu so sannlega pröfudu. 
jsem framm fyrer oss hefur komid. dæmdum vier med 
fullu doms atkuæde offtnefnda iij Jöna rietteliga fyr- 
er kallada. þuij þeir sialfer stefnuna medkendust oss 
áheyrundum. stendur so skrifad j Kaupa B[ælke] 1 
capitula. ad sa sem firer audrum tekur skal afftur færa. 
S0muleijdis j Þiöfab[ælke] 3 capitula. Nu er madur 
stolinn fie sijnu. þá á sá stolinn er fuU gi0lld fia[r] 
sijns. af fie hins seka. J þridiu grein stendur so j sama 
b[ælkej sama capitula. ad sa sem firer audrum tekur 
og ef madur verdur sannur ad s0k.^) giallde konge ij 
aura. Enn þeim Eyrer er átte. so og dæmdum vier med 
fuUu doms atkuæde tijttnefnda menn Jön Jonsson og-) 
Bfondann] Jön EinarssonS) skillduga ad giallda kong- 
.enum ij aura enn þeim eyrer er átte. og þeim sijna » 
■ eign er att hafde. þad nefnder Jönar h0fdu frá sama 
Magnuse hafft. so og var þar framm fyrer oss l)orinn 
lijtill stedie og vadarhaunk. er Jön Nichulasson hafde 
[handhafe ad ordid^) j Smidiuvijk. og Andries Jöns- 
son att haffde. og lied tijttnefndum Jöne. dæmdum 
vier Arna Gijslasyne til eignar. j hans landskylld. þá 
sem hann haffde átt ad nefndum Andriese j næstu 
6 ár. huad ed var 4 ærgillde er Andres nefndur var 
Arna G[ijslasyne] skylldugur j landskylld af j0rdinne 
Furufirde. þá hann þar biö. so og ad sannpröfudum 
forf0llum Jöns Jönssonar. þeim sem firr standa skiif- 
ud. dæmdum vier og med fullu döms atkuæde þá kuijtt- 
un sem Magnus Jonsson gaf tijtt nefndum Jönum-^) i 
med 0llu onyta og eckert affl haffa. Effter þeirre grein f 
sem stendur j Mannhelge 20 capitula. Einginn skal gefa j 
s0k á Annars sæmdum. þui meige madur ecke s0kina ' 

1) b. V. 1945. 2) 1945; j 65. 3) 1945; E. 65. 4) [h0nd á [ 
haft 1945. 5) Jön. 65; ni0nnum 1945. 



1568. 

I 



JARÐASKIPT!. 



95 



gefa. huorsu má þá su kuijttun l0glig vera, seiu sama 
efne á hrærer. stendur og so j l0gmálinu. ad cinginn 
skal annars döm vnder sitt valld taka. vissum vier þar 
einginn l0g til standa. ad Magnus Jönsson mætte nockra 
kuijttun vtgefa. vm nein þau mál sem Arna Gijslasyne 
ber kl0gun á ad hafa. kongdömsins vegna effter hans 
breffs lilj'delse. hier med leggium vier vora liufa bæn 
til. ad H[erra] Eggert logmann vilie þennan vorn döm 
álijta, rietteliga. og jnneliga vmbæta med bestu manna 
i'áde. þad honum og þeim virdist oss yfersiest haffa. 
Samþ^Tkte [med oss^) et cetera. 



75. 4. maí 1568. á Bakka^ 

J ARÐ A SKIPT ABRÉF. 

Jbsk. AM., Eyjaf. 9. 

Þat giorum vær Olafur Tumasson. og Jon Jonsson 
prestar. Benedikt Halldorsson, Petur Philippusson. og 
Jon Sigmundsson leiknienn godum monnum kunnugt 
med þessu voru opnu brefi. at arum epter Gudz burd 
M D Lxviij á S^^dre Dunhaga j Horgardal næsta Dag 
epter tueggia postula messu Philippi og Jacobi.-) vor- 
um vær hia sáum og heyrdum á ord oc handaband 
Siera Biarnar Gijslasonar. og Gudnijar Grijmsdottur, 
at suo fyrer skildu, at nefnd Gudny selldi. sogdumm 
sera fiirne. Jordina Þuerbrecku. er liggur j Oxnadal j 
Backa kirkiusokn med ollum þeim gognum og giædum 
er greindre jordu fylger og fylgt hefur at fornu og 
nyiu, vndan sier og sijnum erfingium. enn vnder fyrr- 
nefndan sera Biorn og hans erfingia. med þessum 
landamerkium : Rædur Merkegil fyrer f raman. Enn 
Randholl^) fyrer vtann. og þadan vpp j midiann 
AuUduhrygg. Geirhilldarreijtur med þessum vmmerki- 



1) [b. V. 1945. 2)þ. e. 2. mai. 3) ÞeUa orö er svo ritað, að 
ekki verðr með vissu séð, hvort það sé heldur Randholl eða 
Raudholl, og er hó likara RandhóII. 



um. Gidialækur fyrir vtann Midskri j dugil fyrir framann. 
og lialfan Vatzdal. fiordung j almenninge. manadarbeijt 
á vetur j Kiosarhlijd. kiemur þar j mote torfskurdur 
sem Fagranes þarfar, j Þuerbrecku jord. hier j mote 
gaf fyrr nefndur sera Biorn adurnefndre Gudniju Jord- 
ina Kamphöl á Gahiiastrond er liggur j Modruvalla- 
klausturz kirkiusokn. med ollum þeim gognum og giæd- 
um er þeirri jordu fijlger og fylgt hefur at fornu og 
niju, og greindur sera Biorn vard fremst eigande at. 
vndan sier og sijnum ei'fingiumm. En vnder greinda 
Gudniju og hennar erfingia med þessum landamérki- 
um og jtokum. hah'smanadarteijg sudur j Kiarnajord. 
Enn landamerkiumm Rædur Lækiargil fyrir sunnann 
til fialls. og Riettsyne ur nedann verdu gilinu og ofan 
j vatned. A hun Reka ein vid sig fra nauste hinu aust- 
asta til mots vid Fagraskog. Enn austur fra naustinu 
til mots vid Arnarnes. Reiknade þrattnefndur sera 
Biorn. at Modruuallastadur ætte halfan vidreka og 
hualreka j möts víd Höl. og þar til skilldi optnefndur 
sera Biorn. Giefa þrattnefndre Gudniju j mille jard- 
anna tiju hundrud. voru þar vpp j tilskilin iij malnytu 
kugillde. ij hestar fyrir ijc. ij naut gomul fyrir iiijc. 
og þar til eitt fulluirdiss hundrad. skilde þesser peníng- 
ar vtgreijdast aa þremur arumm enum næstum. Suo 
tilskilde optnefnd Gudny. at hann skilde eignast land- 
skulld af jordunne Þuerbrecku vm næstu iij ár Epter- 
komande. Enn tijttnefndur sera Biorn skilde Eignast 
landskulldena af Kamphole. vm þau iij ár skilde huort 
vm sig Greijndra manna sera Biorn og Gudnij suara 
lagaRÍptingum á þeirrj jordu er sellde. Enn hallda til 
laga þeirre sem keijpte. og til sanninda hier vm. setium 
vær vor Jnnsigle f^Ter þetta brief er skrifad var á 
Backa j OxnaDal tueimur Dogum sijdar Enn fyrr seiger. 

Enn þa framar þessu saumm vær þennann Original 
skrifadann A kalfskinn. og þar vid þriju hángande 
Jnnsijgle hlijodande so sem Effterfylger. fyrsta 
siera Olafur Thuma: + annad Benedigt. Hald 
þrijdia Jon Sigmundsson. þetta so ordRÍjett Coperad 



1568. KAUPLORORÐ. — VIDIMUS. 97 



vottum vær wnderskrifader og medkiennumm satt 
ad vera þad framast ad komast kunnum. 

ad Modruvollum dag 22 Junij Anno 1704. 
. Sigfus Þorkielzson. Þorvalldur Runolfsson 



KAUPLOFORÐ fyrir hálfu Laugabóli i Isafirði. 

AM. Apogr. 4725 b. 3., m. h. Hans Beckers eftir 4 samföstum 
kálfskinnsbréfum óinnsigluðum (sjá bréf frá 20. eða 21. mai 
1568). 

Þat medkenunst vid Sueirn Jonsson og Jon Þorlakx- 
son fyrer aullum monnum sem þetta bref sia edur heyra. 
aa Holi i Bolungarvijk. þann xiiij dag Majus manadar 
voru vid i hia saum og lieyi'dum aa ord og handaband 
þessara manna. Olafs Jonssonar og Arna Gislasonar. at 
suo fyrer skildu at nefndur Olafur lofadi Arna Gisla- 
syne med handsolum at greindur Arne skyllde kost aa 
eiga. at kaupa at þrattnefndum Olafi jordina halfa 
Laugaböl. er liggur i Jsafirde i líirkiubols kirkiusokn. 
lofadi optnefndur Olafur at selia Arna Gislasyne fyrst- 
iim nefnda halfua jordina Laugabol nær sem hann 
villde selia. hier i mot sk^dldi Arne Gislason giallda og 
gi'eida nefndum Olafi. xxc. i suo ordnum peningum. 
xijc iord og iiij malnj^tu kuillde og .iiijc. i godum pen- 
ingum. edur xujc jord og þar til iiij malnytu kuillde. 
skyllde greind jord gialldast i Jsafiai'darsyslu. Og til 
sannenda hier vm settium^) vid ockur jnnsigle fyrer 
þetta ockartt vittnisburdarbref. hvertt at skrifat var aa 
sama are og deige sem fyrr seigir. 



egh. 



eh. 



76. 



14. maí 1568. 



á Hóli. 



77. 

VIDIMUS. 



14. maí 1568. 



á Hólí. 



1) Svo. 

Dipl. Isl. XV. B. 



7 - 



98 



VIDIMU5 



1568. 



AM. Fasc. LXVIir, lO^ frumritað vidisse á pappir, læst metS 2 
innsiglum (liið fyrra er nú brákað) saman við 2 pappirsskrár 
Fasc. LXVIII, 11 og 12. — Sbr. AM. Apogr. 1065. 

[ Gi0rningsbref og vitnisBurder ymsra manna.^) 
[líiarlagsstadabref og witnissbm-dir wmm mann- 

dauda j sottinne.-) 
Þath medkiennust wid Ormur Jonsson og Jon Þor- 
steinsson fyrir aullum monnum þeim sem þetta ockart 
bref siaa edr heyra ath wid haufum sied og yfuerlesid 
suo laatandi Bnef ord Efter ord sem þau bref inne 
hallda Er nu eru med fest þessu ockar witnissburdar- 
brefi. Og ath suo j sannleika Er setium wid fyRnefnder 
menn ockar innsigli fyrir þetta medkienningarbref Er 
skrifad war aa Holi i Bolungarwijk þann fiortanda dag 
maius maanadar Arum efter Guds burd Mdlxviij. 

Þá kemr í LXVIll, 11: 

1. Vitnisburðr Jóns Halldórssonar frá 22. febr. 1567 mn mann- 
dauða á Auðkúlu i plágunni 1495 (= frumrit i Fasc. KX.X11, 
18). 

2. Vitnisburðr Ingibjargar Salamonsdóttur frá 13. apr. 1567 
um sama efni (= frumrit i Fasc. LXXIII, 17). 

En i LXVIII, 12 koma, og eru fyrirsagnirnar skrifaðar ut- 
anmáls ni. annarri samtiða h., liklega hendi Árna Gislasonar: 

3. „Giorningsbref Orms StuIIasonar" frá 19. mai 1560 um 
Kjarlaksstaði og Ormsstaði (= frumrit LXXII, 15). 

4. „Witnisburdur Jons Marteinssonar og Bessa Biornssonar" 
frá 23. dec. 1566 (= frumrit LXXII, 15). 

5. „Witnisburdur Gunlaugs Kodranssonar" frá 6. febr. 1563 
(=frumrit LXXII, 17). 

C. „Witnisburdur Fusa Jonssonar" frá 6. febr. 1563 (= frum- 
rit LXXIT, 17). 

7. „Witnisburdur Gudlaugar Ormzdottur" 6. febr. 1563 (= frum- 
rit LXVIII, 8). 

8. „Witnisburdur Sijra Finnboga og Sigmundar" 20. sept, 1566 
(=frumrit LXVIII, 9). 

9. „Witnissburdur Sijra Finnboga og Runolfs" 9. nóv. 1566 
—13. jan. 1567 (= frumrit LXXII, 17). 



1) [Utan á vidisse m. h. frá 16. öld, þó annarri en þeirri á þvi, 
sem eftir fer. 2) [m. sömu h. seni er utan á mörgum bréfum, 
er varða Árna Gíslason frá þessum tímum. 



1568 



DÓMR. 



99 



78. 14. maí 1568. á Borg. 

DÓMR um fátækan dreng, sem úti varð. 

- Lbs. 788, 4to., bl. 122 b— 123, skr. ca. 1640. — Lbs. 63, 4to., 
bl. 76, ágrip, skr. ca 1640. - — Lbs. 65, 4to., I, 84 a, ágrip með ár- 
tali 1569, ni. h. Jóns dans Magnússonar ca. 1640. — Bibl. Bodl. 
Oxf. FM. 127, 4to., bl. 278 a (brot aftan af), skr. ca 1640. — 
Lbs. 832, 4to., skr. ca 1700 (nokkuð afbakað). — Steph. 61, 4to., 
bls. 242—4, skr. ca. 1680 (styttir dóniinn). — Steph. 61, 4to., bls. 
242—4, skr. ca. 1680 (styttir dóminn). — Ny kgl. Saml. 1945 
(lök uppskrift, sleppir dómsmönnum og dagsetningu og styttir 
dóminn mjög). 

Domur wm faatækann pilltt er vte vard. 
Aullum monnum sem þetta brief sia edur heyra senda 
Pall Eiolffsson. Sigvatur Biarnarson. Olaffur Eiolfsson. 
Jon Gijslason. Magnus Pietursson. Hinreck Vilchinsson. 
Oddur Oddsson. Eigell Einarsson, suarner l0griettumenn. 
Magnus Magnusson. Jon Sigurdsson. Olaffur Arnason og 
Brandur Sigurdsson. kuediu guds og sijna kunnigt 
gi0rande. ad Anno 1568.1) á faustudægenn j. 5. viku 
sumars á Borgarþijnge á þijngstad riettum vorum vier 
j dom neffnder aff h[eidarligum] m[anne] Gijsla Sueins- 
syne kongligrar Mayestatis syslunianne j Arnesþijnge 
ad skoda og fullnadardoms atkuæde a ad leggia vm þá 
ákiæru er syslumadurinn klagade thil Holmfastz Brandz- 
sonar huorre áklogun suo var hattad ad fraa hanns Bæ 
haffde fared x vetra gamall piltur j vetur a langafostu 
og orded vte og fanst daudur Bæia á mille. huor piltur 
^ij var logkomenn thil sueitarinnar þo honum være 
skipud filld vm sueitena vetrarlangt. J fyrstu kom framm 
firer oss med fullum sannenndum ad fader þessa piUtz. 
heitande Jon Jonsson. hliop j Burtt vr þessare adur- 
schriffadre Arnessyslu offann jffer fiall. lagdest þar 
nied konu og villde eiga hana. Sijdan hliop hann þad- 
ann og austur j Vestmannaeyiar. enn skillde effter sijna 
qonu j þessare Arnessyslu og þetta sitt Barn sem vte 
vard. J annare grein skodudum vier og rannsokudum 



1) 1569, 832. 



7* 



100 



DÓMR. — TRANSSKRIPT 



1568. 



liuad þesse adurskriffadui' madur Holmfastur matti hier 
ad valldur vera. Kom þar framm vnder dom lysijng 
hanz konu og suo vitnesburdur hanns vinnukonu ad 
hun sagdist haffa skipad piltenum ad fara vpp i Bas- 
enn mille nautanna eda jnn j hloduna. E>uij þar mun 
þig eij kala og ad mier ovitande for þesse piUtur j 
Burtt. og effter þessum ordum sagdist hun vilia sueria 
eff þorff giordest. Þuij dæmduni vier henne Urittareijd 
effter sijnum frammburde og skillde med henne sueria 
2 skilrijkar konur. og ad eijdnum vnnum dæmdum vier 
þennan Hohnfast og hans konu skilenn vid þetta maaL 
Stendur suo j vorre Landzlaga Bok: Eff madur vijsar 
fatækum manni frá sier og viU eij herbergia hann. og 
deyr hann firer þad. sa er ad sHjku verdur vitnisfastur, 
sem gud late 0nguan verda. þá skal hann Bæta þann 
mann fullum Botum Erffingia hinns dauda och suo 
þegn effter skynsamra manna dome og atvijkum. Stend- 
ur och suo j audrum stad. ad aller fátæker menn eru 
skillder ad Bera Born sijn edur annann veg ad flitia 
effter þvij sem skynsamer menn siá þeir fá jffer orck- 
ad. Þuij ad H[eilags] anda nad thil kalladre. ad 0llu 
suo proffudu og fyrir oss komnu dæmdum vier fyrr- 
nefnder domsmenn med fullu doms atkuæde þennan 
adur skriffadann Jon Jonsson f0dur þessa Barns hapt 
haffua alla aabyr[g]d á þessu sijnu Barne. suo sem 011- 
um christnum forelldrum Ber och hæffuer sinna Barna . 
ad giæta og þaug ad vardveita. 

Samþickte [þennan vorn dom med oss Adur greind- 
ur valldzmann og sette sitt jnnsigle med uorum fyrir 
þetta domzbrief huert skrifad (var) j Midfelle j Runa- 
mannahrepp A sama Are deige sijdar enn fyrr seiger.i) 



79. 14. maí 1568. að Hóli. 

TRANSSKRIPT sjö bréfa um jarðamál Þorleifs lög- 
manns Pálssonar. 



1) [127; et cetera 788. 



AM. Fasc. LXVIII, 14, frumrit transskriptsins á pappir. — Sbr. 
AM. Apogr. 1066 (m. h. Árna Magnússonar). 

[Hér icemr fyrst: 

1. Alþingisdómr Erlends lögmanns um Hól i Bolungarvik frá 
30. júni 1543. 

2. Vítnisburðr Sveins Jónssonar um Hól 2. sept. 1541. 

3. Vitnisburðr Jóns Þórarinssonar um sama 2. sept 1541, 

4. Vitnisburðr Grims Jónssonar og Svarts Bjarnasonar um 
sama efni 17. júni 1542. 

5. Vitnisburðr Ólafs Guðmundssonar um sama 2. sept. 1541. 

6. Vitnisburðr Tómasar Jónssonar um sama 2. sept. 1541. 

7. Alþingisdómr Þorleifs lögmanns Pálssonar um Skálavíkr- 
jarðir (Skálavikrdómr) 30. júni 1542]. 

Þath medkiennust wid Gudmundur Helgason og Jon 
Þorsteinsson at Wid haufum sied og yferlesid suo laat- 
ande bref ord efter ord med heilum og öskoddum háng- 
andi innsiglum sem þetta bref inne helldur er hier fyr- 
ir ofan skrifad er og suo^) þat sem hier er nu med- 
fest þessu brefi. Og til sanninda hier vmm setium \vid 
nefnder nienn ockur innsigli fyiúr þessi bref og suo 
þessa ockra medkienning huer skrifud war aa Holi i 
Bolunganvijk þann fiortanda dag maaij mánadar ar- 
um Efter Gudz burd^) Mdlxviij. 



80. 14. maí 1568. í Kálfholti. 

AFHENDING staðarins i Kálfholti i Rangárþingi, þá 
er sira Jón Jónsson tók við, en síra Símon Jónsson af- 
henti. 

Add. British Museum 11, 245, 4to., bl. 226 a (FM. 402) tekið 
"PP í niáldagabók Odds byskups frá 1590. 

Kalfhollt. 

Anno 1568 þann 14. dag maij manadar afhenti sera 
Simon Jonsson kirkiunne j Kalfhollte. enn sera Jon 
Jonsson med tok suo micla peninga [sem hier seiger]. 



1) tviskrifað; nú er ekkert bréf meðfest. 2) Þetta orð vant- 
ar i hdr. 



102 



KAUPLOFORÐ. 



1568. 



Jn primis ornamenta kirkiunnar ein messuklædi. og 
einn sloppur ermalaus vondur. 

Jtem kaleikur. iij. koparpijpur. glodarker. Bakstur- 
jarn. ij. kluckur og hin þridia brakud kolflaus. 

Jtem 'ein korbialla. 

Jtem met og nockrar bokaskrædur til einskis. 
Suo micit j frijdum peningum. 

Jn primis .x. kyr og fiogra vetra gamallt naut og ij 
naut ij vetur. þreuett naut. veturgamallt naut. 

Jtem asaudarkugiUdi .x. v. sauder gellder þrevetrer. 
tuævetrer .8. xij veturgamler. 

Jtem sex vetra gamall hestur. Annar þrevetur. 

Jtem XV aura hross. 

Suo micil j ofridu. 

vj fiordunga ketill. vndan botninn. 

Jtem .V. trog gomul, 

Jtem jarnkall litiU suo sem skipnagli. 

hægindi fullt med sinu. 

Jtem var kirkian virt ,ixc. skalinn med fiorum sængar 
stodum og þilium tueimur firir .vc. 

Jtem badstofan firir þriu hundrud. Burid firir .ijc. 
vidernir j stofunne firir .ijc. gaungin og vtidVrnar firir 
hundrad. Elldaskalinn og husid þar firir .ijc. fiosid og 
hladan firir .iijc. 

Jtem suo margar hurder. Burhurd. badstofuhurd. vti- 
dj^rahurd. elldaskalahurd. 

Jtem fann eg seirna j kirkiunne ij klucku hrijnga med 
kopar. 

Porcio þess sama ars vod vadmalz og iij alner betur. 



81. 20. eða 21. maí 1568. á Hóli. 

KAUPLOFORÐ fyrir Laugalandi í Isafirði. 

AM. Apogr. 4725 b, m. h. Hans Beckers „Epter 4 samf0stum 
kalfskinnsbrefuin, scm alldri hafa innsiglud vered. Utan á bref- 
unum stendr þess innehalld med hende Arna Gislasonar (á Hlid- 
arenda). Brefen eru komin fra Borg i Borgarfirde til Sira Þord- 
ar Jonssonar á stadarstad". — AM. Apogr. 4727 b ni. h. Hans 



1568 



VITNISBURÐR 



103 



Beckcrs „Eptcr kalfskinnsbrefe sem alldri liefiir innsiglad vered'; 
iitan á það var einnig skrifað m. h. Árna Gíslasonar, og það 
var einnig koniið frá Borg til síra Þórðar á Staðastað. 

Þad medkennust^) vier Jon Þorlialldzson.^) Jon Gud- 
mundzson oc Einar EUindzson fyrer auUum [godum 
monnum^) þeim sem þetta [vort*^) bref sia edur heyra. 
aa Holi i Bolungarvijk þann xvij>) dag Maii [manad-. 
ar^) arum epter gudz burd M d. Ix oc viij. vorum vier 
i hia saum og heyrdum aa ord og handaband þessara 
manna af eirne alfu Oddz'"*) Jonssonar.^) enn af ann- 
are Arna^) Gislasonar.*') at suo fyrir skilldu. at nefnd- 
ur^) Oddur Jonsson lofadi greindum Arna Gislasyne 
med handsaulum. at hann skylldi eiga kost [aa^) at 
kaupa fyrstur af adur nefndum Oddi Jonssyne jord- 
ina alla^) Laugarland^) er Hggur i Kirkiubols kirkiu- 
sokn fyrer xujc. nær og þaa Oddur villde selia oc hann 
liete fyrrnefnda iord fala og þaa Oddur villde greinda 
jord selia. lofadi [adur nefndur^) Arne [Gislason^) at 
giallda tijttnefndum Oddi [Jonssj^ne^) fyrer nefnda jord 
Laugarland.^) xvj.c i þridiungapeningum. i malnytu. 
gelldum peningum og ofridum [peningum.^) suo sem 
[þeim semdi opttnefndum Arna og Odde.^^) Og til 
sannenda hier vm setium vier vor jnnsigle fyrer þetta 
[vort vitnisburdar^) bref huort^i) skrifat var i sama 
stad [og aare^-) .íij. daugum sijdar enn fyrr seiger. 



82. 21. maí 1568. á Hóli. 

VITNISBURÐR um sonu Solveigar Björnsdóttur og Jóns 
Þorlákssonar eldra, og að Magnús Jónsson hafi verið 
sonr Jóns Þorlákssonar yngra. 

AM. Apogr, 1063 „Ex orig. Sæmundar Magnussonar a Holi i 
Bolungarvik" m. h. Árna Magnússonar. „Þesse vitnisburdr mun 



I) -unst 4727. 2) Þorlaksson 4727. 3) [sl. 4727. 4) xviij. 
4727. 5) -ur 4727. 6) -son 4727. 7) Arne 4727. 8) b. v. 4727. 
9) Laugaland 4727. 10) [optnefndum Arna og Odde vel semde 
sin i niille 4727 11) er 4727. 12) [b. v. 4727. 



104 



LYSING 



1568 



öefad vera tekin ad forlage Arna Gislasonar. Mier synist og 
ined hendi Arna þad sem annoterad er utan á honum" (AM.). 

Svo felldan vitnisburd ber eg Jon HauskuUson at eg 
hefi uppalist j Bolungarvik og Skálavik. svo og var eg 
vistfastr madr hia Einare heitnum Jonssyne sem bio aa 
Hole j Bolungarvik, Svo og vissa eg fyrer fuU sann- 
ende at Jon heitinn Jonsson. sonur Jons heitins Þor- 
lakssonar og Solveigar Biornsdottur atte alldri þann 
son sem Magnus hiet og alldre var honum kendr sa 
madr at s^^ne sem Magnus liiet. visse eg þo giorla til 
alh'a barna Jons Þorlakssonar og Solveigar Biorns- 
dottur. og svo til þeirra barnabarna. Atte Solveig þessa 
epterskrifada syne med Jone Þorlakssyne. J fyrst[u] 
Biorn. Einar og Jon. Svo og vissa eg og veit fyrir full 
sannendi at sa same Magnus sem biskup Augmund 
skyllde hafa latid dænia erfingia epter Einar heitinn 
Jonsson. sa same Magnus var sonur Jons heitins Þor- 
lakssonar ens yngra. sem var broder þess Jons Þor- 
lakssonar sem Solveig atte baurnen med. þvi voru þeir 
brædra syner Einar Jonsson og Magnus Jonsson. en ecki 
var Magnus brodrsonuri) Einars Jonssonar. Svo og 
var i þann tima er eg var ungur miog margt rætt um 
þad at nefndiu' Magnus hefdi ecki skilgetinn verid fyr- 
ir þa sauk at fadir hans Jon Þorlaksson hefdi verit j 
taukune j Skalhollti þaa tekid var ur kirkiunne. þa hefi 
eg nu xiiij. vetur um sextugt og um þetta fyrrskrifada 
efni hefi eg alldri heyrt tuimæle leika. Hier eptir vil eg 
sveria ef þurfa þieker. Og til sannenda hier um sett^) 
eg mitt insigle fyrir þetta bref er skrifat var a Holi j 
Bolungarvík þann eirn og xxta dag Majus anno M. D. 
Ix viii. aar. 



23. 28. maí 1568. á Hóli. 

LÝSING lögmála i Laugaból og Laugaland. 

A. 

AM. Apogr. 4725 h m. h. Hans Beckers eftir 4 samf0stuni kálf- 
1) Svo. 



LÝSíNG 



105 



skinnsbréfiini (sjá bréf frá 20. eða 21. niai 1568). — Sbr. bréf frá 
sama degi sama efnis nieð öðrum hættl. 

Þat medkennunst vier Sueinn Jonsson. Jon Þorlaks- 
son. Vilialmur Gudmundzson. Jon Steffnisson og Jon 
Biarnarson fyrer aullum monnum þeim sem þetta vortt 
bref sia edur heyra. grannar Arna Gislasonar. at fyrr- 
nefndur Arne Gislason hefur lyst fyrer oss þeim laug- 
mala sem hann hefur lagtt i jordina Laugabol og Laug- 
arland er iiggia i Jsafirde i Kirkiubols kirkiusokn. Suo 
oc hefur greindur Arne lesit fyver oss þad bref sem hier 
fyrer ofan skrifat er. oc suo þat bref er nu er med 
fest þessu voru brefi. huer greindur laugmali innskrif- 
adur er i fyrr nefnd bref. Og til sanninda hier vm seti- 
um vier vor jnsigle fyrer þ'^tta medkeniiingarbref er 
skrifat var aa Holi i Bolungarvijk þann viij og xxta 
dag Maij. arum epter gudz burd M d. Ix og viij aar. 

B. 

AM. Apogr. 4728 b, m. h. Hans Beckers „Epter kálfskinnsbrefe 
scm alldri hefur innsiglad vered. Utan a brefinu stendur þess 
innehaUd nied hendi Arna Gislasonar (á Hlidarenda). Brefed er 
komid fra Borg i Borgarfirdi til Sira Þordar Jonssonar á Stad- 
arstad." 

Þat medkennimst vier Sveinn Jonsson. Jon Þorlaks- 
son. Vilhialmur Gudmundzson. Jon Stefnisson. Jon Jons- 
so og Jon Biarnason. grannar Arna Gislasonar. fyrer 
ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur hcyra. a 
Holi i Bolimgaruijk þann xxviij dag Maii arum epter 
gudz sonar fæding m. d. Ixviij. lysti Arne Gislason fyr- 
er os[s] þeim laugmala. er hann hefur lagt i jardirnar 
Laugaland og Laugaböl er liggur i Jsafirde i Kirkiu- 
bols kirkiusokn. Suo og hefur nefndur Arne lesit fyr- 
er oss þau bref sem greindann logmala innihallda. Og 
ftil sanninda hier vm setium vier fvrrskrifader menn 
vor jnsigli fyrer þetta bref skrifat i sama stad deigie 
og aare sem fyrr seiger. 



106 



SA^IÞYKKI. — KAUPBRÉF 



1568. 



84. 29. maí 1568. á Hraksstöðum. 

SAMÞYIvKI Odds Helgasonar á samningi þeim, er móð- 
ir hans hafði gert við Andrés Arason um peninga þá, 
er faðir hans hafði gefið honum. 

Eæjarskjalabók, bls. 117 — 18, skr. ca. 1730 — 40 stafréU eftir 
frumriti á kálfskinn. 

Jhesus. 

Þat giore eg Oddur Helgason godum monnuni kvnn- 
igt med þessv minv opnv brefi ad eg medkennvnnzt þat 
at eg helld og samþycki þann giorninng allan stodvgann 
og mynndvgann sem moder min Sigridur [Andresdott- 
er giordi vit Anndres Arason brodur sinn^) vm Srvmarit 
á alþingi þa er danndimenn somdv med þeim sem var 
vm þaa peninnga sem Are heitenn Andresson fader hans 
hafdi honum gefit sem þeirra giorningsbref þar um 
giort jnnehelldr og vtvisar. skulv þær jarder og peninng- 
ar aller fri og kuitter fyrir mier og minvm epterkom- 
endvm og adur skrifadur Andres þær hafa og hallda 
til frials forRædis og fvllrar eignar ævennliga vpp.hied- 
an og hans erfingiar epter hann. Og til sanninda hier vm 
heinger ec mitt jnncigli fyrir þetta mitt giorningsbref 
huert er skrifad var á Hrakstodvm aa Bardastrond 
laugardæginn næsta epter vppstigningardag vm vorid 
aarvm epter guds bvrd. M. D. Ix. og viij. aar. 



85. 31. maí og 1. júní 1568. að Ósi. 

24. mars og 29. júní 1571. í Ljáskógum. 
2. ágúst 1573. í Ljáskógum. 

KAUPBRÉF fyrir Skarði í Bjarnarfirði (ágrip). 

AAI. Apogr. 4737 b, m. h. Árna Magnússonar „Ex tabulis perga- 
menis Eggerts Sæmundzsonar á Sæbole á Jngialldzsande." 

Anno 1568. manudaginn i fardagaviku um vorid a 
Ose i Steingrimsfirde i Stadarkirkiusokn. selldi Þor- 



1) [Svo; rétt; brodurson sinn 



1568 



PRESTSKAPR í HAFFJARÐAREY 



107 



lakur bondi Jonsson Arnore Loptzsyne jordina Skard 
er liggur i Biarnarfirdi i Kalldadarnes kirkiusokn fyr- 
er halft ed tiunda hundrad. med samþycke kvinnu sinn- 
ar Kristinar Jndridadottur. itakalaust. Hier i moti gaf 
Arnor 4. malnytukugillde. og SVoc i fridum peningum og 
fridvirdtum. Vottar voru Ottar Ottarson. Audun Aud- 

r 

unarson og Þorsteinn Þordarson. hverra bref hier um 
skrifad er i Liarskogum i Laxardalshrepp i Hiardar- 
holltz kirkiu sokn. laugardag næstan fyrir annuciatio 
Mariæ 1571. 

f^^rer brefinu hafa alldri nein innsigle vered. 

1568. þridiudagen i fardagaviku um vored samþyckti 
Kristin Jndridadotter kona Þorlaks bonda Jonssonar 
kaup Arnors a Skardi i Biarnarfirdi er Kristin reikn- 
adi sina heiniangi0f ur faudurgardi. Lagdi optnefnd 
Krisfin Jndridadotter iipp allann sinn vedmala sem hun 
atti a fyrrskrifadri i^rdu. Til sannenda etc. fyrer þetta 
upplagsbref. Datuni Liarskogum f0stud. næstan fyrer 
visitatio Mariæ 1571, 

íyrer þetta bref hafa alldri innsigle komed. Vott- 
arner eru fyrer þad skrifadcfi' Jon Ottarson og 
Audun Audunarson. 

1573. Sunnud. næstan fyrir Olafsmesso seirne um 
sumared i Liarskogum i Laxardalsln'epp i Hiardarholltz- 
kirkiusokn gaf Þorlakr Jonsson Arnor bonda Loptsson 
kvittan um alla þa peninga sem Arnor attí honum ad 
giallda fyrir i0rdina Skard i Biarnarfirde. og medkendi 
sig þá medtekid hafa. 3 vottar voro nalæger. og under 
þeirra nafne er kvittunarbref gi0rt loco et die ut supra. 
Enn alldri hafa þar fyrer innsigle komid. 



86. [í fardögum] 1568. 

SlRA Bj arni Gíslason lætr af prestskap i Haffjai'ðarey, 

Lbs. 108, 4to.. bls. 462 ni. h. síra Jóns Halldórssonar í Hítar- 
dal, liklcga eftir bréfabók Gisla byskups Jónssonar. 



108 



AFHENDING 



1568 



Um Hafursfiardar Ey. 

Sira Biarne Gijslason hiellt Haffiardar Ey um lang- 
ann tijma enn nu i elle sinne sagdest hann ecke geta 
þar leingur hialpast. og afliendti greindann stad Anno 
1568 og þar med iiij kyr og xij ær. 

Jtem med Humluholltum Haffiardar Eyar j0rdu ij 
kyr og xij ær. 

Þetta li0fdu prestarner til aftekta. þar til h0fudz- 
niadurinn Joliann BuchoUt skickade 0druYÍjs. 



87. í fardög^um 1568. 

AFHENDING Staðar 1 Steingrimsfirði. 

JS. 143, 4to., bls. 287, skr. ca. 1600. — Lbs. 108, 4to., bls. 497 
(nokkuð stytt). 

Stadur j Steingrimsfirdi. 

Anno domini 1568 voru suo micler peningar med 
Stad j Steingrimsfirdi þaa sera Þordur Olafsson afhentti. 
enn sera Erlendur Þordarson med tok. 

Jn primis xiij kyr og xiiij asaudar kugilldi, xij saud- 
ir veturgamler jc. iij sauder þreuetrer og iíj tuævetrer 
jc. ij hundradzhestar. ein sleggia. hamar litill. ein kuern 
gomul og klofrifinn j gegnum. xv trog og xv smaker- 
aulld. eitt storker mathelltt.^) annad lecktt og gamalltt 
vantar á botngiordina et cetera. 



88. [í fardögum 1568]. 

1601. 

STAÐARAFHENDING á Húsafelli i Borgarfirði, þegar 
Grimr Jónsson tók viS, eftir meSkenningu Jóns Grims- 
sonar. 

JS. 143, 4to., bls. 227—8 á pappír, skr. ca. 1628. 



1) matheilltt, hdr. 



1568. 



AFHEXDING. 



VITXISBURÐR. 



109 



Wmm Hwsafellz peninga medkien[n]ing Jonz Grijms- 

sonar Anno. 1601. 

Suo mijkla peninga medtok Grijmur Jonsson med 
Husafelle sem stadnum var ejgnad og hier sejger. 

J fyrstu .V. kyr og .v. asaudar kugiUde. hross med vet- 
urgomlu j hundrad. voru kirkiunne þar af ejgnud .ij. 
asaudarkugilldi. ejn kyr. og þetta kapla hundrad. 

Jnnann stockz. ij. ker. ejtt stockhrof vppgefet .ij. trog 
mathelld og þridia lasid. ejtt keralld mathelldt. ejrn 
strockur fánytur .vij. hurder aa jarnum med kyrkiu- 
hurdu. ejtt ketilhrof vtbrentt. enn so ad vexte sem taka 
munde .ij. fiordunga .ij. bord forn og annad brakad. 
og þridia matbord. ejrn Rumstockur. med 0ngre brijk. 
pallur forn. Einginn beckur. Husn aull lasin. 



89. [í fardögum] 1568. 

AFHENDING Setbergs. 

Lbs. 108, 4to., bls. 459 — 60 (niáldagasafn síra Jóns Halldórs- 
sonar i Hitardal). 

Anno 1568 afgreiddi sira Asmundur Nichulasson á 
Sethberge sira Þorde Halldorssyne eins mikla peninga 
sem hier fyvÍY framann segir.^) 

Þar vid staddir voru Herra Marteirn Einarsson. 
Asmus S0frinsson. \ 
Sira Asmundur Nichulasson. 
Gudmundur Gijslason. 
Þordur Jonsson og 
Skapte Loptsson. 



4. júní 1568. á Helgastöðum. 

VITNISBURÐR Kolbeins Jónssonar, að hann hafi eigi 
heyrt né til vitað, að Jón Björnsson hafi gefið Jóni Magn- 
ússyni kvittun um umboð fjár sins og systkina sinna. 

1) Sjá afhending frá 1566. 



110 



ALVIÐRUKIRKJA. 



1568 



AM. Apogr, 4731 b „Ex originali Sira Þorleifs Arnasonar á 
Kalfafelli. 2 innsigle hanga vid brefed." (AM.). 

Þeini godum monnum sem þetta bref sia edur hejo'a 
sendum vid Einar Sigurdsson og Olafur Ai-nason prest- 
ar kuediu Gudz oc ockra kunnigt giorandi at arum ept- 
er Gudz burd Mdlx og viij a Helgastad^) j Reykiadal 
a almenneligu liieradsþingi a friadagin næstan fyrir 
huijtasunnu sem ed var fiordi dagur Junij vorum vid 
i hia. oc heyrdum upp a ad sira Sigurdur Jonsson a 
Greniadarstodum spurdi Kolbein Jonsson þann sem nu 
byr a Grænavatne huort Kolbeinn hefdi nockurn tima 
heyrt Jon Biornson brodurson sinn kuittan gefa Jon 
heitinn Magnusson modurfodur sinn uin þa peninga sem 
Jon Magnusson hafdi haft til umbods oc Joni Biorns- 
syni oc hans syskinum voru epter sinn fodur Sira Biorn 
heitinn Jonsson skickader af donskum til eignar. enn 
Kolbeinn adur greindur neitadi oc sagdist alldri heyrt 
hafa Jon Biornsson nockra kuittan gefit hafa Joni 
Magnussj'ui adurnefndum um fjiTskrifada peninga ed- 
ur nockra adra peninga huorki sinn part þad hann 
atti oc ei helldur sinna syskina huorki j Skridu ne ann- 
arstadar oc ei sagdist hann helldur heima j Skridu ver- 
id hafa þa Jon Biornsson var þar. Og til sanninnda hier 
um setium vid fyrr skrifader prestar ockar jnncigli fyr- 
ir þetta ockart vitnisburdarbref er skrifad var .vij. nott- 
um sidar enn fyrr seiger.^) 



91. 5. júní 1568. í Múla. 

SlRA Jón Þorleifsson vitnar, aS hann hafi lesið skjal 
um það, að kirkjan i Alviðru ætti jörðina Skaga í Dýra- 
firði. 

AM, Fasc. LVI, 14, frumrit á skinni, og er innsiglið fyrir. 

Wittnesburdur sera Jons Þorleifssonar vni Fiallaskaga 
ad halfkirkiann j Aluidru eigi hann.^) 

1) Svo. 2) þ. e. 11. júni. 3) Utan á bréfinu m. gamalli h. 
(Eggerts). 



1568. BRENNISTEINN OG LÝSI. 111 

Jhesus. 

Þad giaure eg Jon prestur Þorleifsson godum moiin- 
um kunnigtt med þessu niinu opnu Brefi: þad ad eg 
medkennuzt ad eg fann j þeim Brefum sem minn fader 
ÞoRleifur heitinn Gudmundzson hafdi med haundum 
haftt oa kauUud uoru Gudmundar Bref suo hliodandi 
eitt Bref med audrum med þriggia manna jnnsiglum. 
enn þeirra manna naufn nian eg nu ecki. ad kirkian j Al- 
uidru ætti land og jaurdina Skaga j Dyrafirdi. Enn 
eigi kann eg þad helldur ad muna med hueriv moti 
hun uære under þessa kirkiu komin. Medkennunzt eg og 
Jon prestur Þorleifsson ad eg las þetta fyrskrifat Bref 
med audrum Brefum fleirum þeim sem minn saaligi 
fader godrar minningar hafdi med haundum haftt og 
hann hafdi medtekit epter sinn faudur Gudmund heit- 
inn Andriesson og þad til merk[i]s hier um ad þetta fyr- 
greintt Bref uar Bundit til samans og þad giaurnings 
Bref med audrum fleirum Brefum sem hlioda vppa 
giaurninng j millum þeirra Brædra Gudmundar og Ara 
Andriessona vm Saurhæ a Raudasandi. og hier epter 
uil eg sueria ef þurfa þicker. Og til sanninda hier um 
þa festi eg sijra Jon Þorleifsson mitt innsigli fyrir þetta 
mitt uittnisbui'darBref huertt skrifat uar [j Mula^) j 
Kollafirdi þann fimtta dag Junij manadar anno dominj 
MDIx viij. 



^^* 10. júní 1568. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR ritar Hans Nielsen að ferma tvö skip með 
brennisteini og Ivsi norðanlands á Islandi. 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 531. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavarðar í þjóð- 
skjalasafni). 

Hans Nielsen ij Ki0benhaffn. 
Hanns Nielss0n. kongens ki0bmand. feck breff tiU 



1) [tviritað. 



112 LÝSING. 1568. 

dem for norden paa Island. att ther lade tho skib met 
suagell oc traun. Datum Haffniæ x junij 68. 

93. 1. júlí 1568. við öxará. 

LÝSING lögniála í Laugaból og Laugaland í ísafirSi. 

AM. Apogr. 4725 b. 4. ni. h. Hans Beckers „Epter 4 samf0stum 
kalfskinnsbrefum, sem aldri liafa innsiglud vered" (sjá bréf 
frá 20. eða 21. mai 1568). — AM. Apogr. 4729 b, einnig m. h. 
Hans Beckers „Epter kalfskinsbrefe sem alidri hefur innsiglad 
vered. Utan a brefinu stendur þess innehalld med hende Arna 
Gislasonar (ii Hlidarenda). Brefed er komid frá Borg i Borgar- 
firdi til Sira Þordar Jonssonar á Stadarstad." 

Þat medkennust^) vid Einar Sigurdzson og Gunlaug- 
ur Kodransson fyrer aullum monnum þeim sem þetta 
ockartt bref sia edur heyra. at-) arum eptter gudz burd 
M. d. Ix viij. fimtudaginn næstan^) epter Petui's messu 
og Pals aa ahiienniligu Auxaraarþinge. vorum vid i hia. 
saum og lieyrdum aa. at Arne Gislason lysti fyrer Paali 
Vigfussyne laugmanne fjTer^) sunnann og austan aa 
Jslande. [suo ogi) fyrer Elggertt Hannessyne [er þaa 
þad aar af lagdí laugmannzdæme fyrer nordan og vest- 
an aa Jslande.^) suo og fyrer Orme Stullasyne er [þaa 
hafdi kongsins bref feingit vppa laugmannzdæmid fyr- 
er*5) nordan og vestan aa Jslandi. þeim laugmala er 
[greindur Arne*^) hafdi lagtt i jardinnarS) [Laugabol 
og Laugaland^) er hggia i Jsafirde i Kirkiubols kirkiu- 
sokn. [suo og las opttnefndur Arne Gislason fyrer ad- 
urgreindum laugmonnum þau bref sem nu eru med 
fest þessu ockru vittnisbui'darbrefe huerier greinder 
laugmaalar inne skrifader eru i adur nefnd bref.^*^) 
Vissu vid f^^-er full sannendi at adur nefnder laugmenn 



1) -unst 4729. 2) sl. 4729. 3) b. v. 4729. 4) [saumuleidis 4729. 
5) [sem þad fyrer faranda ár hafdi laugmadur verid 4729. 6) 
[þad ár kom vt med kongsins bref fyrer laugmannsdæmi 4729. 
7) [hann 4729. 8) jordina 4729. 9) [Laugaland og hálft Lauga- 
bol 4729. 10) þ. e. bréf frá 20. eða 21. mai 1568, bréf frá 28. mai 
1568 og bréf frá 14. mai 1568. 



1568. LÍFSGRIÐABEIÐNI. 



113 



heyrdu þau bædi bi-ef sem tijtt nefndur Arne fyrer þeim 
las og adur nefnder laugmalar inne skrifader eru.^) 
Og til sanninda hier vm setium vid ockur jnnsigle fyrer 
þetta [vittnisburdari) bref [skrifat i sama stad^) deige 
og aare sem fyrr seiger. 



94. 2. júlí 1568. [á Öxarárþingi]. 

FYRIRMENN landsins á alþingi biðja konung lifsgriða 
handa Joni Fúsasyni og Kristinu Gisladóttur, móður- 
systur hans, er gerzt höfðu sek um barneign. 

Bibl. Bodl. Oxford, Collect. FM. 55, 4to., bls. 132-^, m. h. síra 
Guðbrands Jónssonar í Vatnsfirði (d. 1G90). 

Suplicatia til kongsens Friderichz 2. af Jslande ad 
þeir Bidia \nx lijf fyrer tuær personur sem j 
Barneignar obotamal eru fallinn. 

Haborne Stormegttugaste Nadugaste Herra Herra 
Friderich Danmerkur. Noregss. Vendiss og Gottiss kong- 
ur, hertugi j Slessvijk. Hollstein. Stormarin og Ditmer- 
schen. greijfue j Olldinboi'g og Delmenhorst. vier eptter- 
skrifader menn Pall Vigfusson. Biorn Þorleijfsson. Hall- 
dor Skulason. Petur Þorleijfsson. Pall Eyolfsson. Þor- 
grijmur Oddsson. Þorbergur Bessason. Magaus Arnason. 
Þorualldur Biornsson. Jon Biornsson. Arni Gijslason og 
Gunnar Gijslason jdar verdugustu nadar fatækir vnder- 
satar sem Byggia og Bua a jdru landi Jslandi vilium 
jdar nadar haugmegttugheijt audmiuklega vndervijsa 
þaug hormuleg og sargrætileg tijdendi sem hia oss jdr- 
um tatækum vndersatum landss jnbiggiurum nu ny- 
lega skied hafa huad med gudss lofi og ydar nadar 
nefnileg missferli eru ad ij manneskiur af þeirra vng- 
leijka og ogiæfulegri favitsku ad alldri 18 edur 17 vetra 
gomul huortt vm sig hafa sijn á milli Brotleg ordid 
med opinnberlegri Barneign huorra naufn ad eru Jon 
Fusasson og Kristijn Gijsladotter. huor en sama Krist- 
ij n er mod ursyster nefndss Jonss. Nu fyrer þá greijn 

1) [sl. 4729. 2) [er skrifad var vid Auxará a sama 4729. 

8 



114 LÍFSGRIÐABEIÐNI. 1568. 

ad jdar nadar Befalnijngssmann Pall Stijgsson godrar 
minnijngar liet dom á alþijngi ganga liier á Jslandi 
eptter Riettum Iandssl0gum ad^) slijker væri obota- 
menn er slijktt verk skiedu.^) Enn saker þess ad þess- 
ar faRadar mannescliiur eru af gödum sleckttum kom- 
enn. þo nu fatækumm sier til adst0du hialpar eijgi.^) 
og þui Iiier fyrir erum vier jdar h0gmegttugasta og nad- 
arlegasta milldiheijts) vpp a gudss vegna jnelega og 
audmiuklega Bidiandi ad jdar stormeckttugheijt villd- 
ud fyi'ir Jesu Christi dauda og pijnu skulld þessar 
Aumar manneschiur nádarsamlega ad alijta. svo þaug 
Bædi sijnu lijfi hallda meijgi og þar eptter mætti þaug 
Bædi til gudss nadar og christilegrar vidurkiennijngar 
komast. og kunne suo skie ad þessar veslu manneski- 
ur meigi nockra adstodu hier af fá þá vilium vier giarn- 
ann eptter voru fatæklegu megne hid Besta til siá med 
jdar hogmegttugustu nadarsamlegu og lijknsamlegu a- 
lijti huoria vægd jdar^) nadarleg milldiheijt þar vtij 
sijna vill Iiuad vier af jdar milldhed audmiuklega og 
med^) voru fatæku hiarttnæmu þacklæti giarnann med- 
taka villdum og vilium vier jdar nadar fatæker vnder- 
satar eptter voru fremsta lijtilmegni skilldugier. plicktt- 
ugier Audmiuker vndervorpnijngu med jdar stormecktt- 
ugustu nad voru fatæku fadernisslandi til frelsiss og 
nada. þetta og alltt annad gott þad fremsta forþientt 
kand*0 jdar nadar haugmegttugheijdss Bijfalnijngss- 
mann Herich Crag jdar nadar haugmeckttugheijt hier 
nockud meijri auijsann á ad giora enn þad vier kunn- 
um nu so ad schrifa. Hier med jdar stormegttugustu nád 
og jdar"^) stormegttugustu nadar Regementt erum vier 
þeim eijnumm eijlijfum. odaudlegum. almattugasta gudi 
Befalandi Amen. og eptter þess[a]ri vorri Audmiukri 
Bæn og Begerijng setium vier firrschrifader menn vor 
jnzigli fyrir þetta Brief er schrifad var Anann dag Julij 
Arunim eptter gudss burd 1568. 

1) og, hdr. 2) Svo = skiedur = hendir. 3) Svo. 4) edur, hdr. 
5) b. V.; vantar i hdr. 6) leiðrétt; þaug(!), hdr. 7) leiðrétt; 
nadard), hdr. 



1568 



GRÍMSÁRVEIÐI. — FRAMFÆRI PRESTA 



115 



95. 2. júlí 1568. á Hvanneyri. 

GlSLI byskup Jónsson fær Hvanneyrarkirkju átölulaust 
af sér og forinönnum dómkirkjunnar þá veiði i Grimsá, 
sein innsigluð vitnisburðarbréf greina. 

Jfask. AM., Borgarf. 2. 

Þad giorum vier Þordur Jonsson. Jon Magnusson 
prestar. Hallur Olafsson. Þorer Sueinsson leikmenn göd- 
um monnum kunnigt med þessu voru opnu briefe. þann 
þrettanda dag Maijmánadar á Hvanneyre vorum vier j 
hia. saum og heirdum á. ad herra Gijsle Jonson S[uper- 
intendens] S[kalhoIts]stiktis til skichade og skipade 
Einare Eyrekssyne. med fullnadarhandabande ad hafa 
og hallda þa veide i Grijmzá Hvanneyi'arkyrkiu vegna. 
sem jnnsiglad vitnisburdar brief báru. Hver at hann 
biskupenum og oss þar synde ákl0gunarlaust fyrer sier 
og odrum dömkyrkiunnar formounum. og til sanninnda 
her umm þrickium vier vor innsigle fyver þetta vitn- 
isburdarbrief. huort ed gi0rt og skrifad var in vicitasione 
dive virginis Marie Arum etc. MDLxviij. 

(L S) (L S). 

Þetta ad vera riett Coperad eftter originalnum 
votta underskrifader 

Stadastad d. 2 Julij 1703. 

Gunnar Evreksson m e h. 
Jon Olaffsson m. e h. 



96. 2. júlí 1568. á Þing\'elli. 

HENRIK KRAG staðfestir bréf Páls Stígssonar, dags. 2. 
julí 1563, um framfæri uppgefinna presta. 

Eftir uppskrift á pappír frá 1607 í þjótSskjalasafninu, gerðri á 
Hólum. Sbr. bréf frá 2. júli 1563. 

Þad medkiennunst vier Gijsli Jonsson. Superintendens 
Skalholltzstiktis. Eggert Hanness son og Magnus Jons- 
son. ad vier vorum þar j hia. sáum og heyrdum aa ad 
hofudzmadurinn Heinrek Krag styrkti og stadfesti med 

8* 



116 



GRÍMSÁRVEIÐI 



— KAUPBRÉF. 



1568 



fullkomligu handabandi vid herra Olaf Biskup á Hol- 
um þad bref og giorning sem hanz salugi broder Pall 
heitinn Stijgzsson hafdi adur vt gefid med beggia Bisk- 
uiianna Rádi vm vpphelldi og frammfæri þeirra prest- 
manna sem vppgefnir og vannfærir kynni ad verda. 
og vel og truliga hafa stadid j sinni kallann. og ad 
hann skylldi hallda þui til laga fyrer syslumanni og 
profasti. ef nockrer villdu þar ecki vel viliugier vnder 
ganga. Og til sanninda hier vm þryckium vier vor 
Cignet a þetta bref skrif ad á Þingvelli. in die visitationis 
Mariæ virginis Anno Domini 1568. 



97. 2, júlí 1568. á Hvanneyri. 

SKIPAN byskups um að halda veiði i Grimsá undir 
H vanneyrarkirkj u. 

AM. Apogr. 1741, eftir uppskrift Páls alþingisskrifara Gisla- 
scnar af Hvanneyrarskjölum. „Þetta bref med tveimur jnnciglum." 

Um veide j Grimsa. Biskups skickun. 
Þad gi0rum vier Þordur Jonsson. Jon Magnusson 
prestar. Hallur Olafsson. Þorer Sveinsson leikmenn god- 
um monnum kunnugt med þessu voru opnu brefe þann 
13 dag Maji mánadar á HvannEyre vorum vier j hiá 
saum og heyrdum á at Herra Gisle Jonsson S[uperinten- 
dens] S[kaIhoIlts] Sticktis tilskickade og skipade Eín- 
are Eirekssyne med fullnadar handabande ad hafa og 
liallda þá veide j Grimzá Hvanneyrar k^Tkiu vegna 
sem jnnciglud vitnisburdarbref báru. hv0r ad hann 
Biskupenum og oss þar synde áklogunarlaust fyrir sier 
og tídrum domkirkiunnar form0nnum. Og til sannenda 
hier um þrickium vier vor jnnsigle fyrer þetta vitnis- 
burdarbref. hvort ed giort og skrifad var in visitatione 
divæ virginis Mariæ áre 1568. 



98. 6. júlí 1568. á Grenjaðarstöðum. 

KAUPBRÉF fyrir Leifsstöðum i Öxarfirði. 



1568 



KAUPBRÉF 



117 



AM. Apogr. 82 „Ex originaii fra Sira Skula Þorlakssyne". Árni 
lýsir innsigluni. — AM. 255, 4to., bls. 125 — 6, bréfabók sira Skúla 
Þorlákssonar, skr. 1687—98. 

Kaupbrieff fyrer Leiffstódum j 0xarfirde med 

þremur hangande jnnciglum 

1568.1) 

Þad giorum vier Olafur prestur Arnason. Magnus 
Biornsson oc Thomas Þoi'kelsson godum m0nnum kunn- 
igt med þessu voru opnu brefi. ad arum epter gudz burd. 
M. d. Ix oc viij. þann iij. dag lulijmanadar a Greniadar- 
stodum i Adalreijkiadal voruni vier i hia. saum oc 
heyrdum vppa ord oc handsol þessara manna heidur- 
samligs manns sira Sigurdar Jonssonar af eirne alfu. 
enn Gunnvarar Jonsdottur af annari. ad suo fyrir skildii 
ad greind Gunnvor fieck nefndum Sira Sigurdi Jons- 
sj^ni til fuUrar eignar og frials forrædis þa strax alla 
iordina Leifstadi er liggur i Oxarfirdi i Skinnastada 
kirkiusokn. huer iord Gunnvor lysti ad komid hefdi fyr- 
ir sina mala iord er hun hafdi ur fodurgardi haft med 
oUum þeim gognum og giædum er greindri iordu Leif- 
stodum fylger oc f^'Igt hefur ad fornu oc nyu oc henne 
a med logum framast ad fylgia. lysti Gunnvor þui þa oc. 
ad þessa iord Leifstadi hefdi hun alldri giofum gefit 
iie solum sellt oc ei helldur uedsett fyrir nockrum 
skulldum nockurs manns oc ei helldur samþycki edur 
leyfi til lagt ad Leifstader þesser skylldi fast edur gef- 
ast nockrum manne huorki fyrir skullder þær sem 
nienn þikiast eiga hia Þordi heitnum Peturssyni sem 
verid hafdi hennar bondi oc ei helldur med nockru odru 
líioti ad fra skildum þeim giorningi sem hun þa giort 
hafdi vid sira Sigurd oc hun medkendist þa ad hun lof- 
ad hefdi ad fa sira Sigurdi fyrrskrifada iord Leifstadi 
adur enn Þordur heitinn hennar bondi fra fiell. Hier i 
^^oi lofadi sira Sigurdur ad taka til uppfædis son Gunn- 
Uarar þann sem þar hia oss var uid staddur oc lon 
heiter. oc giallda honum þa hann væri xx ara gamall 

1) 255. 



118 



VIDISSE. — VITNISBURÐR 



1568 



fyrir þessa iord .v. malnytu kugilldi oc iijc i þarfligum 
peningum sem i fullum aurum stædi enn þau x hundr- 
ud sem Gunnvor reiknade ad epter stædi af Klifshaga 
verdi oc Þorgerdi hafdi þa avænt verid skylldi sira 
Sigurdur viijc af þeim ut giallda Gunnvoru edur henn- 
ar umbodsmanne ad næstum fardoguni enn fyrrskrif- 
udum Joni elldra syni Gunnvarar skylldi hann giallda 
ijc þau sem þa standa epter þa hann utgijlldi Leifstada 
verd. skylldi sira Sigurdur hallda sinu kaupi Leifst0d- 
um til laga. enn Gunnvor suara lagariftingum. skylldi 
sira Sigurdur sierdeilis þa eignast hennar mala iord 
Læknisstadi sem Þordur gefit hafdi fyrir Leifstadi ef 
hun af honum geinge. Og til sanninda hier um setium 
vier fyrskrifader menn vor inncigli fyrir þetta bref. er 
skrifad uar i sama stad oc ari þremur nottum sidar 
enn fyrr seiger. 



99. 13. júh' 1568. í Haga. 

VIDISSE. 

AM. Apogr. 1369, m. h. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig, Ara 
Þorkelssonar." 

Jhesus. 

Suo felldan vitnisburd bcR eg Stephan prestur Hall- 
kelsson at ec hefi sied og yferlesit giafabref Sira Magn- 
usar Eyolfssonar med hans heilu og oskauddu jnsigle suo 
latanda ord epter ord sem hier epter stendr skrifat. Og 
til meire audsyningar hier um set eg mitt jnsigli nedan 
fyrir þetta Bref liuert ed skrifat var j Haga á Barda- 
straund aa þridiudagin næstan epter hinn fiorda sunnu- 
dag epter trinitatem anno domini. M. d. Ix viij. 

[Hér kemr bréf 2. nóv. 1566], 



100. 13. júlí 1568. á Móbergi. 

VITNISBURÐR um kvittunarbréf Jóns lögmanns Sig- 
mundssonar. 



AM. Apogr. 3980 m. h. Páls Hákonarsonar eftir transskripti á 
skinni 16. júli 1568. 

Suo felldann vitnisburd ber eg Þorbiorn Skulason ad 
eg heyrda minn faudur Skula heitinn Gudmundzson. 
hvers sal gud nadi. optsinnis seigia ad hann hefdi vit- 
ad ad Jon heitin Siginundzson hefdi haft bref med jn- 
sigli enn huort þad var utgefit af kongi edur legata þad 
sagdisf hann ecki niynnast. Sagdist hann hafa heyrt og 
sied þad og yferlesid sama bref svo hlydanda ad Jon 
Sigmundzson giordi afbotun fyrer allar þær saker sem 
hann var borinn af biskup Gottskalk ad þeirre sok fra- 
tekinne sem hlyddi um beinbrot Olafs Gudmundzsonar 
huad Jon hafdi ecki kenst og minn fader sagdi ad Jon 
Sigmimdzson hefdí suarit fyrer fullnadar bokareid á 
Sueinstodum. Suo og heyrda eg minn faudur þad seigia 
ad epter sinu minne og þeim skilningi sem gud hefdi 
sier gefid. þa hefde hann ecki annad kunnat ad merkia 
enn þar hefdi inne stadit j fyrrnefndu brefi fullkomleg 
kuittann allra þeirra saka og aklaganna sem biskup 
Gottskalk hafdi a Joni Sigmundzsyni. Jtem hafdi og 
i sama brefi verit saugd skickud og skipud skilgetinn 
aiiU born Jons Sigmundzsonar og Biargar Þorualldz- 
dotter.i) Og til sanninda hier um set eg greindur Þor- 
biorn mitt innsigli fyrer þetta vitnisburdarbref skrif- 
at a Mobergi j Langadal 13 dag Juhj Anno Domini 
1563. 



lOl, sumarið 1568. á Söndum. 

20. febrúar 1570. á Hrafnseyri. 

VITNISBURÐR um eign Jóns Jónssonar í garð föður 
sms, Jóns Þorgilssonar murta. 

AM. Apogr. 4758 b „Ex originali, feingnum af Erlendi Jonssyne 
a Hvole 1712. innsigled er burtii" (AM.). 

Þad Giaure eg Halldor prestur Einarsson godum 
1) Svo. 



120 



KVITTUN 



1568. 



inonnum kunnigt med þessu minu 0])nu brefi. ad ar- 
um epter Gudz hingadburd. M. D dl. viij. uni sumarid 
a Saundum j Dyrafirde. hafde Jon Þorgilsson. sem 
kendur er murte. svo felldar lysingar. ad þad barn. sem 
hann atte med Gudrunu heitinne Halldorsdottur. sællr- 
ar minningar, sinne logligre ekta kuinnu. og Jon heitir. 
ad þad sama barn ætti xxc i sinn gard. Lysti fyrrgreind- 
ur Jon Þorgilsson þessu mier a he^'^randi. og suo fleirum 
odrum monnum. sem þar uoru þa hia uerande. Hier 
epter uil eg svei'ia ef þurfa þiker. Og til sanninda hier 
um. festi eg mitt jnnsigle fyrer þetta uitnisburdarbref. 
Skrifad a HrafnsEyre þann tuttugasta dag Februarij 
manadar. arum epter gudz burd, M. D Ixx. 



102. 16. júlí 1568. á Reykjahólum. 

SlRA Þorleifr Björnsson kvittar Pál Jónsson um and- 
virði Reyldióla. 

AM. Apogr. 4732 b „Ex originali Gisla Jonssonar i Mafahlíd. 
Innsigled hefur hier under vered, enn er nu burtu. Brefed feck 
eg fra Midhusuni, enn gaf þad Gisla Jonssync. Þetta bref er 
speeimen vitleyses Sira Þorleifs og brellustils Pals Jonssonar" 
(AM.). — AM. Apogr. 1228 „Ex originali Reykholensi in Islandia 
1733." 

Frialsviliugur. siálfrádur, oneyddur. öþreyngdur. viela 
og underhyggiulaust j allann mata kennunnzt eg Þor- 
leifur Bi0rnsson prestur. at um þann rög. uppaustur. 
undergr0ft. wending. og lygar. sierdeilis um þær þriar 
,xxc. jarder jtem um þad logleysu ved Biarne Gud- 
mundzson skyllde eiga aa gardinum Reykiahölum aa 
Reykianese. Jtem vittneshurde er eg sialfur teked og 
skrifad [hefe] um lysing sira Þordar Olafssonar um 
j0rdina Saurhöl. Jtem um þad incigle er eg atte ad taka 
frá einum hieradzdome Þollaks Einarssonar. oa setia 
fyrir annan á alþingi. Jtem um þad samþycke er Pall 
Jonsson skyllde hafa att ad giefa til þess gi0rnings er 
gieck j haust á Stadarholsþingi et cetera. Eda hvad 



1568. 



KVITTUN 



121 



annad iiieira er. hefer Pall Jonsson mier til laga og 
imderfylgeslausum riettlætisdome at eiga optliga bod- 
et og bydur. Nu epter þui at villast. falla. uidurkenn- 
azt og upp aptur risa manligt. enn syndgast j at liggia. 
fram hallda og forsvara fiandligt er. þá jata og lyse 
eg mig fyrir aulhun og einum sierhverium. þetta allt 
fyrir vondra manna rád umtaulur og aaeggian berlega 
rangt og alþingis j mote riettlætinu. skynsemenne. log- 
um og brefum. alleina þess vegna gi0rt. at mætte eg 
koma kaupe Pals .lonssonar af greindum garde Reykia- 
holum. sem Gud fyrirgiefe mier og þeim mic upphvatt 
hafa. so hofum vid Pall Jonsson sættzt aa allar þessar 
greiner. j þann máta. ad Pall Jonsson hefer mig fyrir 
sier og sinum erfingium og epterkomenduni kvittann 
og ákiærulausann gefit med vottuni og handsaulum. 
þo so framt sem eg synda honum og hans varnade hier 
epter aungvann prett ne kyndugskap. hvat eg hefe 
lofad. og lofa hier med upp aa mina tru og æru ut j 
eidz stad at vera honum og hanns kuinnu Helgu Ara- 
dottur hollur og trui'. þar upp á hafa þau Pall og Helga 
hed mier þetta Ixa. og uiijda ár leigulaust .ij. hluti af 
stadnum ReykiahöUun. nied allre kirkiunnar eign. ad 
undantekinne Staglley. hier med hefer opttnefndur Pall 
Jonsson innleyst apttur til sin jordina Saurhol epter 
sinum skihnala j ockru kaupbrefi til skildum. enn ut- 
golldit mier j mina Iiaund hin xuj. dag juhj. x. mal- 
nytu kugillde gilld og god og ofan aa halfa leigu. ij. 
naut gelld. fim vetra hvort. fyrir .ccc. bædi. eitt þrevett 
fyrir .u, agillde. einn hrossakapal fyrir .xu. aura og 
at haustlagi a eg skihd. ij. saudi gamla. og einn þre- 
vetrann og .vj. veturgamla .j. hundrat og maurk. allt til 
saman reiknad fyrir xvjc. stendur þá epter af sama jard- 
arverde uiijc j þarflegum penningum til þess at eg vil 
taka. og honum er hentaugtt. Jtem stendur og epter af - 
gamla giallde .iij. hundrut i gelldum penningum og 
•ijc. j. daudum penningum og. xxc. jord. Ad þessu golldnu 
gef eg Pal Jonsson. og hans erfingia og epterkomendur 
kvittann og aakiærulausann fvrir mier oíí minum erf- 



122 



TRANSSKRIPTARBRÉF. 



1568 



ingiuin og epterkomendum uni adur greindann gard 
Reykhöla og verd alþingis. Og til sanninda hier um 
heinge [eg] mitt ed nyia jncigle nedan fyrir þetta bref. 
hvert skrifat var .xvj. dag Julij mánadar aa Reykia- 
hölum aa Reykianese. arum epter gudz burd. M. D. Lx. 
atta. med minne eigin hende skrifad. 



103. 16. júlí 1568. á Bessastöðum. 

TRANSSKRIPTARBRÉF. 

AM. Apogr. 3981 m. h. Páls Hákonarsonar eftir transskriptinu 
á skinni. 

Þat medkiennunst vier Gisle Jonsson Superintendens 
Skalholltz sticktis Gudmundr Þordarson og Grimur 
Skulason prestar med þessu voru opnu Brefi at vier 
haufum sied og yferlesed Bref med heilum og hang- 
andi jnnsiglum svo hliodandi ord fyrer ord sem hier fyr- 
er ofan skrifud standa.^) 

Og til sanninda hier vm setium vier vor jnnsigli fyr- 
er þetta Transkriftar Bref. skrifad aa Bessastaudum aa 
Kongsnesi þann xvj dag Julij Anno et cetera 1568. 



104. 19. júlí 1568. í Avensö. 

KONUNGR ritar Jóhanni Friis og afbiSr, aS Stefán 
Löitz sé i fyrirhugaðri sendisveit frá PóIIandskonungi 
til sín, enda óski hann ekkert við hann að eiga. 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. 10, 118. — Uppskrift Jóns 
Sígiirðssonar 1 JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavarðar i þjóð- 
skjalasafni). 



1) Hér koma þessi bréf um Jón Sigmundsson: 

1. Bréf 19. mai 1563. 

2. _ 15. jan. 1568 á Breiðabólstað. 

3. — 15. jan. 1568 á Refsteinsstöðum. 

4. — 13. júU 1568 á Móbergi. 



1568. KONUXGSBRÉF. — VIDISSE. 123 

Jolianii Friess fick breff vt sequitur. 

Friderich. 

Vor synderlig gunst tiilforn. Wiider. att som y lader 
giffue tiilkiende om thend legation. som kongen aff 
Polen achter att lade affuerferdiige hiid ind y rigitt tiill 
oss oc ij beger att Aviide. oni vij kunde hide. att Steff an 
L0ytze lod bruge siig ij same schickinge. tha er thenne 
vor mening. att epther thj koritt ther vdj staar hos oss. 
see wij heldst. att L0itze bUffue ther som hand er. 
thj wij inthiid wiUe haffue med hannom att schaffe. 
huilkitt wij ether naadigste icke Aville forholle. Schriff- 
uitt Auensö 19 JuUj a. 68. 



105. 24. júlí 1568. á Reykhólum. 

VIDISSE eða transscriptum. 

AM. Fasc. LVI, 15, frumtransseriptum á skinni. 

Hofudsmanns Samþycke vmm gijfting S[ira] 

Þorl[eifs].i) 

[Hér kemr: 

1. Leyfisbréf Páls Stígssonar 30. júni 1564 (hér ranglega 1566; 
þá var Páll Stigsson andaðr). 

2. Ættleiðslubréf sira Þorleifs Björnssonar til fjögurra barna 
sinna 13. sept. 1557. 

Þat giorum uid Biarne Biornsson. Maggnus Sueinsson 
godum monnum kunnigtt med þessv ockru opnu brefi 
at vid havfum sied og heyrtt yferlesinn suo latande 
bref sem hier fj'rir standa skrifud med heilum og o- 
skoddum jnsiglum ord fra orde. Og til sanninda hier 
vmm heingium vid ockur jncigle fyrer þetta transkrift- 
arbref huert at skrifad war aa Reykiaholum á Reykia- 
nese fiorda og xxa dag Julij arum et cetera. M. d. Ix. 
atta. 



1) Utan á m. 17. aldar h. 



124 



KVITTUN 



KAUPBRÉF. 



1568. 



106. 31. júlí 1568. á Kvennabrekku. 

GÍSLI byskup Jónsson kvittar Svein Bjarnarson um 
reikningsskap hálfkirkjunnar á Jörfa i Haukadal.' 

Uppskrlft i þjóðskjalasafninu, staÖfest eftir frumriti á Skriðu- 
klaustri þann 27. sept. 1713 af Bessa Guðniundssyni og Þorsteini 
Sigurðssyni. 

Eg Gisle Jonsson superintendens Skalholltz sticktis 
giore godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefe. Eg medkiennunst at Erligur dandismann Sveirn 
Biarnarson hefur stadit mier glauggvan og greinuglig- 
ann Reikningskap sinnar halfkirkiu vegna á lorfua af 
þeirri portio sem aa hefur falled sidan honum bar svari 
fyrir ad standa. og saukum þess hann hefur fulla for- 
lijkan gíort vid mic halfkirkiunnar vegna sem mier vel 
aanæger. þá gior[e] ec hann og gef aullungis kuittann 
og akiærulausann fyrir mier og aullum minum epter- 
komendum SkálhoUtz domkirkiu formonnum umm ad- 
urgreindann Reikningskap. Og i sannleika at svo er 
þrycki eg minu signete á þetta bref. Skrifat aa Kvenna- 
Brecku i Daulum laugarkuelldit fyrir hinn vij. sunnu- 
dag epter trinitatis Anno Christi M. d. Ix. og viij. 

(L. S.) 



107. 9. ágúst 1568. á Bakka, 

KAUPBRÉF fyrir Syðra Vatni í SkagafirÖi. 

AM. Apogr. 4730 b, m. h. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. fra 
Gunnsteinsst0dum." 

Þat giorum vær Brandur Jonsson. Jon Jonsson. Arni 
Bi0rnson og annar Jon Jonsson godum monnum kunn- 
ugt med þessu voru opnu hrefi. at árum epter Gudz burd 
M. d. Ix. viij. á Myklabæ i Skagafirdi þridiudagin næst- 
an fyrir Laurentiusmessu^) vorum vier hia saum og 
heyrdum á ord og handaband Sijra Biarnar Gijslason- 
ar og Jons Magnussonar. svo fyrir skildu. at Jon Magn- 



1) þ. e. 3. ág. 



1568. TYLFTARDÓMR. 125 

usson med jáyrdi oc hands0ludu saniþycki sinnar 
kvinnu Bergliotar Þordardottur selldi fyrr nefndum 
Siera Birni jordina Sydra Vatn i Skagafirdi j Reykia 
kirkiu sokn med 0llum þeim g0gnum og giædum sem 
greindre j0rdu fylger og fylgt hefur at fornu og nyu. 
Hier i möt gaf fyrsagdur Siera Biorn adurnefndum 
Joni tuttugu og .ij. hundrud. skylldu þad vera .xij. 
málnytu kugilldi. j naut fi0gra vetra. xij saudir vetur- 
gamlir. j hross fullordid. og eitt hross veturgamallt 
fyrir hundrad. Ixxx alner sem opttnefndur Jon med- 
kiendist at hann atti at giallcla Sira Birni j landskylld. 
af j0rdinni Þorsteinsst0dum. og þar til .xl. alner j 
Biisgagni. Skylldu aller þesser fyrskrifader peningar 
utgialldast at næstum epterkomandi fard0gum. enn nu 
j haust fyrer framm skylldi greindur Sijra Bi0rn ut- 
giallda og afgreida þrattnefndum Joni halft annat 
hundrat j smi0ri. x. aura j hudarskinni. v. saudi 
gamla. x. saudi veturgamla fyrir hundrat. oc þar til .xij. 
fiordunga smi0rs. skylldi þad smi0r utgialldast at 0dru 
sumri næsta epter komanda. hier med lofadi tijttnefnd- 
ur Sijra Biorn at giefa adui'nefndri Bergliotu fatzefni 
þad sem væri hundradz virdi eda annat fuUvirdis hundr- 
ad fyrir hennar upplag á ádurgreindri j0rdu. Lofadi oft- 
nefndur .Ton at svara lagariftingum á fyrrgreindri j0rdu. 
enn þráttnefndur Sijra Biorn skylldi hallda til laga. 
Og til sanninda hier um setium vær vor jnsigli fyrir 
þetta href er skrifad var á Backa j 0xnadal næsta dag 
fyrir Laurentiusmesso á sama áre sem fvr seiger. 



108. 9. ágúst 1568. við Vallalaufi:. 

TYLFTARDÓMR, kvaddr af Ormi lögmanni Sturlu- 
syni, dæmir Þorbjörgu, konu Orms, dóttur Þorleifs 
Grímssonar, eina erfingja föður síns. 

Lbs. 789, 4to., bls. 310—14, skr. ca. 1630. — Lbs. 65, 4to., II, 
— 71, ni. h. Jóns dans Magnússonar ca. 1640 (upphafi dómsins 
vikið við). — Ny kgl. Saml. 1945, 4to., bl. 292 b— 3 b. m. h. 



Hannesar Gunnlaugssonar 1666. — Uppliafið einungis er i ÍB. 
309, 8vo., bl. 150 b, skr. ca. 1620 (Öxnafelisbók). Sbr. Sýslu- 
niannasögur Boga Benediktss. I, 204. 

Domur vmm arf eptter Þorleijf heijtinn Grijmsson 
sem Ormur StuUason villde klaga vegna 
sinnar kvinnu Þorbiargar. 

AuUum gödum monnumm sem þetta Breff sia edur 
heyra. senndum vier Jon Grijmsson. Olafur Tliumas- 
son.i) Gottskalck Magnusson. Gottskalck Tummasson. 
Tume-) Þorgrijmsson. Arngrijmur^) Jonsson. svai'ner 
logriettumenn. Einar Þorarinnsson. Eiulffur Arngrijms- 
son. Hallur Magnusson. Þordur Þolleijffsson. Grijmur 
Einarsson og Oddur Halldorsson. kvediu^) Gudz og 
vora. kunnugtt giorannde ad [þa Uded var frá hijngad- 
burd vorss Uuffa laussnara Jesu Christi^) 1568 aar manu- 
daginn nœstanu fyrir [Laurentius*'*)messo vid*^) Valla- 
laug j Skagafirde a^) þijngstad riettuni vorum vier j 
döm neffnder aff heidursamlegum herra [Orme StuUa- 
syne^) logmanne nordan og vestan á Jslannde til ad 
skoda. ransaka og fuUnadardöm yffer^'^) ad seigia^^) 
huorssu fara sk^'^llde su ákiæra er Gudmundur Niku- 
lasson kiærde j loglegu vmmbode Ormss Stullasonar. 
Enn^-) hann gaf fyrrneffndum Gudmunde Nikulas- 
syne. til ad sækia arf og peninga kvinnu sinnar Þor- 
hiargav^s) Þorleijffsdottur. Enn^^) fyrrneffndur Orm- 
lu' logmann hielldtt til Erfda falled hafa eptter Þor- 
leijff Grijmsson fodur hennar. sem var Gardurinn 
Silffrastader i Skagafirde med þeim jordum og pen- 
ingum sem Branndur Ormsson hielldtt vegna kvinnu 
sinnar [Hallottu Þorleiffsdottur.^^) [er hannic) hielldtt 
henne^''') til erfda falled liaffa^^) eptter fodur sinn 
Þorleijff Grijmsson.^) haffdi fj^rrneffndur Branndur 



1) 65, 1945; sl. 789. 2) 65, 1945; Tiorve 789. 3) Ásgrímur 
1945. 4) kvedia 789. 5) [Anno 65, 1945. 6) Laurentij 1945. 
7) [65, 1945; sl. (óvart) 789. 8) ad 65; sl. 1945. 9) [sl. 1945. 
10) ad(!) 65; á 1945. 11) leggia 1945. 12) er 65, 1945. 13) 
65, 1945; Gudbiargar( !) 789. 14) er 1945. 15 [65, 1945; Hall- 
doriU!) 789. 16) s.l. 65. 17) 65; honum 789. 18) b. v. 65. 



lagdtt þessa s0mui) kl0guii viliuglega til laga-) nied 
Yottum og liannds0lum til Vallalaugar vid fyrrneffnd- 
ann Gudmund Nikulasson. 

J fyrstu kom þar framm fyzúr oss aff hennde Brannds 
Ormssonar utskrifttar Breff med einu jnnsigle aff þeijm 
Tylffttardöme. sem Eggertt Hannesson liaffdi utneffndtt. 
og dæma lated i Spialldhaga i Eyafirde. vinm skilgiet- 
ninng og arftoku Hallottu Þorleijffsdottur. og suo ann- 
arra hennar samborinna syskina Bariia Þorlei j f f s 
Grijmssonar og Solveigar Hallssdottur.^) hver suo hliöd- 
annde var, ad þeir dæmdtt hoffdu fyrrneffndre .Hall- 
ottu og hennar sambornumm sy^kinum allann arff 
eptter faudur sinn Þorleijff. j huoi'ium döme suo jnne^) 
stöd. ad þeir dæmdu klogun Ormz StuUasonar onyta. 
og sijdar meijr ecke heyrast meiga. fyrir hu0ria Greijn 
Arngríjmur Jonsson logriettumann. sem i fyrrgreind- 
um döme haffdi vered. sagdi nei fyrer og sör fyrir Bok- 
ar Eijd oss dömssmonnum á hej'rannde. og sijdann med 
sex manna döme a alþijnge stadfestur af enumm^) sama 
Eggertt Hannessyne^) logmanne. ut neffndur og sam- 
þyckttur. Suo og vænndest þrattneffndur Branndur log- 
mannss vrskurde vppa þennann hinn sania Erfdadöm. 
þott hann ecki valld yffer honumm hefde. og nockrum 
fleijrum Breffum [et cetera.^) 

Hier j möt framm kom af henndi Gudmundar Niku- 
lassonar vitnisburder^) margra skilrijkra manna. sem 
var ábota Helga HoskuUdssonar gödrar minningar á 
Þijngeyrumm. Sera Biarna^) Gijslasonar. Sera Þor- 
gijlssio) Sigurdssonar. Gijsla Bonda Hakonarsonar. 
[MagnusBondaii) Biornnssonar.i^) Olaffs Bonda Orms- 
sonar. og annara fleijre skynsamrai^) manna. med jnn- 
siglum. huorier suo báru. ad Solueig Halldsdotter.i^) 



1) b. V. G5, 1945. 2) rietta 1945. 3) þ. e. Spjaldhagadómr 
dæmdr 4. okt. 1558, og bréfaðr á Helgafelli 18. okt. sama ár. 
4) 65, 1945; jnn 789. 5) sl. 65. 6) b. v. 65. 7) [b. v. 65. 8) 
65, 1945; vittnissburdur 789. 9) Svo 789, 65, 1945. 10) Þor- 
kels 1945. 11) 65; B. 789. 12) [Björns bónda Magnússonar 1945. 
13) skilvijssra dandis 65. 14) 789; Hallzdotter 65, 1945. 



128 



TYLFTARDÓMR. 



1568 



moder Hallottu og heniiar syskina. hefde vered fior- 
menningur ad skylldugleijka vid Sigrijde StuUadottur 
Eiginnkvinnu Þorleijffs Grijmssonar. modur Þorbiarg- 
ar kvinnu Ormss logmannss hoffdu þesser menn aller 
heyrdtt talda ættina^) og sialfer toldu þeir-) þennann 
skylldugleika suo hnie fyrer hnie sem hier seiger. 

Jngebiorg .lonzdotter. 

hennar dotter Helga. 

hennar son Stulle. 

hannss dotter Sigrijdur Eiginkvinna Þorleijffs. 

audru meiginn. 
Margret Jonssdotter. 
hennar dotter Solveig. 
hennar dotter Þurij dur. 

hennar dotter Solveig Hallssdotter. moder fyrr- 
skrifadrar Hallottu. og hennar syskina. huorer tueijr 
af ádurgreindum uottum söru fullnadar Eijd. eptter 
sijnum jnnsigludum^) vittnissburdum vmm fyri'greijnda 
meijnbuge. oss nockrum dömssmonnumm [hia st0dd- 
um og a heyrannde.^) sem voru Magnus Biornsson. og 
Olafur Ormsson. Suo^og bar Gudmundur þar framm 
fyrer oss. ad Þorleijffur Grijmsson hefdi átt [14 edur 
15^) Bornn vid somu Solveigu Hallsdottur j þessum 
mægdaspiolhim. j*^) forbode og frijllulifnade. hvad 
vier vissum fyrer full sanninde. ad aull þau Boi'nn er 
margneffndur'^) Þorleijffur^) átte vid Solveigu. voru 
gietinn og fædd fj'rr en vorss nádugasta herra kongss- 
inns Ordinantzia var jnn kominn j lannded. awijsar 
suo [lanndsslaga^) bökin j Magnusar kongz^^) Brefe.^^) 
þui ad mycklu vardar þá^^) sem^^) thil arfanna kalla. 
ad þeir sie j loglegum hiuskap gietner. J annare Greijn. 
Su er hin fyrsta Ei'fd. er^^) Bornn skilgietin taka eptter 
faudur og mödur. skilfeingna. ad Gudss logum og 

1) sl. 65, 1945. 2) b. v.; sl. 789, 65, 1945. 3) sl. 65. 4) [á 
heirande 65; hjá verandi og á.h. 1945. 5) [65; 14 og 15, 1945; 
xiiij og XX 789. 6) og 65, 1945. 7) sl. 1945.8) Grimsson b. v. 
1945. 9) I0gniáled 65. 10) b. v. 65. 11) [Magnusar bréf 1945. 
12) 65, 1945; þeijni 789. 13) 65, 1945; sl. 789. 14) ad 65, 1945. 



1568 



TYLFTARDÓMR. 



129 



manna. J þi'idiu Greijn j siettu Erffd. ad þá tekur frillu- 
son Eimn edur fleijre. [og ei i hordöme getner edur 
frændsemiss spiollum. eda sijffiaspioUum næri) meijr 
enn lofad er ad logumm.^) J fiordu Greijn. [ad þann 
arf skal hafa huor sem Gud viU. [ad hann verde Erf- 
innge ath.^) J fimtu Greijn: þar skal arff dæma sem 
dáinn er. [edur jarder, edur bu hinss dauda.^) J ann- 
ann mata avijsar suo I0gmáled: Þad er nu þui næst 
ad eingimi má sijna frænndkonu. edur siffkonu. fá 
thil Eignarkonu. edur hafa^) ad lijkamss losta. hefur 
madur frændkonvi sijna. edur sifkonu ad*^) fiorda manne 
[frá systkinum''^) ad telia.^) þá skulu þau skilia og 
giallda Biskupe xij aura, og ganga thil skriftta. Jtem^) j 
odrum stad. huor sem sier viU [ad kuonfangi^ö) leijta. 
þá skal hann^i) bidia sier konu^-) med athygle. og 
gödre forsiá. ad ei sie meijnbuger á. suo hann vite. J 
þridia máta. Ef hiuskapur bindst samann med nockr- 
um meijnbugumm. og er ei lyst eptter I0gumm. [edur 
sijdann dirffest samann ad binnda. er^^) meijnbuger 
koma uppi**) þöi''') ad þau vite ei. þá skulu þeirra Bomn 
er suo verda gietinn ologleg vera þui ad þau villdu ei 
meijnbuge vita, er ei villdu lysa láta. og suo hid sama 
þeirra Bornn sem bæde vissu meijnbuge i sambannde 
sijnu. þo ad þad sie ádur giortt med fyrerfarannde lys- 
ingumm. J Magnus Breffe stenndur suo: Erfder þær 
allar^íí) sem thil haffa falled vmm jarda brijgde. vijga- 
ferle og auU aunnur mál. unnder huorium logum sem 
þau urdu. þa skulu aull under þeijm^"^) vera sem þa 
geinngu l0g i lannde. er þad^s) mál gi0rdest.iö) ef ei 
hefur [ádur l0ghg2O) skipan a komed. 

Og þui ad upphaffe. ad heilags annda nád med oss 
thil kalladre. og fyrev þessar allar ádur sagdar greijn- 



1) sl. 65. 2) [sl. 1945. 3) [sl. 1945; H sl. 65. 4) [sl. 1945. 
5) fá 1945. 6) frá 65. 7) [b. v. 1945. 8) [sl. 789. 9) sl. 65, 1945. 
10) [konfángs 65, 1945. 11) 65, 1945; sl. 789. 12)' kuonfángs 65. 
13) [og sidvana enn 65. 14) upp á 1945. 13) so 65. 16) b. v. 
1945. 17) I0gura, b. v. 1945. 18) þaii 1945. 19) giordust 1945. 
20) [annniir 65, 

Dipl. isl. XV. B. n 



130 TYLFTARDÓ:\IR. 1568. 

er og adrai' fleijre. sem j logmálinu slanda. og þessum 
vorúm döme meiga til gagnz pg bata koma. og ad suo 
pröfudu og ransokudu og fyrer oss komnu. þá dæmd- 
um vier fyrrnefnder dömssmenn med fuUu dömss at- 
kvæde. j fyrstu unnderlaged l0glegtt. Og Brannd Orms- 
son riettilega fyrer kalladann. Enn Þorbiorgu Þolleijffs- 
dottur qvinnu Ormss logmannss einasta^) loglegann 
Erfinngia Þoi*leijffs Grijmssonar faudur sijnss. og henn- 
ar loglegann svaramann riettilega meiga ad sier taka 
auU þau Gotz faust og laus. sem Branndur Ormmsson 
medtok vegna kvinnu sinnar Hallottu j arf eptter Þor- 
leijff Grijmsson. Enn fyrir þá Greijn sialff Bökinn suo 
hliodar. Ef sa madur tekur ai'f er menn hyggia riettann 
Erffingia. og profast kyn hannss annad sijdann. þá 
skal hann greijda Erfingia er þad profast. þad alltt er 
hann tok i eignum og lausafie. utann lanndskj^llder.^) 
edur annann avoxtl. og suo skal huervettna þar sem 
adrer taka arf af fie. enn riettur Erfinnge. og þeir þotl- 
ust eiga fyx-er þui kyn hannss var villtt. Þui fyrer þessa 
Greijn logmálssinnz dæmdum Brannde Ormssyne. sinn- 
ar kvinnu vegna.^) allann abata og avoxtt af þessum^) 
pcningum og arfe framann thil næstu fyrer farannde 
fardaga. Enn þann urskurd sem Branndur vænndest ad 
læge fyrer ádurs0gdum döme. á Modruvollum j Eya- 
firde. dæmdum vier [samss aarss^) á kongsinns náder.^) 
og Jon Marteijnsson sk^dldugann j liöse ad láta. vid 
Orm logmann. 

Samþycktte'^) þennann vornn döm ádur skrifadur 
Orniur logmann. Og til sanninda hier vmm setiumm 
vier fyrrneffnder dömssmenn vor jnnsigle fyrer þetta 
döniss Breff.^) huortt er skrifad var j sama stad. aar 
og dag sem fyrr seiger. 



1) eina 65. 1945. 2) fin. 1945; líinndskylld 789. 3) 65; sl. 
789, 1945. 4) 65, 1945; þcijni 789. 5) [sl. 1945. fi) nád 1945. 
7) hér þrýtr 6.5. 8) 1945 þrýtr hén 



1568. 



KVITTAN. — TYLFTARDÓMB 



131 



109. 13. ágnúst 1568. í Bæ. 

GÍSLI byskup Jónsson kvittar Eggert lögmann Hann- 
esson uni rcikningsskap Bæjarkirkju um 22 ár. 

Bæjarskjalabók, bls. 157—8, skr. ca. 1730—40 stafrétt eftir 
frumriti á kálfskinn. — AM. Apogr. 1210, einnig eftir frumriti. 

Eg Gisle Jonsson Superintendens SkalhoUtz sticktis. 
Giore goduni monnum kunnigt med þessu minu opnu 
lirefi Eg medkiennunst at heidarligr mann Herra Egg- 
<^ii Hannesson hefur stadit mier glaugguan^) og grein- 
iigligan Reikningskap sinnar kirkiu vegna Bæiar aa 
Raudasandi. fyrir næstu forlidin tuo aar og xx. Hefur 
^^ann kirkiuna vpp giort alla ad nyium stofni bædi al 
^eggium og vidi. Suo og hefr hann kirkiuna sæmt. fyrst 
tueimur maaludum tiolldum. tueimur nyium kop- 
arstikum og hialme. hann llet og giora nyiann kaleik 
í^nrt vr tueimur gomlum er kirkian aadr aatti litlum. 
Suo og hefr liann latid steypa tuær nyiar kluckur vr 
^ueimur gomlum er kirkiunne aadr til heyrdu. þui fyi'- 

suoddan vppbygging og vidrietting greindrar Bœiar 
^ii'kiu. gef eg aadr nefndr herra Gisle fyrr greindan 
lierra Eggert Hannesson aulhingis kuittan og aakiæru- 
lausann fjTÍr mier og allum minum epterkomendum 
laugligum Skalholltz domkirkiu formonnum vm aadr 
greindan kirkiu Reikningskap. Og til meire stadfestu 
hier vm set eg mitt jnnscigle fyrir þetta Bref. Skrifat j 
aa Raudasandi þann þrettanda dag Augusti. Anno 
domini 1568. 



110. 17. ágúst 1568. á Helgastöðum. 

TYLFTARDÓMR og lögmannsúrskurSr dœma gilt kaup 
Pfils Jónssonar á Reykhólum. 

Frumrit á skinni meðal Reykhólaskjala i þjóðskjalasafninu í 
I^eykiavik. Frumritið er m, h. Páls Jónssonar. Öll (13) innsigli 
filötuð. — AAL Apogr. 1229 „Ex originali Reykholensi in Is- 
landia 1733" (frá Ormi Daðasyni). — AM. Apogr. 1409 „Ex 

1) 1210; glauagan Bb. 

9» 



132 



TYLFTARDÓMR 



1568 



originali ur Reykiahoola ski0lum" m. h. Orms Daðasonar, og 
cr uppskriftin staðfest á Reykhólum 8. febr. 1717 af Ormi og 
Tciti Eyjólfssyni. 

xij manna domur og laugmannz vrskurdur fyrir kaupi 
aa Reykiaholum med handskrift og samþycki 

Jons Biornssonari) 1568.2) 
Þeini godum monnum sem þetta bref sea edur heyra 
Senda Oddur Asmundzson. Jon Ormsson. Benedict Hall- 
dorsson. Sygurdr Þorbergzson. Fuse Þorsteinsson. Magn- 
us Kolbeinsson. Erlendr Þorkiellsson. Jon Soluason. 
Bergr Jonsson. Starkadr Waltirsson. Tummas Kolbeins- 
son og Biarne Benedictzson. Quediu gudz og sina. kunn- 
igt giorande ad ai'um eftter Gudz burd, mdlxviij. a 
þridiudagin næstan Eptter Marie messu hina fyrre huor 
dagr ^v^ar hinn 17 uti Augusti manade aa Helgastodum 
j Reykiadal worum "wier j dom nefnder af Orme Stulla- 
syne Logmanne nordan og vestan á Jslande til ad skoda 
og á lita huorsu loglig oss virdtist þau bref og kaup er 
Pall Jonnsson bar þar framm fyrir oss vm gardinn 
Reykiahóla a Reýkianese. J fyrstu kom þar fram fyrir 
oss j Landzmala Bref vnder ij manna jnnciglum hliod- 
andi ad Sira Þorleifur Biornsson med samþycki Greips 
Þorleifssonar og Jons Biornssonar handsellde Pale Jons- 
syne fyrstum kaup á Reykiaholum á Reykianese. Jtem 
eitt grannalysingar Bref. Jtem eitt hieradzlysingarbref. 
Jtem eitt alþingislysingarbref vnder logmannz jnncigle. 
Eitt kaupbref med vottum og handsolum og afhending. 
Jtem hanns Prestsins Sira Þorleifs sialfs medkienning- 
arbref vnder 'wottanna jnnciglum sama kaup. handsol. 
og afhending j sier jnne halldande alltt eftter þui giort 
sem tvor landzlaga Bok vtvijsar og jnne helldr j landa- 
brigdubælki og kaupabælki. Sierdeilis tilvisar logmal- 
id j landa Brigdum seigiande. Suo er mællt ef madur 
selur land sitt audrum manne og will leggia á landz- 
mala þa skulu þeir handsalast vid þann mála sem þeir 
*werda á satter og þeim mála skal lysa fyrir vj gronnum 

1) Utan á bréfinu m. h. Páls Jónssonar. 2) m. h. Orms Daða 
sonar. 



1568 



LÖGMANNSÚRSKURÐR. 



133 



sinum og næsta sumar eftter á alþingi suo ad logmadur 
heyre. hann skal lysa þeim mála vmm sinn á .x. vetr- 
um á hieradzþingi medan hann lifer. Jtem ef madur will 
selia land sitt vid verde et cetera.^) Jtem huorwetna þav 
sem menn kaupa jardir eda skiptast vid husum, skipum 
eda gripum þa skal kaupa med handsolum. wottum ij 
eda fleirum og med heimilldartokum. Jtem aull þau 
skilyrde er menn giora j Quennagiptingum suo og ef 
nienn kaupa jardir og fyrir huortt .vc. kaup og meira 
þa skal huorutueggie giora bref eftter kaupe sino og 
skildaga og nefna votta sina er wid woru. stund. stad. 
dag og hafe fyrir jnncigle logmannz eda Syslumannz 
eda nockra skijlrikra manna þeirra er wissu kaup 
þeirra et cetera. Þui eftter adr skrifudum logum og þeim 
fleirum hier ad luta og j logmalino stannda. Dæmdum 
vier adur greinder domzmenn med fullu doms atquæde 
adur skrifud bref og kaup. nytt. skialligtt og myiidugt 
og eftter riettum texta landzlaga bokarinnar giord 
Wera [ad suo profudu mále. 

Samþyckte þennan worn dom adur ncfndur Log- 
niann Ormur StuIIason og heingde sitt jnncigle med 
voi'um fyr greindra manna jnnciglum fyrir þetta doms- 
href huort dæmpt og skrifad var vtij adur sogdum stad 
íire og deigi [sem] fy[r seiger].^) 



111. 17. ágúst 1568. á Helgastöðum. 

ORMR lögmaðr Sturluson úrskurðar Meyjarhól eign síra 
Sigurðar Jónssonar. 

AM. Fasc. LVI, 12, frumrit á skinni, seni læst hefir veriö mcÖ 
innsigli lögmanns saman viS dóm 14. sept. 1567 (LVI, 11). — 
AM. Apogr. 3862. 

Eg Ormur Stullason logmann nordan og uestan a Is- 
landi giori godum monnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi ad fyrir mic kom sira Sigurdur Jonsson med 



1) Sjá ÓÖalskapitula. 2) [með öðru bleki, en sömu hendi 
sem hitt. 



[ eirn dom med xij manna innciglum beiddi mic og kraf di 
\ laga urskurd a ad leggia huort ad fyrr sagdur domur 
\ skylldi med magt halldast edur eí. hefi eg fyrr sagdan 
\ dom med godum monnum rannsakad i ollum sinum 
: greinum. orduni og articulis sem hann utuisar oc inne 
f helldur. huer domur ad mier oc odrum þeim dandi 

monnum sem ec med mier til kalladi til doms rannsaks 
l alycktar ords oc urskurdar uirdist oss i allan mata 
[ myndugur, logligur oc skiæligur oc epter riettu logmali 
i dæmdur hafa uerid og ad heilax anda nad til kalladri 
[ mic i domsæti sitiandi og ad ollu suo profudu mali sem 

nu hefur fyrir mic komit þa seigi ec greindur logmann 
\ mcd þessum minum liosum laga m'skurdi fyrr sagdan 
i dom sem þessu minu urskurdarbrefi fylger oc med fest 
l cr myndugan. logligan og skiæligan oc uid magt halld- 
f ast skuli oc blifa med ollum sinum greinum. ordum oc 
f articulis sem hann utuisar og innehelldur og iordina 

Meyiarhol eign sira Sigurdar Jonssonar þui hun uar 
r anduirdi af biskup Joni utilatin sem domurenn utuisar 
[ og uittnisburderner sem eg hefi nu sied oc epter þui 
^ ad somu uittnisburder innehallda ad umbodsmenn bisk- 
l ups Jons hafi golldit SoIue[i]gu oc umbodsmonnum 
[ barnanna ixc i lausafie fyrir iordina Breidauad og suo 

Meyiarhol þui list mier oc urskurda sem domurenn 
I innehelldur ad Jon Philpusson eigi eignast meigi meira 

h 

; ur Greneuik enn xuic suo sem MeyiarhoU er reiknadur 

f cnn eign sira Sigurdar i Greneuik xxxiiijc þui iordinn 

[ Greneuik reiknast Ic. Og til meire audsyningar oc stad- 

[ festu hier um festi eg nefndur logmann mitt inncigli fyr- 

l ir þetta urskurdarbref huert ed giort uar a Helgastod- 
um i Reykiadal a almenneligu þriggia hreppa þingi 

; þann xuij dag augusti arum epter gudz burd M d Ix og 

t ■ * » 

[ viij. 

i 

r 

■ 112. 17. ágúst 1568. á Helgastöðum. 

LÖGMANNSÚRSKURÐR um skiptabréf sira Lopts Pét- 
rssonar. 



í 

1568. LÖGMANNSÚRSKURÐR. 135 

Eftir uppskrift lu. h. Gisla Konráðssonar eftir uppslcrift sira 
Ketils Jörundssonar, og er hin fyrri nú i þjóðskjalasafni meðal 
Sælingsdalstungiiskjala. Sbr. Dipl. IsL XII. nr. 496. „Er þetta bréf 
nied einu hanganda jnncigle." 

Eg Ormur Stullason logmann nordan og vestan a Is- 
landi geri godiun monnum kunnigt med þessu minu 
opnu hi-efi ad fyrir mig hefir komid þad skiptahref med 
heilu og oskoddu innsigli sira Lopts heitins Peturssonar 
sem hann hefir skipt sinum peningum eignarskipti med 
sinum bornum fj'rir .xiiij, arum. hvert bref eg hefi 
innvirdilega skodad og rannsakad, I annari grein kom 
fyrir mig þad kaupbref og med innsigli sira Lopts heit- 
ins og annara godra manna. sem her er med fest. ad 
greindiu' sira Loplur hefur selt sira Joni syni sinum 
halfa jordina Sælingsdalstiingu. Hef eg verid bedinn 
og krafinn a þessi bædi skiptabrcf og kaupbref ad 
leggia laga urskurd. hvort þau skylldi med makt hald- 
ast edr ei. Hef eg fyrr sogd bref med godum monnum 
skodad og rannsakad i ollum sinum greinum. ordum 
og arliculis. sem þau utvisa og inni halda. hvert bref 
ad mer og odrum dandimonnum. sem eg med mer til- 
kalladi til rannsaks. alyktarords og iirskurdar. virdist 
oss i allan mata myndug. logleg og skialleg og eptir 
reltu logmali. og ad heilags anda nad tilkalladri mig 
i domsæti sitiandi og ad ollu svo [profudu] mali. sem 
nu fjTÍr mig hefir komid. þa segi eg greindur log- 
mann med þessum minum liosum laga urskurdi fyr- 
sagt skiptabref og þetta kaupbref. sem þessu minu ur- 
skurdarbrefi fylgir og med fest er. myndug. logleg og 
skialleg og med magt haldast skuli bædi og blifa med 
sinum greinum. ordum og articulis. sem þau utvisa og 
innihalda. Og til meiri audsyningar og stadfestu her 
um festi eg nefndur logmann mitt innsigli fyrir þetta 
mitt urskurdarbref. er gert var a Helgastödum i Reykia- 
dal a almennilegu þriggia hreppa þingi. þann .xvij. 
Augusti manadar arum cptir guds burd M. d. Lx. viij. 



136 



EIGNARLÝSING 



1568 



113. 20. ágúst 1568. á Skíðastöðum. 

MAGNÚS BJÖRNSSON lýsir Reykjareit ævinlega eign 
Reykja i Tungusveit. 

AM. Apogr. 4135, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali" „ii kalfskinn." 

Þat gioruni vier Nichiilas prestur Þordarson. Tume 
Þorgrimsson. Þorlakur Jonsson og Sigmundur Halls- 
son godum monnum kunniigt med þessii vorix opnii 
brefi at arum epter gudz burd. M. d. Ix og viij manii- 
daginn næstann epter Peturs messo og Pals vm sumar- 
it^) a Reyliium j Tungusueit vorum vier hia og heyi'd- 
um a at Gottskalk Magnusson spurdi f audur siim Magnus 
Biornsson huert Rej^kier ætti þann reit edur eigi sem 
er j millum Reykiasels og þeirrar ar sem rennur vest- 
an vr Kidaskardi. sagdist fyrnefndur Gottskalk þann 
reit j ongúann mata yrkia viha nie neina gagnsmuni 
af hafa ef hann mætti hann ecki med logum eiga. gaf 
adur nefndur Magnus sodan suar þar til at hann vissi 
ecki betur fyrir gudi enn sa sami reitur væi'i og verit 
hefdi eign Reykia. enn þo sagdizt liann vilia þad ad 
nyii stadfesta so þad skiUde æfenlig eign Reykia vera 
þad frekazt liann mætti med logum giora og fieck 
tittnefndum Gottskalk med handsolum optnefndan reit 
til fullkomligrar eignar vndan sier og sinum erfingi- 
imi enn vnder Gottskalk og hans erfingia Reykia vegna 
eun vndann Mælifelsaa-) ef hun*mætti þetta land med 
riettu eiga. var margnefndur Magnus riettur eignar- 
madur Iialfrar Mælifellsar j þann tima. for þessi giorn- 
ingur fram mcd handsolum oss ollum asiaandi. Og til 
sannenda hier vm setium vier vor incigli fjTÍr þetta 
bref huert skrifat var a Skidastodum fostudagin næst- 
an fyrir Bartholomei vm sumarit sama ár sem íyrr 
seiger. 



1) þ. c. 5. júli. 2) Svo. 



• 



1568 



LÖG^IANNSÚRSKURÐR. 



137 



114. 25. ágúst 1568. á Stórahóli, 

ORMR lögmaðr Sturluson úrskurðar hálft Svignaskarð 
og hálft Signiundarnes rétta eign Henriks Gerkens. 

Aj\L Fasc. LVI, 16, göniul uppskrift á pappir frá ca. 1600. — 
AAL Fasc. LXXVI. E,I,6, uppskrift gerð fyrir Árna Magnússon, 
að þvi er sýnist m. h. Þórðar Þórðarsonar (orðrétt samhljóða; 
stafsetning hér eftir LXXVI, E, 1,6). 

Vrskurdur uppa bref Heinreckx Gerginz Hannessonau. 

Eg Ormur StuUason logmann nordann og vestann a 
Jslandi medkiennist med þessu minu opnu brefi. ad 
sæker þess ad fyrer mig kom œrlegur mann. Henreck 
Gerkens Hannesson á almeniligu þriggia Iireppa þingi. 
3 HiardarhoIIti i Borgarfirdi. birti fyrer mier og odrum 
ærligum. visum. forsoktuni dandi monnum sin bref. 
döma. ærlegra manna vitnisburde sem hann hafde fyr- 
er jordunni Svignaskardi halfri, og halfu Sigmundar- 
nesi. Sidan hafde adur nefndur Henreck Gerkens Hann- 
esson stefna latit under sinu nafni og lagaumbodi Ara 
Ormssyne. med allt sitt prof og skilriki sem honum 
matti til gagns edur bata koma. i mote þvi tiltale og 
klogun opt nefnds Henreks Gerkens Hannessonar. ad 
hann hielldi sina laugliga eign vei-a halfa^) jordina^) 
Svignaskardi.i) og Sigmundarnesei) halft.i) epter þvi 
kaupi er han[n] hafdi giort vid Jon Gudmundsson. 
Suo og efter þeim dome. ad Jone Gudmundssyne var til 
dæmt halft Svignaskard og halft Sigmundarnes til logr 
ligrar eignar. Nu fyrer þvi. ad ádurnefndur Are Orms- 
son kom ecki i adurnefndan stefnudag. var stefnan 
svaren. og hun sidan logleg dæmd.^) og hann þar fyrer 
retteliga fyi-er kalladann. Enn þann heidarlige mann 
Þorvalldur bonde Biornsson kom þar fram af hendi 
Ara Ormssonar, med nockur bref og doma. seni adur 
hafdi framm komit og onyt hefde dæmt verit. og eck- 
ert afl nie magt hafa skyllde i moti þeim brefum. dom- 
um og vitnisburdum. sem tittnefndur Henreck fyrci 
somu halfri jord hafde. Wændist fja'rnefndur Þorvalld- 



1) Syo bœði. 2) dæmt LVI, 16 



138 



LÖGMAxNNSÚRSKURÐR 



1568. 



ur odriiin brefum sterkarc. enn hann þa fram bar. 
hvar fyrer ad eg adurnefndur Ormur logman til setti 
dag og stad á Re[y]nestadar klaustri j Skagafirdi. á 
manudagen edur þridiudagen næstan fyrer Mariumesso 
fyrre.^) ad þar skyllde Are þa koma med auU sin prof 
og skiháki et cetera. Koni titt nefndur Are framm i 
Skagafirdi. á Vallalaugar þing. á sama dag seni hon- 
um til sett var. enn eingin g0gn. prof nie skih'ike sterk- 
are enn ádur hofdu fyrer mig og adra dandemen frani 
komit. bevisti hann þar nie synde. Þvi i Guds nafni 
amen. og ad ollu suo profudu. og fyrer mig komnu. 
seige eg tittnefndur Ormur Stullason logmann. med 
fullkomlegum lagaurskurdi. og med bestu manna rade 
sem þá voru hia mier stadder. aull þau pröf. doma og 
vitnisburdi. sem Henrick Gerkens Hannesson hefur fyr- 
er allre halfri jordinne Svignaskardi og halfu Sigmund- 
arncse. i allan matta skiallig. loglig og myndug. med 
aullum sinum greinum og articulis sem þau innehallda. 
og hans eign vera og verit hafa. sijdan fyrst ad Hen- 
rick Gerkens Hannesson keypte optnefnda jord af 
Jone Gudmundssyne. Saumuleidis optskrifadann Hen- 
rick sagda jord riettilega mega ad sier taka. og á ad 
setiast nær hann viUde og aunguan honum nockra 
hindran nie mötst0du hier i möte veita mega. enn ef 
nockur dirfist þad ad giora. þá seige eg þa. epter þvi 
sem bok vottar. alla ogillda er veria vilia og fyrer 
standa. enn hinn[a] fridhelga er á sækia. og þennann 
minn urskurd af aungum riufast mega. epter þvi sem 
logbock mæler. utan kongur med bestu manna ráde et 
cetera. 

Og til sanninda hier umm. sett^) eg mitt incigle fyrer 
þennann minn lagaurskurd. hver skrifadur var og ut- 
giéfinn á Sturahole^), j Eyiafirde midvikudagenn næst- 
ann efter Bartolomci. arum efter gudz burd M. d. Ix. 
og viij aar. 



1) 1). e. 9. eða 10. ág. 2) Svo 



115. 27, ágúst 1568. ^^^^ í Haga. 

GÍSLI byskup Jónsson kvittar síra Magnús Eyjólfsson 
um reikningsskap Hagakirkju. 

AM. Apogr. 1143 „Ur Storu Transscripto frá Haga a Barda- 
strond. giordu 1586" (AM.) 5. mai. — AM. Apogr. 1370, ra. h. 
Slyrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara Þorkelssonar". — AM. Apogr. 
1385. 

í AM. Apogr. 1385, eru þessar athugasemdir frá Jóni eldra 
Magnússyni. Er frá 1599. 

Kuittaner fyrer portio Haga kirkiu sem eg hefi fund- 
id edur þeir wita ad wænast fyrer sig og sina forelldra 
sem sagdann gard halldid hafa til þess hann var keypt- 
ur af Eggertt Hannessyni. Somuleidis med huorium 
hætti xc j Nesi eru fra kirkiunni og under kongdom- 
inn kominn. Jtem Bref huad hun hefur i stadin teckid 
og hvorium jofnudi hun hefur nad i þeim wmbytuhi. 
Svo er hier og skrifad dátum ars þess sem hann var 
keyptur; af sogdum Eggertt. Jtem aptur selldur af hon- 
um Biarna Biornssyne. Jtem minum saluga fodur Magn- 
usi Jonssyni, Jtem nær hann nadi honum aptur aa 
Alþíngi. 

Fyrsta kuittun. 

[Hér kemr kvittun Stefáns byskups 22. júli 1504. Diph Isl. VII, 
nr. 660]. 

Onnur kuittun. 

[Hér kemr kvittun Ögmundar byskups 1. sepl. 1524. Dipl. Isl* 
IX. nr. 207]. 

Hier finst nu ecki ad hun hafi neitt lagtt til kirki- 
unnar nie hennar Erfingi. hvorki minna hlut nie meira 
og eingin kvittun synist fyrer þessari portio og þeirri 
sem a hefur fallid þadan i fra til Datum skrifast MD 
og xl. onnur enn þessi medkienning Sira Magnusar heit- 
ins sonar hennar sem hier epter fylger. 

[Hér kemr bréf síra Magnúsar Eyjólfssonar 29. apr. 1540. Dipl. 
Fsl. X. nr. 234]. 

Hier er nu su min ætlan ad hann muni med fyrer- 



140 



KVITTAN 



1568. 



skrifudum pai'ti kirkiunnar hafa þeinktt ad kvitta þau 
12c seni moder hans var henni skylldug. hellst fyrer 
þann skuUd ad ecki siest hun edur hennar arfar hafi 
kirkiunni neitt lægid. Þad annad ad eingin kvittun 
fynst hvorki i þeim briefum sem sagdur sira Magnus 
hefur af hondum skilad eij helldur vita hans arfar henni 
ad wænast fyrer þessum 12cni. Þridia bijvijsingin þar 
til þike mier vera þar hann seiger sijdan hans moder 
stod hans naad greindrar kirkiu reikning (er eg meina 
eij stadin hafa ^s^erid fraa anna 1524). Jtem hefur hann 
meintt (ad eg þikiunst mei'kia) ad kvitta þan portio 
sem fallid hefur fraa anna 1524. til þess skrifadist 1540 
sem brefid hliodar. allt med somu kirkiunnar xcm. 
hafi nu 12c átt ad falla i portio aa xx arum þa r[e]iknr 
ast ad falla hafi att a hinum xvi til þess f^Ter ofan- 
skrifad sijdasta bref er ut gefid hálft tijunda c og xij 
alner suo ad sagdur sira Magnus liefur þvi med hinum 
xijcm greindri kirkiu j portio skulldugur verid ijc og 
XX og xij alner betur. hvad hann hefur þotst kvitta 
med þessare kirkiunnar eign. j þann mata hann setti 
henni annan jardar part j stadinn. 

Fiorda kuittun fyrer portio utgefin 1568. 

[Hér kemr kviUan Gisla byskups Jónssonar 27. ág. 1568]. 

Þessi kirkiu uppgiord kiemur ecki vid hinu fyrri 
portio sem aa hafdi fallid ádur helldur fyrer þá sem 
á fiell frá' 1540 og til 1568, sem r[e]iknast 28 ai\ 

nu er ad sia nær Hagie var selldur Eggertt. 

Eyolfur Elldre selldi halfann Haga xlc ad dyrleika 
þan 13 Januari[i] maanadar m. d. Ixx ára med suo 
felldri Ipfun medal annars sem kaupbref Eggertz wott- 
ar og hans. Hier med lofadi fyi'greindur Eyolfur hinn 
elldri greindum Eggertt Hannessyni i fyrrskrifudu 
k'aupi og handabandi ad vera i borgun og svari vid 
Eíígertt Hannesson. ad^) hans Erfingia kirkiunnar vegna 
i Haga um aull haalf kirkiunnar fie þar og Rfelikning- 



1) Svo 



1568. 



KVITTAN 



141 



skap sem ad eij væri nu suo goUdinn edur stadinn svo 
ad kirkian þar hefdi sinar fuUar og allar tolur af hon- 
um edur þeim 0drum sem halldid hofdu gardinn. Enn 
tijttnefndur Eggertt medkiendist þar nu fyrer oss þad 
hánn hefdi adur i vor ed var medtekid af sira Magnusi 
Eyolfssyni fyrer allra hond sem þa átte i Haga kirki- 
unnar vegna viij kyr gilldar og tiu asaudar kugilldi 
gilld og tuo fimtan aura kalfa hvor fyrer sig. Og um 
þetta fyrskrifad gialld sagdi Eggertt Hannesson ad 
þeir skylldu aller kuitter vera sem þar hefdi þá borid 
svari fyrer ad hallda. enn mætti greind kirkia meira 
fie hiá þeim eiga þá giœfi hann ongua kuittun á fyrr 
enn þad væri goUdid og et cetera. 

I AM. Apogr. 1384 eru athugasemdir einnig frá Jóni eldra 
Magnússyni, og eru frá 1599. 

Þormodur Eyolfsson selldi Elggertt þann 23 Februarij 
1570 ár 12c i Haga og 9c i HoIIti. i þeiri'a kaupbrefi 
stendur og suo medal annara orda. Suo og lofadi Þor- 
modur ad vera i svari vid Eggertt og hans Erfingia 
um þad sem þennan kirkiupartinn þar kynni ad snerta 
hu0rt lielldur þad væri Reikningskapur edur onnur 
kirkiufie svo ad kirkiann hefdi ecki sinar fuUar ttílur 
feingid. 

Eyolfur selldi Magnusson jTigri þann 23 Februarij 
1570 ár Eggert xxc i Haga. i þvi kaupbrefi standa og 
hinn somu ord ad hann lofar ad svara svo miklu sem 
a hans part kiemur. 

Fyrer einum viijc i Haga siest ecki neitt kaup og er 
þad hugbod mitt ad Eggert hafi att ad taka þau under 
sialfum sier. enn svara kirkiunni odrum xcada parti 
sem jafngodur væri og Nespartur. þui menn bera hier 
sem til vita ad hann hafi ecki viliad lata sier lijka ixc 
j HoUti fyrer þennan Nespartt. 

Anno 1570 þann 20 Septembris kirkia ad Haga virtt 
af fiorum prestum og þrimur leikmonnum fyrer viijc. 

Anno 1577 epter Mariu Messu sidari um haustid selldi 
Eggertt Biarna Biornssyni attatige hundrud kaupahlut- 



142 



KVITTAN. 



1568 



ann j Haga ad iilgreindri allri hennar kirkiu eign. med- 
al livorrar suo siger ixc i Hollti og xc j fastadgn ,er 
greindur Eggertt lofadi ad greida kirkiunne i Haga. 

Fyrer þessi xc liefur hann nu sett xc i Tungumula. 
og hafa att ad koma fyrer xc i Siglunesi. fyrer hv0r 
ad Sira Magnus heitinn skal h0num hafa sett víijc 1 Haga 
med þui menn seigia. hann. hafi ecki viliad láta sier 
lijka ixc i HoUti af þvi þau hafi ecki verid kirkiunne 
suo öaEínsom scm xc i Nesi enn fvrer onnur ixc i Hollti 
sem kirkian alliamtt átti. hefur hann sett onnur xc j 
Tungumula. enn hv0rtt liann hefur þetta giortt þvi 
kaup Biarna for framm edur hefur hann þessa jord 
afreiknad kirkiunni þvi hann afenti minum saluga 
fodur sina fasta eign og han gaf sinar giafer. veit eg 
ecki. utan hier er nu um ad dæma hvortt þessi xc i 
Tungumula skulu jafnvirdi xc j Nesi og hvortt hun 
skuli þau umskipti sup buid hafa. J 0dru lagi hvortt 
hun skuli'helldur eignast Nespart aptur enn eiga riett- 
ar heimtur ad Erfingium Eggertz til jafngodrar fast- 
eignar sem Nespartur er. er suo liggie vid ollu þad fyrst 
liann liet sier saugd viijc i Haga lynda og lijka ef suo 
reindest ad kirkian hafi ecki feingid halldinn hluta j 
þessum skiptum. 

Anno 1579 þann 13 dag Julij selldi Eggertt minum 
saluga fodur Hafa^) fyrer Ixxxc med ollu þui sem 
saugduni gardi fylgt hafdi ad fornu og nyiu og Egg- 
ertt vard fremst eigandi ad. þvi Biarni hafdi eij halld- 
id þann skilmála á var skilenn j þui kaupi. 

Anno 1580 ar nádi fader minn salugi Haga áf Biarna 
Bioi'nssyni á alþingi^) og sidan hefur Tungumuli verid 
lialldinn eign Hagakírkiu. Han[n] lagdi alldrei til. af 
])vi han hafdi Nes af konginum Enn hiellt ollum 0drum 
eignum Eggertz og atti. Hiellt hann þvi Haga uppi x5 
ár edur xij, moduri) ixxin epter hann tuo ár. enn eg 
nu vi ár.'"^) Kvittaner Eggertz. fodur mins saluga og 
hennar fvrer portio medan þau hielldu finnast hia 



1) Svo. 2) Sjá Alþb. ísl. í, 407—8. 3) þctta er bvi frá 1599. 



1568. LÖGMANNSÚRSKURÐR. 143 

henni. Eg hefi nu átt hier med uppi vi ár og þvi ecki 
lagtt til þessa kirkiu reiknings ad mier hefur hier kunn- 
igtt til verid. 

Eg Gisle Jonsson superintendens Skalholltlz sticktis. 

E 

giori godum monnum kunnigt med þessu mijno opnu 
brefi. Eg medkennunst at su froma persona sijra Magnus 
Eyolfsson hefur mier greiniHgann reikningskap stadit 
sinnar kirkiu vegna Haga á Bardastrond af þeirri 
portio sem á hefur fallid sidan hann feck sina sidusto 
kuittun. Suo og hefur hann mier fulla sæmd giortt kirki- 
unnar vegna. sem mier vel likar. þui giori eg oc gief 
adur skrifadan sira Magnus auUungis kuittann oc á- 
kiærulausann fyi'ir mier oc oUum minum epterkom- 
endum Skalhollttz domkirkiu laugligumi) formonnum 
vmm adur sagdann kirkiu reikningskap. hafdi adur- 
skrifadur sira Magnus Eyolfsson latid vpp giora kirki- 
una at yfirgrind oc vndergrind. oc alltt vr nyum vide. 
huer at metin var fyrir xijc. Og j sannleika at suo er ^ 
set eg n^tt Signet fyrir þetta kuittunarbref. skrifat j 
Haga á Bardastrond þann xxvij dag Augusti Anno m d 
Ix og viij. 



116. . 28. ágúst 1568. á Stórahóli. 

ORMR lögniaðr Sturluson úrskurðar Reykhóla rétta 
eign Páls Jónssonar, 

AM. Apogr, 1230 „Ex originali Reykholensi in Islandia 1733" 
(frá Ormi Daðasyni). 

Eg Ormur StuIIason logmann nordan og vestan aa Js- 
lande. Giore godum monnum kunnigt [med] þessu mino 
opnu brefe ad fj'rer mig köm Pall Jonnsson beidde niig 
og kraffde yppá Riettarins vegna vrskurd á leggia huortt 
þad kaup og bref er hann hafde fyrer Gardinum 
Reykiahqlum aa Reykianese \være eftter loguni gi0rtt. 



I) b. V. 1370; formonnum laugligum. 



144 AFHENDING, 1568, 

ií 

J fyrstu lagde hann framm eitt landzmálabref hlydande 
ad Sira Þorleifur Biornsson med samþyckie Greips 
Þorleifssonar og jaayrde Jons Biornssonar handsalade 
Paale Jonssyne fyrstum kaup á auUum gardinum 
Reykiahólum á Reykianese. Jtem eitt Grannalysingar 
Bref. Jtem eitt hieradzlysingar Bref ad Berufiardar- 
þinge. Jtem eitt alþingislysingarbref vnder logmannz 
jnncigle. Jtem eitt kaupbref med "wottum. handsolum. 
og afhending. Jtem hanns prestsins Sijraa Þorleifs med- 
kienningarbref, vnder vottanna jnnciglum sama kaup. 
handsol og afhending j ser halldande allt eftter þui 
giortt sem vor landzlagabok jnnehelldur og vt[v]ijsar. 
Jtem einn xij manna döm saumo bref og kaup med 
fulhi aalycktarorde og doms atkuæde eftter vorum 
landzlogum stadfestande. Nu þui ad logmálid wottar 
þad eiga huornn er ad logum kauper. Suo og þad er 
dömur dæmer og hinns annars ad greindr Páll Jónnsson 
sama Gard Reykiahöla hefur haftt j heffd og heimiUd 
obrigdann ad laugum eftter sinu kaupe leingr Enn xij 
manude þad er ar og dag. huoria lagaheffd siallfur 
lextinn landzlaganna æfinliga niöte. vede. laiidzmala og 
Erfingium obrigdeliga vrskurdar. Sette ec adur nefnd- 
ur logmann mig i dömssæte Guddomliga naad á kall- 
ande. og þa vijsustu menn er hia mier voru Raadz spyri- 
annde. logmalid Rannsakande urskurdade ec Ormur log- 
mann eftter fyrskrifudum liosum laganna vrskurde ad- 
ur á malgad kaup. og Brief nytt. stadtt. staudugt. mynd- 
ugt skialligtt og obrigdiliga halldast eiga og Paal Jóns- 
son f^'rskrifadan gard Reykiahola ad I0gum keyptt 
hafa. Og til sannenda hier vmm heinge [ec] mitt jnn- 
cigle nedan fyrir þetta vrskurdar Bref giortt og ur- 
skurdad ad Storahole j Eyafirde aa laugardaginn næst- 
an eftter Bartholomeij dag arum epter Gudz burd 
Mdlx viij. ár. 



117. 1. september 1568. á Þingeymm. 

AFHENDING smjörs á ÞinsíeiTum i hendr Arna Gisla- 



syni fyrir smjör, er hann hafði látið af hendi við Pál 
Stígsson austr í Ási í Holtum. 

AM. Apogr. 5601 „Ex originali" „ii kalfskinn", m. h, Jóns 
Hagnússonar á Sólheimum. 

Þath giorum vier Þorvalldur Biornsson kongz vm- 
bodzmadur i Hunavatzþingi: Einar Sygurdzson. Þorar- 
inn Gijslason. suarner laugriettumenn [kunnigt] fyrir 
aullum monnum þeim sem þetta bref sia edur lieyra 
ad vær uogum vt þau smior .v. og xl vætter sem Arni 
Gijslason atti med ad taka og eignast af klaustursins 
innstædusmiorum a Þijngeyrum f^^rir þau smior sem 
Arni Gijslason fieck Iieidurligum oc vel burdugum 
nianni Pali lieitnuni Stiigssyni kongdomzins vegna 
austur j Asi j Holltamannahrepp: huer greind smior 
niedtekit hafdi Beiiedikt Petursson sem þa var vm- 
bodzniadur i Vestmannaeyum huad hans bref vtwisar 
ad hann hefur greind smior medtekit. J fyrstu mælltu 
vier þau smior sem stodu i þeim reijkningskap sem 
Arni Gijslason atti ad suara a Þijngeyrum oc hielldu þau 
sig aull ad hæd og breidd oc leingd epter greindum 
i'eikningskap. oc þa vier haufdum nidur veigit riett v 
oc xl vætter af greindum smiorum þær Arni skylldi med- 
taka liefur suo micid stytt breidd oc leingd a smior- 
Unum med veniuligre breidd sem hier seijger .v. aln- 
cr oc vartt vij þumlungum minnur oc gieck þar þa af 
vætt oc eigi ij fiordungum meira. Og til sannenda 
hier vm setium víer fyrrskrifader menn vor jnnsigli fyr- 
ir þetta bref huertt ad skrifad war a Þijngeyrum i Vatz- 
fíal miduikudaginn næstan epter Decollatio lohannis 
vm haustid arum epter gudz burd Mdlx viij. 



118. 5. eða 9. sept 1568. að Munkaþverá, 

KVITTUN andvirðis hálfs Kaupangs i Kaupangssveit. 

A^L Apogr. 4724 b „Ex originali. innsigled er burtu." (AM.). — 
ÍB. 125 A,, 4to., bl. 150, skr. ca. 1690—1700. 

Dlpl. Isl. XV. B. 10 



146 



LÖGMANNSÚRSKURÐR. 



1568. 



Eg Ormur StuUason laugmann nordan og uestan aa 
Islandi giore ollum viturligt. med þessu minu opnu bref i 
at eg medkennunst at eg hefi upp box'it af Nickulasi 
bonda Þorsteinssyni fuUa alla peninga sem hann uard 
mier skj^Ildugur fyrir iordina halfa Kaupang j Kaup- 
angssueit er eg hefi honum selltt med iayrdi kuinnu 
minnar Þorbiai'gar Þorleifsdottur. þui giori ec og gief 
adurnefndann mann Nichulas bonda Þorsteinson olld- 
ungis kuittann og aakiærulausan fyrir mier og minum 
erfing[i]um epterkomindum um fyrsagtt halftt iard- 
arverd. Og til sanninda hier vm. set eg mitt jncigli ned- 
an fyrir [þetta] mitt kuittunarbref huertt er skrifad 
var aa Mukaþueraa j Eyiafijrdi sunnudagin^) næstan 
fyrir Mariomesso seirne vm haustid. arum epter Guds 
burd m. d. Ix. og. atta ar. 



119. 6. september 1568. á Hjalteyri. 

ORMR lögmaðr Sturluson úrskurðar gildan Vallholts- 
dóm 8. mai 1558 og Einari Oddssyni þar með 20 hundr- 
uð i Vallholti ytra. 

AM. 381. fol., uppskrift á pappir ca. 1570 — 80 (á sama blaði 
sem Vallholtsdómr 8. maí 1558). — AM. Apogr. 330. 

Eg Ormur StuIIason logmann nordan og vestan á Js- 
landi medkennj med þessu mijnu opnu brefi. ad fyrir 
mic kom þann ærligi mann Einar Oddsson med dandi- 
manna domi sem dæmdur var j ytra Vallhollti j Skaga- 
firde a þuj áre 1558. Beiddi mig og krafdi laga vrskurd- 
ar yfer þenna dom. huor domur suo jnnihiellt medal 
annarra logligra greina. ad same domur var dæmdur 
til logmannz wrskurdar. Huor domur ad mier virtizt 
logligur og mijndugur j allann máta. þar hann var 
dæmdur til logmannz. Þuj j gudz nafni Amen ad ollu 
suo profudu male wrskurdadi eg þennann dom j all- 
ann máta skiæligan. logligan og mijndugann. og hann 



1) fimtudæginn, 125 A., og er það 9. sept. 



epler loguiu dæmdann vera. Þuj Avrskurda eg fuUkom- 
legum lagaWTskurde Einare Oddssyni .xxc j ytra Vall- 
hollti til logligrar eignar, sinnar kuinno vegna, og sagdá 
% jord mega ad sier taka nær hann viUdi. og til laga 
hallda hiedan j frá fyrir huorium manne. og einginn 
honum motstodu nie hindran velta mega. Enn þeir 
þad gi0ra. sie ogillder er fyrir standa. Enn hiner frid- 
helger er ásækia. Og til meire sanninda hier vmm set 
ec mitt jnncigU fyrir þenna minn lagawrskurd. wtgef- 
inn og skrifadann aa Hiallteyre. Manudaginn næstann 
fyrev Mariumessu sijdarj Anno dominj 1568. 



120. 9. september 1568. á Melgraseyri. 

28. mars 1570. í VatnsfiriJi. 

JÖRÐIN Bæir fengin Jóni Grímssyni af föSur hans og' 
tiltekið lausafé til hjúskapar við Hildi Magnúsdóttur, 

AM. Apogr. 4733 b, m. h. Magnúsar Einarssonar á Jörfa eftir 
sjálfii „originalbrefinu, sem er á kalfskinne", og er uppskriftin 
staðfest i Skálholti þann C. febr. 1712 af Árna Magnússyni, Ormi 
DaSasyni, Páli Hákonarsyni og Magnúsi Einarssyni. „Original- 
Ijrefcd gaf eg 1712 Þorleifi Arasyne Skolameistara". (AM,). 

Jn nomine Doniini amen, var so felldur kaupmah stad- 
festur og yfertystur j hordstofunne a Melgraseyri a 
fimta dag nærstan epter Mariumessu ena sidari arum 
c^ter gudz burd. M. d. Ix oc atta á mille Jons Grims- 
sonar oc hans kvinnu HiUdar Magnusdottur ad Grim- 
ur heitinn. hvers sal at gud nadi oc gledie. fader adur- 
nefndz Jons lysti þvi ad hann gæfe þessum sinum syne 
halfa j0rdena Bæie liggjandis j Sogundarfirdi fyrir 
fimtan hundrut til giptingar. oc ad þar skyllde med 
fylgia sá skogarpartur halfur sem hann sagdist hafa 
kcyptan lil saumu jardar. oc þar ad auk fim hundrut 
j godum og þarfligum peningum. Hier j moti lysti þvi 
Jon hondi Einarson. vegna sinnar kuinnu Svanborgar 
Jonsdottur modur sagdrar Hilldar Magnusdottur ad 
gæfi hun þessari sinne dottur til heimanmundar motz 

10* 



148 



VITNISBURÐR 



1568, 



vid fýrnefndan Joií Grimsson .vc. enn vegna sin. ad 
g^efe líann henne ijc, Biarni Magnusson. broder HiUdar. 
j'ataði og eirnén. ad villdi hann gefa henni iijc. Eirn- 
en lofadi Jon Grimsson ad gefa HiUdi kvinnu sinne j 
Íilgi0f fiordungsgi0f ur þessum xxc ad undantekinar^) 
f^staeign. oc ad skylldi liun so vera til xiiijc malakona 
j sihn gard. voru þesser epter skrifader menn vid stadd- 
Qv Jon 'Loptzson prestur. Oddur Jonsson. Jon Gislason 
til komandi. Jon Bi0rnsson oc Þorsteinn Jonsson heima- 
nienn a Melgvaszeyri oc so aller adursagder. Oc til 
meiri vissu oc fuUrar stadfestu um þenan kaupmala 
ad hafi hann so giorst oc ecki annars j þad sinne j mille 
þessara manna. þa vitna sHjkt aller hier j þessu brefi 
greinder. sem sia ma og merkia med þeira hangandi 
insighuTi. var þetta kaupmalabref skrad j Vassfirdi 
þann þridia dag paska. anno virginei partus M. d. Ixx. 



Í21. 13. september 1568. á Möðruvöllum. 

VITNISBURÐR tveggja manna um það, aö oft hafi 
þeir heyrt lesið upp konungsbréf um skirgetning barna 
l>orIeifs Grímssonar og Solveigar Hallsdóttur. 

AM. Apogr. 725 „Ex originali" „ii kalfskínn", m, h. Jóns 
Magnússonar á Sónieimum. 

Þad giorum uid Jon Jonsson og Kolbeirn Jndridason 
godum monnum viturligt med þessu ockrú opnú brefi. 
ad vid hofum opt vid verid. a sied og til heyrtt ad vpp 
hefur lesid verid bref stormegtúgasta lierra Christians 
þess annars^) koniings til Dannmerkur. Noregs. Vind- 
lands. Gautlands med heilú og oskoddú hangande inn- 
cigli so hliodandi ad þaú b0rn. er Þorleifur Grimsson 
ætti med Soluegú Hallsdottur væri og skylldi vera iafn 
loglig til skilgietningar og arftauku so sem þau sem 
nefndur Þoi'Ieifur hefdi att vid sinne fyrre kuinnu Sig- 
ridi StuIIadottúr. og ad þetta so j sannleika er. vilium 



.1) Svo 



1568. 



VÍTNISBURÐR SAiVIÞYKKL 



14.9 



vid hier epter vppa ockar sal og ærii sueria ef Jþurfa 
;þikier. Og til sannenda hier vmm setium vid ockar iun- 
cigli fyrer þetta brief liuert ed strifat var a Modríi- 
vollum j Eyafirde maniidaginn næstann fyrir kr.oss- 
messo vmm haústid. arum eptei* gudz ,burd. M. d. Ix, jog 

• • • - ' 



122. 14. september 1568. á Möðruvöllmn. 

VITNISBURÐR um konungsbréf um skirgetning barna 
Þorleifs Grímssonar og Solveigar Hallsdóttur. : 

AM. Apógr. 726, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheiniuni. „Ex 
originali" „a pappir**, - ' ■ 

- 

Þad giore eg Sigmundur Hallzson goduíri monriuni 

r 

kunnúgt med þessu minii opnii brefi ad ^g var lieima- 
madur Þorleifs heitins Grimssonar. giid hans saal nadi 
og nadat hafi. og heyrda eg hann lesa og lata lesa opt- 
sinnis so latandi nadugasta herra kongs Clu'istians bref. 
ad oll þaii born sem adur nefndur Þorleifur Grimssph 
liefdi att vid Soliiegii Hallsdottur vœre og skyll^i vera 
iafnframt komen til skilgietningar og erfda sem þaji 
born sem sami Þorleifur Grimsson héfdi att vid Sig- 
ride Stiilladottur. og hier epter víl eg sueria ef þurfa 
þikier. Og til meire sanninda hier vmm set eg mitt inn- 
cigli fyrir nedan þetta mitt vitnisbiirdarbref. skrifat a 
ModriivoUum j Eyafirdi a krossmesso sialfa vmm 
haustid ariim epter gudz burd. M. D, Ix viij. 



123. 14. september 1568. í Snóksdal. 

1572. 

HANNES BJÖRNSSON og Guðrún Ólafsdóttir, kona 
hans, samþykkja alla þá skipan, sem Steinunn Jóns- 
dóttir hafði gert á eignum sinum, í arfleiðslu og lög- 
gjöfum. 

AM. Apogr. 5631, m. li. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali" „á kalfskinn". 



Þad giori eg Hannes Biornsson goduin monnum kunn- 
igt med þessu minu opnu brefi. ad heidarlig kuinna 
Steinunn Jonsdotter hefur auglist fyrer mier ad sijra 
Biorn heitinn Jonsson hefdi giefid sier eitt hundrad 
hundrada i godum peningum og skilid þa giof vnder 
sin baurn cf þeim yrdi þeirra audit. oc seigist greind 
Steinunn hafa skipt þeim peningum med sinum arf- 
lciddum baurnum, Magnusi. Joni og Ragneidi. enn vr 
þui godzi sem Steinunn hefur eigandi ad ordit audru. 
cnn þessu hundrad hundrada þa scigist Steinvn þar 
hafa gicfid af i sinar lauggiæfer audrum sinum baurn- 
um sem eigi eru arfleidd og agreinder peningar suo 
sem bref þar vm giortt vtuijsar og þui hefi ec greindur 
Hannes Biornsson med samþycki minnar kuinnu Gud- 
runar Olaf [s]dottur. lofad med handsolum Steinunne 
Jondottur ath aklaga alldreijgi greind baurn Stein- 
unnar Jonsdottur og peningagiafer. oc eigi helldur 
þeirra erfingia nie eptterkomendur huorki fyrr nic 
seirna, hier i mot viliu vid Gudrun og ec. ad þesse fyrr- 
skrifud baurn Steinunnar sieu ockur til gagns og goda 
i þui þeim tilheyriligt er. þeim vid mig og ec vid þau. 
bædi fya og seinna. og ad þessu suo vndertoludu. þa 
haufum \id Gudrun Olafsdotter samþyck ordit auU- 
um þessum giorninge Steinunnar og aulldungis kuitt 
giefid fyrer ockur bædi og ockra erfingia. aull baurn 
Steinunnar Jonsdottur og þeirra erfingia og eptterkom- 
endur vm adurgreindar giafer og peningaskiptti. Og 
til sannenda hier wm set ec mitt innsigli fyrer þetta 
medkicnningarbref. huert ed skrifad var a krossmessu 
sialfa vm haustid i Snoxdal i Midd0lum arum epter 
gudz burd. M. d. Ix. og viij. 

Þat medkienunst wier Magnus Gunnsteinsson. Jon 
Hallsson og Olafur Þorsteinsson. ad þa lidit var fra 
gudz biird. M. d. Ixx.i) og ij ár i Snogsdal i Middaul- 
um vorum vier þar i hia. saum og heyrdum þar wpp 
á ord og handsol þessara manna. Hannesar Biornsson- 

1) Lx, Apogr. 



ar áf einne alfu. oc hanns kuinnu Gudrunar Olafsdott- 
er.i) enn Steinunnar Jonsdotter^) og Jons Biornsson- 
ar. sonar liennar af annare. at suo fyrer skildu ad nefnd- 
ur Hannes Biornsson. med fuUkomlegu. handsoludu ja- 
yrdi og samþycki kuinnu sinnar Gudriinar Olafsdotteri) 
stadfeste og nu enn ad nyiu. allann þennann giorning 
sem hier fyrer ofann stendur skrifadur huern þau Hann- 
es og Gudrun i allann mata medkiendust þau hefdi 
giort og trulofad. eptter þui sem greint bref vtuijsar og 
nu enn ad nyiu trulofudu med handsolum bædi Stein- 
unni Jonsdottur og Joni Biornssyni vm alla hennar 
giorninga Steinunnar og giafer sem hun hafdi giort 
liingat til dags vid þau born sem hun hafdi att sijra 
Birne heitnum Jonssyni. Oc til sannenda hier vm seti- 
uni vier fyRskrifader menn vor inncigli fyrer þetta vort 
Avitnisburdarbref huert giort var og skrifad i sama stad 
dag-) og ár. sem fyR seiger. 



124. 25. september 1568. á E^lsstöðum. 

HÉRAÐSDÓMR dæmir gilt kaup þeirra Vigfúsar Þor- 
steinssonar og Margrétar Þorvarðsdóttur um Eiða. 

AM. Apogr. 4736 b „Ex originaU Kristinar EiR[iks]doUur á 
Eidum i Utmannasveit". Sbr. bréf 21. sept. 1551 og 8. apr. 1568. 

Um Eidastad. 
Ollvm monnum þeim sem þetta bref siaa edur heyra 
senda Eirikur Arnason. Þordur Biornson. AAsbiorn 
AArnason. Steingrimur Gudmundson nadigazta herra 
konnzinz eidsvarar. Marchus Jonson oc Nichulas Biorn- 
son kvediu gudz og wora kunnigt giorandi at aarum 
epter wors herra fæding M. vc. Ix. viij. aar lavgardag- 
inn næstan fyrir MickiUsmesso vmm haustid aa Eigil- 
staudum j Fliotsdalshieradi aa almenniligu hieradz- 
þingi vorum vier j dom nefnder af einvm heidurz- 
mnni Einari bonda Eyolfssyni er þa hafdi mins herra 

1) Svo. 2) Eingin dagsetning áðr. 



152 



HÉRAÐSDÓMR. 



1568 



kongzinz syslu og Aanbod j Mvlaþingi vm þad mal er 
Wigfvs Þosteinson beiddizt þar doms aa huort oss 
virtizt þad sama kaup med laugvm giort hafa verid 
sem hann keypt hafdi af husfru Margretu Þorvardzdott- 
ur gardin Eijda j Vtmannasueit og fyrir gefid .Ixc. j 
jordu og avnur .Ixc. sem þeim vel samdi og þar vm 
giord bref med heilvm og oskavddum hangandi jnsigl- 
um vtvijsa. skodavdum vier og Ransaukudum texta 
bokarinar. og gaatvm þad hvergi fvndit at hvn hefdi 
ecki þetta sitt matt selia allra hellzt þar hun selldi 
sinne eigin skilgietini dottur og vnder hennar born so 
sem brefin til \vijsa. [hver bre at þar komv fram j dom 
fýrir oss.i) og at kaupahlutinn j Eydvm skylldi ecki 
wera "meir enn xxxc^ enn hun selldi sem dyrzt matti 
livn sem \var greinda .xxx. hundrada jord fyrir c hundr- 
ada sem brefin og þesse domur vt maalar. So og rejaid- 
izt þetta kaup eigi vndan erfingium sellt og eigi helldr 
arfsvik gior vid erfingia og eigi Avitum vier annad enn 
slik kaup hafi vmm alldr og æfi fyrir laug gengid. so 
og reyndizt hun ecki elldri en siotavg kvinna at alldi'i 
þa þessi domur gieck en hvh var nær .Ix, ára gomvl þa 
Imn sellde heil at Avite fyrir vtan allan sivkdom og 
hvn selldi med oUu oneydd fyrir vtan meina sina þorf. 
])ar med stendur klaai'Iiga skrifad at oll handsaulud 
nial skulu halldast sem wottar vita og vid er gengid. 
þvi fyrir þessar greiner og fleiri adrar sem j logmalinv 
standa gudz og manna og at þessum Avorvm domc liniga 
vitvm vier eigi anad sanara fyrir gudi at ollu so prof- 
núii oa fvrir oss komnu dæmdum vier fvrr öreinder 
domzmcnn med fullu domz atkuædi þetta sama kaup 
niyndavgt og skiælligt ævinliga mcga standa fjTÍr oll- 
lun og sierhuerivm vmm alldur og æfi liier epter. Og 
til stadfestu hier vnnn samþyckti þennan ^vorn dom 
adurgreindur kongz vmbodzmann og setti sitt jnsigli 
med worum jnsiglum fyrir þetta domzbref skrifat j 
sama slad. deigi og áre sidar-) enn fyrr seiger. 



1) [þetta stóS í frumritinu „ii spatiunne öinnbodad". 2) Svo. 



1568. SJÖTTARDÓMR. 153 

125. 30. september 1568. á GeitheUum. 

SJÖTTARDÓMR, kvaddr af Páli lögmanni Vigfússyni, 
dæmir undir álit alþingis vanrækslu Eiriks sýslumanns 
Árnasonar um þingreið úr sýslu sinni. 

AM. Fasc. LXXIV, 3, frumrit á pappir, sem aldrei hafa nein 
innsigli fyrir komið. Er úr „svarla foliantinum" á Hólum, og 
hefir á 19. öld borizt að safni Árna Magnússonar, — JS. 214, 4to., 
bls. 706 — 8 m, h. Halldórs konrektors Hjálmarssonar ca. 1802 
'^jepter orig. (ad ec hygg) á pappir, med gamaldags h0nd". 

GeithellnaDomr vm þingreid þeirra fra Austfiordum, 
Wier epterskrifader Biorn ÞoUeifsson. Halldor Skvla- 
son. Jon Eirixsson. Þosteinn Oddsson. Þollakr Fijns- 
son. Jon Vijgfusson. svarnir laugriettvmenn. giorvrii 
auUum og sierliverivm kvnnigt. at árvm epter lausnar- 
ans fæding. M. vc. Ix. viij ár fimtudaginn næstan epter 
Micilsmesso vm haustit á Geithellvm j Alftafirde á 
þingstad riettvm. worvm vier til doms nefnder af þeim 
froma heidurzmanni herra Páli Wijgfussyne laugmanni 
svnan oc austan yfer Jslande til at skoda og Rannsaka 
og fullnadar doms átkuæde á at leggia. hveria makt ed- 
ur afl at hafa skj^Idi s\v ákiæra er greindur herra Pall 
laugmann kærdi til Eirikz Árnasonar og hanz nefnd- 
armanna. at þeir hefdi ecki komit til Auxarárþingz 
epler laugum. og epter þui at oss og morgum godum 
monnum virtizt laugmadurin varla wijtalaus afwera 
at lata slicht laagaleysi^) hlydazt at walldzmennerner 
med aullum sinvm nefndarmonnum skylldi heima sitia 
og mætli svo laugþingid nidur leggiazt. kongdomurinn 
og landzmvgin missa sinz Riettar. þvi epter margra 
godra manna Rádi hafdi greindur laugmann byriad 
sina ferd til Austfiarda. enn þo vier Avijssvm fyrir full 
sannindi at greindum Eiriki hefdi borid at lata árliga 
sin forfaull med logligu profi koma fyi'ir laugmann til 
logrietlv. þa hafdi þo optnefndur laugmann tittnefnd- 
an Eirik og hanz nefndarmenn bodad og skylldat a 
þennan þingstad at koma vnder riett nannsák huort 



1) „lego: lagaleysc", setr Halldór i hornklofa 



154 



SJÖTTARDÓMR 



1568. 



þeirra forfaull profudust nockur lauglig edur eigi. liet 
hann þau eingin fyrir oss koma þau oss virtizt lauglig, 
fyzt þar fyrir at hann sendi vmm þingtiman .íj. menn 
med ,v. hesta til Bessastada. og komv vel sinne ferd 
fram, þotti oss at suo mundi hann med sinvm nefnd- 
armonnum hafa matt sina ferd framkvæma sem þeir. 
So og kom fyrir oss at nockrir af þeim worv bvner at 
Rijda og þar fyrir hamladizt at hann sialfur ecki viUdi. 
enn einn hafdi alldri nefndur verid af honum til oc 
epter þvi at vier wijssum fyrir fuU sanindi at þessi 
forsoman og wandRœkti) hafdi allt for leingi i ofveniu 
dreigizt þvi þad kann eingin at seigia at þeir hafi aller 
epter sinne skylldu til logþingis komid edur fyrir nein- 
ar áminningar þar vmm viliad at giora. þvi virtizt oss 
þetta med engri rauksemd farid hafa og miog suo j 
moti hanz kallan. [og skylldv^) enn nv sakier þess 
at vier þottvnzt eigi mannader til hier fuUnadardomz 
aalychtan aa at leggia. eirnin og upp á þad at þui sijd- 
ur yrdi þeirra svari edur forfaullum fyrirskotid. jtem 
og þar laugmalid skipar at slikar naudsyniar skuli til 
kongs Rita ef walldzmadur kemur ecki til þings epter 
laugum. þar med og þotti oss wansied huern skada edur 
þarnan at kongdomurin og landzmugin má fá af suodd- 
an vand^)rækt ef slikt skal ostraffad vera. edur og 
huernin fara skylldi vmm laugmannzins kostnad. Reid 
og omak sem hann neyddizt til sier at giora til Aust- 
fiarda fyi'ir shka þeirra ohlydni. enn þo at liosliga 
standi j laugmalinu hvad hárra saaka at walldzmad- 
urin er sekur fyrir huern þann mann sem onefndur er. 
edur Rangnefndur er. þa gátum vier þar ecki UR giort 
huad hárra sáka at hann skuli sekur vera þar þetta 
hefur so miog j oveniu dreigizt. enn hvervetna þar sem 
bok skier ecki skilwijsliga vm þa skal þad vr hveriu 
mali hafa sem laugriettumenn aller verda á eitt sátter. 
þui at heilax anda nad tilkalladri at^) aullu so prof- 
udu og fyrir oss komnv. fyrir þessar laugmalsins grein- 

1) Svo. '2) [iitanmáls i frumritinu, óinnvisaíS; sýnist eiga 
hér við; sleppt í uppskrift Halldórs. 3) Iviritað i frbr. 



1568. 



JARÐASKlPrABUÉl'. 



155 



er og fleire adrar. sem at þessii mali hniga. dæmdum 
vier greinder domzmenn þessa klaugun um greínda 
ohlydni til laugriettvnar og alþingis og optnefndan Eirik 
Árnason þangat skylldaugan at koma. og þad at hafa 
og hallda sem laugmalid og laugrettvmanna domur 
honum á hendur seigir. 

Oc til sanninda hier vm samþychti þennan [vorn 
domi) adur greindur ^valldzmadur og setti sitt jnsigli 
nied worvm jnsiglum fyrir þetta domzbref skrifad j 
sama stad sem fyrr seigier.^) 



126. * 2. október 1568. á Grenjaðarstöðum. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

Jbsk. AM. Þing. 19, „Sr Sigfus Thorlaxsens document",3) eftir- 
rit eftir kálfskinnsbréfi, staðfest af 3 mönnum á Möðruvöllum 
i Hörgárdal 20. mars 1707. 

Copia af kaupbrefe Siera Sigurdar Jonssonar (sal.) 
fyrir halfre J0rdunne HalIdorsst0dum 

j Laxárdal. 

Þeim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
sendum vid Einar Sigurdsson oc Olafur Arnason prest- 
ar kuediu gudz oc ockra. kunnigt giorande ad arum 
epter gudzburd M. D Lx oc viij a Greniadarstodum i 
Adalrcykiadal. þann sidasta dag Septembris vorum 
uid hia. saum oc heyrdum vpp a ord oc handsol heid- 
ursamligs mans sira Sigurdar Jonssonar af eirne alfu. 
enn Magnusar Kolbeinssonar af annari. ad so fyrerskildu 
ad nefndur sira Sigurdur. selldi greindum Magnusi iord- 
ina Granastadi er liggur i Kinn i Stadai-kirkiusokn med 
ollu þui er þeirrj j0rdu a med I0gum ad filgia. med 



1) [b. V.; vantar i frbr. og uppskrift Halldórs. 2) Aftan við 
dóminn ritar Halldór: „Her oc hvar fylgde ec skriftarmátanum, 
enn ecki nærrc þvi allstadar. er likt þvi sem þar hafe vered 
einhver hangande Signet fyrir, enn ej er ec viss um þad, oc 
ecki hafa þav morg vered". — Fyrir bréfið hafa sýnilega aldrei 
líomið nein innsiglí. 3) Aftan á bréfinu. 



156 



JARÐASKIPTABRÉF 



1568 



þui skilordi ad sira Sigurdur skylldi eiga Logmala i 
Granastadi oc huii skylldi honum oc laans orfum first 
sehast fyrir tuttugu hmidrud i Lausafie þa hun uæri 
fol oc þo med þeirri grein ad Magnus skylldj meiga 
selia Granastadi odrum fyiúr xx hundrada iord eina 
heila enn ei fyrir iardarpart edm* med nockru odru 
moti. oc skylldi sa enn sami Logmali standa vpp i þa 
iord sem haim tæki uid Granasíodum sem þa uar skil- 
inn i Granastadi af sira Sigurdi. Hier i mot gaf greind- 
ur Magnus fyri'skrifudum sira Sigurdi halfa iordina 
Halldorstadi er hggur i Laxardal i Þuerárkirkiusokn. 
med ollum þeim gognum og giædum oc itolum er þeirri 
iordu fylgir oc fylgt hefur ad fornu oc nyiu oc henne 
a framast med logum ad fylgia. ined þessum Landa- 
mcrkium, ad Halldorstadir ætti land uti merkigard 
•þann sem geingur fyrir sunnan vallargardinn a Birnu- 
stodum oc sudur i Uidigr0f oc þadan riettsyne i vest- 
ur vpp a Huitafell, enn fyrer vtann fellid i Kalfalæk Ut 
a Þeiandadal i þann stora gard sem geingur ur Þorgerd- 
arfialli. þar nær sejn fyrát sier Greniadarstad. Listi 
Magnus ad þridia part af þessum halfum Halldorstod- 
um hefdi hann erft cptir cirn sinn son. skylldi huor 
sírax eignast þa iord scm huor keypti oc hallda til Laga. 
enn sira Sigurdur suara lagariptingum a Granastodum 
med annari xx hundrada iordu ef hun af geingi. enn 
geingi Halldorstadir af sira Sigurdi edur hans epter- 
komendum med logum suo ad ei klogudu vppa epter- 
komendur edur arfar Þrudar lieitinnar Benedictsdott- 
ur sem att hafdi greinda halfa Halldorstadi þa skylldi 
sira Sigurdur oc hans epterkomendur eignast oc meiga 
ad sier taka iordina HauskuIIdstadi oc Þvrnishol er 
liggia i Reykiadal. þui Magnus vændist ad þær badar 
iarder hefdi komid fyi-ir alla Halldorstadi. oc þann 
allan laga adgang skylldi sira Sigurdur eiga sem Magnus 
Kolbeinsson oc hans kuinna Þrudur heitinn adurskrif- 
ud epter inncigludum briefum atti til Hauskulklstada 
oc Þyrnisliols cf Halldorstader hefdi af þeim geingit. 
enn ef Halldorstadir geingi af sira Sigurdi edur hans 



1568; 



KAUPBRÉF 



1S7 



cpterkomendum suo ad born edur epterkomendur Þrud- 
ar heitinnar BenidictsdottUr fyrrskrifadrar vpp a teldi 
þa skylldi sira Sigurdur og hans epterkomendur suo 
mikit eignast vppi tittnefnda iord Granastadi sem apt- 
ur geingi fyrir þeirra aklogun Vr optnefndum Halldor- 
siodum. Lysti Magnus Kolbeinsson oc fyrir ockur ad 
hann feingit hefdi til fuUrar eignar oc feingi þá enn. 
optskrifudum sira Sigurdi þann logmala sem hann att 
hafdi i þraUnefndum halfura Halldorstodum oc Kristin 
sier adur feingit hafdi. Og til sanninda hier vm setium 
vid f^Trnefndir menn Sigurdur prestur Jonsson og 
Magnus Kolbeinsson ockar inncigh nied fyrrskrifadra 
presta inncighun fyrir þetta kaupbref er giort uar i sama 
stfíd tueim noítum sidar eiin fyrr seiger. 



127. [eftir 2, okt. 1568. á Grenjaðarstöðum.] 

BROT úr kaupbréfi fyrir hálfum Halldórsstööum í 
Laxárdal. 

Frumrit i þjóðskjalasafni meðal ?Ialldórsstaðaskjala. Þrjú 
Innsiglaför eru á bréfinu. 

stade i Laxardal i Þuerar kirkiu sokn med olhnn þeim 
gognum og giædum. eignum oc itohnn i iordu oc a 
sem greindri halfri iordu f^^lger oc fylgt Iiefur ad fornu 
oc nyu oc henne a framast med logum ad fylgia oc 
Kristin uard fremst eigandi ad. lysti Kristin ad Hall- 
dorstader ætti land uti merkigard þann sem geingur 
fyi'ir sunnan uallargardin a Birnnustodum oc sudur 
i Uidigr0f oc þadan riettsj^ne i uestur uppa Huitafell 
enn fyrir utan fellid i Kalfalæk ut a Þeiandadal i þann 
stora gard sem geingur ur Þorgerdarfialli þar nær 
sem fyrst sier Greiniadarstadi. hier i mot lofadi sira 
Sigurdur ad gefa Kristinu xx hundrud i lausafie nied 
suodan fridleika og kugillda fiolda oc ollum þeim skil- 
mala sem þad logmalabref inne helldur sem giort hafdi 
uerid a milli Magnusar Kolbeinssonar oc adur skrif- 
adrar Kristinar. þui Sira Sigurdur þad fram bar ad 



158 



UPPGJÖF. 



1568 



greindur Magnus sier til eignar feingit hefdi þann log- 
mala sem hann atti i halfum Halldorstodum. þar fyrir 
lofadi sira Sigurdur ad suara þui oUu Kx'istinu sein 
Magnus Kolbeinsson epter greindu logmalabrefi uar 
sk[ylldugur] ad suara fyrir opt nefnda iord halfa Hall- 
dorstadi, Skylldi sira Sigurdur strax eignast titt nefnda 
halfa zord. enn ad sier taka ad næstum fardogum. Enn 
geingi optskrifud iord Halldorstader af med logum þa 
skylldi sira Sigurdur oc hans epterkomendur eignast 
og meiga ad sier taka iordina HauskuIIdstadi i Reykia- 
dal oc Þyrnishol þui Benedict heitinn bondi Ivi-istinar 
hafdi þær badar iarder gefit fyrer alla Halldorstadí 
sem morgum er kunnigt. atti sira Sigurdur ad giallda 
Olafi syni Kristinar halft ed niunda kugillde oc atta 
agilldi i smiorum af þeim xx hundrudum sem hann 
hafdi Kristinu lofad iyvir þratt nefnda iord Halldor- 
stadi enn Olafur samþyckti med handsolum oss asia- 
andi allan fyrr skrifadan kaupskap sinnar modur þui 
hann uar uid staddur þennan giorning. Og til sann- 
inda hier um setium uier adur skrifader menn uor 
inncigli fyrir þetta bref er giort uar i sama stad xij 
nottum sidar enn fyrr seiger. 

Utan á bréfinu stendr m. h. sanitimis: 

[Bref fyrir] Halldorstodum 
halfum er Kristin sellde. 
Þá kemr utan á bréfinu enn: 

a viS tolub. 6. 
Framlagt i merkjadómi á HalldórsstöSum 16. júni 1887. 

B. Sveinsson. 
Nr. 6 framlagt i yfirdómi 2% 1888. 

Kristján Jónsson. 



128. 20, nóvember 1568. í Vallanesi. 

UPPGJÖF á tilkalH til hálfra SkjöIdóIfsstaSa. 

AM. Apogr. 4322, m. h. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Petrs 
Asmundzsonar." 



- Jhesus. 

Þat gi0ri eg Magnus prestur Þosteinsson 0lluin kristn- 
um monnum kunnigt i þessu minu opnu brefi. at eg 
liefi gefit og upþlagt i valld heidursamligrar dandi 
kvinnu Gudríjdar Þosteinsdottur þad tilkall. sem eg 
átti edur eignazt matti j halfre j0rdunni Ski0lldolfs- 
st0dum j Hofteigsþingá epter mina modur Margretu 
Asgrimsdottir.i) Gud hennar sál nádi. hefur hun giort 
mier forlijkan þa mier vel lynder og lijkar fyrir greinda 
jardarkl0gun og landeign. þvi gef ec og gi0ri fyr nefnda 
heidurskvinnu kvitta og ákærulausa. ^0muleidis og 
Erfingia Biarna bonda EUindzsonar godrar minningar 
af mier og 0llum mijnum Eptirkomandi 0rfum og 
nidium fyrir ádurritada landeign og tilkall. Voru þess- 
ir vottar vidstaddir ockar gi0rning og handsol. Sijra 
Bardur Ormsson og Einar Jonsson setiandi sijn jnsigli 
med minu jnsigle fyrir þelta kvittunarbref. Skrifat a 
Vallanesstad næsta dag fyrir Presentacíoneni beate 
Marie virginis. a sama ari og greindur Giorningur for^) 
framm á Ketilst0dum viku fyrir veturnætur^) árum 
epter Jhesu Christi fæding m. d. Ix. og viij. 



129. 21. nóvember 1568. á Hofi, 

1. febrúar 1569. 

KAUPMÁLABRÉF Bjarna Sturlusonar og Ingibjargar 
Pálsdóttur. 

AM. 199, 4to., bls. 129—30, uppskrift fyrir Jón lögmann Jóns- 
son um 1604. 

Kaupmalabref Biarna og Ijngebiargar. 
Jn nomine domini amen. 

lystist og stadfestist suo felldur kaupmali a Hofe u 
Hofdastraund. sunnudaginn næstan epter Seceliumesso 
vmm veturinn a Brudlaupzdeigi Biarna Stullasonar og 
Jngebiargar Palsdotter. War þa lidit fra Gudz burd 



1) Svo. 2) var, Apogr. 3) þ. c. krincíum 9.— 10. okt. - 



160 



JARÐASKIPTABRÉF 



1568. 



M. D,Lx og viij ár ad suo fyrirskijUdui) ad Margriet 
Ellendzdotter gaf dottur sinne Jngibjorgu Palsdottur 
jordina Hraun j Vnudal j sijnar loggiafer med sam- 
þycki liennar Bonda Palz Grijmssonar. Enn ytre Brecku 
a Hofdastraund j heimannmund. Suo og auglysti Pall 
Grijmsson fyrir oss med jnnsigludu brefi. ad sijn kuinna 
Margriet Ellindzdotter ætti .ijc. hundrada j sinn mala 
med sinne tilgiof Ix hundrud j Hofe. hier j mot taldi 
fyrnefndur Biarne sier jordina halfa ytra Vallholtt j 
Skagafijrde fyrir xxc og Stafn j DeiIIdardal fyrir xxc 
og þar til xlc. j audrum peningum. Gaf Biarne Jnge- 
biorgu Palsdottur jordina Stafn j tilgiof og sijna log- 
giof. Suo og skyllde Pall Grimzson dottur sijna Ijngi- 
biorgu malakonu epter fyrsogdum skilmala festi Biarne 
Stullason Jngibiorgu Palsdotter.-) logliga epter bokar- 
innar ordum. Worum vier þesser epterskrifader menn 
vidstadder allánn fyrskrifadann giorning. Kár Sæmundr 
arson. Jon Olafsson. Helgi Þorsteinsson. Jon Gunnlaugs- 
son. Eifindur Magnusson. Wigfus Brandzson. Og til 
sanninda hier vmm setium vier fyrrnefnder menn vor 
jnnsijgle fyrer þetta kaupmala Bref. huortt skrifad var 
a Hofi a Hofdastraund næstann dag fyrir purifiation- 
em Mariæ áre sijdar enn fyrr seger. 



130. 26. nóvember 1568. að Skarði. 

- 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM, Apogr. 4738 b, III. Eftir frumriti á kálfskinni. Árni segir 
til innsigla. 

Þad giorum vier Sygurdur Þoi-modzson. Magnus 
Gunnsteinsson.. Olafur Þosteinsson, Gudmundur Steph- 
ansson, Brandur Sveinsson og Jon Jonsson godum 
m0nnum kunnugt med þessu voru opnu brefe þá lidit 
var frá hingadburd vors herra Jesu Christi M. D. Ix 
og viij ár. á Skardi i Langadal fostudaginn næstann 



1) skijlldum, hdr. 2) Svo. 



1568. 



JARÐASKIPTABKÉF 



161 



fyrer Andresinesso um veturinn þar j kirkiunne lieyrd- 
um vier, og sáum ord og handsol sira Biarnar Gisla- 
sonar og Þorvalldz Biornssonar med so felldum skil- 
mála ad Þorvalldur sellde sira Birne jordena alla Æsu- 
stade j Eyiafirdi tiutugier liundrada ad dyi^leika. sem 
liggur nu i M0druvalla kirkiusokn med ollum þeim 
gognum og giædum sem greindri jaurdu á med laugum 
ad fylgia til ysto ummerkia annara manna epter þvi 
sem. Þorvalldur var frekast eignarmadur ad ordinn: 
imdan sier og sinum erfingium. enn under sira Bi0rn 
og Iianns erfingia til friáls forrædis og fullrar eignar. 
Hier j möt gaf og lofadi greindur Sira Biorn Gislason 
nefndum Þorvallde Biornssyne so lieitande jarder. 
lialft Breidavad fimm hundrud og xx fyrer ein tuttugo 
hundrud. þui hun var miog spiUt ad husum og todum. 
liggur su jord j Holltastada kirkiosokn. hier med jord* 
ena hid sydra Vatn j Skagafirdi i Mælefellzkirkiosokn 
luttugu hundrud ad dyrleika og hier til ryfbygda tutt- 
ugu hundrada j0rd fyrer hundrad auk tiunda. og skylldi 
gialldast i Hunavatzþingi so framt sem sira Biorn feinge 
hana þar til kaups. ella j 'Skagafirde feingi hann hana 
ecke i Hunavatzþinge. enn lofadi ad giallda af henne 
eitt gott hundrad árlega auk tiunda þar til hun være 
greidd. sellde presturenn med aullo þessar jarder med 
aullum þeim gaugnum og giædum sem greindum jord- 
uni á med logum ad fylgia epter þvi sem sira Biorn var 
frcmst ciíínarmadur ád ordinn til vsto ummerkia ann- 
ara manna. undan sier oa sinum erfinöium enn under 
Þorvalld og lianns epterkomendur til friáls forrædis og 
fullrar eiírnar. hicr ad auke ein fimtán málnvtu ku- 
gillde og skylldu greidast ad næstum fard0gum i Skaga- 
firde eda Hunavatzþinge og hier til þriátíge vætter 
smiors. reiknast þetta jardarverd fimtan hundrud og 
attafige. enn Þorvalldur selldi iordena ur gomlum kaupa- 
hluta um ein fimm hundrud. lofadi sira Biorn Gisla- 
soh Þorvalldi Biornssyni ad greida Sira Magnusi Magnus- 
syni þessar ádurgreindar þriár tuttugo hundrada jard- 
er 00 fíilld fimtan kugilldi med þui skilordi ad sira 

Dipl. Isl. XV. B. 11 



162 VITNISBUÍÍ13R. 15G8. 

Biorn atti ad svara sira Magnusi eda Gudrunu Þorleifs- 
döttur og hennar erfingium auUum lagariptingum á 
þessum jordum j audrum utjordum, enn ecke uppi 
Æsustade. enn sira Magnus og Gudrun Þorleifs[dottcrJ 
eda hennar erfingiar halldi til laga. enn Þorvalldur 
Biornzson vid skildur og hanns erfingiar. Liet sira Magn- 
us sier þetta vel lika. og hier med skulldskeytti opt- 
nefndur Þorvalldur margnefnda presta saman epter 
logum. og lauk so þeirre skulld sier af hende. J0rduanc 
Æsustodum átti sira Biorn til laga hallda enn Þorvalld- 
ur honum lagariptinguni svara. 

för allur þesse gi0rningur framm epter logbökarinn- 
ar ordum suo sem gomul og logleg jardakaupsbref inne- 
hallda og fyrrnefndur skilmále. 

Og til sannenda hier umm setium vier fyrrnefnder 
kaupvottar vor innsigli fyrer þetta jardakaupabref skrif- 
ad i Stafhollte j Borgarfirde á sama áre sem fyrr seigier. 



I31, 27. nóvember 1568. á TorfastöSum. 

VITOISBURÐR um landamerki Úteyjar. 

AM. 261, 4lo., bls. 68—70, skrifað 1611 fyrir Odd byskup. — 
AiL 258, 4to., bls. 185—7 m. h. Hákonar Ormssonar 1643. 

Vitnisburduri) vmm Vteyar Landamercke. 
Þad medkiennist eg Jon Þördarson. ad ' minn f ader 
Þordur kom til Vteyar og bio þar vj ár. eg epter hann 
vj ar og xl. þá heyrda eg ad ellster menn hofdu sagtt. 
ad þesse være lanndamerke j miUum Vteyar og Graf- 
ar. J fyrstu fra Hölniavade og vt med ánne. og vppj 
Eyarskygner. vt epter þuj Griotgile, sem geíngur vpp ad 
þessum Skygner. Vr Skijgner og j þad griotgil. sem fyr- 
er ofann hölenn geingur fj^rer nedann Eyvindartungu. 
og j ána þa sem rennur j Laugarvatn. Enn sa gardur 
sem geingur yfer vmm þuera Tunguna. hafa menn halld- 
id vordslugard. enn 0ngvann landamerckia Gard. Jtem 



1) Breff 258. 



j miUe Eyanna skyllde landamerke vera. Vr Jllaös og 
vpp j Midvad j Hölaa. Jtem lyste eg þuj adm- nefndm- 
Jon Þordai'son ad suo bar til einu sinne, ad eg beitta 
mijnu fie vmm vetrar dag vpp j þessa tungu. Bio þá 
Jon Tejtsson j Gr0f. og fann ad þessare beit mi0g fast. 
suo ad eg ætlade ad rijda hejm j Skalholltt. og seigia 
Ul mijnum husbændum. atte þá Sigurdur hejtinn Eigils- 
son Gr0f. og bad mig huurge ad fara. þuj þetta þijrftte 
ecke suo hátt ad komast. liuad eg giorda. og. ad eg 
för huurge. Suo og lyse eg þuj saukum minnar lijtil- 
mensku. enn stöi'mensku þeirra sem j hlut áttu. þá 
naut eg ecke þessarar tungu. enda hafde eg ongvann 
dugnad til henne ad hallda. Jtem var og suo halldid. 
ad Vtey atte skögarhogg j Kietilvallatorfu j Snorra- 
stadar landeign. Enn Snorrastader attu v kapla beit 
a vetur j Vteyarland. Suo og eingiatak j Merkurgierde. 
Veit eg ecke sannara epter minne samuitsku. Enn suo 
hafe halldid verid sem nu hefe eg borid. ad þesse fyrr- 
saugd tunga frá gardenum og vpp vnder Skygner være 
Uteyar eign. 

Þad medkiennunst vid Magnus Olafsson og Arne Jons- 
son. ad vid heyrdum Jon Þordarson hafde suoddann 
lysing vmm landamercke krijngum Vtey. ord fyrir ord 
sem hier fyrir ofann skrifad stendur. heyrdu hier vppá 
hanz eiginn son Simon. og suo Gudmundur Gijslason. og 
j sannleik ad suo er setium vid ockar innsigle fyi^er 
þetta vitnizburdarbrief. huur vitnizburdur bæde var 
borinn og skrifadur á Torfastodum j Biskupztungum 
Laugardaginn næstann fyrer sunnudag j Aduentu ár- 
um epter Gudz burd 1568. 



132. 28. nóvember 1568. á Friðriksborg. 

KONUNGR ritar Pétri Oxe og biðr hann sjá til, a« 
greidd sé skuld sín við Alexander Gielisch í öðru en 
brennisteini þeim, er honum hafi verið fenginn við svo 
háu verði, að liann fái eigi undir risið. 

11* 



lííkisskjalasafii Dana^ Tegn. p. a. í^. 10, 233 b. — Uppskrift 
Jóns Sigurðssonar í JS. 493,- 4to. (Laursens ríkisskjalavarðar í 
þjóðskjalasafni). 

Peder Oxe fick breff som f0lger. 

m 

Wij ville ether naadigst icke forholle. att thenne 
breffuisere. oss eiskélige Alexander Gielisclr. haffuer 
verit hoss oss oc vnderdangist giffuit tiilldende. att 
hannom skall reste en stor summa pendinge. som oss 
tiilkomer hannem att betalle. oc att hannoni y same 
betaling er anttuoritt nogen suoffwell saa dyre. att hand 
thett Averdt ther fore icke kand bekome. er ther for 
vnderdanigst begerindis. att ther vdj motte Iiaffuis itt 
billicht indseinde. saa hand icke skulle haffue ther aff 
en woffuerwindelig schade oc aldelis gaa tiill grunden. 
epther som y aff hans supplicatz. wij ether her hoss 
tiillschicker. ydermere kunde forfare. Tha. eptlierdj 
wij formerke. att hand altiid haffuer verit oss villig oc 
vdj vor thieniste siig vnderdanigst gierne ladit bruge, 
siunis oss biUicht. att thett hannom betenckis. oc ville 
wij vgierne. att hand ther offuer schulle kome y schade. 
Thj bede \vij ether oc nadigst begere, attj ville her vdj 
finde the beste middel att forschreffne Alexander 
Gielisch motte bliffue befalitt oc tiill fridtz stillit enthen 
med vare eller huore thett best kunde skee. oc att huis 
vare hannom giffuis. motte saa anslas. att hand kunde 
bliffue wid oc medt i-ette icke schulle haffue siig att be- 
klage. saa oc att mand motte forfare. att her bliffuer 
ansett oc giortt forskiel paa huilcke oss er villige oc 
gierne beuiser vnderdanigste thieniste etc. Fredrichsborg 
28 nouemb. anno 68. 



133. 2. december 1568. á Bakka- 

KAUPBRÍ^F fyrir Æsustöðum í Eyjafirði (sbr. bréf 26. 
nóvbr. 1568). 

AM. Apogr. 142, frumritafí transscriptum {\ pappir frá 20. maí 
1728. Jbskj. AM. Eyjafj. 10, uppskrift staðfest af tveim mönnum 
28. apríl 1704 á Öngulsstöðum. 



1568. KAUPBRÉF. 165 

K 

Þat giorum vær Magnus prestur Magnusson. Sigurdur 
Þormodsson. Vigfus Jonsson. Olafur Þorsteinsson. Magn- 
Us Gunnsteinsson. Brandur Sveinsson. oc Jon Jonson 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi. at 
arum epter guds burd m. d. Ixviip) fostudægenn nærst- 
ann fyrir Andriasmesso.-) á Skardi i Langadal. vorum 
vær hia. saum og heyrdum a ord og handaband Sera 
Biarnar Gijslasonar og Þorvalds bonda Biornssonar. - 
svo fyrer skildu: at nefndur Þorvaldur seldi s0gdum 
Sera Birni iordina Æsustade i Eyafirde. i Modruvalla 
kirkiu sokn. med 0llum þeim g0gnum og giædumm 
sem greindri i0rdu filgier oc fylgt hefur at fornu oc 
nyu. hier i mote gaf firnefndur Sera Biorn ádurs0gd- 
um Þorvalldi i0rdina Sydravattn i Skagafijrde i Reykia 
kirkiu sokn fyrir xxc og jordena halfa Breidavad fyr- 
ir xxc. oc þar til einhveria xxc i0rd sem lægie i Huna- 
vattsþijngi.þa sem bigdest firer hundrad. at auk tiunda. 
oc þar til xv málnitu kugilde. og xxx vætter smi0rs. 
skylldu kugildcnn vtgreidast i Skagafirde at nærstum 
fard0gum: enn smiorit i Eyafirde at sumre komanda. 
Lofadi hvor um sig fyrr greindra manna Sera Biorn og 
Þorvaldur at svara lagariptingum a þeim iordum er 
þcir scldu: cnn halda til laga þeim cr keiptu: med þeim 
skilmála ef nockur su i0rd geiiigi af Þorvalde med 
l0gum sem Sera Biorn sellde honum. þa skyllde opt 
nefndur sera Biorn fa þrátt nefndum Þorvaldi adrar 
iafngodar iardir þar j stadinn. Enn ef iordenn Æsu- 
stader geinge af tijttnefndum Sera Birne. þa skyllde 
þratt nefndur Þorvaldur fa oftgreindum Sera Birne 
.Ixc. i godum iordum. oc þar til kugilde og smi0r sem 
fir ^reinir. Ofí' til sanninda hier um setiumm vær vor 
innsiííle fyi'ir þetta bref er skiúfad var á Backa i 0xna- 
dal vi d0gum sijdar enn fir seigir. 

Þetta href a kalfskinn er med þremur hanaandí 
innziglum og þremur innsigla Reimum Riett conerad 
effter sijnum Original "wotta underski*ifader er Coper- 



1) Ix og viij, Jbskj. 2) þ. e. 26. nóv. 



166 LÝSING. 1568. 

udu og samannlasu ad Grenjadarst^dum d. 20 Maij 
1728. 

Magnus Thorvaldsson.i) Gijsle Magnusson,^) 



134. 4. december 1568. í Saurbæ. 

1570. 

LÝSING Þorláks Einarssonar á jarðaskiptum þeirra 
.Eggerts lögmanns Hannessonar. 

AM. Apogr. 4734 b „Ex originalibus. Utan á brefenu er h0nd 
Eggcrts logmanns" (AM.). Árni lýsir innsigli Þorláks. 

Jhesus. 

Eg Þorlakur Einarsson giore godum monnum kunn- 
igtt. nied þessu minu oppnu breffi. þad ad eg medkenn- 
unst fyrer ollum og sierhueriumm þad eg hefi med f ulln- 
adar jayrdi og handabandi og suo med radi og sam- 
þycki minnar quinnu Gudrunar Hannesdottur. selltt 
Eggertt Hannessyni magi minum suoddann peninga j 
lausafie og fastaeignum sem hier greiner. Jn primis 
þá sellda eg lionum jordina Vadzdal j Patregxfirdi j 
Dals Idrkiusokn fyrir xviijc. Hier med jordina Skoga 
j Mosdal j Hrafnzeyrar kirkiusokn fyrir xijc. atti min 
quinna þessar badar jarder. Hier til sellda eg honum 
xc. j jordune Selatrum er eg atta sialfur. liggur hun j 
Talknafirdi j Laugardals kirkiusockn. og med þessum 
parte .ij. quilldi. hier til halft annad quilldi vestur j 
fiordum og þar til .vj. jopindali^) fyrir ijc. og land- 
skylldar .c. er vmm vorid gallst af Vadzdal. og land- 
skylldar ,x. aurar þad vor af Kirkiubole. og adrer aC 
Skogum et cetera. Hier aa mote gaf og gallt greindr 
Eggertt Hannesson mier fyrrskrifudum Þorlaki Ein- 
arssyni og minne quinnu jordena KetelsejTi fyrir xxiiijc. 
og þar med .ij. quiUdi. Jtem .vc. j jordunne Haukadal. 
ligg[í]a þessar badar jarder j Dyrafirdi j Sanda og 
Hrauns kirkiu soknum. Jtem halft fimmta .c. i meire 
Vedrará j Onundarfirdi j Hollts kirkiu sockn. Hier til 

1) Stúdent. 2) siðar byskup. 3) „ita est" (AM.). 



1568 



LÝSING 



167 



.X. c. j Kirkiubole j Mosdal j lii'afnseyrar kirkiu sockn. 
og þar med ij quiUdi. Reick[n]ast þetta allz af huorz 
hendi halft viijc og xL Selldi huor odrum þessi lausafie 
og fastaeigner vndann sier og sinum erfingium. Enn 
vnder huorn fyrir sig og hanz erfingia. til æuennhgrar 
eignar. nada og nytsemda. med ollum þeim gognumm 
[ogl gædum sem fyrr greindum jordum fylger og fylgt 
liefur ad fornu og nygu bædi til sios og landz. Suo og 
skylldi huor vmm sig eignast fie þad allt sem þar kynne 
ad finnast j jordu edur á. þui er k[e]yppt hefdi. ef eigi 
fyndust adrer loglegri eigendur ad þui fie. skal huor 
vmm sig hallda sinu kaupi til laga. Enn huor suare laga- 
ripptingu fyrir þad er sellt hefur. Og til meire audsyn- 
ingar. stadfestu og sanz vittnesburdar hier vmm. ad suo 
j sannleika er sem fyrr skrifad stendr. þá feste eg fyr- 
skrifadur Þorlakur Einarsson mitt jnnciglis merki fyr- 
- ir þetta kaupbreff. huertt ed skrifad var j Saurbæg 
á Raudasandi þann fiorda dag December manadar ar- 
um epter Jesu Christi hingadburd M. D. Ix og viij.^) 

Jhesus. 

Þad medkennust eg Þorlakur Einarsson med þessu 
minu opnu brefe. ad suo var til skihd j ockru kaupi 
Eggertz Hannessonar og min. þa uid keyptum þeim 
lausafiaum og fastaeignum sem þetta kaupbref er hier 
med fest er utvijsar og innehelldur ad þad skylldi mæt- 
azt .X. hundrut j Lokinhomrum þau sem Jon Eggertz- 
son atte. og þau xc sem Þorlakur sialfur atti j Sellatr- 
um. enn kynne þesse .x. hundrut j Sellatrum ad ganga 
af Eggert þa skylldi hann edur hans erfingiar ganga 
aptur ad fyrgreindum .xc. j Lokinhaumrum. Og til 
sanninda hier um festi eg fyrgreindur Þorlakur Einars- 
son mitt jnsigle med þessu kaupbrefi fyrir þetta mitt 
medkenningarbref: skrifad j Saurbæg a Raudasandi 
þann fiorda dag Desember: arum epter Jhesu Christi 
bingadburd M D Lxx, 



1) „Þetta bref er ritad med eigen hendi Eggerts Hannessonar 
Ifííimanns" (AM.). 



168 



KAUPBRÉF 



1568 



135. 5. december 1568. á Grenjaðai-stöðum. 

KAUPBRÉF fyrir Hafralæk. 

AJM. Apogr. 101, m- h. Styrs Þorvaldssonar „Ex originali Sira 
Olafs Stefanssonar". Árni lýsir innsiglum. — Jbskj. AM. Þing. 
21, iippskrift staöfest af tveim mönnuni i Vallanesi 21- nial 1704. 

Um Hafralæk.i) 
OUuiu þeim godmu moiinmn sem þetta bref birtist 
sia edm' heyra. sendmn vid Einar Sigurdsson-) og Olaf- 
ur Ai'nason prestar. kvediu gudz oc ockra. kunnigt gior- 
andi. ad þa lidit var fra holldgan Christi M. d. Ix og ' 
viij. ár þami annann dag decembris á Greniadarstod- 
um j Adalreykiadal vorum vid i hia saum og heyrdum 
upp a ord og handsol Sira Sigurdar Jonssonar oc Gvid- 
nyar Magnusdottur. ad svo fyrir skildu. ad nefnd Gvid- 
ny fieck og selldi greindum sira Sigurdi alla jordina 
Hafralæk. er liggur i greindum dal i Neskirkiu sokn 
med olhun þeim gognum og giædum. Eignum og itol- 
um j jordu og á, sem greindri jordu fylger og fylgt hef- 
ur ad fornu oc nyu og fylgia á ad l0gum. llier i mot 
gallt og gaf Sira Sigurdur Jonsson Gvidnyu fyrst þau 
malnytu kugiUdi fiogur og onnur god iiijc. sem hann 
reiknade. ad hann ætti hia henni og hefdi átt j nockur 
ár. reiknadi hann þar til eitt hundrad og mork. enn 
þad gaf hann henni kvitt. Hier til skylldi Sira Sigurdur 
giallda henni ad næstum fardogum .iij. málnytu ku- 
gilldi eda iiij og onnur .iij. ad vori komandi. og hafa 
þau leigulaust epter komandi ár. Skylldi allz málnytu- 
kugiUdin verda tiu. med þeim ádur voru hia henni, 
hier til skylldi hann giallda henni .vjc. j godum pen- 
ingum frijdum oc ofrijdum þa þeim semdi og j þvi 
þeim semdi og sumt strax i vor. skylldi Sira Sigurdur 
strax eignast jordina. enn Gvidny skylldi meiga bua 
á jordunni j næstu epterkomandi .iij. ar og Ieig[i]a mál- 
nytu kugilldin og þar til .xx. alner oc svara ollum tij- 



1) Hafralækiar Bref, Jbskj. 2) „Þetta kynni vera fader hcrra 
Odds biskups" (AM.). 



1568 



JARÐASKIPTABRÉF. Wmm 169 



undum oc med þeim skilmála. ad jordin spiUtist ecki. 
Hier med lofadi hann ad taka hennar son ad vori. þann 
Torfi heiter. og fæda hann up. enn ei sagdest hann taka 
abyrgd a honum. hier med skylldi oU þeirra byti og 
skip'i kvitt og klár forn oc ny. Skylldi sira Sigurdur 
hallda jordinne til laga og svara lagariptingum svo 
sem honum bæri. þui hann hafdi ádur feingid henni 
greinda jord sem væri. Og til sanninda hier um seti- 
um vid adurskrifader menn ockar jncigli fyrir þetta 
kaupbref. er giort var i sama stad þrem nottum sijdar 
enn fyr seiger. 



136. 5. december 1568, í Saurbæ. 

JARÐASKIPTABRÉF, og er 25 hundr.í Trostansfirði 
skipí við Skriðnafell með niilligjöf. 

AM. Apogr. 1300, jii. h. Slyrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara 
Þorkelssonar." 

Jhesus. 

Eg Ormur EUingssou giore godum monnum kunnigtt 
nied þessu minu oppnu brefi. Þad eg medkennunst fyrir 
oUum og sierhuerium. ad med radi og sammþycki minn- 
ar ecktaqvinnu Valgerdar Brandzdottur þá hefur eg 
med fuUu jayrdi og handabandi sellt Eggertt Hannes- 
syni xxvc j jordunne Trostansfirdi er liggr j Otradals 
kirkiu sokn. enn hier a moti galltt hann mier og greiddi 
jordina Skridnafell xviijc ad dyrleika. er Hggur a Barda- 
sti'ond j líaga kirkiusokn og þar til iij mahiytu quilldi. 
gelltt naut fyrir ijc. hest fyrir c og c j vadmali. miolc 
og fiski. Selldi huor odrum þessi lausafie og fasta- 
eigner vndann sier og sinum erfing[i]iimm enn vnder 
huorn vmm sig og þess erfing[i]a. epter þui sem huor 
var fremst eigandi ad vordinn med ollumm þeim gogn- 
um og gædum sem fyrrgreindum jordum fylger og 
fylgt hefur ad fornu og nyu bædi til sios og landz alltt 
til skilid en ei neitt undan tekid. Suo og skylldi huor 
umm sig eignast alll þad fe sem þar kynne ad finn- 



170 



KVITTAN, 



1568 



ast j jordu edur á þui er keypt hefdi. ef ei yrdi adrer 
logligre eigendur ad. skulu huorutucgg[i]u hallda sijnu 
kaupe til laga þui er keyppt hefdi enn suara laga- 
riptingu fyrir þad er selltt hefdi. Og til nieire audsyn- 
ingar. stadfestu og sanz vittnesburdar hier vmm. ad 
suo j sannleika er sem fyrre stendur skrifad. þá feste 
eg fyrrgreindur Ormur Ellingsson mitt jncigli nedan 
fyr[ir] þetta kaupbref huert ad skrifad var j Saurbæg 
á Raudasandi þann vta dag december manadar arum 
ei^ter hingadburd Jesu Cliristi. M. d. Ix og viij ara. 



137. 5. december 1568. í Saurbæ. 

ORMR ERLINGSSON kvittar Eggert lögmann Hannes- 
son fyrir milligjöf þeirra jarða, er getr i næsta skjali 
liér á undan. 

AM. Apogr. 1301, ni. h. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara 
Þorkelssonar.** 

Jhesus. 

Þad medkennunst eg Ormur Ellingsson med þessu 
minu oppnu brefi þad eg hefi þaa peninga alla vpp- 
borid af Eggcrtt Hannssyni gillda og goda sem mier 
vel lijkar er hann atti mier ad giallda og greida aa 
milli Skridnafellz og xxvc j Trostanzfirdi epter þui 
sem þetta bref utvisar sem hier med fest er^) og j ock- 
artt kaup kom. og þui giore ec hann og gef og suo 
hanz erfing[i]a alla og epterkomendur quitta og akiæru- 
lausa fyrer mier og ollum minum crfing[i]um og ept- 
erkomenndum umm adurskrifad peninga gialld. Og 
til saninda hier vni þa feste eg mitt jncigli nedan fyrir 
þetta mitt medkenningar. enn hanz qvittunar bref hier 
vppa. huort ed skrifad var i Saurbæg a Raudasande. 
þann vta dag decembrijs manadar arum eppter hingad- 
burd vorz liufa lausnara Jesu Christi. M. D. Ix. og viij ara. 



1) Sjá brcf 5. flec. 15G8 (næsta á undan). 



I 



1568. KAUPBRÉF. 171 

138. 11. december 1568. í Stafholti. 

^ KAUPBRÉF fyrir Syðri Þverá í Vestrhópi, 

Jbsk. AM. Húnavatnss, 5. „[Markuss Palssonari) schial fyr- 
ir sidre Þuerá."2) 

Skial fyrer sidre Þuerá.^) 
: Þad Giorum 'wier Freijsteirn Prestur Grijmsson Hen- 

■ rich Hannesson. Wigfus Jönsson och Alexius Þoruards- 

son Gödum monnum kunnigt med þessu uoru opnu 
brefe. árum ef tter Gudzburd M D Lx viij a Borg 1 Borg- 
arfirde þann 10 dag Decembris Mánadar. uorum uier 
tilkallader og uidstadder sofeld ord og handsaladan 
giorning þeirra^) manna. ad Gudmundr Ormsson med 
fullnadar uiliandlegu Jáirde og hanndsoludu samþicke 
sinnar Eigenn qvinnu Astrijdar Oddzdottur selde Þor- 
vallde Biornssyne jordina alla sidre Þuerá i Vestur- 
hoope 40c ad dyrleika i Breidaboolstadarkirkiusokn. 
med ollum þeim g0gnum og giædum. sem greindre 
) Jordo á med logum ad filgia til istu vmmmerkia ann- 

ara manna. Eftter þuj sem Astridur uar fremst eignar- 
kona ad ordenn. vndan sier og sjnum Erfingium. enn 
vnder nefndan Þorualld og hanz eftterkomendur til 
frials forrædiss. og fullrar eignar. ad ollu þuj tilskilldu 
sem gomul logleg jardakaupzbref innehallda. Hier i 
1 möt skilde tijttskrifadur Þorualldur greida ofttnefnd- 

um Gudmunde 40c i soddan peningum Malnitu- 
kugillde. lOc i frijdum peningum. gielldum saudum 
og nautum. 5 kapla c. 3 vadmala c. og 2c i smiore. 
med þuj kostar hundrade sem Gudmundur medtok. og 
þetta jardaruerd ad þrennum solum utlikia. utan ejn 
' kuaillde skilldu effter standa. og eijn 7c i odrum pen- 

inííum þeim Þorvallde lijkade. oíí skillde Þorvalldur 
á beim lOc fæda upp 5 vetra gamlan son Gudmundar, 
ad nafno Asmund og aíía hann sem eitt barn. til þez 
hnnn cr 20 ára Gamall. oa lata kenna honum saung 
orf non-ænu. og skrif ef hann vill læra og verde þad 

' 1) Frá [ m. h. AM. 2) Aftan á bréfinu. 3) Svo. 



172 



JARÐASKIPTABRÉF 



1568 



med gödfelldu giort. so hanz foreldrum lijke uiduærid 
og kennslan. enn Deije þesse Asmundur innan 3a ara. 
þá Eignist hanz erfingiar afttur þesse lOc. enn life 
hann eijn 3 ár edur leingur þá eignast Þorualldur eijn 
5c enn Erfingiar onnur 5c. Enn falle Þorualldur frá 
þar til pilturen[n] er matlauna madur. cpter logbokar 
ordum. þa eignast arfar pilltsinz. eda hann þesse lOc 
0lIdungis aptur. skillde sa hallda jordunnj til laga er^ 
keipte. enn þau suara lagariftlingum er seldo. i anare 
iafngodre fastaEign ef til Er. Oc til sannenda hier vmm 
setium uier vor innsigle fyrir þetta iardakaupzbreff. 
skrifad i Stafhollte i StafhoIItztungum i Borgarfirde. 
á sama árj. Deige sijdar enn fir seiger. 

Þetta ofannskrifad Jardakaupsbrief hofum uær. 
Thorsteirnn p[restur] Asmundsson. Þorkell Gudmunds- 
son og Jlluge Jorundsson sied og ifei'Iesed ord fyrir 
ord sem hier stendur. med 2 oskoddudum Jnnsiglum 
þeirra Freijstejns pr[ests] Grijmssonar og Alexius Þor- 
vardzsonar. setiande uor signet og nofn med Eigen 
honduin hier fyrir nedann. þar umm til mei'kiz og 
vitnizburdar ad Borg uid Vijdedal 22 Maríij 1652. 

Richtug Copia originalsins. til merkiz ochar nofn. 
1703 siotta Maji. 

Eigill Einarsson. Biarne Sueinsson 
Eg h. eg h. 



139. 17. december 1568. á Vatnshomi. 

JARÐASKIPTABRÉF á Núpi í Haukadal fyrir hálfa 
Norðtungu i Þverárhlíð. 

Fornbréfasafn Lbs„ Fasc. IT, fi, frumritað transscriptnm á 
skinni, ártalslaust, en frá þvi um 1600 á a6 gizka, nieð eigin- 
handar-undirskriftum. Transscriptum sýnist allt vera m. h. Jóns 
Bjarnarsonar. — Frumritað pappirstransscriptum gert í Ljá- 
skó.aum 19. mars 1710, eftir skinntransscripto, komið til þjóS- 
skíalasafnsins 6. júni 1916 frá Boga Sigurðssyni kaupmanni í 
Búðardal. Uppskrift þar af í þjóðskjaLasafni m. h. sira Friðriks 
Eggerz 1841, og fylgir þar nieð uppdrátlr frá 1788. 



1568 



JARÐASKIPTABRÉF 



173 



Þad giorum vier Hannes Bioi'nsson. Martheirn Þor- 
biarnarson og Berþor Grimsson. Godum monnum kunn- 
igt med þessu voru opnu brefe. þa lided var fra hing- 
adburd vors herra Jhesu Christj þusund fimm hundrud 
sextiger og viij. j Snoksdal j Breidafiardardaulum þann 
.7. dag Septembris manadar vorum vier j hiá. saum 
og heyrdum á ord og handaband þessara manna. Jons 
Grimssonar af annare álfu enn Gudmundar Halldoi"s- 
sonar af annare. at faldist þad og skildist j og vnder 
þessara manna handabandi. at fyrrnefndur Jon Grims- 
son selldi ádur nefndum Gudmunde Halldorssyne jord- 
ina alla Nup er liggur j Haukadal j Vasshorns kirkiu 
sökn iiij og xxc at dyrleika. med ollum þeim gognum 
og giædum sem þessare greindri jordu fylger og fylgt 
hefur at fornu og nyiu oc hann hafdi fremst eigande 
at ordid vndan sier oc sijnum erfingium og epterkom- 
endum. enn vnder Gudmund Halldorsson. hans erf- 
ingia og epterkomendur. med þessum landamerckium 
til sogdum, at Sandhoolslækur skal ráda jd fremra. ept- 
er riettre sionhendingu á fiall vpp. Enn ed nedra Gard- 
ur sa er geingur ofan vndan fialle fyrir nedan Suard- 
arhuanim. vr gardinum og vpp j Rauduskridu. þadan 
vieii á fiall vpp. Hier j mot gaf Gudmundur Halldorsson 
adur sogdimi Jone Grimssyne jordina haalfa Nortungu 
er liggur j Borgarfirde j Þuerárhlijdarhrepp .xxxc. at 
dyrleika. med ollum þeim g0gnum og giædum sem þess- 
are greindri hálfri jordu fylger og fylgtt hefur at fornu 
og nyiu oc hann hafdi fremst eigandi ad ordit. vndan 
sier og sinum erfingium og epterkomendum. enn vnder 
tijtt nefndan Jon Grimsson og hans erfingia og epter- 
komendur til fullrar eignar og frials forrædis. Somu- 
leidis heimilade huor odrum þessara optt skrifadra 
manna allt þad fie sem fyndiztt j þessum þrátt skrif- 
udum jordum og eckj yrde l0gliger eicfendur ad. Skylldi 
huor vm sig suara laaariptingum á þeirri jordu er sellt 
hafdi enn báder hallda til laaa þeirrj er keyptt hafdi. 
Og til meire stadfestu og sanninda hier vm. setium vier 
fyrr greinder menn vor jnnsigle fyrir þetta jardakaups 



174 KAUPBllÉF. 1568. 

Bref. huertt ed ski'ifat var á Vasshorne j Haukadal 
xvij dag Desembris á sama áre sem fyrr seigeu. 

Þad medkiennum vier eptei'skrifader menn Sigurd- 
ur Asgeirsson. Gudmundur Þorualldzson. Jon Gudna- 
son og Jon Biarnarsbn. at vier hofum sied og yferlesed 
svo látandj Bref hia Sijra Jone Jonssyne ord fyrer ord 
med tueimur oskauddum liangandi jnnsiglum sem liier 
íyver ofan Skrifat stenduR. Og til sannarligs vitnis al 
vier þetta satt segium þa setium vier fyrr nefnder menn 
vor n0fn med eiginn hendj hier vnder skrifud. 

Sygurdur Asgeirsson Gudmundur Þorualldzson 
med Eigin hendi. med eijginn hendi. 

Jon Gudnason Jon Biarnarson 

med Eigin hendi. med Eijginn Hendi. 

[Ad þetta allt ofan og framan skrifad sie ordriett og 
i allan niáta samhlioda þvi gamla. þo vel læselega. 
kalfskinns Briefe sem þetta er epter skrifad. jatum 
vid og medkiennum er hier framan og ofan skrifad 
saman lásum vid þad forna kalfskinnzbrief. hvoriu til 
merkis vid setium ockar nofn hier under ad Liárskog- 
umm uid Hvamsfiord Anno 1710 d. 19. Martij. 

Jon Eijriksson logsagnare j Dalasyslu 

m. E. h. 

Jon Arnörsson logriettumadur i Dalasyslu 

med eiginn h.i) 



140. 26. december 1568. á HólL 

KAUPBRÉF fyrir Jökulkeldu. 

AM. Fasc, LXXIII, 18, frunirit á skinni. Af 5 innsiglum er nú 
2. og 3. fyrir bréfinu. — Ágrip Árna Magnússonar af frumritinu, 
er átti Sœmundr Magnússon á Hóli, er i AM. 1007, og lýsir 
Árni þar innsigluin. 



1) [Þetta stendr cinungis i pappirstransscriptis 



1568. KAUPBMF. 175 

Kaupbref -wmm Kielldu j Miofafirdi. 
Þat giorum vier Olafur prestur Sueinsson. Aurnolfur 
Jonsson. Jon Biarnason og Jon Einarsson. godum 
monnum kunnigt med þessu [voru] opnu bi-efi. aarum 
epter Gudz burd .M. D. Ix, viij aa Holi j Bolunnganvijk. 
þann sietta og xx dag Dccembris. Worum vier j bia 
saum og beyrdum á ord og bandaband þessara manna. 
Af eirne alfu Biorns Biarnasonar. Enn af annare alfu 
Arna Gijslasonar at suo fyrer skildu. at nefndur Biorn 
Biarnason selldi nefndum Arna Gijslasyne jordina Jok- 
ulkelldu fyrir vjc er liggur j Miofafirde j Vatzfiardar 
kirkiu sokn. mcd ollum þeim gaugnum og giædum sem 
greindri jordu fj'^lgir og fj^lgtt befur at fornu oc nyiu 
og ecki er med laugum fra komit. bædi til sios og 
landz. Avndan sier og sinum erfingium. Enn Arna Gijsla- 
syne til fullrar eignar oc frialz foRædis. Hier j mot gaf 
Arnc Gijslason fyrr nefndum Birrie Biarnasj'ne vjc j suo 
ordnum peningum. Þriu malnytu kugiUde ,iij vætter 
smiors og bundrat j aullum godum peningum. og skylldi 
þat hundrad gialldast Hannes Elers. Skyllde Arne Gijsla- 
son hallda greindre- iordu til laga. edr hans erfingiar. 
enn Biornn skyllde suara lagariptingum edur bans 
erfingiar. Være suo at greind jord Kellda geinge af 
Arna Gijslasyne med laugum edur bans erfingium þaa 
lofadi optt nefndur Biorn fyrír sig og sijna erfingia. 
at giallda Arna Gijslasyne ediu' hans erfingium adra 
vjc iord jafngoda, Skyllde Arne Gijslason eignast landz- 
skylld af iordunne Kelldu at næstum fardaugum. skylldi 
huor þeirra greindra manna Biorn og Arne cignast til 
helminga þat allt sem rcka kann aa jordunne Kelldu 
til riæstu fardaga. Og til sanninda bier wm setium vier 
fyR nefnder menn vor jnnsigle fyrir þetta Bref. med 
fyn greindra manna jnnsiglum Bioi'ns og Arna. Skrif- 
ad j sama stad Deige og aare sem fyn seigii'. 



141. 30. december 1568. á Látrum. 

KAUPBRÉF fvrír 4 bundr. 1 Látrum í Aðalvík. 



AM. Fasc. LXVIII, 13, frumrit á skinni frá Bœ á Rav.Öasandi. 
Fjögur innsiglaför og þvengir, en ekkert innsigli nú. — AM. 
Apogr. 854. 

Kaupbref wmm Laatur j Adalwijk.i) 
Þat meclkennunst vier [Jon Þorsteinsson. Marteinn 
Loptzson. Jon Olafsson oc Jon Sueinsson^) fyrir aullum 
monnum þeim sem þetta vortt bref sia edr heyra lesit 
Arwm epter Gudz burd M d Ix viij þann xxx Dag Des- 
embris manadar aa Latrum j Adalvijk. worimi vier j 
hia savm og lieyrdvm aa ord oc handaband Gvdmund- 
ar Asbiarnarsonar og Arna Gijslasonar. at suo fyrir 
skildu at nefndr Gudmundur sellili greindum Arna 
Gijslasyne iiijc j iordune Latrum er liggur j Adalvijk 
j Stadar kyrkiu sokn. med auUum þeim gaugnum og 
giædiun sem greindum jardarpartte til Sios og landz 
fylgtt hefur at fornu og nyiii oc eij er med laugum fra 
komit epter þui sem Gudmundur hafdi fremst eigande 
at ordit. wndan sier og sinum ei'fingium. Enn Arna 
Gijslasyne til fullrar eignar og frials foRædis. Hier j 
mot gaf Arne Gijslason Gudmundi Asbiarnarsyne ij 
mahiytu kuillde og ijc j audrum godum peningum 
þeim sem Gudmundi lijkade vel at taka. Skylldit þessir 
aUir peningar vt greidder sama án Gudmundi Asbiarn- 
arsyne. Skylldi optt nefndur Gudmundur Asbiarnarson 
suara lagariptingiun aa greindum jardarparti enn Arne 
hallda til laga. 

Suo og medkennunst vier fyrr skrifader menn Jon 
Þorsteinsson. Marteinn Loptsson. Jon Olafsson og Jon 
Sueinsson at j sama stad og deige vorum vier j hia 
saum og heyrdum aa ord og handaband Þorsteins As- 
biarnarsonar og Arna Gijslasonar. at Þorsteinn lofadi 
Arna Gijslasyne med handsolum at Arne skylldi eiga 
kost fyrstur allra manna at kaupa þau iiijc j Látrum 
j Adalvijk j Stadar 'kirkiu sokn sem Þorsteinn atte j 
greindre jordu þat fyrsta saa parttur falur være. Lof- 

1) Utan á bréfinu m. sömu h., sem er utan á mörgum bréfum, 
sem varða Árna GisJason, og er það hönd hans sjálfs. 2) [Þessi 
nöfn eru og rituð aftan á bréfið m. samtiða h. sem hitt þar. 



adi og Arne þar fyrir at gefa suo vordna peninga ij 
malnytu qugiUde og ijc j ollum godum peningum þeim 
sem Þorsteine lijkade vel at taka og Arne til hefdi. 

Ok til sanninda liier Avm setium vier fyn nefndir menn 
vor jnnsigle fyrir þetta jardarkaups og laugmalabref 
er skrifat var j sama stad deigi og áre sem fyn seigir. 



142, 1568. á Höskuldsstöðum. 

GUÐRÚN ÞORLEIFSDÓTTIR veitir manni sínum, sira 
Magnúsi Magnússyni, umboð til þess að selja nokkurar 
jarðir sínar, er bréfið getr.. 

AM. Apogr. 4738 b. I. Eftir frumrili á kálfskinni. Árni segir 
til innsigla. 

Þad giorum vid Sigurdur Þormodzson og Olafur Þo- 
steinsson godum monnum kunnigt med þesso ockro 
opno brefi: árum epter Gudz burd M. D. Ix viij á Hos- 
kauUstodum á Skagastrond þar j kirkiunne vorum vid 
hia stadder og til kallader fuUnadar giorningi med 
liandsolum þessara manna so felldum. J fyrsto ad Gud- 
run Þorleifsdotter samþyckti og gaf sira Magnusi Magn- 
ussyni manne sínum fullnadar leyfi og umbod til ad 
selia Þorvalldi Biornssyni so heitandi jarder j Saur- 
bæ: HoUtin bæde: og eyiarnar Oddznauta. Brunná og 
Bessatungu. tvo Hvitadále og Belgsdal hvad allt ad 
reiknast ad dyrleika i%c hundrada og ein viijc betur 
og þar til kirkiojordin under HoUt ad nafne Brunngil 
xvjc ad dyrleika og hier til xijc( !) og xx kugillde. og lof- 
ade ad lata sier þad allt vel lijka hvad sira Magnus 
tæke hennar vegna fyrer þessar eigner og peninga. og 
þad skylldi giordur kaupskapur af sier sem hann giorde 
vid greindann Þorvalld hier umm. og þetta allt fyrr- 
skrifad hid sama handsalade greind Gudrun nefndum 
Þorvalldi æfinnlega stadfast standa skyllde fyrer sier 
og auUum sinum aurfum og epterkomendum med þvi 
frekasta skilorde sem login lofa og hun eigandi ad 
vard. Sagdist adurgreind Gudrun Þorleifsdotter aung- 

Dipl. Isl. XV. B. 12 



178 



VITNISBUHÐK. 



1568. 

• 



um manne þessar jarder fyrre tíl eignar feingit hafa. 

Og til sannenda liier mnm setium vid fyrrnefnder menn 
ockar innsigle fyrer þetta vitnisburdarbref skrifad j 
Stafliollte j Boi'garfirde á sama áre sem fyr seigiei'. 



143. 1568. á Skarði. 

VITNISBURÐR um loforð um jarðaskipti, 

AM. Apogr. 4738 b, IL Eftir frumriti á kálfskinni, Arni segir 
til innsigla. 

Þad giorum vier Sygurdur Þormodzson, Magnus 
Gunnsteinsson. Olafur Þosteinsson, Gudmundur Steph- 
ansson. Brandur Sveinsson og Jon Jonsson godum 
monnum kunnugt med þesso voro opno brefe: arum 
epter Guds burd M. D. Ix. viij á Skarde j Lángadal þar 
j kirkiunne heyrdum vier og saum ord og handsaul 
sira Magnusar Magnussonar og Þorvallds Biornzson- 
ar med so felldum skilmála ad sira Magnus Magnus- 
son lofadi Þorvalldi Bioi^nssyne i þesso handabande 
til fullrar eignar so heitandi jordum i Saurbæ, tveimur 
Holltum fyrer sextijgi hundrud: Belgsdal fiogur lumdr- 
ud og tuttugo. Brunná fiogur hundrud og tuttugo. tveim- 
ur Hvitadaulum fyrer fioritijgi hundrud, Bessatunga 
fi0gur hundrud og tuttugo, Eyiarnar Oddznautar xvjc 
hveriar jarder allar bondaeign. reiknast halft annad 
hundrad hundrada ad dyrleika og viijc betur. Brunn- 
giLj Bitro kirkiojord fra Hollte ein sexlan hundrud. 
og med þessum jordum einum tolf og tuttugo kugiUd- 
um gilldum. med aullum þeim gognum og giædum 
sem greindum jordum á med l0gum ad fylgia pg eigi 
er riettelega frá komit. til ysto ummnierkia annara 
manna epter þui sem hans kvinna Gudrun Þorleifs- 
dötter vard fremst eignarkona ad. Hier j möt lofadi 
greindur Þorvalldur Biornsson saugdum sira Magnusi 
Magnussyni under aullu hino sama skilordi þeim þreni- 
-ur tuttugu hundrada iordum sem sira Biorn Gislason 



1568. VITNISBURÐR. 179 

selldi Þorvalldi Biornssyni þui sira Magnus liet sier 
vel lilca þær ad taka og gaf Þorvalld auUdungis kvitt- 
ann umm þessar jarder og þeirra lagariptingar epter 
þeim giorningi sem þeir aller sin á millum þar umm 
giordo og þeirra kaupbref vottar Sira Biarnar og Þor- 
vallds. Þar med skylldi sira Biorn svara sira Magnusi 
þeim fimtan kugilldum vegna Þorvallds epter þvi sem 
i sama giorningi stadfest var og brefit skyrer fyrev fim- 
tan kugiUdi i Saurbæ. Hier med fieck Þorvalldur Sira 
Magnusi til eignar vegna hanns kvinno so heitandi jard- 
er: Mela j Hrutafirdc fyrer þriátigi hundrud. Tungo 
j Hrutafirde fyrcr .xvj. hundrud. Smiriaberg i Huna- 
vatzþingi fyrer sextan huhdrud. Sido j Refasveit íyrer 
tiu hundrud, Fiösa i Svartárdal fyrer fioretíge alner 
á fiörtanda hundradi. hveriar jarder allar ad dyrleika 
reiknast citt hundrad hundrada. tuttugo hundrud. fimm 
hundrud og fiorutígi alner betur. og þar ofan á skylldi 
Þorvalldur bæta einum þremur kugiUdum og gielldfiar 
hundradi fyrer þau stauko átta hundrud sem bonda- 
eign j Saiubænum er. áttc Þorvalldur ad láta ein seytian 
kugiUdi gilld med þeim jordum sem hann fieck prest- 
enum. so sira Magnus feingi aunnur lolf og tuttugo ku- 
gílldi gilld liier i Ilunavatzþ'íngi fyrer þau hann fœr 
' Þorvalldc i Saurbæ. þar lil skylldi Þorvalldur svara 
sira Magnusi fiorit'ígi hundrodum i j0rdum hier i þing- 
ino. og ad þeim fi0ritigi hundrudum feingnum. lofadi 
sira Magnus Magnusson optncfndum Þorvalldi Biorns- 
syni i sama handabande ad giora sierdeilis kaupbref 
i vor og i því brcfi saman ad iafua hver i0rd ad ann* 
arar andvirde vera skyllde. 

för þessi giorningur framm ad aullu þui tilskildo 
sem login lofa ad bata meigi. 

Og til sannenda her um setium vier greinder giorn- 
ingsvottar vor innsigle fyrer þetta bref skrifad j Staf- 
hollte j Borgarfirdi á sama are og fyrr greiner. 



12» 



180 



DÓMR. — LANDAMERKI 



1568 



144. 1568. 

DÓMR um kýrverð. 

AM. 238, 4to., bl. 131, ni. samtíða h. Vigfúsar sýslumanns 
Jónssonar. 

[J] dom nefndii* edur giord Þorolfur Eyolfson. Hann- 
cs Olafsson. Halldor Ormsson. Jon Magnusson. Olafur 
Asmundzsson. Olafur Þorsteinson. 1568. ad Jon As- 
grimson kærdi til Gisla Oddzsonar ad hann hefdi keypt 
ku ad faudur stiupdottur sinnar enn hann selldi faud- 
ur sinum. uirtist oss ad þeirra kaup skylldi halldast. 
enn Gisli skylldi fa þessari konu. vj. alnir vad[mals] 
med gillt vadmal. og Gisla suo meiga med frialsu hallda 
þessari ku. 

[1568]. 

DÓMR um bátsverð. 

a 

AM, 238, 4to., bls. 131, m. h. Vigfúsar sýslumanns Jónssonar. 

Jtem so felldann vittnis[burd]. 
Þorolfur. Hannes. Halldor. Jon Halldorson. Olafur. Jon. 

taladi Olafur Þorsteinsson til Nichulas ad hann hefdi 
losat upp sinn bat vr suelh. huern þeir hefdi badir att 
ad hafa- til fiskiferda. Nu stenndr suo j bokinni. enn 
ef beggia Rad uar til fyrir aunduerdu þa abyrgist huor 
þeirra ad þeim hlut ad þeim hlut sem af hefr hlutinn. 
Þui dæmdum uær Nichulas skylldugann ad borga þenn- 
anu halfann bat og suo uid skilinn þennann bat. 

[1568]. 

DÓMSUPPHAF. 

AM. 238, 4to., bls, 131, m. h. Vigfúsar sýslumanns Jónssonar. 

Domur Þorleifs Gudmundzsonar. 
Hannes Olafson. Jon Olafsson. Stulli Eyolfsson. Þor- 
alli Oddzson. Jon Halldorson, Kappi Eyolfsson. 



145. 1568. 

LANDAMERKI Snældubeinsstaða 



AM, 238, 4to., bL 131, m, sanitíöa h. Vigfúsar sýslumanns 
Jónssonar. 

Landamerki a milli Snælldubeinstada og Klepiarns 
Reykia ok Kioluarastada ad saugn Gils 

Gilssonar, anno 1568. 

J fyrstu á miUi Klepiarns Reykia og Snælldubein- 
stada. vr skardinu vpp j bruninni er og ofan ad mid- 
inunda waurdunni. og suo þadann eptir læknum sem 
fellur ofann j DyiahoUt. og suo þadann ofann j huera- 
lækinn. og rædur hann þadann fra. enn á miUi Snælldu- 
beinstada og Kialuarastada eru þessi ur Non'waurd- 
unni fra ReykhoUti sem er vpp á fiallinu og ofann j 
tungu spordinn þar ofann vnndan. enn gilit rœdur þar 
ofann vndann nordr j Reykiadalsa. 



146. 1568. i Nox^tun^. 

DÓjVIR um stóryrði ólafs Einarssonar og Einars Odds- 
sonar (ágrip). 

Lbs. 68, 4to., bls. 123—4, skr. ca. 1G90. 

Domur umm storyrde midlum Olaffs Einarssonar 

og Einarz Oddssonar. 

Dæmdur j Nordurtungu Anno 1568. 

J fyxstu talade Olafur vid Einar ad hann heffde hyst 
og heimilad utlægan mann. eted med honum og druck- 
ed. Þar dæmdu þeir ad Olafur skyllde vitne tilleijda 
til allra ordanna. Og eff Eijnar gietur ei bevijsad ad 
Olafur hafe utlægann mann hyst. þá sie hann sekur 
mork vid kong. 

Jtem 0nnur 80k ad Eijnar hefde talad fiörum sijnn- 
um ad Olafur hefde stoled sijnum peningumm. þar 
dæmdu þeir Olaffe 3 merkur i fullriette á hu0riu orde 
nenia Eijnar bevijse ad Olafur hafe so gi0rt og konge 
4 merkur á huoriu orde. 

Jtem þridia s0k er Olafur gaf Einare ad s0k ad 
hann hefde sagt og kallad sig dielsshund. Þar dæmdu 
þeir jafna s0k og f^Ter bœde karle og konge. 



182 



REIKNINGR. ^ 



1568 



Jtem fiörda s0k ad Eínar hefde kallad Olaf þioff. 
Þad er fuUriettezord. skulu vitne til leidd jnnann xiv 
aátta særra daga Eijnare frá veranda eff hann vill. 

Samþyckte. 



147. 1568. í Skálholti. 

REIKNINGR kvikfjár. afla og afgjalda Skálholtsstóls, 
og stóð reikninginn Gisli bóndi Sveinsson. 

- 

AM. 260, 4to., bL 48—52. 

Anno dominj 1568. 

Suo micil vetrar vanhauUd á stadnum oc áullum stad-. 
arbuunum fra attadeigi til fardaga. Jnprimis vj kyr. j 
naut þreuett. Jtem Asaudr Ixx oc v. gellder sauder xxx 
oc j. eirn hestur veturgamall. oc ij hnoss fullroskin. 

Suo miciU frammgangr á stadnum oc aullum stadar- 
buunum. Jnprimis kyr I oc viij. Jtem gomul naut xiiij. 
Jtem þreuetur iij. Jtem iiij tuæuetur. Jtem asauder^) 
iiijc XX oc ij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre ijc xxx 
oc vj. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre ijc xxx oc vj. Jtem 
fuIlRoskner hestar Ix oc j. Jtem þrir þreuetrer. vj tuæ- 
vetrer. Jtem hRoss fuIlRosken xxxviij. Jtem j hRoss þre- 
uett. oc vj tuæuetur. oc j veturgamallt. 

Suo micid heimtecid aa stadnum oc aullum stadai'- 
buunum. Jnprimis kyr xx oc j. Jtem þriu naut tuæuetur. 
Jtem asaudur xx oc vij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre 
viij. Jtem veturgamler xx. Jtem fullRoskner hestar x. 
Jtem j þreuetur. Jtem j hRoss fullRosked. 

Suo micid ur fodrum j Floa og aa Skeidum. Jn- 
primis kyr 1. Jtem gomul naut xx. þreuetur xj. Jtem 
tuæuetur 31. Jtem veturgomul 33. Jtem aasaudur 17. 
Jtem tuæuetrer sauder 30. Jtem veturgamler 80. full- 
roskner hestar 7. Jtem fullrosken hross 6. eitt þreuett 
oc eitt veturgamalt. 



1) Svo. 



Suo micid ur fodrum vr baadum Hreppum. Jnprimis. 
kyr xl. Jtem gomul naut v. þreuetur naut x. Jtem tuæ- 
uetur xvj. oc veturgomul xuj. Jtem asaudur xviij. Jtem 
tuæuetrer sauder oc elldre xv, Jtem veturgamler Ixx oc 
vij, Jtem þrir hestar fullnoskner. Jíem j tuæuetur. Jtem 
j veturgamall. Jtem þriu hRoss fullROsken. Jtem j 
tuævett. 

Suo micid vr fodrum j Biskupstungum. Jnprimis kyr 
XX oc vj, Jtem gomul naut iij. Jtem þreuetur viij. Jtem 
tuæuetur xvj, Jtem xj veturgomul. Jtem asaudur xv. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xix. Jtem veturgamler 
xxxix. Jtem ij liestar fuIlRoskner, Jtem iij hRoss full- 
ííosken. Jtem iiij tuæuetur. 

Suo niicid vr fodrum vr Grimsnesi oc Auluesi med 
Laugardal. Jnpilmis kyr xl oc v. Jtem xuiij naut gom- 
ul. Jtem þreuetur xiiij. Jtem tuæuetur xxx oc vj. Jtem 
veturgomul xxx. Jtem asaudur xxxix, .Item tuæuetrer 
Sauder oc elldri xxj. Jtem veturgamler Ix oc ix. Jtem 
fuIlRoskner hestar j. Jtem j tuæuetur, Jtem ij hross full- 
Hosken. oc j tuæuett. 

Suo micit ur fodrum j Skammheinstada vmhodi. Jn- 
primis kyr xix. Jtem gomul naut vij. Jtem þreuetur x. 
Jtem tuæuetur naut ix. Jtem veturgomul xviij. Jtem 
asaudur I oc v. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xiiij. 
Jtem veturgamler 1 oc ij. Jtem fullRoskner hestar ij. 
Jtem ij hRoss tuæuetr. 

Sunnna kyr aa stadnum oc aullum stadarbuunum oc 
vr fodrum oc tilluckt vr vmbodum med þui sem heim 
var tecid. Jnprimis kyr ijc oc xix. Jtem gomul naut Ix 
oc vij. Jtem þreuetur naut 1 oc vj. Jtem tuæuetur x tigi 
oc XV. Jtem veturgomul xtigi oc viij. Jtem asaudr vc 
\ltigi oc 3. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre iijc xx oc 
iij. Jtem veturgamler ijc ixtigi oc vij. Jtem hestar full- 
Hoskner viij tigi oc vj. Jtem þreuetrer iiij. Jtem tuæ- 
uetrer viij. Jtem veturgamler j. Jtem fuIlRosken hross 
1 oc iij. Jtem ij þreuetur. Jtem xiiij tuæuetur. Jtem vet- 
urgomul ij. 

Suo micit vti luckt burt bygt oc til jarda sett á stadn- 



184 



HEIKNINGR, 



1568 



um oc aullum stadarins buum. Jnprimis kyr 1 oc viij. 
Jtem j naut gamalt. Jtem j naut þreuett. Jtem ix tuæ- 
uetur, Jtem veturgomul xv, Jtem asaudur xtigi oc viij. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldri xx oc v. Jtem vetur- 
gamler Ix oc vj. Jtem fulluoskner hestar x. Jtem iiij 
tuæuetrer. Jtem fullRosken liRoss iiij. Jtem j þreuett. oc 
j tuæuett. 

Jtem haufum vier saman jafnad frammganginum oc 
tillucktunum vid vtilucktirnar vid þad sem epter var 
vm sumarid til lifs oc bus til fiallz. Jnprimis kyr vt sem 
jnn. Jtem asaudur vt sem jnn. Jtem ganiler saudcr oc 
vnger vt sem jnn. Jtem gomul naut oc vng vt sem jnn. 
Jtem gamler hestar oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul 
hross oc vng vt sem jnn. 

Suo micid til lifs oc bus á stadnum oc aullum stad- 
arins buum. Jnprimis kyr c viijtigi oc iij. Jtem asaudur 
vc oc ij ær. Jtem fuIlRoskner hestar Ixx oc viij. Jtem 
þreuelrer iij. Jtem iiij tuæaietrer. oc j veturgamall. Jtem 
fuIlRosken hross I. Jtem j þreuetur. Jteni xiij tuæuetur. 
Jtem ij veturgomul. 

Suo micid til fiallz á stadnum oc aullum stadarbu- 
unum. Jnprimis gomul naut Ix oc vj. Jtem þreuetur 
naut I oc V. Jtem tuæuetur xtigi oc vj. Jtem veturgomul 
naut ixtigi oc iij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri ijc 
xjtigi oc viij. Jtem veturgamler sauder ijc xxx oc j. 

Suo micil sumar vanhaulld aa stadnum oc aullum 
stadarbuunum. Jnprimis kyr iij. Jtem iij naut gomul. 
Jtem V naut þreuetur. Jtem v naut tuæuetur. Jtem v 
naut veturgomul. Jtem asaudr xl. Jtem tuæuetrer saud- 
er oc elldre xviij. oc v veturgamler. Jtem fullRoskner 
hestar ij. Jtem j þrieuetur. Jtem j tuæuetur. Jtem j 
hross fullRosked, Jtem ij tuæuetr. 

Suo micid af fialli aa stadnum oc aullum stadai'buun- 
um. Ad til Reiknudum aullum sumar vanhaulldum. .Tn- 
primis af fialli. gomul naut af fialle sem aa. þreuetur 
naut af fialle sem aa. tuæuetur naut v færre af fialle enn 
aa. veturgoniul naut viij færre af fialle enn aa. tuæ- 
uetrer sauder oc elldi'e xxx oc iij færre af fialle enn 



4 



aa. velurgamler sauder Ix oc viij færre af fiallc 
enn aa. 

Suo micil haustaflogun aa stadnum oc aullum stad- 
arbuunum. Jn primis kyr xl oc iij. Jtem gomul naut 
XXX. Jtem þrcuetur naut xu. Jteni tuæuetur naut x* Jtem 
ij naut veturgomul. Jtem asaudur viij ær. Jtem tuæ- 
uetrer sauder oc elldre c xxx oc vj. Jtem veturgamler 
sauder xiij. 

Suo micit lil lifs oc fodurs a stadnum oc aullum stad- 
arbuununi. Jnprimis kyr Ix oc viij. gomul naut xj. aa 
fiorda vetur vij. Jtem a þridia uetur íij. a annann uet- 
ur vij. Jtem aasaudur iiijc Ixx oc vj. Jtem gymbrar Ixx 
oc iij. Jlem tuæuetrer sauder oc elldri c xxx oc j. Jtem 
aa annann vetur xitigi oc iij. Jtem fullroskner Iiestar 
Ixx oc iiij. Jtem a fiorda vetur ij. aa þridia uetur iiij. 
aa annann vetur j. A fyrsta uetur x. Jtem fullrosken 
hross I oc j. A þi'idia uetur xij. A annann uetur j. A 
fyrsta uetur viij. 

Suo niicit j fodrum j Floa oc a Skeidum. kyr xx oc 
iij. Jtem gomul naut xu. aa fiorda uetur vij. Jtem a 
þridia uetur xix. Jtem aa annann uetur xij. Jtem a 
fyrsta uetur 1 oc j. Jtem lomb 1. 

Suo micit j fodrum j baadum Hreppum. kyr xx oc 
viij. Jtem ij naut goniul. Jtem á fiorda uetur vj. Jtem 
a þridia vetur xij. Jtem á annann vetur vij. Jtem á fyrsta 
vetur XX oc ix. Lomb ixtiger oc iiij. 

Jtem j fodrum j Biskupstungum. kyr xx oc v. Jtem 
eitt naut á fiorda vctur. Jteni á þridia vetur xv. Jtem 
á annan vetur viij. Jtem á fyrsta vetur xx oc vj. Jtem 
lomb xliger oc eitt. 

Jtem j fodrum j Grimsnesi. kyr xiiij. Jtem gomul 
naut iiij. Jtem á fiorda vetur ix. Jtem á þridia vetur 
XX oc vij. Jtem á annann vetur xx oc vj. Jtem á fyrsta 
vetur xl oc iiij. Jtem lomb Ix oc viij. 

Jtem j fodrum j Skambeinsfada vmbodj. kyr xij. 
Jtem goniul naut iiij. Jtem á fiorda vetur iiij. Jtem á 
þridia vctur viíj. Jtcm á annann vetur xj. Jtem á fyrsta 
vetur xviij. Jteni lomb vijtiger oc ij. 



186 



REIKNINGR. 



1568. 



Summa j fodrum á stadnum oc á aullum stadarbu- 
unum oc j aullum vmbodunum, Jnprimis kyr c xxx. 
Jtem gomul naut xxx oc yj, Jtem á fiorda vetur xxx oe 
iiij. Jtem á þridia vetur viij tiger oc iiij. Jtem á annan 
vetur vij tiger oc eitt. Jtem aa fyrsta vetur c xl oc viij. 
Jtem lomb iijc oc xxx oc v. 

Jtem haufum vier saman iafnad þad sem var til lifs 
oc bus vm sumarid oc til fial[l]s vid þad sem var til lifs 
oc fodurs vm haustid epter ad reiknudum sumar van- 
hauUdum oc haustaflogun. Jnprimis kyr vt sem inn. 
Gomul naut oc vng vt sem inn. Jtem ásaudur vt sem 
inn. Jtem gamler sauder qc vnger vt sem inn. Jtem full- 
roskner hestar oc vnger vt sem inn. Jtem gomul hross 
oc vng vt sem inn. 

Summa kirkiu kugildi j Floa oc á Skeidum 23. Jtem 
leigukugildi ijc viij tiger oc i%. 

Summa j baadum Hreppum c xl oc iiij leigu kugildi. 
Jtem ij kirkiu kugildi. 

Summa kirkiu kugildi j Biskupstungum xij. Jtem leigu 
kugildi iy^c. 

Summa kirkiu kugildi j Auluesi oc Grimsnesi med 
Laugardal xiiij. leigu kugildi ijc oc 25. 

Summa kirkiu kugildi oc leigu kugildi j Skambein- 
stada vmbodi. 7 kirkiu kugildi. Jtem leigu kugildi c 

OC XXX. 

Summa j Grindavick med Krysevick. viij Idrkiu ku- 
gildi. Jtem leigu kugildi xxx oc i%. 

Summa kirkiu kugildi oc leigu kugildi j Heynes vm- 
bodi. Borgarfirdi oc Bryniudal. Jnprimis kirkiu ku- 
gildi ij. Jtem leigu kugildi c vij tiger oc vij. 

Summa summarum kugildi á stadnum oc aa aullum 
stadarins buum oc j fodrum oc leigu kugildi j auU- 
um \inbodum oc staucku kugildi hia audrum monnum, 
.Tnprimis xiijc oc ix kugildi betur. 

Summa summarum kirkiu kugildi j auUum stadarins 
vmbodum viij tiger, 

Summa summarum gomul naut oc vng iijc xxx oc iij. 



1568. UMBOÐ. 187. 

Siinnna summarum gamler sauder oc vnger ijc xs 
oc iiij. 

Summa summarum gamler hestar oc vnger ixtiger oc j. 

Summa summarum gomul oc vng hross 72. 

Summa summarum lomb iijc 35. 

Suo micil hlutar skreid oc landz skylldar skreid j 
Grindavijck. Herdisarvijck. Seluoge. Þorlachshofn med 
EyrarBacka. half þreftanda lest. reiknadizt skreid vt 
sem inn. 

Suo mickil smior heim komenn [ijc. hundrud^) vætta 
lieim latid af stadar buum. oc suo golldit vr aullum 
slaudunj. 

Suo micil vetrar vanhold á stadnum och aullum stad- 
arbuunum. Jnprimis ær xl oc ix. Jtem gellder sauder 
xij. Jtem vij hestar fuUroskner. 

Stod þennann Reikningskap heidarligr Dandismann 
Gisle Bondi Sueinsson. Enn þennann Reikningskap tok 
herra Gisle Jonsson S. S. Voru þesser Reikningsmenn 
Sijra Jon Biarnasson. Herra Erasmus Vilhialmsson. Sijra 
Einar Olafsson. Sijra Þordur Jonsson. Sijra Ellendr 
Þordarson. 



148. 8. janúar 1569. á Ketilsstöðum. 

ÖLAFR ODDSSON fær Einari bónda Eyjólfssyni um- 
boS erfðaeignar sinnar. 

AM. Apogr, 4752 b „Ex originali". Innsigli ólafs Oddssonar 
var fyrir bréfinu, en hin 'voni glötuíJ. 

lESVS, 

Þat giori eg Olafur Odzson kristnum monnum kunn- 
ígt j þessu minu opnu brefi. at eg medkennunst þat eg 
hefi gefit mitt fullt og l0gligt vmbod Einare bonda Ey- 
olfssyni. fromum heidursmanne. yfer 0llum þeim fie- 
munum sem mier thil heyra og til erfda epter minn 
faudur fallit hafa Odd heitin Jonsson. Gud jlifur hans 
sal fride. j minna hlut og meira. kuikum og daudum 



1) [Svo 



188 



HÉRAÐSDÓiAIR 



1569. 



hlutum vtan stocks og jnnann. Suo og sierdeilis þau 
þriu c sem eg epter liet hia minum faudur fyiúr 
arum og xx. og mier fiell i erfd epter modur mina med 
þeim kaupalnum eg feck hia godum monnum adur 
eg austur for j Austfiordu i fysta sinn. hefi eg ecki 
hrept neirn hlut af greindum þrimur hundrudum j fyr 
nefnd ár. Skal og ma adur skrifadur Einar bondí til 
sijn taka alla fyr ritada peninga. med fara. bruka og 
bijhallda sem sialfur eigi. suo og fyrir sitt omak eign- 
azt sem honum lijkar og ockur vel semur nær Gud 
uill vid finnunzt. Vona eg thil minna brædra. at þeir 
mune mier eckert motfall hier vpp a giora. Skuhi þeir 
kuitter minna vegna vm greinda peninga. þad Einar 
bondi lætur sier Ujka vel ad taka. og hann viU þa 
frijada vm giora. at jafnfuUu og eg sialfur, Saumu- 
leidis framda ec greindan giorning thil stadfestu vpp 
a adur skrifat vmbod med handsolum vid Sigurd Ein- 
arsson sem vmbod hefur j Mulaþinge hans vegna. þess- 
um til nefndum nær verandi vottum: Helga StuUasyne. 
og Jone Þorhallasyne. Setiandi sijn jnnsigle med minu 
jnsigle fyrer þetta vmbodz Bref. scrifat a KetiIsst0d- 
um j Vallanes kirkiu soknn. lavgardaginn næstan ept- 
er þrettanda dag jol. arum epter Gudz sonar lESV 
Christi fæding: m. d. Ix og ix. 



149. 16. janúar 1569. á Bergsstöðum. 

HÉRAÐSDÓMR dæmir BergsstaSakirkju hálfan Fossa- 
dal, ef Jón Ljótsson leiSi eigi eignargögn að á næsta 
manntalsþingi, með öðrum greinum, er varða brot Jóns 
Ljófssonar við kirkju og prest, 

AM. Apogr. 3759, efir fruniritinii, sem var á kálfskinni; er 
uppskriftin staðfest i Hvammi i Hvammssveit 2. júni 1710 af 
Páli lígmanni Vidalin, sira Magnúsi Magnússyni og Ormi Daða- 
syni. — PrcntaS i Alþb. íslands Y, 23—25. 

Þat giorum vier Magnus Magnusson prestur. Sigurd- 
ur Þormodsson. Magnus Gunnsteinsson. Ellendur Jons- 



1569. 



HÉRAÐSDÓMR. 189 



son svai-ner laugrettumenn. Gudmundur Einarsson ok 
Olafur Þorsteinsson godum monnum kunnigt med þessu 
voru opnu brefe. at þa lidit var frá Gudz burd M D Ix og 
ix aar faustudagenn næsta epter Geisladag^) um vetur- 
enn j Bolstadahlid j Langadal á þingstad riettum vor- 
um vier j dom nefnder af heidarligum manni Einari 
bonda Þorarinssyne logHgum umbodzmanne Þorvalldz 
bonda Bi0rnssonar kongs umbodzmannz j Hunavatnz- 
þingi til at skoda. Rannsaka og^) fullnadar doms at- 
kvædi aa at leggia hversu fara skyllde su ágreining sem 
var á mille þeirra sira Bryniolfs Arnasonar ok Jons 
Liotzsonar. um landet Fossadal. hvert ath greindur Jon 
Liotzson hiellt sina eign vera. 

Kom þar fram fyrir oss ath ádurgreinder menn sira 
Bryniolfur Arnason ok Jon Liotzson hefdu sat[t]samliga 
med handsolum sig til laga lagt um allt þath hvor 
matte til annars tala j adur sagdann stad og dag. hvad 
ed flester af oss domsm0nnunum saum og aheyi'dum 
med fleirum audrum godum monnum. Leitz oss þar 
fyrir underlagit logligt ok Jon Liotzson Riettiliga fyrir 
kalladann. 

J annare grein komu fyrir oss jnsiglut máldaga bref 
Bergstada kirkio. af hendi Sira Bryniolfs. under Jnn- 
sigle virduligs herra herra Olafs Hialltasonar. hvers 
sal Gud almattugur til eijlifra fagnada nadat hafe. og 
annara fimm dandi presta. svo hliodande. at kirkian a 
Bergstaudum aa allann halfann Fossadal fyrir austan 
og þar gagnvært^) fjrrir vestan allt framan til Rietta. 
Enn af hende Jons Liotzsonar komu þar eingin prof 
ne skilriki framm. 

J þridiu grein kiærdi optnefndur sira Bryniolfur 
Arnason til Jons Liotzsonar ath hann hefdi halldit sinne 
tiund og kii'kiunnar j oleyfe. 

A^nkur svo laugmálit. at epter gognum ok vitnum 
skal hvert maal dæma. Þvi j Gudz nafne Amen. at 
heilags anda nád tilkalladre. ath svo profudu ok fyrir 



1) þ. e. 14. jan. 2) Svo. 



190 



KAUPAÚLABRÉF. 



1569. 



oss komnu, fyrir þessa grein laganna ok þær allar 
fleire sem oss ok þennann vorn dom styrkia mega. 
dæmdum vier adursagder domsmenn med fullu doms 
athkvædi fyrgreind maldagabref Bergstada kirkio fuU- 
myndug og skialig uth j auUum sinum greinum ok 
articulis. ok landit Fossadal fullkomliga vera og verit 
hafa Bergstada kirkio eign. svo leingi ok þar til ath 
tittnefndur Jon Liotzson leiddi sig til sama landz med 
fullkomligum eignarbrefum þeim er fyrrgreindum 
kirkiunnar maldagabr^fum hrijndi. Enn þrattnefndann 
Jon Liotsson edur hans fulhnegtugann umbodzmann 
dæmdum vier skylldugann at koma med sin bref ok 
skilriki aa þath næsta manntalsþing til Hlidar. edur 
eiga alldrei þadan j fra sins mals uppreistn nema laug- 
lig naudsyn banne, 

Enn fjrrir þvi optnefndur Jon Liotzson kom ecki epter 
sinu lofordi j adur sagdann stad og dag. dæmdum vier 
hann sekann m0rk. halft konge enn halft sakarábera. 

Enn fyrir þau tiundar h0lld sem sagdur sira Bryni- 
olfur kiærdi til Jons Liotzsonar. dæmdum vier hann 
sekann þriinur m0rkum fyrir hveria tiund epter þvi 
sem tveggia tylfta domur med laugmannz urskurdi um 
kirknanna og kiennimannanna tolla ok tiunder adur 
dœmdur aa miUum annara greina utvisar. 

Samþyckti þennann vorn dom adur greindur um- 
bodzmann. Einar bondi Þorarinsson og setti sitt jnn- 
sigle med vorum fyrrgreindra domsmanna jnnsiglum 
fyrir þetta domsbref hvert skrifat var a Bergstaudum j 
Svartaardal þann xvja dag Januarii a sama are sem 
fyrr seigier. 



150. 19. janúar 1569. á Auðkólu. 

KAUPMAI^BRÉF Jóns Einarssonar og Helgu Guð- 
mundsdóttur. 

AM. Fasc. LVI, 17, fnimrit h skinni. Öll (5) innsiglin eru nii 
dottin frá. 



1569 



KAUPMÁLABRÉF. 



191 



Kaupmala Brief Jons og Helgu 1569. 
Jn nomine domini amen 

lystizt ok stadfestiz suo felldur kaupmale at fyrer 
farandi logligre lysingv aa giptingardeige ok brullaups- 
deige aa mille þessara manna Jons Einarssonar af eirne 
alfu, en Helgv Gudmundardottur af annare at suo fyrir 
skildu at Gudmundur bondi Einarsson ok hans heid- 
urskuinna Liotun Paalsdotter giptu nefnda Helgu dott- 
ur sina greindum Jonne Einarssyne med þuilijku fe- 
kaupe ok skilmaala. sem hler seigier* j fyrstu taldi 
sagdur Jon Einarsson sier til kaups vid fyrnefnda Helgu 
,lx. hundrut sem voru .xl. hundrut j jordvnne Audolfs- 
stodum j Langadal, er liggur j Gunnsteinsstada kirkio 
soknn ok þar til .xx. hundrutt j audrum godum pen- 
ingum, hier j mote gafu fyr nefnd hion Gudmundr ok 
Liotunn fyr greindre dottur sinne Helgu .x. malnytu 
kugilldi ok þar til god .xx. hundrutt j audrvm pening- 
um. gaf tijtt nefndur Jon Einarsson þratt nefndri Helgv 
Gudmundardottur .xv. hundrutt j sina lauggiof ok 
fiordungsgiof. huar fyrir maale hennar ueiknazt vc ok 
-xl. Iiundrut j gardi greindz Jons med samþycki modur 
hans ok brædra. hier med festi fyr skrifadur Jon Ein- 
arsson optnefnda Helgu Gudmundardottur sier til log- 
ligrar eiginnan konu efter gudz laugvm logliga epter 
laugbokarennar ordúm, med hennar godvm vilia ok 
jayrdi epter fylgiande kristiligre bæn oc hionavijgslv 
med logligv lagabrullaupe. Suo ok heyi'dum vier þaa 
ok savm aa ord þeirra brædra fyr skrifads Jons Einars- 
sonar ok hans brodurs Bessa Einarssonar. at greindur 
Besse lofade nied handsolum at selia sinvm brodur. 
þratt nefndvm Jone þau xx hundrut sem hann atte j 
nefndre jordu Audolfsstodum, þaa hann viUdi þav 
selia. Worv þesser festingarvottar ok brullaups. ok 
allz fyr skrifadz skilmala oc giornings. Sueirn Baard- 
arson. Þorsteirn Gunnason prestar. Paall Grimsson . 
Einar Þorsteinsson og Magnus Gunnsteinsson huerier at 



1) Utan á bréfinu in. allgamalli h. 



192 



VITNISBURÐR. 



1569. 



settu sin jnsigle fyrir þetta kaupmaala ok laugniaala 
bref skrifat aa Audkulu j Svinadal midvikudagin fyrst- 
[an] j þorra. for þesse giorningur framm j Finztungv 
j Blondvdal arum epter Gudz burd M d. Ix ok ix. 



151. 2. febrúar 1569. á Hóli. 

VITNISBURÐR um sætt Magnúsar Jónssonar og Bjarn- 
ar Bjarnasonar um bætr Bjarnar fyrir menn sína fyrir 
grip þeirra á fé Magnúsar. 

AM. Apogr. 1068 „Ex originali Sæmundar Magnussonar a Holi 
i Bolungarvik" (AM.), og var innsiglið þá enn fyrir bréfinu. 

Um Kielldu j Mioafirdi.i) 
Suo felldann vitnisburd ber eg Olafur prestur Sueins- 
son sem hier eptir stendr slcrifadur aa faustudaginn 
næstann fyi'er annunciasio Mariæ^) j Augre j Jsafirde 
þar j kyrkiunni var eg tilkalladr at sia og heyra á þann 
sama er þeir giordu sijn á millum Magnus bondi Jons- 
son og Bi0rn Biarnason vm þaa klagann er Magnus 
hafdi vpp a menn Biarnar Biarnasonar fyrir þaa pen- 
inga er Magnus bar at þeim og lysti sijna eign og þeir 
skylldi haundhafa at ordit á Strondum á jordu Magn- 
usar. Skilde adurnefndur Magnus sier xijc j þennann 
sama og skylldi Biorn Biarnarson þá peninga giallda 
Magnuse j suo mata. at su kuittan sig hielldi j allann 
mata er Magnus Jonsson þá vt gaf monnum Biarnar 
huerier voru Jon Jonsson, Jon Biarnarson og Jon Ein- 
arsson. skilde Magnus sier i greindan sama iiij malnytu 
kugillde iijc j iardarwerd er Magnus tok wnder sialf- 
um sfer. sæng fyrir hundrat er Magnus hafdi j iardar- 
verd lofad nefndum Jone manne Biarnar oc þar til iiij 
hundrut i silfre edur audrum godum vel tækiligum 
peningum. skylldi greind iiij. kugillde gialldast at næst- 
um fardaugum. Enn iordin Kellda er liggur i Miofafirde 



1) „stendur utan n brefenu" (AM.). 2) það mun vera 19. 
mars 1568. 



1569. KONUNGSBRÉF. 193 

e 

i Watzfiardarkirkiusokn hun var þar alldri tilskilinn 
af Magnusi at Biorn skylldi honum greinda iord fá i 
adurnefndum samning fyrir hans menn Biarnar, til- 
skilde Biorn Biarnason at liallda suo framt þennan 
sama og giorning vid Magnus at menn Biarnar væri 
frij og frialsir fyrir aUre áklaugun annara manna vm 
þad sakferli er Magnus hafdi til adrnefndra manna 
klagat. annarz sagdi Biorn at hann hielldi ecki þenn- 
ann sama. og til sanninnda hier vm at suo i sanleika 
war þaa set eg mitt Jnnsigli fyrir þetta bref huert skrif- 
ad var aa Holi i Bolungarvijk sialfan dag purificacijo 
Mariœ anno doniini 1569, 



152. 8. febrúar 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGSBRÉF um StaSarhól, að Páll Jónsson njóti 
eignarréttinda sinna á þeirri jörð. 

AM, Apogr. 1481 „Ex transscripto originalium exarato 1704." 

Um Stadarhol. 
Vij Frederich thennd anden med Gudtz naade Dan- 
marchis. Norgis. Wenndis och Gottis koning. Hertug 
udi Slesviig. Holstenn. Stormarn och Dythmersken. 
greffue udi Oldenborg och Dehnennhorst. Helsse thig 
oss Elskehg Christoffer Walckenndorff vor mand och 
thienner kiærligen med gud och vor naade. Vijd att 
thenne breffviser Pouel Jonsen haffuer verit her hoss 
oss och berett hvorledis ther er trette Emellom hannom 
paa thend ene och Dadde Gudmundsens arffuinge. ther 
paa wortt lannd Jslannd. paa thend anden siide. om 
enn gaard kaldís StaderhuU mett sin tiUiggelse. liggenn- 
dis for vesten ther paa vort lannd Jslannd. och thend 
sag tiU forne haver verit udi rette. och forne Pouel Jon- 
senn tha paa thennd tiid bleff same gaard. med sin 
tilliggelse tild0mpt. och Dadde Gudmundsenn thend 
stund hannd leffde. och effter hannom hans arffuinge. 
ligevel siiden thend dom vor udgangit. haffue oppe- 
borit landgilde och anden rettigheed. aff samme gaard 

Dipl. Isl. XV. B. 13 



194 



JAKÐASKIPTÍ 



1569. 



och thendz tiUiggelsse. Emoed same doms lydelsse. som 
hand meen med urette och theg sielf ydermer ald leilig- 
hedenn ther om berette kannd, Thij bede vij thig. be- 
falle, och nu med thette vortt obnne breff. fuldmagt 
giffve att thu til f0rste aeltinng. sam holdis ocla bes0gis 
ther udi wort lannd Jslannd. est til stede. thagindes til 
theg laugmendenne och laugrettismendenne steffnindis 
begge parterne med thieris breffue och bcviisning for 
etther udi rette och hielper forne Pouel Jonnsenn. ther 
udindenn saa m0git som rett er. saa hannd maa kom- 
me til hviss som hannom b0r att haffve med rette. for 
thend oppeb0relse som forne Dadde Gudmundssen och 
hanns arfuinge haffue oppeborit. af same gaard. och 
thenndtz tilliggelse. siiden efter vor kier herre faders 
befalningh. ther om d0mpt var med ald anden skade. 
kost och thering. som hand ther paa giort öch liid 
haffver udenn landtz och indenn. och hannom therfor 
med rette tilkomme kand. och hviss j thennom ther 
om Emellom forhandlindis Avorder. attj thet giffue fran 
etlher beschreffvit som j ville anntsvare for gud och 
vere bekiende for oss. Bedendis och byudendis begge 
parternne som same sag anr0rendis er. atti med etthers 
brcffve och beviisning m0der til f0rste allting for then- 
nom. Effter som forschreffvit staar och tha att liide 
och vnndgielde. hviss ther om Jslanndtz loug och Rett 
er. Ladindis thett ingenlunde. Giffvit paa vort slott 
Ivi0pnehaffnn. thend viij. Februarij aar M. D. Lxix. 
Vnder vort Signet. 

Frederich. 
(L. S.). 



153. 10. febrúar 1569. á Veðraxá. 

5. júní 1571. á Kirkjubóli. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

Jbsk. AM. ísaf. 1. „fra Latnini vid Jsafi0rd" (AM.). Staðfest 
uppskrift að Látnim við Mjóafjörð 26. júni 1704 af Stoini Þor- 
kcJssyni og Jóni Bjarnasyni. 



1569 



JARÍ)\SKIPT» 



195 



Þad medkennum vier Þordur Sigfusson. Snorre Jons- 
son. Jön Biarnason. Jon Einarsson fyrir auUum og sier- 
hvorium monnum sem þetta vortt bref sia edr heyra 
ad arum epter Gudsburd M D Lx og ix ar þann xunda 
dag februarij á Wedrará i Aunundarfirde vorum vier 
i hia saum oc heyrdum á ord og handaband þessara 
manna. af Binne alfu Jons Nichulassonar og hans kuinnu 
Helgu Jonsdottur. Enn af annare alfu Bi0rns Biarnason- 
ar ad so fyrirskilldu og undertoludu ad fijrrnefnd hiön 
selldi greindum Birne Biarnasine jardernar Vedraná 
og BreidaDal hinn minna er liggur i Aunundarfirde i 
Holltzkirkiusökn bádar fioi'um hundrudum og xx ad 
dyrleika med auUum þeim gaugnum og giædum sem 
greindum Jordum filgier og fylgt hefur ad fornu og 
nyiu bæde til sioss og landz og eckj er med laugum 
frakomit epter þui sem fyrgreind Hiön hauffdu fremst 
Eigande ad ordet epter laugum undan sier og sijnum 
Erfingiura Enn under Bi0rn Biarnason oc hans Erf- 
ingia til náda og nytsemda og til frials forrædis og 
fullrar Eignar. Hier i möt gáf greindur Bi0rn Bíarna- 
son optnefnduni Hionum Jone og Helgu J-^rdina Laat- 
ur er liggur i Mioafirde i Vatzfiardar kirkiusokn fiör* 
um hundrudum og xx ad dyi'leika med auUum gaugn- 
um og giædum sem greindre jordu fylgier og fylgt 
hefur ad fornu og nyiu og ecki hefur vered med Laug- 
uni fra komit undan sier og sijnum Erfingium Enn 
nefndum Hiönum Jöne og Helgu til fullrar Eignar og 
friáls forrædis. skilldu hu0rer tveggiu manna hallda 
þeim j0rdum til laga er keipt hefde og so suara laga- 
riptingum þui er selldt hefde. Skillde Bi0rn Biamason 
kost á eiga firstur af aullum monnum kaupa ad neffnd- 
nm monnum Jöne og Helgu adurnefnda j0rd Látur 
fyrir adra j0rd jafndyra og Latur være hier ed westra 
eda þær jarder aptur er þau selldu greindum Birne ef 
hann þa þær ætte nær þau villdu grenda j0rd selia 
Látur og l}un faul vœre. Svo og lyste Bi0rn þui fyrer 
oss og svo med samþycke hans faudur og modur ad 
Jön sonur þeirra liefde lofad sier og samþyckur órd- 

13* 



196 TYLFTARDÓMR. 1569. 

et med vottiim og handsaulum og hans möder^) hia- 
verande i kirkiunne á Kirkiuböle i Walþiods^)dal ad 
hánn lofade ad endurnya og stadfesta þennann laug- 
mala þá hann være tvitugur madur ad alldri. Og til 
meire sanninda setium vier fyrrskrifader menn vor 
jnnsigle fyrir þetta kaupbref hvort ad gi^rtt og skrif- 
ad var á Kirkiuböle i ValþiodsDal a þridiudæginn næsta 
cpter Hvitasun[n]u um voret a audru are er fyr seiger. 

(L S) (L S) (L S) (L S) 



154. 11. febrúar 1569. í Spjaldhaga. 

TYLFTARDÓMR, kvaddr af Benedikt Halldórssyni, i 
umboði Jóns Marteinssonar, um fátæka menn. 

ÍB. 125 A, 4to.. bl. 140 b— 41 b. skr. ca. 1660. — Lbs. 873, 4to., 
bls. 19—24, skr. ca. 1620—30. — AM. 197, 4to., bl. 32a— 35b. 
m, h. sira Jóns Erlendssonar i Villingabolti ca. 1650, nokkuð 
«kadda?S af fúa, — Rétt ártal þessa dóms er án efa 1569. t 
Lærdómslistafólagsritum XIV, 201 — 2 cr dómrinn ranglega ár- 
fræðr til 1567. 

[SpialldagaS) Domur Gamall.s) 
Þad giorum vær Torfi Jonsson. Olaffur Arnason.4) 
Geijrmundur Jonsson. Biorn Tumasson. Þorarinn Jons- 
son. [Jon Jonsson.®) prestar [Hoola Biskupsdæmis.®) 
Þorbergur Bessason. Magnus Arnason. Hialmur Sueins- 
son. Arni Jonsson. suarnir logriettumenn. Sigurdur Þor- 
bergsson og^) SigfuusS) Biornsson. Godum monnum 
kunnigt med þessu voru opnu brefi. ad**) þa lidid var 
fra hingadburd vors herra Jesu Kristi.iö) m. d. Ix. og 
ix.^^) ár.i2) [a fostudaginni^) þann ,xiM) dag fiebru- 
arj.is) j Spialldhaga j Eyafirdi. a almenniligu þriggia 



1) Svo. 2) Spjaldhagadómr 197. 3) [Dömur umm fátœka 
Dæmdur a Spialldhaga af Benedict Halldörssyne 873 (m. yngri 
b.). 4) Joiisson 197 (rangt). 5) [sl. 197, 873. 6) [sl. 873. 7) 
b. V. 197. 8) Vigfús 197, 9) sl. 197. 10) Christi (X') 197, 873. 
11) 125; 1569, 197; 15G0(!), 873. 12) sl. 197. 13) [sl. 197. 
14) 125 (cr rctt); 2., 197 (!). 15) fcbruarii 197. 



1569 



TYLFTARDÓMR 



197 



lii-eppa þijngi. worumm vær til domz nefnder, [og til 
bednir.i) af Benidict B[onda]2) Halldorsyni. huor ed^) 
þa hafdi logligt vmmbod. af Joni B[onda] Marteinssyni. 
kongz vmmbodzmanni, riett ad sækia og doma^) vt 
ad nefna ad jafnfuUu sem fyrr^) greindur syslumadur 
sialfur^) vid væri yferO) andligum og veralldligum sok- 
um."^) epptir þui sem hanz syslubrief lielldur.s) j Vodlu- 
syslu, thil ad skoda og rannsaka. og fullnadardomz ad- 
kuædi a ad leggia. j fyrstu. lauorsu fara skylldi^) \vmm 
þad^**) fatækt yfei'gangzfolk.^^) sem þar j syslunni var 
þa miog mikell fioldi af. huort vær vissumm, ad flest 
vari2) vpp Gefid og yfer komid af hungri og hallæri. 
og margt mundi daudann af bijda ef ecki væri giætur 
ad gefnar,i3) var þetta fatækt folk Bædi þar sueijtar- 
menn og vtan sueijtar folk. sem^^) bædii''^) var austann 
[og westann^ö) og vijda^^) annarstadar^s) ad komid. 
og vier vissum Eingin skil a þui sumu huadan þad 
væri.^^) vtann huad þad sialftt til sagdi.20) Somuleijd- 
is vmm þad folk. sem vpp giæfist og ecki giæti sig sialft 
flutt. og eeki hefdi þá frammfærslumenn nálæga. sem 
þui mælti edur æiti frammfærslu ad veijta. huortt þad 
yrdi siuktt edur saart. Jtem vmni fluttning [eda hys- 
ing-i) a hreppafulki, þui--) sem huor hreppur aa fyrir 
ad haffa, og þeir seni j hreppumiim [eru-^) buandi^^) 
villdu ecki hreppstiorunum hlyda. 

Þui j gudz nafni amen.25) og-^) ad heilags anda nad 
til med oss kalladri og [svo enu^^) Bestu manna Radi. 
sem þar voro. ad so profudu og fyrir oss komnu. dæmd- 
uni vær. fyrr nefndir domzmenn. andliger og veralld- 
ligir. eptter gudz logmáli og manna. med fullu domz 

1) [sl. 197. 2) sL 197, 873. 3) 197; Er 873; sJ. 125. 4) 873, 
197; dæma 125, 5) b. v. 873, 197. 6) i 197. 7) 873, 197; sokn- 
uni 125. 8) jnni helldur 873; hlýddi 197. 9) œUi 197. 10) 
b. V. 197. 11) yfirferdarfolk 873. 12) suo 873. 13) hafnard) 
873. 14) b. V. 197, 873. 15) b. v. 197. 16) [b. v. 873, 197. 17) 
viðar 197. 18) b. v. 197 19) var 197. 20) 197; segdi 125. 
21) [b. v. 873, 197. 22) 197; þad 125, 873. 23) wæri 873. 24) 
íbua 197. 25) b. v. 197. 26) b. v. 873. 27) [197; þcirra 125, 
«73. 



198 TYLFTARDÓMR. 1569. 

adkuædi. J f}Tstu þá alla sem bufastiri) eru j Vodlu- 
þijngi. og skiptitijund giora. skyllduga^) ad hysa þa 
alla fárada^) sueijtarmenn sem yfir ganga suo^) vnga 
sem^'^) gamla. og ecki geta med odru moti sier hialp- 
ad. og Riettiliga epttir Bodburd huoriumt^) ad koma. 
og [huorn huu[s]bonda^) skylldugann^) ad gefa þui^) 
nockra lijkamanz^^) Biorg. þeirii) meira sem gud hef- 
ur nægd audæfa gefid meiri. og giori þad med liuflæti 
enn ecki med^) hatri. þui [bokin Lievitusi^) [j 19 capi- 
tula^s) suo skyrir.i^) elska skaltu drottinn gud þinn af 
0llu hiarta þijnu [og af allriis) ond þinnii^) [og ollum 
mætti þijnumi^) [og af 0Uu hugskoti þijnu. Þetta er 
hid fijrsta og stærsta bodord. enn annad er þessu lijkt. 
elska skaltu naunga þinn svo^s) gem sialfan þic. Jtem^^) 
[hinn he[l]gi Mattheus skrifarso) j xviij^i) capituki.22) 
Siaid til ad þier forsmaid ecki einn af þessum vesal- 
ingum, [þui ad eg seigi ydur ad þeirra einglar a himn- 
um sia jafnan mijns f0durs auglit a himnum.23) Jtem^*) 
[hinn h[eilagi] Marcus^s) skrifar j iij capitula.26) 
Huor sem giorir gudz vilia sa er minn Broder. [syster 
og moder.27) seijgÍR Kristur. [Hinn h[eilagi] Lucas 
aminner oss j vj. vapitula.^s) verid myskunsamir. [eptir 
þui sem ydar fadir er myskunsamur. Jtemso [hinn 
h[eilagi] Johannes^o) skrifar^i) j sijnum seirna 
pisli.32) j jiij capitula.33) sona^^) korn mijn Elskid ei 
mcd mvnninumss) og tungu. helldur med verkvmm^s) 



1) búsettir 197. 2) 197; sl. 125, 873. 3) sl. 873. 4) sl. 197. 
5) og 197. 6) sl. 873, 197. 7) Buandann 873. 8) [hver bóndi 
skylduííur 197. 9) þeim 197. 10) lijkamz 873. 11) þui 873. 
197, 12) Svo (þ. e. Leviticus), Leviti 873. 13) [b. v. 873. 14) 
rChristus segir svo sjálfur Matth. 22, 197. 15) b. v. 197. 16) 
[b. V. 873, 197. 17) [b. v. 873. 18) [197; og þinn naunga svo 
(sl. 873) 125, 873. 19) b. v. 197. 20) seiger suo 873. 21) 24., 
873. 22) [xMatth. 18, 197. 23) [b. v. 197. 24) sl. 873, 197. 
25) 873; Augustinus 125. 26 sl. 125; [og Marc. 3. capitula segir 
Jesus Christur a?5 197. 27) [b. v. 197. 28) [Item áminnir Chrlst- 
us Luc. 6. 197. 29) [lika 197; sl. 873. 30) b. v. 197. 31) 873; 
Johannis 125. 32) pisth 873. 33) [i Joh. 1. 197, 34) Barna 
197. 35) minni 873; ordi 197. 36) werki 873, 197. 



TYLFTARDÓMR 



og sannleika. [Pall p[ostuli] skrifar til Romueriai) j 
.xij. capitula.2) Annist naudþurfter voladra, kostgiæfit 
gestrisni. S[ancti]3) Jacobus skrifar j odrum capitula. 
Omyskunsamur domur mvn yfer þann^) ganga sem 
0ngua myskun^) hefur giortt.^) Jtem*'*) [Eccleciasticus 
j xiiij capitula wtriett'^) þijna hond fatækumm epttir 
þijnu megni, [Eccles. j 36.^) Gef hinum hædsta huad^) 
haim hefur þier veijtt^^) og huad þijn hond forma. þad 
gef þu med glodummi^) augumm. þui ad^^) drottinn 
[sa semi3) er einn Endurgialldari.i^) mun þier þad 
si0fallt aptur giallda. Jtem vor veralldligi^) landzlogi^) 
[so hallda.^7) Jtem þeir fatækir menn sem sig flytia 
sialfer. hafi heimil huus á vetur. þa halfrockuad^s) er. 
sekur huor tueim aurum sem huusinn bannar. nema 
hinn fatæki deye vti. þa sie vndir lagadomi. Jtem [enn 
j 0drum stad.^^) Nu skal fatæka menn herbergia vmm 
nætur. enn reka ei vt sijdann sol er sett. enn ef nock- 
ur Ryfur þa-<^) skipan vmm fatæka menn. sieu^i) 
sijku sekir22) sem [lauginn fyrr votta^^) og gangi til 
skripta og bæti vid gud ad hann viUdi ei hialpa [sier 
samkristnum.-^) Enn hreppamenn og alla þa menn sem 
yfir ganga og^) veijkir og vanfærir verda. sárer edur^s) 
siukir og ecki geta sialfir sig flutt. og 0ngua biorg haffa 
fyrir sig ad leggia. eda þeirra nastædir frændur. so 
menn af viti. þa dæmdum vier huorn mann þann sem 
buandi er skylldugann^c) þa ad hysa og biorg ad^*?) 
veijta eptir sijnum fremstum Efnum^^) og flytia [fra 
sier2ö) til næsta Bæiar.^**) Enn þeir fatækir menn Bu- 
andi sem ecki wæri færir þa ad fytia ad Eingijngu^^) 

1) Romanos 873. 2) [Ttem segir hinn h(eilagi) Páll Rom. 12. 
197. 3) b. V. 197. 4) 873; þa 125. 197. 5) miskunsemi 197. 
C) gi0rda 197. 7) [réU 197. 8) [b. v. 873. 9) þad 197; sem 
873. 10) gefið 197. 11) góðum 197. 12) b. v. 873. 13) [sl. 
197. 14) og. b. v. 197. 15) sl. 197. 16) log 873. 17) [hljóða 
svo 197. 18) -rokkið 197. 19) [b. v. 197. -20) þessa 873, 197. 
21) sé 197. 22) sekur 197. 23) [fyrr vottar 873, 197, 24) [jafn- 
kristnum sier 873, 197. 25) og 197. 26) 873, 197; skyllduga 125. 
27) b. V. 873. 28) 873, 197; megnum 125. 29) [sl. 197. 30) Hér 
vantar blafl i 125. 31) 873; eingaungu 197. 



200 



TYLFTARDÓMR 



1569 



þa skylldii þeir bidia sijna nagranna thil lijdz nied siei 
og^) þaa skyllduga þad ad giora án forfalla [þar hinn 
h[eilagi] Mattheus aminnir j 6. capitula.-) allt huad 
þier wilid mennenner giori ydur. þad skuhi þier og 
þeun giora þui at þetta Er logmaalid og spaamennernir. 
Jtem^) Lucas j^) 16.^) nær þu helldur þinn^) middax- 
werd^) eda kuoUdmaltijd þá skalltu ecki Bioda vinum 
þijnumi) eda Brædrum, ecki frændum þijnum nie na- 
gr0nnum sem Rijkir Eru ad þeir ei^) Biodi þier [heim 
til sijn^) apttur og sie þier þá EndurgoUdid. helldur 
nær þu gibrir heimbod þaa Biod fatækum. vonudum. 
holltuni og bhjndum. og muntu sæll verda. þui ad^) 
þeir hafa ecki tiP) þier aptur ad giallda.'^) Enn þad 
mun þier 'EndurgoUdid werda j wpprijsu Riettlaatra. 
[Ecclesiast. 63 kapitula:^) Vei ydur ollum sem forlaat- 
id logmál hijns hæsta. þui ad^) huort þier lijfid eda 
deyid þá^) Eru þier B0lvader. Jtemi) j sama capitula. 
Born mijn nær ydur^^) vel geingur [þaa lifid^o) j Gudz 
otta. Jtem texti vorrar logbokar [suo helldur.^^) fa- 
tæka menn þa alla sem frændur þeirra hafa Ei for- 
laxeyre fyrir þaa ad leggia og sialfuer Eiga^^) Ei fie 
[ad fæda sig vid^^) og Ei Eru sialferi) færir ad flytia 
sig þaa Er huor bondi skylldur ad flytia þá og fæda^^) 
Eptir þui sem [hreppstiornarmenn giora Rád fjn'ir.i^) 
Einvirki Er jafnt^) skylldur ad flytia sem fullRÍjkuri®) 
Bondi. þui suo þarf fatækur madur gudz wid sem hinn 
Er meijra aa tiL^) og flytia Eptir Bodburdi^) allir wr 
Bæ sijnum. saa fyrstur Er fremstur situr á Bodleid. 
[og sekuris) eyre wid kong Er Ei flytur suo. Nu flyt- 
ur madurií*) j audnii Edur þangad sem hinn fatæki 
deyr af [hans fylgd^o) Edur skyns0mum m^nnum^i) 



1) b. V. 197. 2) [því hjá h[cil0gum] Mattheo aminnust ver i 7. 
kapitula 197. 3) sL 197. 4) 14. 197. 5) midegisvcrð 197. 6) 
[b. V. 197. 7) lúka 197. 8) [sl. 197. 9) 197; Er 873. 10) 
[sjáið til og verið 197. 11) [hljóðar svo 197. 12) hafa 197. 13) 
[197; fyrir sig 873. 14) 197; færa 873. 15) [hreppstjórum kem- 
ur ásamt 197. 16) fuUur 197. 17) -buröi 197. 18) [sekur er 
hver 197. 19) hann 197. 20) [b. v. 197. 21) 197; sl. 873. 



1569 



TYLFTARDÓMR. 



201 



virdist af hans^) woUdum ordid hafa og suo Ef hann 
wijsar faatækum manne^) fraa sier og will ei her- 
bergia") hann og deyr hinn fatæki af þui. Enn^) sa 
sem^) ad slijku werdur vitnisfastui*. sem gud laati ongu- 
ann henda.^) þaa skal hann Bæta*^) þann mann^) full- 
um Botum Erfingia^) hins dauda Eptir skynsamra 
manna domi og suo kongi þegn. Nu will hann^) eigi 
wid taka Er fyrir situr. edur jnn laata leida. þá nefni 
saa witni ad^^) er þangad flutti. og ábyrgi honum^i) 
sijdann Er wid skylldi taka. þá Er af hanz ábyrgd. Enn 
ef hijnum fatæka manni verdur annd huortt sijdann 
ad hann deyr af frosti Eda Bijta hann^^) dyr edur 
hundar til Bána. þá Er þess [ábyrgd á^^) Er fyrir situr 
og wti liet liggia. Jtem^^) j þridiu grein dæmdum wier 
huorn mann skylldugann ad annast Born sijn. og þeimi^) 
Biorg ad^s) weita Eptir fremsta megni. suo og fodur 
sinn og modur þvi ad logmálid [so seiger.^ö) huor mad- 
ur á framm ad færa fodur sinn og modur og suo b0rn 
sijn. huort sem [hann Eri'^) skilgietinn eda frillu Bor- 
inn. Nu hefur hann eigi suo fie tili^) ad hann meigi ann- 
ast þau. þaa skal hann þo thil leggia slijktt [allt sem 
hann þarf Ei sier til^^) niatar og klæda. suo og [ad 
frammfærai*^) adra handbiargaromaga sem þeim Etu^o) 
dæmdir á hendur. og þeir hefdu forlaxeyre fjTÍr þá. 
þar til þeir eru af þeim sagdir med [logsomdum domi.21) 
dæmdum wier [fyrr skrifader menn abyi'giast skylldu 
sijna22) handbiargaromaga. Enn þá wid skijlda alla 
adra23) sem Buandi wæri. þott^*) þeir wæri Ecki hystir. 
þui ad logmalid [suo avijsar.^s) nema sialfur hafi j 
fjTstu wijsd af hendi sierss) [sijnum omaga sijdar^^) 
þá abyrgist hann sialfur Ef hann hefur fuUann forlax- 

1) 197; þess 873. 2) b. v. 197. 3) hýsa 197. 4) b. v. 197. 
5) ske 197. 6) borga 197. 7) fátæka 197. 8) erfingium 197. 
9) sá 197. 10) 197; wid 873. 11) þeim 197. 12) b. v. 197. 13) 
[bónda ábyrgð 197. 14) b. v. 197. 15) b. v. 197. 16 [segir svo 
197. 17) [þau eru 197. 18) [sem honum er afgangs 197. 19) 
[sl. 197. 20) væri 197. 21) [10guni 197. 22) [áðurskrifaða menn 
skyllduga að abyrgjast þessa s0mu 197. 23) b. v. 197. 24) 197; 
bo 873. 25) [ávisar svo 197. 26) [b. v. 197. 27) [sl. 197. 



202 



TYLFTARDÓiAÍR 



1569 



Eyri fyrir haun ad leggia. J fiordu^) grein dæmduni 
wier þad sama folk sem hier Er komid j sysluna \vr 
odrum sueitum og huorki hefur Biorg fyrir sig nie sijna 
ad leggia-) aptur j sijnar sueitir fyrir sokum fátækttar 
ahnugans j soddann máta ad þeir fari fullum dagleid- 
um sem osijukir Eru aptur j sijna logkomna^) hreppa 
þad fyrsla þeir gietta og þeim Er thil sagtt og hreppstior- 
anna skyllduga þá sem [wid hrepps Endanna^) Bwa 
og alla Bændur adra [j sveitinne^) þeim aptur ad snva 
og fylgia þeim fra sier thil næsta Bæiar med*^) þad 
fyrsta ad^) þeir werda wid þa^) warer þui ad^) log- 
málid [suo awijsar^ö) ad menn skulu ei taka þa menn 
j sueijt til sijn sem þeir vita Einginn skil á. Enn hu0r 
þaa íekur aa moti loguni og landz Rietti sekur mork 
og ahyrgist werk þeirra Ef þeir Reynast ad jUum manni. 
Enn þeir wtannsueitarmenn sem^^) sijukir Eda sarir 
Eru eda wanmegna.^^) huortt semi^) þeir Eru wngir 

eda gamlir. suo og Barnafolk med sijnum Biarglaus- 
um^s) B^rnum. fari aptur j weg sem^^) þeim sialfum 
Er hægast og þeir komast wid. dæmdum wier^s) huorn 
skylldugann sem a þeirri bodslodi^) byr*'^) ad fylgia 
þeim fra sier til næsta bæar aptur a leijd ef þeir þurfa 
þess^s) nied ogi^*) huorn bonda skj'lldugann^o) ad fæda 
þa eptir sijnum efnumm. [þar þeir^i) verda nattstaddir. 
Þui ad hinn helgi^a) Paii til Galates seiger^s) j vij,24) 
capitula: [Einn beri annarz Byrdi. og so munu þier 
vppfylla Ki'istz logmaal.^s) Ecclesi[asticus] j. iiij. capi- 
tula:26) [Kiærir synir27) latidþann [fatæka naunga ei^s) 



1) fyrsm(!) 197. 2) þá h0fum vier dæmtt þad, b. v. hér 873 
(ofaukið). 3) sl. 197. 4) [á hreppsendunum 197. 5) [b. v. 197. 
6) og 873. 7) sem 197. 8) þad 197 9) b. v. 197. 10) [ávlsar 
197. 11) b. v. 197. 12) -færir 197. 13) sl. 197. 14) 197; med 
873. 15) Hér hefst 125 aftr, og verðr þvi enn fylgt héðan frá. 
16) bodsleid 197; Bodleid 873. 17) 873. 197; eru 125. 18) þar 
873. 19) 873. 20) 873; sl. 125; vikið við setningunni i 197. 
21) [þa 873. 22) S. 873. 23) 873, 197; sl. 125. 24) 6, 197. 25) 
[sl. 873. 26) [Jtem; sl. 873. 27) [sl, 197. 28) [fatæka 0ngua 
873; volaða einga 197. 



neyd^) lijda. Wor Jslendsk log [suo hlioda.2) Nu kem- 
ur omagi á hendur manni fyrii'^) vtann logmannz vr- 
skurd edur þijngmanna dom.^) giori huort ed vill lati^) 
fara aptur á hæl*^) ella'^) til þijngs og meti þijngmenn 
huort færa^) skal. Enn ef^) a hæl færir. flytie aptur 
[ad somu nattstodumio) sem þangad for til hans.i^) 
sekuri2) huor eyri vid kong er ei vill vid taka. Nu sa 
ei vill vid taka. bæti eptir lagadomi fuUar Bætur og 
suo þegn ef hinn deyr af biargleysi. Dæmdumm vier 
þa alla vid skilda er þa flutti^^) af syslunni med sodd- 
ann moli. Enn huor 0druvijs flytur [edur færiri'*) naud- 
synialaust ^ ^) [f yrrnefnt ^ *5) vtannsueij tarf olk. somu- 
leijdis þeir sem þad styrkia framm j veg. eda flytia yfir 
ár edur heidar. suari kongdominum .iiij. morkum^'') j 
domrof. og ollumm þeim oskilumm sem af þui hlyst 
[epter þui^^) sem logriettumanna domur og logmanns 
vrskurdur þar vmm hliodar. Jtem sueijtar[folk sem sig 
sialft flyturiö) fari œtijd eptir bodburdi [tíl allra 
Bæa^o) j syslunni. sem fyrr skrifad stendur án forfalla. 
[Enn nær þad kemst ei^i) yfir ofærar ár edur firdi. 
sem vier vitumm optlega skedur. þa fari þad^s) framm 
j23) hreppa sem [þui verdur hægast.24) þui ad^s) naud- 
syninne26) er eckertt logmaal sett. edur [fari j lyckiu.^^) 
sem28) þeir kalla. Enn þa sem^ð) á hreppsendanum^o) 
buua. dæmdumm vier skyllduga ad hialpa þui nær 
þeir verda fluttir. enn allursi) almugienn hialpi þui 
huor eptir sijnumm efnumm [þa þad kemurS^) so þad 



1) naud 873. 2) [hljóða svo 873. 3) b. v. 873. 4) þá, b. v. 
197. 5) láta 197. 6) hæli 873. 7) eda 873. 8) 873. 197; fiirá 125. 
9) aptur, b. v. 197. 10) [aa sama nattstad 873. 11) 873, 197; 
hinz 125. 12) er, b. v. 197. 13) flytja 197. 14) [sl. 873. 15) 
873, 197; sl. 125. 16 [sem fyr var nefnt 197. 17) 873; merkur 
125, 197. 18) [b. v. 197. 19) [folkit sialftt flytist og 873. 20) 
[873, 197; sl. 125. 21) [nema það komist ekki 197. 22) þaðan 
197; þeir 873. 23) a 873. 24) [þeir werda ad fædast 873. 25) 
b. v. 873. 20) naudsyn 873; nauðunum 197. 2?) [j þann stad(!) 
873. 28) b. V. 873, 197. 29) b. v. 197. 30) -endum 197; -end- 
unum 873. 31) sl. 197. 32) [sl. 873. 



204 



TYLFTARDÓMR. 



1569 



deye ecki [af biargle^'si.^) Þui at^) hinn helgi PelutS) 
[j sijnum^) fyi'sta^O pijstli j .iiij. capitula sqö) seigir.'^) 
[Enn vm fram alla hlute hafed innbyrdis glöande kiær- 
leika. þui ad^) kiærleiki^) hyhu* fiolda syndanna. verid 
gestrisnir jnnbyi'dis^*^) án moglunar [og þione hvor 
og einn 0drum med þeirre gi0f. sem hann 0dlast. svo 
sem goder forstiörnarmenn margfalldlegrar gudz nád- 
ar.®) Jtem [Pall postuli skrifar^i) j xiij. capitula [j pistl- 
inum^i) til Hebreos.^3) verid stadfastir j brodurhgumm 
kiærleijka og gostrisni fforgleymid ecki.i^) [þui at fyr- 
ir hana^^) haffa margir menniö) þeim ovitandi Eingt- 
umm^'^) herbergi veijtt. Nu þar fyrir ad vier vissumm 
aduris) ad Iiier h0fdu^^) domar wmm^o) geingid. bædi 
af logmonnum og syslumonnum. og hafa [af almug- 
anum^i) lijtt halldnir verid. þui dæmdum vier [prest* 
ana huorn j sinni þijngaa og hreppstiorana huoria^s) j 
sijnum hrepp skyllduga hier vmsion veijta. og aminna 
ad þessi domur væri^íí) sem best halldinn. þui ad^*) 
Ordinantiann [aa Nvijkur^o) ad prestarnir skuli áminna 
folkid og gefa fatækumm j gudz nafni. Enn ef þeir finn- 
ast nockrir er þeim vilia eigi hlyda eda hallda. þad sem 
domurinn jnni helldur. þa sekist þeir^c) ,iiij. morkum 
[vid kong27) j domrof. þui ad hinn h[eilagi] PalL 
skrifar til Romueria j xiij capitula. [Þui^s) valldid er^^) 
ei godum verkumm helldur vondumm til skelfingar. 
Og30) hinn^i) helgi Petur^a) j fjr^ra pistli j. v. 
capitula. Alid^s) þa hiord Christs^^) sem [hia ydur 



1) [873. 197 (biargar-); sl. 125. 2) b. v. 873, 197. 3) Petrus 
197. 4) b. V. 873. 5) fyrra 873. 6) b. v. 873. 7) [segir i Pet. 
4, 197. 8) [b. V. 197. 9) kiærleikurinn 873, 197. 10) 873, 197; 
sí. 125. 11) ]sl. 197. 12) [b. v. 197. 13) stendur svo skrifað 
b. v. 197. 14) sl. 873. 15 [þa fyrr 873. 16) sl. 873, 197. 17) 
Einglunum 873, 197. 18) sl. 197 ((hér). 19) 197 (og b. v. hér: 
áður); hefdu 125; hafdi 873. 20) b. v. 873, 197. 21) [873, 197; 
almenniliga 125. 22) hvorn 197; [liuorn þijngaprestanna og 
hreppstioranna huorn 873. 23) mætti 873. 24) b. v. 197. 25) 
[873, 107; aminnir 125. 26) hann 873. 27) [sl. 873. 28) 
[sl. 873. 29) [að valdið sé 197. 30) b. v. 197. 31) b. v. 873, 
32) Petrus 197, 33) 878, 197; Latidd) 125. 34) b. v. 197. 



SJÖITARDÓMR. 



cr^) og giætid hennar. [ecki nauduger, helldur viUug- 
ér.-) JtemS) Bref Magnusar kongs [so hUodar.^) ad^) 
höfdingiarnir skuU*^) [láta haUdast''') gudz frid og godra 
nianna frelsi [j miUi kristinna manna.^) og þeim hof- 
samUga hegna sem ad 0dru fundnir verda. Þuiö) fyr- 
ir þessar greinir. andUgar og veraUdUgar. dæmdum 
vier [fyrr nefnder domsmenn^^) med fuUu doms at- 
kuædi [þennann vorn dom^i) vndir forsia^^) og wmm- 
botis) yfirvaUdsinz andUgs^^) og veraUdUgs.^^) sem 
hiér eptir komandi verdur.^^) þ^d af ad taka [og vid 
ad auka.16) sem þeimi^) þickir Best^s) tU faUid.iö) 
med vitrustu manna radi. 

Samþykti þennann dom [med oss^o) [adur greindum 
domsmonnum^i) adur greindur kongs^s) vmbodzmad- 
ur-3) [Benedicht HaUdorsson^i) og setti sitt jnncigU.24) 
med vorumm^s) [fyrr greindra domsmanna^e) jncigl- 
um,27) fyrir þetta domsbrief. [hvort ed^s) skrifad 
[var28) a ModruvoUum j H0rgardal [þann.28) 15. Dag 
Februarij20) a sama are sem fyrr seigir.^o) 



155. [11. febrúarl 1569. í Spjaldhaga. 

SJÖTTARDÓMR, kvaddr af Benedikt HaUdórssyni, er 
þá hafði umboð konungs i VaÖlaþingi, um refsing stráka 
og stelpna, sem yfir ganga og stela frá öðrum mönnum. 

Dómabók i 4to. i þjóíSskialasafrii, bls. 23—6, skr. ca. 1630—40, 
frá erfingjum Árna landfógeta Thorsteinssonar, kölluð (= a)- 



1) [yður er á hendur failn 197. 2) [b. v. 197. 3) sl. 873 
4) [hljóðar svo 197. 5) sl. 197. 6) skulu 197. 7) [873, 197 (h. 
1.); hallda 125. 8) [873, 197 (sl. j); medal godra manna (krist- 
inna manna) 125. 9) þui ad. 125. 10) [b. v. 197. 11) [sl. 
873(!). 12) 873, 197; forsio 125. 13) 873; ýfirbót 197; vram- 
sat 125. 14) -ligra 873, 15) werda 873. 16) [873, 197; sl. 125. 
17) þvi 197. 18) wel 873, 197. 19) 873, 197; falla 125. 20) [sl, 
873. 21) [b. v. 197. 22) kongsins 197; sl. 873. 23) -mann 197; 
walldzmann 873. 24) signet 197. 25) sl. 873. 26) [sl. 197, 27) 
[873; jnnciglum firr greindra manna 125. 28) [b. v, 197. 29) 
197; Februarj 125, 873. 30) et cetera, b. v. 873. 



206 



SJÖTTAKDÓMR. 



1569. 



— Lbs. C3, 4to., bl. 402—3. skr. ca. 1640. — Lbs. 790, 4to., bls. 
105— G, skr. ca. 1642. ÍB. 125 B, 4to., nr. 113, skr. ca. 1650—60 
(styttr). — Að réttu lagi ætti þessi dómr að vera dæmdr i um- 
boði Jóns Marteinssonar, þvi að sömu leikmenn eru i þessum 
dómi scm i næsta dómi Benedikts á undan, og mun þessi dómr 
vera frá sama degi. 

Domur Wmm Refsing straka og stelpna sem yffer 
ganga og fra 0drumm mo[n]umm stela. 

Ollumm mon[n]umm sem þetta Brleff sia edur heyra 
seudumm vier Þorbergur Bessason. Magnus Arnason. 
Hialmur Sueinsson. Arni Jonsson. suarnir logriettu- 
menn. Sigurdur Þorbergsson og Sigfus Biornsson quediu 
gudz og vora kunnugt gi0randi [þá lidid var fra^) gudz 
burd^) 15693) a Spialldliaga j Eyafirdi á ahnenniligu 
þriggia hreppa þijngi vorum vier j döm nefndir af heid- 
urligumm dandi nianni Benedickt^) Bonda^) Halldorz- 
sini, [er þá hafdi kongz ummbod j Uodlu þijngi^) til 
ad skoda og^) Rannsaka og fuUnadardomz atkuædi á 
ad leggia. huorsu fara skilldi vmm þá oráduanda stráka 
og stelpur. sem yfer ganga og fra odrumm monnumm 
stela. huad mickiU öuani á hier j syslunni. sem náliga 
skiedur nu dag og nött. J firstu^) dæmdum vier þá og 
þær Riett tæka. suo sem l0gmalid giorir rád fyrir þar 
suo seigir. [Þiofab. 2. cap.^) taca skal þiof i þeim hrepp 
vsem þiofur er fundinn. og þá þeir stela^*^) fra skillduga 
þá ad flytia og færa til valldzmannsinz.ii) huar sem 
hann væri i syslunni. og þeir giœti þui vid^^) komid án 
logligra forfalla. Enn hann dæmdumm vier skilldug- 
ann ad lata Refsing á þa^3) leggia eptir þui sem hon- 
um þætti huor meiga bera. med nockra skiluijsra^^) 
mannai'"') rádi þeirra sem honum væri þá nálœgir. án 
þings edur dömz. framar enn hann viU sialfur giort 



1) [Arum eplcr 125. 2) [Ad Anno 790. 3) dagsetning engin 
i luindrltimiim. 4) 125; Bendidíct a; Bendict 63; Benidicth 790. 
5) b. V. 790. ú) 790; syslu a, 63; [sl. 125. 7) sl. G3. 790. 8) þa, 
b. V. 63. 9) [a (utanmáls, og er boðað inn); sl. hin. 10) 790; 
stæli (stælu 63) a, 63. 11) valldz- 790; vallds- 63. 12) 63. 790, 
125; sl. a. 13) b. v. 790. 14) skinsamra 790, 125. 15) raanni, a. 



1569 



SJÖTTARDÓMR 



207 



hafa. þá skiUdi hann þar þing setia. á þingstodumm nær 
sier. huar sem þeir væri tekner. fyrer sakir^) þess-) ad 
þijng soknarmenn^) og almuginn fær ofmikil^) þingzl 
af ef þar skal vera þingad vmm i huort sinn. sem þad 
skiedur. þui riettarbot Hákonar kongz [suo seigir.^) 
skillt er ad vondumm monnum sie Refst, liuar sem þeir 
verda tecknir. Nu af þui vier vissum ei nema þeir sem 
þeir stæli frá. mætti þeim i sinni reidi of hardliga hegna. 
sem myskunar væri verdir. þui kanskie margur meigi 
neidast til fyrir hungui'z sakir ad taka.*^) somuleidis á 
uijkur I0gmalid, ad þetta meigi einginn syndalaust giora. 
nema sá eirn sem yfir riettinn er skipadur, þui l0ginn 
refsa enn hann ecki. þö hann giori skiUdu sijna. Jtem 
enn'^) i odrum stad. manninn skal elska enn verkid hata. 
Þui fyrir þessar greinir og þær f leiri sem i logmalinu hier 
ad hnijga. og^) oss og vorum dömi meiga til bata koma. 
þui**) i gudz nafni og ad heilagz anda nád med oss til- 
kalladri. dæmdumm vier med fuUu domz adkuædi Bene- 
dict Halldorsson saklausann suo leingi sem hann hef- 
ur þetta valld [hier j syslunni^**) og alla þa hann til 
skipar ad refsa slijkumm sem adur eru greindir. [kuitt- 
ann og frialzann^i) bædi fyrir konge og karli. huort 
[sem^ö) þeir fá af Böt edur Bana [sem þessar refsingar 
verda a lagdar Epter þessum vorum Dome.i**) 

Samþickti þennan döm med oss adurgreindur^^) vallz- 
mann^s) og selti sitt jncigle med vorumm. 

[Gamlir dömar hallda suo ad sá sem sekur verdur 
giordur, og hafe ei peninga ad giallda, þá skuli 
domendur dæma ad þeir fáe keirisshogg fyrir huoria 
m0rk. er hann vantar á þar til xiij eru merkur. enn 
ei skal fleiri dæmast þö sekt sie meiri.^^) 



1) 790; sokum 125; sl. a, 63. 2)i þad 63. 3) 125; kongzsokn- 
arinn a. 63; kongs soknarmenn 790. 4) a, 63; mikil 125; suo 
mikil 790. 5) [seigir suo 790. 6) stela 125. 7) b. v. 790 8) 
b, V. 790. 9) þá 790, 10) [b. v, 125. 11) [Enn þa kuitt og 
frialsa 125. 12) -skrifadur 790, 13) valldz- 790. 14) [þessi klausa 

að eins i a, sem sýnist vera m. h. Jóns lögmanns Sigurðssonar. 



208 



BRENNISTEINN. — JARÐASKIPTI. 1569. 



156. 12. febrúai' 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR kvittar Henrik Mogensen um geymslu og 
sending brennisteins. (Einungis tekið það, er varðar 
brennisteininn og því Island). 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 228 — 9. — Uppskrift 
.Tóns Sigurðssonar í JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavarðar i 
l)jóðskjalasafni). 

Heni^ch Mogensens. Dauid Hanss0ns och Frederich 

Leyels quitantz. 

AVij Frederich then anden etc. gi0rre alle witterligtt. 
att oss elskelige Henrich Mogenss0n. wor tholdere wthj 
wor ki0psted Helssing0r, [haver] giortt wor rentte- 
mester. oss elskelige Jochum Beck paa worre wegne gode 
rede och regenschab for huis tolld the paa wore weggne 
haffue oppeborritt fran then 13 januarij oc till then 31 
decembris aar 1567 epther therris registers och regen- 
schabs liudelsse. och huis suoffuell. som wor send fran 
wort slott Ki0pnehaffn oc till HeIsing0r ij forschreffne 
aare, haffuer oc forschreffne Henrich Mogenss0ön giort 
rede oc regenschab fore oc fran siig leffuerritt epther 
registers oc quitantzers liudelsse. Sameledis sameledis(!) 
huis korn. som bleff forsendt till Dantzuick mett wort 
skib WiIIdeman ij forschreffne aare. oc forschreffne 
Henrich Mogenss0n forskaffitt till her Albrett Gysse oc 
mett huis gottz wort skyb f0rde hijd egien till wortt 
slott Ki0pnehaffn( !) oc ther bleff leffueritt. er oc her 
mett beregnitt paa worre wegne. Thj lade wij forschreff- 
ne Henrich Mogenss0n oc arffuinge quitt oc frij for all 
ydermerre kraff och epthermanning aff oss oc worrc 
eptherkommere konger ij Danmarck for forschreffne 
therris regenschab och offueranthuorde register. 

Haffniæ 12 februarij 69. 



157. 14. febrúar 1569. í Hafrafellstun^. 

JARÐASKIPTABRÉF, og er Héðinshöfða skipt viS 
Hafrafellstungu með milligjöf. 



1569. 



JARÐASKIPTI. 



209 



AM. 255, 4to., bls. 197—8, bréfabók síra Skúla Þorlákssonar. 

Kaupbrieff Nikulasar Þorsteinssonar og Jonz Sig- 
urdssonar a Haffrafellz Tungu og Hiedenzhofda 
jt0lulausum til fiallz og fi0ru til landamerkia. 
M. Ix og. ix. med 4 jnciglum. 

Þad gi0rum vid Sueirn EUendsson. Einar Þormods- 
son godum m0nnum kunnugt med þessu ockru opnu 
brieffe ad þa lidid var fra guds burdj M. D. Ix. ix aar 
j Reykiahlijd vid Myvatn xi dag Februarij manadar 
vorum vid j hia saum og heirdum a ord og handaband 
þessara manna aff Ejrni alffu Nikulasar B[onda] Þor- 
steinssonar, enn aff annari Jonz Sigurdssonar ad so 
firerskilldu ad Jon Sijgurdzson selldj Nikulasi Þor- 
steinssyni j0rdina Haffrafellstungu j Auxarfirde med 
0llum þeim g0gnum og giædum sem greindri j0rdu 
filger og filgt hefur ad fornu og nyu. og Jon Sijgurdzson 
var framast Eigaudj ad ordinn. Þar j mot gaff Nikulas 
Bondi Þorsteinsson firrneffndum Jone Sijgurdssyne, 
j0rdena Hiedinzhoffda a Tiornnese j Husavijkur kirkiu- 
sokn jt0lulausa til fiallz og fi0ru med 0llum þeim 
g0gnum og giædum sem greindri j0rdu filger og filgt 
hefur ad fornu og nyu og Nikulas Þorsteinsson var 
fremst eigandj ad ordinn. ad thilskilldri einne Lundeij 
med jairde og samþicke hanns heidurlegrar kuinnu 
Sigridar Einarsdottur. med þuij motij ad hennar skilldj 
vera j0rdin Hafrafellstunga. þar til skiUde adurgreind- 
ur Nikulas Þorsteinsson giefa firrneffndum Jonj Sig- 
urdssyne xvc j0rd þa sem þeim vel semdj. og ad suara 
kirkiunne j Tungu þeim v malnitukugiUdum sem Jon 
Sijgurdzson var hennj skiUdugur ETin saker þess ad 
Nikulas atti j þad sama sinn aungua xvc j0rd er þesse 
gi0rnijngur giordist. þa skillde hann hana sem snarast 
vtvega. Enn þangad til skilldi Jon Sijgurdsson adra hans 
Í0rd til afgialldz og medferdar hafa. þa sem þeim bad- 
vel semdj. SkiUde huor til eignar ad sier taka ad 
næstum fard0gum. Enn bigging skilldi standa a greind- 
nm j0rdum nærsta ar sem þeir h0fdu adur rad fyrer 

Oipí. Isl. XV. B. 14 



210 



LÖGMÁLI. 



1569. 



gi0rt. Hier med skiUde huor Iiallda sijnu kaupe tliil 
laga er keypti. eun sa suara lagariplijngum er selldj. 
Sagdi Nikulas ad landareign Hiedinzh0ffda værj j hinn 
gamla Reidarai'farveg. enn firir vtann riedj sa gardur 
og hædir sem geingur ofann fyrer vtann Hnefadal. og 
suo ad Hiedinzhoffdj ætti tueggia manna ijsgaungu a 
Botnz vatn. Og til sannenda hier vm setium vid firr- 
neffnder menn ockar jnnsigli fyrer þetta brieff skriff- 
ad j Haffrafellstungu 3 d0gum sijdar enn firr seiger. 

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.). 



158. 14. febrúar 1569. á HóH. 

AFHENDING lögmála i jörðina Látr i Mjóafirði. 

, AM. Fasc. LXVIII^ 15, frumrit á skinni frá Bæ á Rauðasandi; 
þrir innsiglaþvengir, en ekkert innsigli, — AM. Apogr. 818. „Bref- 
ed feck eg á ny til lans fra Orme Dadasyne 1726. fyrr hafde eg 
þad tií íáns fra Gudrunu Eggertsdottur ante 1702" (AM.). 

Wittnisburdur wm laugniaalann LatuR. 
Suo felldan vittnisburd berum vier Olafur Sueinsson 
prestur. Aurnolfur Jonsson og Jon Biarnarson árum 
epter Gudz burd M D Ix og ix þann fiortanda Dag Febr- 
uarij á Holi j Bolungai'wijk worum vier j hia saum oc 
heyrdum á ord og handaband þessara manna Biarnar 
Biarnasonar og Arna Gijslasonar at suo fyrir skildu at 
nefndur Biornn Biarnason gaf Arna Gijslasyne þann 
laugmala er Biorn hafdi lagtt j jordina Laatur j Miofa- 
firde er liggur j Watzfiardar kirkiu soknn. hueria jord 
Laatur at adr nefndur Biornn hafdi sellt Helgu Jons- 
dottur med rádi og saniþycke hennar bonda Jons Nichu- 
lassonar. Gaf greindr Biornn aadr nefndum Arna Gijsla- 
syne þennann laugmala til fullrar eignar epter þui sem 
hann mætte þad fremst med laugum gioi'a. Og til sann- 
inda hier vm setium wier vor jnncigle fyrir þetta bref. 
er skrifat var j sama stad áre og deigi sem fvR seigir. 



1569. 



ERÍNDISBRÉF. VITNISBURÐR. 



211 



159. 14. febrúar 1569. í Brimum. 

ERINDISBRÉF frá borgmeisturum og ráði Brimamanna 
handa tveim sendimönnum á fund konungs, en þar 
varðar ísland það eitt, að óskað er að Brimamenn haldi 
höfn sinni í „Oistforth", eða fái að minnsta kosti að 
heimta skuldir sinar þar, 

Rikisskjalasafn Dana. Island, Færö og Grönland, Supplem, 
II, 15. 



160. ' 15. febrúar 1569. á Hóli. 

VITNISBURÐR um sætt Magnúsar Jónssonar og Bjarn- 
ar Bjarnasonar um bætr Bjarnar fyrir menn sína fyrir 
yrip þeirra á fé Magnúsar. 

AM. Fasc. LVI, 18, frumrit á skinni „fra Sira Þordi Jonssyni" 
(AM.). Innsiglið er doUiS frá. — Eftirrit Hans Beckers er i 
AM. Apogr. 4754 b, 

Wittnis BurduR Jons BiarnaRsonar vm Kelldu.^) 
Suo felldan vittnisburd ben eg Jon Biarnarson sem 
hier epter skrifadur stendur. aa fostudæginn næstan 
fyrir [annunnciasio^) Mariæ^) j Augre j Jsafirde þar 
j kirkiunne var eg til kalladur at sia og heyra aa þann 
sama sem þeir giordu sijn aa millum Magnus bondi 
Jonsson og Biornn Biarnason vm þa klagan er Magnus 
hafdi vpp aa menn Biarnar Biarnasonar fyrir þaa pen- 
inga sem Magnus bar at þeim og lyste sijna eign at þeir 
skyllde [haund hafa at ordit^) aa Strondum aa hans 
jordu Magnusar. Skildi adur nefndur Magnus sier xijc 
j þennann sama. og skyllde Biorn Biarnason þessaa 
peninga giallda j suo máta at su kvittan sig hiellde j 
allann mata eu Magnus Jonsson þar gaf monnum Biarn- 
ar. huerier aí voru Jon Jonsson. Jon Biarnarson og Jon 
Einarsson. Skilde Magnus sier j þennann sama iiij mal- 
nytu kugillde iijc j jardarverd er Magnus tok vnder 

1) Utan á bréfinu m. ganialli h. 2) [Svo. 3) þ. e. Í9, mars 
(1568). 

14* 



212 REIKNINGR. 1569. 

sialfvm sier Sæng fyrii* .c. er Magnus hafdi j jardar 
verd lofad Jone manne Biarnar. og þar til iiijc j silfre 
edur audrum godum vel tækiligum peningum. Skyllde 
greind iiij kugiilde gíalldazt at næstum fardaugum. 
Enn jordin Kellda eR liggur j Miofafirde j Watzfiard- 
ar kirkiu sokn. hun var þar alldri til skilin af Magnusi 
aí Biornn skylldi honum greinda jord faa j adur nefnd- 
an samning fyrir hans menn Biarnar. Til skilde Biornn 
Biarnason at hallda suo framt þennann sama og giorn- 
ing wid Magnus. at menn Biarnar væri frij og frialser 
fyiur aUre aklagan annara manna vm þat sakferli er 
Magnus hafdi til nefndra manna klagat. annarz sagdist 
Biornn ecki hallda þennann sama. Og til sannenda hier 
vm set eg mitt jnnsigle fyrir þetta bref huertt at skrif- 
at war aa Hoh j Bolunganvijk þann 15 dag februarij 
anno. 1.5.Í6.9, ar. 



161. 18. febrúar til farda^a 1569. 

REIKNINGR Hólastóls. 

Sigurðarregistr á skinni i þjóðskjalasafni, bl. 32 — 7a. 

Þa lidid var fra holldgan Jesu Christi, Mdlx. og .ix. 
ar at f ramlidnum herra Olafi Hialltasyni superintendens 
Holensis pie memorie þann atianda dag februarii þa 
Sigurdur prestur Jonsson medtok Holadomkirkiu for- 
rædi yfersyn oc vm uernd. tok hann þa þann sama dag 
reikningskap kirkiunnar og stadarins a nockrum daud- 
um peningum innan stocks oc at nærstum paskum a 
ornamentum innan kirkiu oc þar epter a bokum i 
skola oc suo reikning a kosti oc fridum peningum at 
.Tons deige sem suo kallast. oc er þann .xxti. oc þridie 
dagur aprihs. og suo vm vorid fyrir fardaga allann 
reikningskap iarda oc kugilda oc fridra peninga i 
heimavmbodum oc so vtumbodum so sem hier eptir 
skrifad stendur. epter þui sem radzmadurinn a Holum 
Gunnar bondi Gijslason. skolameistari Marteinn. kirkiu- 



1569 



REÍKNINGR, 



213 



prestur Arngrimur. fatabursmadur, bryti. oc aller vt- 
umboda radameun giordu honum oc til sogdu. 

Jn primis ornamentum innan kirkiu i kistu a kor- 
baki flugels hokuU. dalmadikur .ij. med flugel, silcki 
dalmadika ein. onnur eingla dalmadika. flugiels kapa 
raud oc vr hnappurinn. sprang vængier .ij. eingilst bre- 
fere vm arid med pappijr. messobok eingelsk med per- 
ment. humiliubok leronimi. expositio Augusti[ni] yfir 
lohannem. glosa psalteri. expositio Gregorii super lob. 
sermonsbok j latinu. Augustini bok i latinu Leo pape. 
halft breferi. .ij. vtlagningar Ambrosi super geneam(!). 
Justinus bok. bakstur eyskiur. .iij. hringar. vr kluckum 
med kopar. kapellans kista. biskups kista. brefa stockur. 
bokakista hia alltari. bibilin(!) med perment. dextra 
pars, grallari eingelskur vm arid, .xij. manada tijder a 
eirni bok míog godar, liber decretatium^) skrifud. papp- 
jjrs bok. .ij. sermons bækur gamlar. predikunar bok 
þyrsk, Mariu saga i latinu lieronunus bok. gudzpiallabok 
messna oc pista oc oratia de sanctis. libellus Chrysostomi. 
expositio super epistolam aduentus. bok de virtutibus. 
predikunarbok i latinu. sumar breferi. .xi. skrædur 
sumar med kalfskinn enn sumar med pappijr aunguu 
nytar, embættisbœkur vel ,xl, yfir alltari vængier. ala- 
hasturs brik yfer alltare. onnur þar vpp fra med gull- 
i'eyk. refilsaums tiolld .ij. i huorum kor. J skrudhuse 
kistur .iij, almariur .iij. i murhusi .iij. kistur. framm i 
kirkiunne stort sprangtialld. steint tialld yfer kordyrum 
oc annad nidur fra med refil oþelad. Vm predikunar- 
stol steint tialld, koparhialmar .ij. fonthufa og kopar 
kross. J krossstuku stockur. j stopli, ij, storkluckur. 
kluckuhringar ,iij. med kopar oc .ij. med iarn. Þetta 
J skrudhusi, hatijdabrun. silfurnerud med tueimur duk- 
um. hatijda vængier med sprang. ij. sunnudaga vængier 
■ij. alltarisklædi fra haalltari eitt huern dag. alltaris- 
klædi onnur lijtil .ij. alltaris klædi .iij. raud. alltaris^ 
klædi eitt grænt. saurdukar .ij. slitner. alltarisbrun 
ííræn^slitinn. brikarklædi med refelsaum. Jtem i stopli 

1) decretarium, hdr. 



214 REIKNINGR. 1569. 

sunnudaga kluckur oc skrama.^) þar til klucka ein 
seni var i breidaburi. i klucknaporti .ij. storkluckur. 
hauklar goder .viij. og .ij. sHtner miog. þar til aller med 
silcki eda pelL huijtir hauklar .v. ouandader. randa- 
hauklar blamercktir .iij. hauklar sæmiliger .v, med 
einum sem er med skallat oc þar til .ij. miog shtner 
grænir. þrenn messoklædi alfær. sprangdukar .ij. huers 
dags messo klædi med haukh. þar til .ij. messo seickier 
sUtner, .ij. kapur grænar. kapur. ij. grændi'ofnottar. ein 
kapa kaullud gullborda. ein kapa sæmilig med raud- 
um og grænum rendum. raud silckikapa slitinn. bisk- 
upskapa en gamla miog slitin. raud saraduks kapa slit- 
in. kaputetur slitid er kaullud er moskiona. ryckilijn 
tuo. sloppar .iij. blamerckt handklædi oc saurdukur 
a alltare med hatijda buningi. .vj. dalniadikna slitur. 
lijtil alltarisbrun. hier til skruda slitur af kapum. haukl- 
uin. alltarisklædum. brunum. vængium. dalmadikum. 
snarad j eina kistu. allt til einskis hæft. vtan ef menn 
vilia staga þad saman til liflægiu anda fatæku folcki. 
kaugur miog slítinn. .ij. gomul steind mercki hia bisk- 
upssæti. formadukar .iij. mijtur. mannlikan eitt. likneski 
gyllt .j. bagall irskur. mirruskip. metaskalir med .ix. 
metum. latuns kross med vnderstodum. stingiarn .ij. 
munnlog ein. baksturiarn ein. iij. kaleikar. þinga ka- 
leikur eirn med husi. silfurhomplar .ij, tinflaska. tuenn- 
er gloar. kambar .ij. corporalar .iiij. sacramunlogar .iiij. 
einn bákstui'baudkur. alltarissteinar .iiij. Jtem j boka 
almariu .xiij. bækur med .ij. vpgiefa psallturum oc einu 
pappijrskueri. expositio leronijmi super psalterium 
Davidz. .Ttem fram j kor a haalltari silfurbuinn texti. 
messobok. kanabok. onnur latinsk. gudzpiallabok og 
pístla a hatijdum. testamentum islenst. embættisbok. 
ij. koparstikur. einn stiaki. Jtem j hinum nijrdra kor. 
historiubok i kring vm arid. .iij. psalltarar oc er eirn 
lasinn. hijninai^ius j^^amall. .ij. historiubækur hia diakn- 
um, j hinum sydra kor .ij. historiu bækur hia diaknum. 

Skráma hefir heitið klukka; Guðbrandr byskup hefir sett 
þessa atbu^asemd neðanmáls: Skramu er fargat og so henne. 



1 



1569. 



JEIEIKNINGR. 



215 



oc enn adrar ij. historiubækur hia rector cori .ij. psallt- 
arar. capitularius. bibilia. Jtem j biskupssæti .ij. bisk- 
upsbrefere. Jtem i bokaalmariu .ij. grallarar. .v. lestra 
bækur med hatijda lestra bok. ein kanabok med do- 
minicu oratium oc capitulum. hatijda halldz kuer. J 
alltaris kijstu .ij. vpp giefner psalltarar. latinu bækur 
.iij. vm iol oc desanctis. Þetta epter skrifad i skola.^) in 
primis .ij. testamenta med expositione Lyre liber prophe- 
tarum med expositione Lyre. hber rationale diuinorum. 
sermones papistarum. grammatica eum Torrentino 
fracta. Aulus Gellius. testmentum islandicum fractum. 
fundamentum scholasticorum. testamentum novum 
fractum. dictionarium. Calepinus fractus. liber de san- 
ctis fractus. gram[m]atica lacobi. 4 libri euangeliorum 
et duo ex illis cum dominicalibus epistolis. 4 psalteria. 
questiones theologie scripte. .iij. gradualia fracta. .ij. 
exemptaria Torrentini. prosodia. figure Joliannis Dis- 
pauteri. grammatica Theotgari. musica Nichulai Listeni. 
de civilitate morum. registrum in sermones lacobi de 
tempore. ordinatio regis. islandica bibilia. Terrencius 
dictionarius skrifadur liber prophetarum, epicedium in 
oblitum Cliristiani regis. hymnarius liber sequentiarum 
cum historiis. sequentiu bok. supputatio annorum 
mundi. acta in conuentu Ratisbonensi. bibilia alpha- 
betica. Calepinus nyr hia sera Birni, Jtem sæng med .ij. 
hacindum ,ij. reckiuuodum oc aklædi. munnlog. stokk- 
m\ stoU, bord. koparstika. kiertakista. hestlas. sessa. 
Jtem onnur sæng med stra med .ij. reckiuuodum og 
hæindi. I timburstofu.^) bækur. secunda pars Lyre. de 
corpore bibilie. decretum Gratiani.^) paraphrases Eras- 
mi ÍR epistola^) Pauli. postilla Martini i þysku. lesbok. 
lögbok. questiones de vita hominum. donsk bok vm 
Taborberg. passiubok i donsku. toflubok i latinu; donsk 
psalmabok. ehatechismus Nichu[Iai] Hemingii. prima 
■pars Tome de Aquino. donsk handbok. Huberinus i 
þysku. þyck psalmabok. þyck bænabok. Dauidz psallt- 

1) Hér er ritað utanmáls: „J skola*^. 2)- Hér er skrifað nt- 
anmáls: „J timburst." 3) gratíane, hdr. 4) Svo. 



216 REIKNINGR. 1569. 

ari i þysku. Spangebergi pistlar i þysku. margarita theo- 
logica ofull vtlendsk i islendsku, oratio funebris^ in 
memoriam Christiani regis i latinu. onnur þyck psalma- 
bok. lectiubok, visitatiubok prouincie i latinu. gamall 
pastorall. islendskur psalltare. item .ix. iukundaler oc 
.ij. halfer. Jtem .iij. flatlokur. .ij. munnlogar. ein sæng 
alfær med líæindi. aklædi oc reckiuvodum. ferdasæng 
med sijnum bunadi. biskups sæng j lokryckiu alfær. 
smasueina sæng med reckiuuodum oc eckirt aklædi. 
iarnud kista stor læst. fellubord, borusaums tialld. stutt 
knuta glit tialld. .v. tinskierdiskar. stundaklucka-) lijtil 
oc er spillt. Jtem i biskups badstofu^) glittialld oc 
beckiarklædi. ein long sessa. Jtem i fataburis) kaunnur 
storar er kalladar eru dampir .iiij. allar loklausar. oc 
.ij. af þeim brakadar. halslaungur .ij. badar loklausar. 
onnur brakud. strandakanna ein med loki, kopar kaunn- 
ur .vj. smatinkaunnur .iij. ein af þeim brakud. tintur 
.iij. tinskalir .ij. onnur brakud. treskaler .iiij. bord- 
kransar .ij. af kopar. annar brakadur. trefaut .ix. med 
storu gaumlu braudfati. skierbord ny .xiiij. enn fom 
.xiii. tinfot ny .viii. oc eitt lijtid. tinfaut gaumul .iiij. 
dukar .iij. sumir lasnir. .iij, bordhandklædi og .ij. knie- 
handklædi. Jtem i litla murhuse eitt horn med kopar. 
annad med litilli silfurbeit. eitt med silfurstikli. .ij. horn 
obuin heil. ,iiij. horn vond. eitt skurn. Jonsbolli. minna- 
dukur gulur. grunnar skaler med husi ,v. storar kistur 
.ij. med lokum. vatzkallzmunnlog og vatzkall. timbur- 
oxi, lar einn. half tunna. attungar .ij. einn las tuilæstur. 
.ij. piparkuarner. silfurstaup gamallt. vegur ^xvVo. eyr- 
ir. silfurskal. vegur .xiiVo. eyrir. Jtem i litla kiallara*) 
.vij. tunnur. hornstaup .vij. tinstaup .ij. stor. salttsier 
eitt. ein piaturtrekt. .ij. lasar. J Arnastofu*) .xi. tunnur. 
.iiij. halftunnur. kuartiel .ij. lijtil. vatzkall. einn nafar. 
las einn. koparhanar .iij. fautur .ij. eitt fautukier- 
alld .tretrekt ny. Jtem i steikara huse,*) gaumul 

1) funeris, hdr. 2) Þetta orð cr hálfskafið út og ritað utan- 
máls: „vektari". 3) Utanmáls er ritað: „biskupsb. J fatab." 4) Hér 
cr skrifað utanmáls: „litla kiall.", „] arnast.". „j steikarahusi.** 



1569 



REIKNINGR. 



217 



huarnai) stor. ofan af beitin. oc .iij. hitukatlar. tekur 
einn af þeim .xi. fiordunga. enn hinna huor vm sig aj. 
tunnui'. hitukieralld eitt. ketilkrokar einer. smakatlar 
.ij. pottar .ij. ein kopar panna. ein rist. einir kietil- 
krokar. brythogg. freku bryni. malltkuern ein. kieralld 
lasid med ludri, arckar hrof. stoU. hnackur. einn las. 
smakier .ij. Jtem i bordhusi vtlendsk faut .xx. islendzk 
faut .xviij, med illum og gaumluín. skierbord vtlendsk 
.xiij. islendsk skierbord ,xix, slaugufat oc munnlog. 
knifar .iij, oxe .i. trog ,v, pallbordz dukar .ij. handklædi 
.ij, liospanna. 

J sodhusi, einn tunnukietiU. lijtill kietill vondur. annar 
lijtill kieliU bættur. pottur einn lijtiU. sodkrokar .iij. ein 
fata, einn huerfusteinn.^) 

Jtem i buri .vi. storkierolld. oU miog forn. vatzkieralld 
eitt. þar til ,ij. ny storkierolld. tecur halfa .x, tunnu huort. 
irog .1. vppgiordakierold med storum oc smam .xx. og 
.ix, dryckiaraskar .iij. fautur .xiiij. med smam oc storum. 
strockar .iiij. skyrgrindur .v. liospanna ein. cilarar .iiij. 
flotar .v. bordskalar .xviij. spæner .xviij. vigsluaskar fior- 
er, Jtem i forburi, halftunnukietiU armur [og albættur^) 
og nær vppgiefinn. einn fiordungskietill. vppgiefa pottur 
med .iij. hrærum, Jtem i sueinaskiemmu .iiij. sængur 
fanytar, .ij. rekiuuoder med huerri. .iij. aklædi lijtt vond- 
iid og forn. kistur .ij. onnur brotin. badar allæstar. hæ- 
indi vond .iiij. liospanna ein. 

Jtem i brytastofu. sæng ein. rekiuuod oc hæindi, stock- 
ur eirn. 

J fremri brijtastofu. aklædi fornt. ein reckiuuod. hæ- 
indimioglasid. 

Jtem j kuennaskala. ein grassæng. .ij. reckiuuoder. eilt 
hæindi gratt. 

Jtem i radzmannzstofu. ein sæng alfœr medhæindi og 



1) Atliuííasenid neðanniáls m. li. Guðbrands byskups: j stad 
^uernar lœt ef? hituketel. vegur hann meir enn xx fiordunga. hun 
vo ecki nenia 5. ncma fiordungur messing. botnenn ad auk af er 
«dra 6. 2) Athugasemd m. h. Guðbrands byskups: sa cr nu i prent- 
Inisuni. j stadinn .... 3) [Tviritað. 



218 



REIKNINGR. 



1569 



aklædi. annad grassœng med vondu aklædi. hæíndi oc 
reckiuuodum. stockur ein[n] og kistur áj. ein badfaung. 

Jtem i prestaskala. grassængugr .vi. alfærar. og er ein 
af þeim med brekansaklædi. .ij. med fornum pellsaums 
aklædum. og .iij, med kaugurs slitrum aklædum. 

Jtem i storustofu, pallbordz tialld med refil saum og 
vtlendskann lit oc er nu ordid miog lasid. .ij. reflar forn- 
er slitner afgamler med vU. eitt ofid tialld huert menn 
hyggia verid hafi i kirkiunne audru meiginn adur. 

Jtem i breidaburi. hrip a .v. hesta. oll vond. krokar a 
.iij. hesta .x. klorur, hrijfur .xx. orb .v. vllkambar tuennir 
vonder reip a .xiiij, hesta. torfIiax\ pall einn. skierar ,ij 
varrekur .iiij. i'eislur .ij. pundari einn. vxahuder .viij. 
kyi'huder .ij. Drangejaarfesti og vantar j hana .ij. 
streingi og suo adrar bætur. suo sagt er at þar mune 
eigi minna til þurfa enn .iij. huder, er hun nær sextug. 
klyfberar .x.. vetrargiord vadmal .xiij, voder tuitugar, 
er þeim ollum so nær vpp skipt med vinnufolcki at Jons- 
deigi. eggiakisia stor. onnur minni. vondar. vllarbyrda 
stor. 

Jtem eitt hey .viij. fadma. halfs annars breitt oc half- 
ur annar a hæd. annad heij at leingd breidd og hæd 
med sama moti. þridia hey i gardi .viij. alna langt. 
vel fadms breitt oc tæp malhæd. 

Jtem at Jonsdeigi j langaburi. smior .viij. alna langt 
oc .viij. þumlungar betur. breitt tueggia alna nedan. 
enn minnur kuartiel ofan. hatt .ij. alner. minnur .iij. 
þumlungar þar sem þad er hæst. er sagt at j þui sie 
.c. vætter og .iij. annad .ij. alner og .viij. þuraluncfar. 
lakar .ij. alner a hæd og breidd so nær .xl. vætter. 
Summa. halft annad hundrad yætta. skreid. .xx. vætter 
og ein. miol. half onnur tunna. hakallz vætt. stor kista. 

.Ttem j kallda skala. .v. naut af ollum kiotura. .xx. 
sauder af ollum kiotum og hofdu flestir verid vetur- 
gamlir. 

Jtení frider peningar heima a Holum oc j eldum. kyr 
.xiij. enn i eldum. .xx. oc .viij. gielld naut tuæuetur oc 
elldri .Ixx. oc .vi. hier til j Fliotum .iiij. veturgoraul .v. 



1569. 



REIKNINGR 



219 



Jiied eirni kuigu. Hier j Fliotum eitt og j Suarfadai'dal 
,ij. kalfur einn, Asaudur .c. .11. oc .xvij, Gieldingur 
íuæuetur og elldri. lialft annad .c. med þeim .v. sem 
von er a j Drangeij. Veturgamler sauder .xx. oc .vj. 
^ J Drangey von a .xx. A Haufdastrond von a .xx. og 

-iiij. J Viduikursueit og Hialltadal von a .xxx. oc .ij. 
Summa .11. og .ij. Jtem .xij. hestar fuUordner med ein- 
um fra Aukrum og einum i veri, tuævetrer .iiij. med 
einum er vr Fliotum hafdi komid. hross fuUordin .xx. 
og .ij. oc eitt tuæuett huert ed vantadi i vetur at reikn- 
ingi oc fanst alldre.i) 

Jtem at Jonsdeigi a stadarins buum. 

fyrst a Flugumyri kyr ,xi. ein kuiga veturgomul. kalf- 
ar ,iij. asaudur .xl. oc .v. gielldir saudir tuæuetrer .xv. 
med .V. hrutura. veturgamler sauder .xx. hestar .ij, og 
eirn veturgamall. hross fiogur. kugiUde 18 og 

J GielldingahoUti kyr .viij. naut veturgamallt eitt. 
asaudur .xx. og .vij. tuæuetrer hrutar .iij. veturgamler 
^ s.auder .v. kapall einn, kugiUdi .xiii/^. 

Jtem j Flatatungu. kyr .vij. þreuetur naut .ij. fiogra 
vetra eitt. tuæuett eitt. vngkalfar .ij. asaudur .xxx. og 
.V. giellder sauder tuæuetrer og eldri .viij. med .iiij. 
hrutum. veturgamler saudir .viij, kapall einn vamhallt- 
ur. kugilldi 12 oc 5 ær. 

Jtem i Biarnastadahlijd. kyr .vi, naut þreuetur ij. tvæ- 
uett eitt asaudur .xl, og .xi. giellder sauder tuæuetrer 
og elldri .xx. oc þad med hrutum. veturgamler sauder 
.XV. heima. enn j eldum .xx. hestur .i. hross .ij. ku- 
gillde 14 og 

Anno domini .Mdlx. og .ix. annan dag marcii voru so 
miclir peningar a Kulu sem hier epter skrifader standa. 
fyrst j fridum peningum. kyr .viii. naut a fiorda vetur 
^ eitt. kuiga a annan vetur ein. onnur a fijrsta vetur. 

vngkalfar .ij. asaudur .1. giellder sauder tuæuetrer og 
elldre .xx. og .iij. med hrutum: vidureldi i eldum .xiij. 
hestar. .ij. hross .iij. Summa kugiUda. .xvj. kugilldi oc 
-ij. ær. 

í 1) Hér út undan er skrifað utanmáls: kugillde 80 og 



1 



220 



REIKNINGR. 



1569 



Anno domini .Mdlx. og .ix. f austudaginn fyrir Philippi 
[et] lacobi voru so micier frider peningar j Miclagardi. 
þa sera Olafur medtok. kyr .xij. naut .v. vetra eitt. 
fiogra vetra eitt. þreuett .i. veturgomul .ij. og þridia a 
Hrafnstodum i elduni fyi'ir leigna brest alid. hier til 
kuigur .ij, veturgamlar. kalfar .iij. asaudur .lix. tuæ- 
uetrer sauder og elldri .xix. med hrutum .ij. veturgaml- 
cr sauder .xx. med .iiij. a Hallandi j eldum. hestar .iij. 
liross .V. med einu tuæetru. veturgomul .ij, Summa ku- 
gillda. .XX. oc eitt kugilldi oc .v. ær. 

Summa summarum heima a Holum og buunum j 
Skagafirdi. malnytu kugiUdi .c. .xviij. og .v. ær. þar til 
med Hofstodum .xij. kugilldi. 

.Ttem a Kulu .xvj. kugilldi oc .ij. ær, 

Jteni i Miclagardi .xx. og eitt kugilldi oc .v. ær. 

Summa .xxx. oc .viij. kugilldi oc ein œr. 

Summa summarum, kugilldi halft annad .c. og .ix. 

1569. 

Summa kugilldanna j byggingu med iordum og vtan- 
gardz sem hier epter skrifast. 

Jtem i heima vmbodi .v. .c. .ixx. oc .vij. oc ein ær. 

J nordur vmbodum .Ix. oc .íx. kugílldí og .v. ær. 

J Miclagardz vmbodum niutigir oc eitt kugilldi oc 
ein ær. 

J Myrckar vmbodum .1. oc .v. kugilldi. 

J Vrda vmboduni ellefutiger oc .viV^. kugiUdi. 

J Fliota vmbodum .ij. .c. kugilldi, 

J Kulu vmbodura .c. og .ix. kugilldi. 

Summa .xi .c. ,L og .viii. kugiUdi og .iiij. ær. Hier 
til heima oc a ollum buunum. med reiknudum Hofstada 
kugilldum AMi' .c. og .ix. suo sem fyi- skrifad hinu meigin 
a bladinu skrifad stendur. 

Summa summarum .xiii. .c. .vii. kugiUdi oc áiij. ær. 
Hier til var skilad heim til Miclagardz fra Hleinai^gardi 
vm vorid siukri aflogs ku oc annarri fra Steinstodum 
vm haustid. 

Jtem i gielldum peningum heima a Holum oc i elduni 
sem fyr seiger. naut tuæuetr oc elldri 80, Reikna ec 



1569. 



REIKNINGR. 



221 



|)au fyrir 80 .c. veturgomul naut oc vngkalfa fyrer .iii 
•c. gielldingur tuæuetur oc elldri. reikna ec huern saud 
txx. alnum. verdur það 30 .c. veturgamler sauder .11. 
oc -ij. fyrir halft .ix. .c. Summa .c. hundrada og ÁV^. .c. 

Jtem a Flugumyri. summa a gelldum peningi .vi. .c. 
oc .XX. alner. Jtem i Hollti a gelldum peningi summa 
.c. oc .V. aurar. 

Jtem i Tungu sum[m]a .iiij. .c. og .v. agiUdi. Jtem i 
Biarnastadahlijd. summa .viij. .c. og .x. alner. 

Jtem i Miclagardi summa .x. .c. og .x. alner. Jtem a 
Kulu summa .vij. .c, og .x, alner. 

Summa summarum a gelldum peningi -c. liundrada 
.xxxc. oö .ixc. 

Saman reiknadir kaplar heima oc a auUum buunum 
-Ix. oc .V. med veturgomlum þremur. Hier af voro .ij, 
kaplar goUdner i gamlar skulder burt fra Flugumyri. 
Voru þui ecki epter meir enn .Ix. oc .iii. 

Sauder i Holte oc Tungu eingen reiknadur eldri enn 
tuæuetur. huer einn fyrir .xv. alner. 

J heima vmbodum j milli Haufdhola^) og Hrauns a 
Skaga kugilldi med iordum. 



Med Haiifda landsk. .iij. .c. med tiundum kug. .vij. 

oc .iiij. ser. 

— Malmey — .x. agilldi med tiundum kug. -vj. 

— Vathne — .c. — — ,iíij. 

— Bæ — .ii^. .c. — — ,vj. 

— Þumlaskala — .x, aurar — — .iíij. 

— Liostodum — Ay^. .c." — — .vj, 

— AA — .il^. ,c. — — .vj. 

— Biarnastodum . . — .c. — — -vj. 

~ Enne — .iij. .c. — — .viij. 

~ Nylendi — .ij. .c. — — .vij. 

— Grindum _ .ij. .c. — — -viij. 

— Bruarlandi — .iij. .c. — — -vj. 

* — Kambi .c. — .iiij, 

— Alixstodum — .x. aurar — — 

i — -_ .... . 

1) Svo. 



222 



REIKNINGR. 



1569. 



Med Gardzhorni ..... landsk, .x, aurar med tiundinn kug. .iiij 



— Skuggabiorgum . 

— halfum Stafnholi 

— Midhusum 

— Tumabrecku . . . 

— Marbæli 

— Teigi 

— Krosse ... .. 

— Þufum 

— Miclabæ 

— Sleitistodum .... 

— Suidningi 

— Saurbæ 

— Skridulandi 

— ' Biarnastodum . . 

— Fialli 

— Vnastodum 

— Nedra Asi 

— Efra Asi 

— Vidinesi 

— Reykium 

— Huammi 

— Hrafnholi 

— Hrafnstodum , . . 

— Kalfstodum .... 

— Kierualstodum . . 
— Nautabui 

— Inguellda[r]stodum 

— Skufstodum .... 

— Gardakoti 

— Hringueri 

^ — Holakoti 

— Viduik 



•c. — 
•xij. aurar — 

'iYz' "^' — 

Áyo. .c. — 

.ij. .c, — 

.c. — 

,ij. ,c, — 

.ij. ,c. — 

.iij.. wc. — 

.iij. ,c. — 

.il/^. .c. 

.i3^. .c. 

.iij. .c. 

.iij. .c. — 

.c. — 

.il/4. .c. — 

.iiij, .c. 

.ij. ,c. — 

.Íj. .C. 

.ij. .c. 

.ij, .c. 

.Íl/g. .c. — 

,Í1/^. .c. 

.iij. .c. • — 

.i^. .c. — 

.il/^. .c. — 

Áy^. .c. — 

.iij. .c. — 



— .c. 



.V. 

• * 

— aj. 

— -vij. 

.V. 

oc ein ær. 
kug. .vj. 

• ■ * 

— .iij. 

— .vj. 

— .vj. 

— .vij. 

■ • * 

— .VllJ. 

— .vj. 

— .vj. 

— .viij. 

— .iiij. 

• ■ * k 

— ,mj. 

— -vj. 

— .viíj. 

— .vj. 

— .vj. 

— .vij. 

— .vij. 

— .vj. 

— .vj. 

— .ix. 

— .vj, 

— .vj. 

— .v, 

« ■ k 

.VIIJ, 

.V, 



oc .V. ær, 
.ij. .c. [med tiundumi) kug. .vj. 
.c. med tiundiun — .iiij. 



V c 



— .XI. 



00 ,T. œr 



1) [Með annarri hendi. 



1569. ^ 



REIKNINGR. 



223 



Med Myklaholi landsk. .ij. .c. med tiundum 



— Litlaholi 

— Brimnesi .. 

^ Backa 

— Læk 

— Kyrhollte 

— Enne ' 

— Asgeirsbrecku . 

— Narfastodum . . . 



.iiij. agilldi — 
.iij. .c. — 
.ii^, .c. — 
.c. — 
.ii.i^. .0. — 
•viij. agilldi — 
.iij. .c. — 

Ay^. .c. — 



kug. .vj. 

• • • 

— .uj. 

— .vj. 

— .vij. 

— .vj. 

— .vj. 

— .vj, 
-— .vj. 

— .vj. 













■ 




Vatzlevsu 




il/. C 




— *ví. 








.C* 




• 

.VJ. 




T T t Q n A f*/1 11 n o c A 




■ ■ 

.ij. .C. 




• 

— .VJ, 




Kplllllnnrlí 




* « ' 

.lj« ■C* 




■ 

.VJ. 




Tf ÍAfloiiÍtlr 




.lj« ■C. 




• 

— .VJ. 








• ■ • ■Vy# 




• 

— .IX. 








■ * 

.IJ. .c. 




■ 

.VJ. 




Piin 




• • ■ 

.UJ. .c. 




■ * ■ 

■ — .VllJ. 








■ ■ ■ 

.llj. .c. 




• 

.VJ. 


1 ^^^^^^^^^ 


Xj.UlUcdUlll * • * • « 




• « * 

aij. .c. 




■ 

*VJ* 




ouaaastoaum . . . 




• ■ 

.IJ. .c. 




— .VI 1/2 




ijyrunnastoaum 




■ ■ 

.IJ. .c. 




* • 

■VIJ. 




Tí T* A/^lri 1 Tr 




.c. 












.11^. .c. 




— .V. 




Ytri Breckura . . 




.ij. .c. 




.V. 












oc .V. œr. 




Sydri Breckuni . . 




.iij. .c. 




kug. .vj. 




Franmesi 




.vij. agilldi 




.ivi/ 




Þuera 




.iij. .c. 




— .vj. 




Bolagrund 




.ij. .c. 




— .vj. 




Frostastodum . . 




■ ■ ■ • 

.111 J. .c. 




— .vj. 




Hialltastada- 












huammi 




.Íl/o. .C. 




— .V. 




Hialltastodum . . 




•V^ «c* 




.V. 




Biarnastodum . . 




.iij. .c. 




— .ix. 




Fhigumyrarhuamnii 




.c. 




« « • « / 

— .111 Va. 




Riettarhollti .... 




.vij. agilldi 




— .V. 




Simoniírgrund . . 




.1^114. .c. 




— .vij. 



224 REIKNINGR. 1569. 

Med Diupadal landsk. .iij. .c. med tiundum kug. .víVj. 

— Cessciliudal • . . . — á^. .c, — . — áiij. 

— Vlfstodum — •iiiiV^- -c- — — -vjv 

— Kuskierpe — .ii^. .c. — — .vj. 

— Vppsolum — •"V^' -c. — — .viij. 

— Kielldulandi .... — .iij. .c. — — .ix. 

— Merckigili — .ij. .c. — — ,vj. 

Jtem hia Petri a Oslandi kugiUdi eitt. a Byggholi ku- 
giUdi eitt. a Hagakot[i] kugiUdi .ij, Hier til med Grof 
kugilldi .viij. 

Med Midhusum landsk. .xv. aurar med tiundum kug. .ivV-;. 

— Abæ — .c. — — -vj. 

— Skatastodum .... — .xv. aurar — — .iij. 

oc .ij. œr er eigi 
voro adur skrifadar 

— Butstodum — .xij. aurar med tiundum kug. .iiij. 

— Gilium — .XV, aurar — — '^^Ví*' 

— Þorliotzstodura . . — .xij. aurar — — .v. 

— Hofi — .iii^. .c. — — .viij. 

— Kryddholi — .ij. .c. — — ,vj. 

— Torfgarde — .c. — — .ij. 

oc eitt aptur grætt. 

— Skaurdugili .... — .ij, .c. med tiundum kug. .vi. 

— Marbæli — .ij. .c, — _ — .vi. 

— K;rossanese .... — .c. — _— . — ,vi. 

— Langamyri — .ij. .c. — — .vi. 

— Backa — .iVs* '^* — — '"^i* 

— Huseij — .c. . — — .vi. 

— Vallhollti — ^ .iiy^- — — -^'í- 

— Skinnþufu — .viij. agilldi — — .iiij. 

— Meyarlandi — .x. aurar — — .ij. 

— Nedranese 

— Hrauni — .v. agilldi — — -iiM:' 

— Þangskala — .xx. alner — — .i. 

— Mallandi — .xv. aurar — — .ij. 

— Kietu — .vij. agilldi — — .iij. 

— Kleif — .XV. aurar — — .iij- 



1569. 



REIKNINGR. 



225 



Med Laiiiiila landsk. .x. aiirar med tiundum kug. .i. 



Hualnesi 

halfum Brokarlæk 

Selnese 

Hole 

í*orbiargarstodum 

halfri Sela 

Sæuarlandi 



.vij. agílldi 
,xL alner 

.V. agilldi 
.X. aurar 
.V. agilldi 
.xl. alner 
.c. 



00 



— .IJ. 

— .1. 
.iiij. ær, 

• « * • 

— -iiij. 

■ * 

— -iJ. 

• * • * 

— .1111. 

• • 

— -ij. 

• • • 

— .11 j. 
og .ij. ær, 



Hier til a Hraun a Skaga eitt kugilldi þad hann aptur 
hafdi grætt. 

Summa sunimarum kugillda j heima vmbodi. .v. .c. 
•Ixx. oe .vij. oc ein ær. 

[ Summa landskylldar hædin : hundrad hundrada 
•Ixxxc. oc .ixc.i) 

J nordurvmbodum iarder og kugilldi i byg[g]ingu 
Med Hrolligstodum . 



— Læknistodum 

— Eide 

— Heidi 

— Hlijd 

Loni 

— Huamme 

— Dal 

— Alandi 

— Gardi 

^ Krossauijk . 

— Vadkoti 

— Vnderuegg . . 

— Hrœrikstodum 

— Hole 

^ Krossdal 

— Kielldunesi 
Kietilstodum 



landsk. .iiij. agilldi kug. .vuj. 

ær 

— áíVj. 



* • 



.XI j, aurar 
•c 

j. .c 

•v. agilldi 

J. c 

.iiij. agilldi 
.X. aurar . 
.iiij. agilldi 

.1, ,c 

•xl. alner . 
.XX. alner . 
.xl. alner . 
.xij. aurar 



■ • * ■ 



— .1111. 

• • ■ • 

— .iiij. 

• • • • 

— .111 j. 

• * * • 

— .111 j. 

• * 

— .ij. 

• • ■ 

— .uj. 

• ■ • 

— .11 j. 

4 * ■ • 

,111 J. 

— .ij. 

■ ■ ■ 

.11 J. 

■ * • 

.11 J. 

■ « ■ 

— .nj. 



• • • « 



.X. aurar — .iv^. 

.X, aurar — ■ 

.i^. .c — .'VÍ. 

.X. aurar — .iiii. 



1) [Með annarri hendi 

Dipl. Isl. XV. B. 



15 



226 

Med Salltuijk 

— Myri . . 

— Bot . . . 



REIKNINGR. 



1569. 



landsk. .vii. agilldi kug. .iiii, 

— .ij. .c. oc tiunder .ij. . . — .iij. 

— .X, aurar — .iiij. 



J Myklagardz vmbodum iarder oc kugiUdi, 

Med Arbot landsk. .c. oc tiunder .ij — .i. 



Gardi 



Fliotzbacka 

Gudmundarstodum 

Fclli 

Barnafelli 

Finnstodum 



* « 



Eyiadalsa 

Fornastodum . . . 

Lundi 

Hofi 

Brettingstodum . 
Flateyar parti . 
Þaunglabacka . . 

Botni 

Holi i Fiordum 

Grimsnesi 

Midhusum 

Suinarncsi halfu 



• ■ 



Steinkirkiu 
Hallandi . 
Brecku 
Einarstodum . 
Hrafnstodum . 
Samkomugierdi 
Hleinargardi 



• • 



• • 



» • 



Huassafelli . . . . 

Argerdi 

Hlidarhaga 



.c. oc .XV. aurar oc ti- 

under .ij 

.c. oc tiunder .ij 

.i. .c. og tiunder .ij 

.i. .c. og tiunder .ij 

.XX. alner. tiunder .ij. . . 
,iiij. agilldi tiunder .ij. 

.vij. agilldi. tiunder .ij. 
.vij. agilldi. tiunder .ij. 
•vij. agilldi. tiunder .ij. 
morck. tiunder .ij. .... 
.V. aurar. tiunder .ij. . . 
.X. aurar. tiunder .ij. . . 
.iiij. agilldi og tiunder .ij. 
.xl. alner — 



— .x. aurar 

— .x. aurar 



— .x. aurar 



.xij. aurar. 
.iiij. agilldi 
.iiij. agilldi 

■ 

.i^. .c. 
.vij. agilldi 
.iiij. agilldi 
.i. .c. og .V, 

« 

•X« tO^ 

,x. aurar 
.viij. agilldi 



— .vj. 

■ ■ 

— .u. 

.V. 

« • • • 

.Ulj. 

— .i. 

• • ■ • 

.lUJ. 

oc .i. ær. 
kug. .iiij. 

— .vj. 

« « 

— -ij. 

« • 

— .u. 

— .i. 

• • • 

— .IIJ. 

« « 

— .i. 

• « 

— .1.1. 

• « 

« t • 

— aij. 



agilldi 
tiunder .ij 



— .iij. 

• * • ■ 

— .uij. 

> • * * 

.lUJ. 

• • • 

— .uj. 

• « » • 

.UIJ. 

• ■ « « 

.lUJ. 

.V. 

• « 

• • • • 

.UIJ. 

• • ■ 

.UJ. 

B > • » 

— .nij. 





. landsk. .i^. 


— Aslakstodum . . 


— .c. oc 


— Steinstodum . . 




— Holi 


• 

■ ■ «1* •C* 








— .ij. .c. 




* 

• •C» 


— Mij[r]cJcardal 


• 

• •X« bC* 


— Gardzhorni . . . 


• 

• ' ' •C^ 



1569. REIKNÍNGR. 227 

Skola iardir, 

Med Myrcka kug. .x. 

med tiundum — .v. 
xl. alner 

med tiundum — .v, 

« • • ■ 

— — .1111. 

• « B • 

.lllj, 

— — ,v. 

.V. 

— — .vj. 

— — .vj. 

— — ,v, 

J nordurvmbodum kugilldí 69 oc 5 ær. J Myclagardz 
vmbodum 91 oc ein ær. J Mijrckar vmbodum 55, 

J Vrda vmbodum iardir og kugilldi med iordum j 
liyggingu. 

■ 

Med Hillum landsk. .x. aurar oc tiunder .ij. kug. ,iii. 

— Litla Arskogi ... — ÁV2, ,c, med tiundum — .iv%. 

— Hellu — .i. .c. 00 .iiij. agilldi 

med tiundum — .iij. 

~- Hofi — .ij. ,c. — — .vj. 

Sælu — .X. aurar — — .iiij. 

— Blængsholii) — .iij. ær oc .xij, aurar 

med tiunduni — .iij. 

— Dæli — .ij. .c. — — .vj. 

— Tungufelli — .i%. .c. med tiund — .vj. 

[— - Melumi) — .V. aurar med tiundum — .vj. 

— Burfelli — .iij, ær oc .xl. alner 

med tiundum — .iiií. 

— Hæringstodum . , — .xij. aurar — — .vj. 

Sanda — .iij. œr oc .x. aurar 

med tiundum — .iiij. 
Kaungustodum . — .iij. ær .x. aurar 

med tiundum — .v. 
Klaufabrecku ... — .ij. .c. — — -vj. 



1) í>essi orð eru hálfskafin út. 



15* 



228 REIKNINGR. 1569. 

Med Audnum landsk. .iij. ær .x. aurar 

med tiundum kug. .iiii. 

— Skrauflustodum . — .iij. œr ,x. aurar 

med tiundura — .v, 

— Þuera — kug. og .c. — — .v. 

— lardbrum — .iij. ær .x. aurar 

med tiundum — .iiij, 

— Brimnesi ; — .x. aurar — — .iij. 

— Holi — kug. .iij. vættir fiska oc 

,x. aurar raedtiundum — .vj. 

— Saudanesi — .iij. ær oc .x. aurar 

med tiundum — .vj, 
[ — Holi hia Vrdurai) — .iij. ær oc .x. aurar 

med tiundum — .v. 

[ — Vrdumi) — .iiij, .c. — — .xij. 

J Vrda vinbodum ellefutigei' og ^viy^. 
J Kulu vmboduni iarder og kugilldi. 

Med Argirsa2) landsk. .iij. og tiunder .ij. — .viij, 

— Huarfi — kug. .x. aurar oc tiundcr — .vj. 

— Adalbole — .iij ær .iiij. agilldi oc — — .iiij. 

— Biargastodum . . — .iii. ær .xl, alner 

med tiundum — .v. 

— Hauge — .X. aurar — — .iii. 

— Litla Ose — .iij. ær. ,x. aurar oc tiunder — .iiii. 

— halfum Þoreyar- 

nupi — .iii. ær .v. aurar oc — — ,iii, 

— Horgholi — kug. oc .x. aurar oc tiunder — .v. 

— Galltarnesi .... — kug. og tiunder — .iiii, 

— Kistu — ,x. aurar — .iii. 

— Geithomrum — .iij. ær .iiij. agilldi oc 

tiunder — .vj. 

— Grund — .kug. oc .c. og tiunder — .vj 

— Snæringstodum . — .iii. ær oc ,c, oc tiunder — .vj. 

— Liosholum — .iii, ær .iij, agilldi oc 

tiunder — .iiij. 



1) Hálfskafið út. — Utanmáls er skrifað: hier a Fliota vmbod 
inn at setia. 2) Svo. 



1569. 



REIKNINGR. 



229 



Med Hollti landsk. .iii. œr .iiii. agilldi oc 



LitlaDal 

Solheimum .... 
Ytri Langamyri . 
Sydri Langamyri 
Eyuendastodum . 
Enne 



— Nupi ... 

— Manaskal 

— Balaskardi 



tiunder kug 
.X. aurar med tiundum — 
kug, .i%. .c. med tiundum — 
.iii. ær .c. og tiunder — 
.X. aurar og tiunder — 
kug. oc .ij. .c. med tiundum — 
.iii. œr oc .iiii. agilldi 

med tiundum 
.X. aurar og tiunder 
.iii. œr .iiii. agilldi 

med tiundum 



« • ■ 

.111, 
.vj. 

.V. 

• • ■ 

.111. 
■vj. 



— .V. 



* * • • 



— .1111. 



,iii. ær .X. aurar 



— Skrapatungu . . . 

— Ev 

■ — Sæunnarslodum 

— Spakonufelli . . . 

— Finnstodum 



Brandaskardi 
Hofsuollum 



■ • 



mcd tiundum — 
kug. .X. aurar og tiunder — 
.vi. vœtter fi(ska) .x. 
aurar med ti(unduni) — 
kug. .XX. alner oc ti(under) — 
kug. .iii.. vætter fiska oc 

- ti(under) 

.c. oc .xl. alner oc ti- 

(under) 

.XX. alner oc ti(under) 
morck oc ti(under) . . 



.1111. 
.vj. 

« • * 

.111. 

• • • * 

.1111. 



— .111. 

— .i. 

• • 

— .ij. 



<T Kulu vmbodum .c. og .ix. 

J Fliota vmbodum iarder og kugiUdi j byggingu 
Med Siglunese landsk. .ij. .c 



Stadarholi 
Rareyri . 
Saurbæ . 
Hole .... 
Skarsdal 
Haufn . . 
Huanneyri 
Eingiadal 
Dalabæ . 
Mænir . . 



.iiij. agilldi 

.V. agilldi 

.X. aurar 



• • • 



kug. .V. 

■ • * * 

— .1111. 

■ * ■ 

— ,111. 



— ^ .X. aurar 

— .V. agilldi 

— .i. .c 

— hundrad 

— .X. aurar 



— .X. aurar 



— .1111. 

« » 

— .11. 

• ■ • 

— .111. 

— .V. 

• • • • 

— .1111. 

» * 

— .11. 

— .V. 

B • • 

.111. 



230 

Med Hiedinsfirdi 

— Brimnesi 

— Hornbrekku . . . . 

— Baustabrecku . , 

— Loni 

~ Kalfsa 

— Hole 

— Kallstodum .... 

— Reykiura 

— Hreppisa 

— Vemunastodum . 

— Skieggiabrecku • 

— Osbrecku 

— Sydri AA 

— Hraunum 

— Reykium 

— Lambanese ..... 

— Brunastodum . . 

— Molastodum .... 

— Reykiarholi .... 

— Holum 

— Nefstodum 

— Miolbrigdastodum 

— Moafelli 

— Deplum 

— Fossi 

— Skeidi 

— Brecku 

— • Hamri 

— Sliettu 

— Haganesi 

— Nedra Haganesi 

— Hole 

— niugastodum . . . 
— • Laugalandi 

— Reykiarholi 

— Heide 



REIKNINGR. 1569. 

landsk. .ij. vættcr fiska 

— .X. aurar kug. .ii. 

« • « * 

— .0 — .im. 

* ■ • > • 

— .1. .c — .uij. 

— ,v, aurar 

— .víi. agilldi — .vj. 

— .vii, agilldi — .vj. 

— .i. .c — .V. 

— ,i. .c. oc ,v. aurar — ,vj. 

— .iiij. agilldi — áiii. 

— .i. .c — ,vi. 

— .1%. .c — .vL 

— .vii. agilldi — .iiii. 

— .X. aurar — .ii, 

— .ll^/í>. .c — .uu. 

— .c — .iíí. 

— .ij. -c — .V. 

— .i^. .c — .ví, 

• _ * • * • 

— .1. .c — aiii. 

— .i^. .c — ,v, 

— .1. .c. og .iiii. agilldi — .V. 

— .i%. .c — .V. 

— .i, ,c. .xij. alner oc .ij. 
ti(under) — .iiii. 

— .iiii. agilldi — .iii. 

— .1111. agilldi — .111. 

» _ t « « » 

— .1. .C — .1111. 

■ « * • ■ 

— .1. .C .1111. 

— .i%. .c — .iiiy^. 

— .iiii. agilldi — .iii. 

— .Í^/^. .C' — .V, 

— .i. .c oc ,iiii. agilldi — ,vi. 

• — ■ ■ ■ ■ 

.1. .C — : .1111. 

• _ « 4 • ■ . 

— .Ir .C. . — .1111, 

• _ « * * * 

— .1. .C — .1111. 

• _ • • • • 

— .1. .C — .1111. 

' — Á^Á, ,C — .VÍ. 

— .i^. .C — .V. 



I 



15G9. REIKNINGR. — JARÐASKIPTABRÉF. 231 

Med Ysta Holi landsk. .i. .c kug. .vV-. 

— Midholi — -iya. .c — .iiii. 

— Sijdsta Holi .... — .iiii. agilldi — .i%, 

— Arnastodum — .ij. .c — -v. 

— Kloni — .X. aurar — .ij. 

— Þuera — .c — -iii- 

— Geirmuudarholum — .i. .c — ."ij. 

— Krakustodum ... — .v. aurar 

— Brædra — .ii. .c — .iiij. 

— Roduholi — .i. .c iiij- 

— Tiornum — .ij. .c — .^i- 

■ — Kielldura — .i. .c — .iiij- 

— Myrarkoti — .x. aurar — .ij. 

— Lunde — .i. .c. 

— Þrastastodum . . — vij agillde 

Hia sera Joni a Kuiabeck kug. i. 
Summa i Fliota vmbodum kugilldi .ij. c. 



162. 22. febrúar 1569. 1 Saurbæ. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

Bæjarskjalabók, bls. 75—7, skr. ca. 1730—40 stafrétt eftir 
fnimriti á kálfskinni. — Jbskj. AM. Barð. 22, uppskrift statJfest 
íif tveim niönnum að Skarði á Skarðsströnd 5. janúar 1704. 

Ski0l fyrer j0rdunne Stockum a Raudasande. 
Eg Jon prestur Þorleifson Giore godum monnum kunn- 
igtt med þessu minu opnu brefi. þad ad ec medkenn- 
uzt. ad epter þeim laugmannz urskurdi, sem aa hefur 
fallid vm halfa jordina Stacka aa Raudasandi. og suo 
halfa jaurdina Fossá aa Hiardarnesi. Er mier hafa til 
handa og suo til eignarhalldz urskurdadar uerit. Epter 
þui sem sa same urskurdur utuisar og jnnehelldur. þa 
hefi eg greindur Sira Jon Þorleifsson þessar fyrskrif- 
adar badar halfar iarder feingit Eggertt Hannessyni og 
hans erfingi\Tii til fullz og allz logligz eignarhalldz. 



1) Hér er ritað utanmáls: þau x kugilldi þau feck Christoffer 
Valkendorf. og skipadi dotturbornum herra Olafs heitins. 



232 



JARÐASKIPTABRÉF. 



1569 



med oUum þeim gaugnum og giædum. sem þessum 
fyrgreindum badum halfum iaurdum aa ad fj^lgia oc 
þeim hefur fylgtt ad fornu og nygu bædi til sios og 
suo til landz alltt tilskilit enn eigí neitt undan tekitt. 
Og skal hann og suo hans erfingiar þessar fyrskrif- 
adar badar halfar jarder bruka og bihallda og allann 
auoxt af þeim eignazt og sier j nyt færa sem huer ann- 
ar laugligur og fullmecktigur eignarmadur aa og suo 
ma med logum eignazt aa sinne eiginligri eignariordu 
bædi til fiallz og fioru til sios og suo til landz æ og 
allan þann tima sem þær ganga eigi af honum edur 
hans erfingivm med laugum. Enn hier j stadin hefur eg 
og miner erfingiar af honum og hans erfingivm til 
eignarhalldz jordina Suinanes j Mula kirkivsokn og 
þar med vj malnytu quilldi. med oUum slikum skilmala 
sem þad bref utuisar er hann mier þar upp a utgefit 
hefur. Enn ec fyrgre[i]ndur Sijra Jon Þorleifsson hefi 
lofat ad hallda lagasuare fyrir þessar badar fyrskrif- 
adar halfar jarder og suo miner erfingiar ef nockui' 
þær akiærer vid Eggert edr hans erfingia. Ena hann 
og hans erfingiar skulu hallda þeim til laga. Enn kunne 
þær af honum edr hans erfingivm ad ganga nied dome. 
þa skal hann edr hans erfingiar domlaust ganga aptur 
ad Suinanesi og fyi-greindum vj quilldum hia mier 
Sira Jone edr minum Erfingivm þeim sem þa jord 
Suinanes hefur epter minn dag ad hallda. suo ad hann 
edr hans erfingiar þurfi þar ecki vid fleiri enn einn 
umm ad eiga enn sa minn erfingi eigi vit sina adra 
medarfa, Enn sie og suo ad einginn akiæri þessar adra 
nie badar halfar jarder Stacka og Fossa hvorki vid 
mic nie suo uid hann og eigi helldr uid ockra erfingia. 
þa skal þessi ockar fjTskrifadur giorningr uera og 
halldazt æfinlegt og loglegt fullmecktugt eignarkaup 
fyrir ockr og suo ockar erfingia og epterkomendur til 
æfinligrar tidar. Suo og medkennizt ec Sijra Jon Þor- 
leifsson med þessu mino opnv brefi, þad ad ec hefi 
sellt þrattnefndum Eggertt Hannessyni med fuUnadar 
laaagiorningl lialfa jordina Skalavijk xijc ad dyrleika 



^^fVfxJ, JAltUAUUJUr. ^ ^oo 

ei' liggur j Miofafirdi. j Uadzfiardar kirkivsokn og þar 
líied. iiij. quilldi vndan mier og minum erfingivm enn 
under Eggertt og hans erfingia til æfinligrar Eignar. 
nadai) og nytsemdar med oUum þeim gaugnum og 
giædum sem fyrgreindre halfri jordu fylger og fylgt 
hefur ad fornu og nyiu og eg hefi fremst eigandi ad ord- 
inn2) bædi til sios og landz. alltt tílskilid enn eigi neitt 
^^ndan tekit þad laug mæla eigi j mote. Enn hier j mote 
gaf hann mier jordina Grounes xijc ad dyrleika er hgg- 
nr j Gufudals kirkiv sokn og þar med iiij kugiUdi med 
slikum skilmala sem þad bref vtuisar er hann mier þar 
uppa gefid hefur. skulu huorutueggio hallda sinu kaupe 
til laga enn sa suara lagariptingu fyrir er selldi. Og ad 
suo j sannleika er sem fyrskrifat stendur þa til meire 
audsyningar. stadfestu og sans uitnesburdar hier um 
þa festu þesser menn: Sijra Magnus Eyolfson. sijra 
•íon Gislason. Ormur Ellingson og Gudmundur Jonson 
sin jnnsigle med minv jnnsigle fyrir nedan þetta giorn- 
nigs Bref. huertt ski-ifat var j Saurbœ a Raudasandi 
Þann annan og xx dag Februarij manadar Anno Domini 
MDlxogix. 



^^^* 3. mars 1569. á Guðlaugsstöðum. 

SIRA Jón Brandsson gefr Herdisi, dóttur sinni, jörðina 
Syðsta-Mó í Fljótum. 

AM. Apogr. 4081, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali" ,^ kalfskinn". 

Þad giori eg Jon Brandsson prestur Godum monnum 
kunnigt med þessu mijnu opnu brefi ad eg hefi giefit og 
feingit og nu enn med þessu mijnu opnu brefi gief eg 
og gelld adursagdur Jon prestur Brandsson minne arf- 
leijd[d]ri dottur Herdijse Jonzdottur jordina allan 
sydsta Mo er liggur j Fliotum j Bards kirk[i]u soku 
nied aullum þeim g0gnum og gædumm sem greindri 

1) rada, Bb. 2) Svo. 



2^4 



UMBOÐ. 



1569. 



jordu fylger og fylgt hefur ad fornu og nyiu og eigi er 
med laugum fra komit og eg Jon Brandsson prestur 
var fremst eigandi ad ordinn vndan mier og minum 
auHum audrum epterkomendum. enn þessari minne 
dottur Hei'dijsi til fuUrar eignar og frials for[r]ædis. 
woru þessir menn af mier til kallader vid ad vera so 
þeir heyrdu og sáu vpp á þennann minn greindan 
giorning. J fyrstu Jon Biornsson. Þordur Gudmunds- 
son og Runolfur Eireksson. hier med for þesse giorn- 
ingur fram sem fyrskrifadur stendur þar a Gudlaugs- 
staudum j Blondudal þann þridia dag marcij mánadar 
þá lidit var fra hingadburd vors herra Jhesu Christi. 
M. D. Ix, ix ar. Og til sanninda hier vmm set ieg Jon 
prestur Brandsson mitt jncigli med fyrr greindra manna 
inciglum fyrir þetta giorningsbref huert er skrifad var 
j sama stad og dag sem fyr seiger. 



164. 7. mars 1569. í ögri. 

MAGNÚS JÓNSSON fær Jóni Gislasyni umboð yfir 
eignum sínum öUum og skiptir við hann jörðum. 

AM. Apogr, 1302, ni. li. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara 
Þorkelssonar". 

Þad giorum vid Helgi Þormodsson og Biarni Jons- 
son ollum monnum kunnigt med þessu ockru opnu brefi 
þa Hdit var fi-a gudz sonar fæding M. d. Ixix. þann sio- 
unda dag Marcj. vorum vid i hia saum og heyrdum a. 
j Ogrl j Jsafirdi. ord og handsol þessara manna: af 
eir^e alfu Magnusar Jonssonar enn af annari Jons 
Gijslasonar. ad suo fyrer skildu. ad þesser greinder 
menn Magnus og Jon endurnyodu þann giorning og 
kaupskap sem þeir sogdust sijn a miUe giort hafa 
fostudaginn fyrstan i fostu og til greindum vitnum. 
hvor giorningur og kaupskapur so var latande ad 
Magnus fieck Jone sitt fuUt og loglegt umbod 5'fer oll- 
um sinum eignum fostum og lausum. fridum og ofrid- 



um. kuikum og daudum. vtan Joii skyllde ongu laga- 
suari fyrir þeim hallda. svo og skillde Jon eij abyrgi- 
ast þo eiddest og eij eignast ábatan þo þad aukist og 
liann skylldi þessu vmbodi at fylgia so leinge þeim 
semde. Hier med keyptust þeir vid umm jardir. fieck 
Magnus Joni og Grou konu hans xxc jord einhveria Rif- 
i*ygda j nordursveitum er hann atti hia Joni brodur 
sinum. Hier i mot gaf Jon Magnuse jordina Hnifsdal 
lunn fremra j Skutulzfirde fyrir xijc. og fim kuiilldi og 
þriu hundrud j gelldfie. Skillde þessi þeirra giorningur 
standa obrijgdanligur. Hier med lofadi Magnus Joni 
umskiptum a peningum. kviku og daudu. og eignast 
þad hier væri enn fa honum slikt fyrir nordan. Og til 
sanninda hier um setium vid ockar jnsigli fyrir þetta 
. bi-ef skrifad j sama stad. deigi og ári sem fyr seiger. 



165. 29. mars 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR veitir Markúsi Hess, borgmeistara i Kaup- 
^iannahöfn, leyfi til siglingar á Básenda. 

Rikisskjalasafn Dana, Rcg. p. a. L. 10, 543. — Uppskrift Jóm 
^igurðssonar i JS. 493, 4to. (Lanrsens rikisskjalavarðar i þjóíS- 
^kjalasafni). 

Marcus Hess fek beseyling paa en haffn 
ij Island. kalldis Boesandt. 
Wij Frederich gi0rre alle witterligt. att wij afC 
^or s0nderlige gunst oc naade haffue vndt oc tilladt 
och nu mett thette ^vort obne breff vnde ocli tiUade. 
^tt oss elskelige Marcus Hess. borgmester her wthj wor 
^i0psted Ki0pnehaffn. mett hans medredere mue lade 
besegle en wor och kronens haffn for synden paa wortt 
íand Islandt wdj Guldbringsyssell. kaldis Boesandt. och 
ther samestedz mett worre vndersotte handle och 
vandle och thennum lade tilf^re malltt. mell oc anden 
fetalie. saa och hans andre guode warer. som the till 
therris klede oc f0de behoff haffue. och ther igien att 
niue indki0be. huis vare ther falder. vndertagendis 



236 



JARÐARGJÖF 



1569, 



suaffuell. huilkiid wij wille oss haffue forhehollditt 
tiU saa lenge wij anderledis ther om tillsigendis worder, 
dog saa att hand mett hans medredere skuUe aarligen 
till guode rede vdgiffue tiU oss oc kronen liuis tolld oc 
anden rettighett. som oss mett rette tilkomer, SkuUe 
the oc wen'e forphctid att lade gi0rre forschreffne 
worre vndersotte ther sammestedz tillf0ringe epther 
som forschreffuitt staar mett guode vforfalskede warre. 
som forschreffne worre vndersotte n0ttige och gaffn- 
lige erre. och thenum thett for ett skilligt werd selge 
oc affhende. Thesligiste skulle therris fuldmectige bruge 
rett maade oc wecht oc ij alle maade siig forhollde. 
saa ingen klage offuer thenum komendis worder. Thij 
forbiude wij etc. 

Haffniæ 29 martij 69. 



166. 30. mars 1569. á Hofi. 

PÁLL GRlMSSON fær Bjarna, syni sínum, jörðina 
Narfastaði í Reykjadal til arfs óg eignar. 

AM. 198, 4to., bl. 22, safn frá Jóni lögmanni, skr. ca. 1600. 

Þad giore eg Pall Grimsson godum monnum kunn- 
igt med þessu mijnu opnu brefi ad cc hefi gefid og 
fengid minum syni Biarnna Palssyni til fuUrar eignnar 
og frialz forrædis jordina Narfastadi fyrir 30c j 
lleyk[i]adal j Einarstada kirkiusokn til fuUrar eignar 
og allrar lagasoknar og suo til fullkomligs arf[s] og 
eignar j motz vid hannz brædur og systur epter þeim 
tueimur logmannz domum sem ec hefi og mier var 
dæmt þá er Striugur geck af mier og Refstader. suo 
og gef ec þessum minum syni og adur nefndum Biarna 
alla sok og soknn á þeim landskylldum sém ec hefi j 
mist á þessare jordu fyrr greindum Narfastodum j 
7 ecTr 8 ár enn fyrir þann kostnad sem þessi minn son 
hefur Biarne hefur^) fyrer þessu. huert þad er med 
stefnum edur odrum laga soknum. þá skal þessi minu 

' 1) Svo. 



• 



1569, KOUNGSÚRSKURÐR. 237 

titt nefndur son Biarne hafa fyrir sinn kostnad og starf 
suo micid ad oskiptu sem dandi monnum þiker hann 
vera vel lialldinn af. Woru þesser menn til kallader af 
niier Pale Grimssyni til ad heyra þennann minn giorning 
Sigmundur Jonsson. og Hrolfur Guduardsson huerier 
ad settu sin jnsigli med minu jnsigli fyrir þetta mitt 
giornings bref. huert ad skrifad var á Hofi A Hofda- 
straund þann 30 dag Marcij mannadar Anno Dominj 
1569. 



167. 30. mars 1569. í Kaupmannahöfn. 

URSKURÐR konungs og lúkisráðs, að arfr eftir Þorleif 
Grimsson skiptist i tvennt, og falli annar helmingr til 
iJarna hans með fyrri konu, en hinn til barna með síð- 
ari konu. 

AM. Apogr. 4739 b m. h. Þórðar Þórðarsonar. „Þesse fyrer- 
farande konglege dömur, eda decision, er accuraté skrifadur 
epter sialfum originalnimi, sera ritadur er á störa paginam 
pergamenam, underskrifada med kongsens eigen liende, og stendr 
Þad sama kongsens nafn, under midiunne a brefenu. Utan 
a þessu patente, allra efst upp víd r0ndina, og þar, a midiu 
brefinu, stendur, med Cancelliehende ritad Jsland. og aungva 
adra paragraphos edur Cancellienotas hefur þetta bref" (AM.). 
Arni lýsir innsigli konungs, og segir síðan: „Originahnn feck 
eg hia Vigfuse Jonssyne á Leijrá. Mun hafa til hans komid fra 
Vatzfiardarfolki" — AM. Apogr. 728, h. h. Jóns Magnússonar á 
Sólheimum „Ex charta", sem var „övidimerud". — Island, Færö 
og Grönl. Supplem. I 14 á skinni (nú i þjó?5skjalasafni) ; þar er 
bréfið óundirritað, innsiglislaust og rifið sundr, svo sem væri 
það ónýtt, enda eru þar gerðar á þvi nokkurar breytingar, svo 

það ber aÖ telja seni uppkast. En engu skipta þær breytingar; 
Píer eru eingöngu íaukar til þess að gera bréfið skýrara; þykir 
því óþarft að geta þess, hvernig þeim er háttaíS, þvi aS engu 
skipiir efni. — Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 544—5, og 
Tegn. p. a. L. X. 311—12 (þar er einungis stafsetningarmunr 
allviða og skiptir engu) ; uppskrift Jóns Sigurðssonar úr Tegn. 

Reg. er i JS. 372, 4to.. bls. 725—7 (Laursens rikisskjalavarðar 
í þjóðskjalasafni). 

Vij Frederich thennd anden med Guds naade Dan- 
marckis. Norgis. Wendis och Gotthis konning. Hertug 



238 



KOUNGSÚRSKURÐR 



15(39 



wthj Slesuig. Holstenn. Stormaru ocli Dyttmersclien. 
Greffue wdi Oldenborg och Delmenhorst. Gi0re alle 
witterligtt. att aar effther Gudz byrdt M. D. Ixix. thennd 
30. dag Martij her paa wort slott Ki0pnehaffnn.\vdi 
wor egenn neruerelsse neruerindiss wore Elskelige Rii- 
gens Raad. wor skickitt thenne breffuissere Ormer 
StoUessenn. Laugmand for norden ocli westenn paa 
wort lannd Jsslandt, och haffde hijd wdj rette steffnitt 
Jonn Morthenssen Syssehnand wtthj 0efiordt. och til- 
talitt hanomm for hans huslrues arfue. som foi-ne Jonn 
Morthenssen och hans medarffuinge. forholder lianomm 
fore. Och beretter forne Ormer StoUessenn. huorlediss 
hans h0strues fader. wed naffn Torl0ff Grimssen war 
f0rste gang echte gifft. och hafftt hans h0strues moder. 
Effter hindis d0d och affgang. haffuer iiand hafft en 
anden quinde wed naffn Soluig Halsdattlier hoes sig 
wdi lang tiidt. ocli med hinde vdj frendschaff och 
slegfredt afflitt forne Jonn Mortenssens hostruis f0rste 
hossbunde. Grimer Torloffsenn. och andre flere wechte 
b0rnn. Och effther forne Torloff Grimssens d0dt. haffuer 
forne Jonn Mortenssenn. paa hans stibs0ns Eijners 
Grimsens wegne. och hans medarffuinge som haffue 
hafftt Torl0ff Grimssens wechte d0tthere. anammitt 
samrne effterladendis gotz till thenomm. och skifftt 
thenomm tliett emellom. saa forne Ormer StoUessenn 
paa hans hustrues wegne. ther aff haffue bekommilt 
thennd ringste Deell. och meen liige well siig paa sin 
h0strues wegne, och Torl0ff Grimssens f0rste bjárnn. 
allenne att were rette arfuinge tiU hans efftherladendis 
gotzs. och satte wdi rette. om forne gotzs icke burde att 
f0lge hanomm paa lians h0strues wegne. och om Jonn 
Morthenssenn och hans medarffuinge icke burde att 
staa hanomm tiU rette. och betale hanomm all hues 
the aff samme gotz haffde vpboritt. Ther till swarede 
forne Jonn Morthenssen. att end dog Torloff Grimssenn 
wdi nognc aar haffde leffuitt wdi Slegfredt med hans 
anden h0strw forne Soluig Halssdatther. som er forne 
.Ton Mortenssens stiffs0ns. E\^ner Grimssens. fadermoder. 



haffde hand dog for sinn d0dt. ladett echte sig med 
hintide. och effther slig leijlighedt. saa och effther 
Ordinantzenn. nieenthe hand forne Torl0ff Grimssens 
siiste b0rnn. som hand med forne siste h0strue haffde 
afflitt. saa ^vell att %vere echte. och att motthe indtrede 
^di arffue effther hanomm, som the b0rnn hand haffde 
bafftt md thennd f0rste h0strue. med mange flere ordt 
och thale. thenomm emellom "war paa begge siider. Tha 
effther tilthalL giensvvar, och sagens leijlighedt. haffuc 
'wij med beggis theris beuiUinge och samtycke. thenomm 
om forne Thorloff Grimsens arff. saa ladet forliige och 
Avenhgenn fordrage. att altt f orne Tliorl0ff Grimsens gotzs 
schall deelis och skiffthis wdi thuende parther. thennd 
enne partt. skall Thorl0ff Grimsens f0rste b0rnn be- 
bolde. med all upb0rsseII. affwextt. och all anden nytte. 
som er vpboritt aff samme gotzs effther hans d0dt och 
affgang. och thett att skifftis thepomm emellom. effther 
"Isslandtz loug. Thennd anden halffue partt. schall kom- 
nie till Torl0ff Grimssens siiste b0rnn. \vdi liige maade. 
nied all vpb0rssell och affwextt. och thett thenomm 
och emellom att skiffthis. effther lougenn. Dog schuUe 
begge Torl0ff Grimssens b0rnsm0derne her med 'were 
^vndtagitt. huilchett schall were thenomm paa begge 
siider forholditt. och skifflis till huer moders b0rnn och 
rette arfuinge. Och her med schall all forne trette. the- 
nomm wdi samme sag emellom Were aldelis affthalitt. 
och endeligen fordragitt. Giffuitt aar. dag. och stedt som 
forschreffuitt staar. 

Wnnder wort Signett. 

Friderich. 



1^8. 31, inars 1569. í Skálholti. 

GlSLI byskup Jónsson veitir síra Jóni Einarssyni Reyk- 
líolt um þrjú ár. 

^Lbs. 108, 4to., bls. 525—6, m. h. sira Jóns Halldórssonar ca. 
^'^0 „Effter originalnuin." 



240 



KONUNGSBOÐ 



1569. 



Herra Gisla Jonssonar veitingai- Bref fyrir ReykhoUte 

utgefed Sira Jone Einarssyne Anno 1569. 
Eg Gijsle Jonsson S. S. gi0re gödum monnum kunn^ 
ugt med þessu mijnu opnu Brefe. Eg medkennunst. ad 
med ráde og samþicke þess froma dandissveins Olafs 
Jonssonar kongs umbodzmanns a Bessast0dum.^) þa. 
hefe eg unt. veitt og bijfalad þessare fromre dandis 
personu Sira Jone Einarssyne stadinn og kyrkiuna Reyk- 
hollt ad nafne ad næstum fard0gum. Skal hann þenn- 
ann nefndann stad ad sier taka med ollu þvi sem hon- 
um til kemur i f0stu og lausu. kviku og daudu. i minna 
hlut og meira. innan gátta og utan. 0llu tilskiUdu. enn 
0ngu fra teknu þvi sem sa stadur á med riettu. edur 
má eiga med l0gum. skal hann alla hlute ad sier taka. 
sem riettur eignarmadur. bruka og bijhallda. og sier i 
nyt færa til riettrar eignar. ad frátekinne kirkiunnar 
portio. og þad sem henni kann ad gefast. og á hundr- 
udum stendur. og þadan af meira. enn þad sem minna 
er. enn hundrad. skal hann eignast ad frateknum Bök- 
um og skruda. ef giefast kann. Jtem ef nockud er fra 
kirkiunne hafft edur komid. þad hun ma med riettu 
eiga. þa byd eg honum þad l0gsoknum utsækia. effter 
kongsins ordinantiu. og gomlum kirknanna riette. Skal 
hann veitta^) heidur og hoUa hlydne vorum naduga 
konge og so riettum SkalhoUts Byskupe. Skal þesse veit- 
ing standa um næstu .3. ár. og þad leingur honum hagn- 
adest þar vel og riettur Liensmann yfer landed viU sam- 
þickia. Og til sanninda hier um. þricke eg mijnu jnn- 
sigle á þetta Bref. Skrifad i Skalhollte þann sijdasta dag 
Martij manadar. Anno 1569. 

(L. S.) 



169. 1. apríl 1569. i Kaupmannaliöfii. 

KONUNGR leggur svo fyrir, að lagt sé hald á vörur 
þeirra Löitzfrænda (liklega brennistein) vegna krafna 
Ehharts Hoismands i Brimum. 

1) „sc. Olafur Jonsson Bagge", riar sira Jón utanmáls. 2) Svo. 



Ríkisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. 10, 316 b. — Uppskrift 
Jons Sigurðssonar í JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavaríSar í 
þjóðskjalasafni. 

TiU Tollderren. att hand skall arresterre 

the L0ssers guotz. 
Wor gunst tiUforn. Wiid. att the Bremische sendebud. 
som nu hos oss erre. haffue berett. huorreledis the 
Loytzer tiU Stetin nogen tijd siiden forleden haffue 
frachtiid ett skiib aff en therris borgerre. wiid naffn 
Ebhartt Hoismand. oc epthei'dj samme skiib haffuer 
werritt wfrj. haffue forschreffne Loytzer forplichtiid 
thenum emod forschreffne Ebhartt Hoismand att for- 
skaffe thett fritt giennem sunditt eller oc hannum thett 
att betalle. oc epther att thett er kommitt her wdj sun- 
ditt. er thett bleffuid anhoUditt oc icke igiemmenkom- 
J^itt. huorforre forschreffne bremische sendebud erre 
begierrendis. att forschreffne therris borger motte be- 
komme arrest paa the Loytzers gotz. som wdj sunditt 
kommer paa en rett. hvilckitt wij thennum naadigst 
baffue beuilgitt. paa thett hand motte komme tiU op- 
rettning for sitt skiib oc ledne skade. Thij bede wij 
thiig oc wiUe. att nar nogen skiibe eller nogitt gotz kom- 
nier ther wdj sunditt. som the Loytzer tillh0er. att thu 
tha ther paa tillsteder forschreffne Ebhartt Hoismand 
arest till rette. Ther mett skier wor wiUge. Haffniæ' j 
aprilis a 69, 



2. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR veitir Bernt Lossekanne, kaupmanni í 
Brimum, siglingaleyfi á höfn þá í „AustfjarSasýslu", er 
»Ostforth" (Austfirðir) eSa Papey heitir. 

Ríkisskjalasafnið i Brimum, eftir uppskrift 1933 frá H. Christ, 
aðastoðarmanni þar. 

A. á þýzku. 

Wy Fredrich der Ander. van Gottes gnadenn tho 
Dennemarck. Norwegen. der Gotten. unnd Wenden 

T^ÍDl. Isl. XV. B. |g 



242 



SIGLINGALEYFL 



1569 



koningk. Hertoch tho Schlesswick. Holstenn. Stormarenn. 
unnd Dithmarschenn, Grave tho Oldenborch. unnd 
Delmenhorst etc. Dohn kunth jedermennichlich. datt wy 
uth sonderheker gunst. unnd gnade. vorgunstigenn, unnd 
tholaten. unnd dohn dat nu mit dusseni apen- Breve. 
laten tho. und vorgunnenn. dat breves Zeiger. Berendt 
Losekanne. borger tlio Bremenn. mach laten besegelen. 
unse unnd der Krönenn Have. in unserm Lande Jss- 
landt in Ostfordtsj^sselL welcke genomet Ostforth ed- 
der Pappie. welck Henningk Mumer susslange besegeldt. 
'unnd unse vorschrivinge darup heff t. Ock up dersulvigen 
Stede. mit unsern underdanenn handele. unnd wandele. 
unnd denen late thoföhrenn. MelL Moldt unnd andere 
Victalie. sampt andere duchtige unnd gude wahre. so Se 
tho öhren Kleiderenn. unnd nottrufft tho underholden. 
tho donde hebbenn. Unnd mach ock dar wedder inko- 
penn AUerrley wahre. watt dor fallenn wert. uthgena- 
menn unnd vorbescheiden vorbaden wahr. so mann dar 
nicht uthfiihrenn mach. so lange wy dar anders umme 
befehlenn werden. Unnd datt doch mit fernerem be- 
scheide. So vorgenomede Henningk Mume. dar unkost 
upgewandt. unnd duth Jahr de Havenn tlio besegelen 
bedacht were. Schall Berendt Losekanne öhme sodanes 
gunnenn. unnd dar nene vorhinderinge inne dohn latenn. 
wenthe up dat thokamende Jahr 1570. Doch schall vor- 
genomede Berendt Losekanne geven uns. unnd unser 
Kronenn. Tollen. unnd sunst gerechticheidt. wes dar 
vann Rechts wegen vann geböret. Unnd schall dar ock 
int Landt latenn föhrenn. gude uprichtige. unvorfelsch- 
ede wahre. so deme Lande. unnd undersaten gadtlick. 
unnd nutlick sj^nn w^erdt. unnd desulvigen ock. umme de 
gebor imnd werde. öhnen verkopenn unnd thostahn 
latenn. Unnd schall dar ock mit rechter Wichte. unnd 
mathe. uthgeven unnd innehmen. und nemandt jegen 
Jsslandische gewonheidt. unnd Recht beschwerenn. 
Sonder sick in aller maten also vcrholden. dat nene 
klage aver öhne. edder sine vohmechtigen kame. by 
vormidinge unscr ungnade etc. So vorbedenn wy der 



1569. SIGLÍXGALEYFI. 243 

lialvenn allen unseren Fagedenn. Befelhebbers unnd 
sonst Jederniennichlick. dem genanten Berendt Lose- 
kannen. inn genanter Have. keine Insperinge. vorhin- 
deringe. edder sunst. öhme thom vorfange. handele 
unnd vor neme. By vormidinge unser hogsten ungnade. 
Gegevenn up unserem Schlott Copenhagen. denn 2. 
Aprilis Anno 1569 under unserm Signett. 

B. á dönsku. 

Hikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 554. — Uppskrift 
Jóns Sigurðssonar i JS. 493, 4to. (Laiirsens rikisskjalavarðar i 
l)jóðskjalasafni. 

Bernnt Lossekannes hreff paa enn haffn att 

beseigle saa lyudinndes. 

Vij Frederich etc. Gi0re alle witterligt, at wij aff wor 

synnderlig gunst oc naade haffue vnndt och tilladt och 

etc. vnnde och tillade. at thenne breffuiiser Bernnt 

Lossekanne. horger til Bremeníi. maa lade beseigle enn 

wor och kronens haffnn paa wort land Isslanndt. wdj 

0stfiordsysseL kaldis 0stfiord eller Papp0. som Henrich 

Mumme nu bes0ger och haffuer wort breff paa. och 

ther same stedz med wore vnndersotte hanndle och 

wandle och thennom lade tilf^re meell. maldt och an- 

denn fethalie. saa och huiss anndre gode och n0ttige 

^vare. som Ihe til thieris klede och f0de behoff haffue. 

och ther egienn att mue indki0be huiss ware ther falder. 

vnnderthagit traun. suoffuell och anndre forbudne 

^vare. ad graliam. dog efftherthj forschreffne Henrich 

Mume wdj llicttc aar liaff uer giordt sig omkostning for- 

schreffne haff nn att wille lade bes0ge. skall forschi-effne 

Bernnt Lossekanne ingthett befalte sig ther med. f0rre 

end vdj thettc tilkomindis aar mdlxx. Och skal hand 

aarligenn lil gode rede giffue til oss och kronen slig told 

och rettigheedt. som ther med rette b0r aff att gannge. 

Skal hannd och lade indf0re ther vdj lanndit gode och 

^vforfalskede ware. som landit och vnndersottenne nyt- 

tigc och gaffnnlige ere. och thennom selge och affhennde 

for ith skiclligt och liideligt ki0p. Sameledis skall hannd 

16* 



244 REYNISTAÐAKLAUSTR. — VERNDARBRÉF. 1569. 

bruge rett wegtt och maall vdj inndtegt och wdgifftt 
och almuen emodt Isslánndtz loug och rett. icke be- 
suerre. men sig i alle maade saa forholde, at ingen klage 
offuer hannom eller hanns fuldmeclitige komindes wor- 
der vnnder thennd pigt ther wed b0r. Cum inhibitione 
solita. Datum Ki0pnnehaffuenn thennd ij dag aprilis. 
aar etc. mdlxix. 



171. 2. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR leggr fyrir Kristófer Valkendorf að veita 
Jóni Jónssyni ReynistaSarklaustr. 

Rikisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L, 10, 315 b. — Uppskrift Jóna 
Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 729 (Laursens rikisskjalavarðar 
i þjóðskjalasafni). — Uppskrift samhljóíSa er i IsL, Fœröe og Grönl. 
Siippl, II, 54 (nú i þjóðskjalasafni). 

Till Cristoffer "Walkendorp. att hand skall forlenne 
Jon Jonssen ett closter paa Island. kaldls 

R0nstedt. paa affgiffl, 

Wor gunst tillforn. Wiid. att thenne breffuiserre Jon 
Jonss0n till oss haffuer supplicerritt oc vnderdanigst 
werrit begierendis att motte wdj forlenning bekomme 
ett \vortt oc kronens closter paa vort land Island. Skade- 
fiord syssell. kaldis R0nsted closter. oc will theraff aar- 
ligen wdgiffue till oss oc kronen slig sedwonlig affgifft. 
som ther aff pleyer aff att gange. epther som hand thiig 
selff ydermerre berette kand. Thj bede \vi} thiig oc wille,. 
att nar thw thijd till landitt komendis worder. att thu 
tha therom forfarer all leiligheden oc siiden ther wdin- 
den rammer vortt gaffn oc beste. Thermett skier wor 
willge. Haffniæ 2 aprilis 69, 



172. 6. apríl 1569. í Friðrilcsborg. 

VERNDARBFÉF Páls Jónssonar. 

AM. Apogr. 1482 „Ex transscripto originalium exarato 17(>4**- 
Ríkisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 555 (uppskrift Jóns Sig- 



"rðssonar þaðan i JS.. 372, 4to., bls. 737, en Laursens rikisskjala- 
varðar i þjóðskjalasafni). — Isiand og Færö (i rikisskjalasafni 
í^ana) VI, 47. 

Verndarbref Pals Jonssonar. 
Wii Frederich thennd anden med Gudz naade Dan- 
niarchis. Noi'gis. Wendis och Gotthis koning. Hertug udi 
Slesvig. Holsten. Stormarn och Dyttmerschenn. greffve 
udi Oldenborg och Delmenhorst. Gi0re alle witterligtt 
vij aff vor synderlig gunst och naade haffve tagitt 
pch anammit och nu med thette vortt obne breff tage och 
anamme thenne breffvisser oss Elskelig Pouell Jonssenn 
till Staderhole uthj Surbœ paa vortt lannd Jslanndi 
hans li0strue. b0rnn. thienner. gotz r0rindis och 
^vi^rindis [udinden wor Kongelige hegenn. wernn. 
fredt och beschiermelsse.^) besynderligen att ville be- 
schiermme. forsvare och fordagtinge. tiU alíe rette. for- 
hiudendis ther for alle Ehvo the heldst ere. eller veré 
kunde. serdelis Avore fogitther. Embitzmend och alle 
andre forne Pouell Jonssenn her emod. paa personn. 
h0strue. b0rnn. thienner, gotz r0rindis eller urorindis. 
nogen óffverlast. hinder eller forfang att gi0re. Eller 
och hanomm att true. undsiige. eller med skiéndtz och 
uqvemsordt. udí nogre maade. att offverfalde. Wnder 
'vor Kongelige heffnn 'och vrede. Giffvitt paa vortt slott 
Frederichsborg thennd vj. dag Aprilis aar M. D. Ixix. 
vnder vort Signett. 

Frederich. 
(L. S.) 



^"^^* 6. april 1569, í Kaupmannahöfn. 

VERNDARBRÉF Orms Sturlusonar. 

Ríkisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. X, 555. — Uppskrift Jóns 
j ^?rj^f^"^r i JS. 372, 4to.. bls. 739 (Laursens rikisskjalavarðar 
Djo^skjalasafni). ~ Island og Fœrö (í rlkisskjalasafni Dana) 



1) [undir te^Oiinum m. h. Arna Magnússonar, og vísað inn 



246 VERNDARBRÉF. — SKÓLAMEISTARASKIPAN. 1569. 

Ormer StuIIasen. laugmaiid for uordenn och westenn 
paa Isslannd. fick beskiernielse breff. lydenndis oerd 
fran oerd. effter som forschreffuit staar.^) Datum Fre- 
derichsborg 6 aprilis aar etc 69, 



174. 15. apríl 1569. i Kaupmannáhöfn. 

VERNDARBRÉF Jóns Jónssonar (sbr. nr. 176). 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 555 b. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 735 (Laursens ríkisskjalavarðar 
i þjóðskjalasafni). — Island og Færö (i rikisskjalasafsii Dana) 
VI, 49. 

Vdj liige maade^) fick Joen Joensenn paa Isslannd 
konn. maitts. beskiei'ineise breff paa personne. h0stru. 
b0rnn. goetz, r0rindis och \vr0rindis. Datum Kiepnne- 
haffnn thennd xv dag aprilis aar etc mdl xix. 



175. 22. apríl 1569. í Kaupmannahöfti, 

HANS ALBRITSSEN Sjálandsbyskup skipar Guðbrand 
Þorláksson skólameistara á Hólum. 

FJ. Hist. Eccl. Isl. III., bls. 86 (eftir frumritinu frá Ludvik 
Harboe), 

Jcg Hans Albritssen Doctor oc Superintendent offuer 
Siellands stigt. kendis oc witterligt giör for alle mett 
dette mitt obne breff. att denne breffuisser her Gud- 
brand Thorlachzen föd paa Issland. er aff meg louglig 
kallitt oc sambtycktt. att Averre en schoUemester paa f or- 
schreffnc Island vdi Hollen scholle. Thi er min wenlige 
bön tiU aHe. huorsomhelst hannom hender fore att kom- 
me. att the for Gudz skyld oc for denne min kerlige bön. 
wiUe %vell giöre. oc forshreffne her Gudbrand beskötte. 
forfuare oc vdi alle maade hues hannom kand paa fin 
reisse behoff giöris. behielpe. oc till dett beste forde oc 



1) þ. e. eins og verndarbréf Páls Jónssonar. 2) þ. e. eins 
og Páil Jóhsson og Ormr Sturluson. 

r 



1569. VERNDARBRÉF. — VEIZLUBRÉF. 247 



íremine. saa att Gudz æris forfremmelsse Aved hannom 
'Cke skulle nogenlunde forsömmis. Dett forskylder jee 
1 lige eller oc nogen anden maade altid gierne. Till yder- 
niere vidnissbyrd trycker jeg mitt wonlig indsegel neden 
for dette mitt obne breff. Dat. Kiöbnehaffn den 22 ApriHs 
Aar etc. MDLXIX. 

(L. S.) 



1^6. 25. apríl 1569, í Kaupmannahöfn. 

VERNDARBRÉF konungs til handa Jóni Jónssyni frá 
Svalbarði (sbr. nr. 174). 

I-bs. 69, 4to., hl. 16, skr. ca. 1640. 

Kong Fridrich Hogloff [ligrar] minningar Beschermelsis 
Breff S[aluga] Jone Logmanne wtgieffid Anno 1569, 
AVij Fridrich thennd Anden medt guds naade^) 
giore alle vitterhgt adt vii aff vor sinderlige naade 
och gunst haffver tagedt och Annamedt och medt dette 
vortt obne Breff tager och annamer thenne Breffuiser 
Jon Jonssen paa vort Land Jsslandt vnder vor konge- 
lige h egen. vern.^) fredt och Beschermelse besinderlig 
^dt viUe beschene. bescherme. handthaffue oh for- 
suare thill alld Rette. thij forbiude vij alle huo de helst 
ere Eller vere kunde serdelis vore fogeder. Embitts- 
niendt och alle Andre forne Jon Jonssen her eemod 
Paa person. huss. t[i]ne[re]. born. gots R0rende eller 
vr0rende adt hindre eller forfang giore vdi nogre maade 
vnder vore hilliste och naade. giffvedt paa vortt slott 
líiobenhaffn den 25 dag Aprilis Anno 1569. 

Vnder vortt signeth. 

Fridrich. 



4 

^^"^* 27. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

^ONUNGR veitir Páli Jónssyni Þingeyraklaustr og 
Húnavatnsþing. 



1) Svo. 2) venn, hdr. 



248 



JARÐASKIPTABRÉF. 



1569 



Ríkisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 555 b. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 731 (Laursens ríkisskjalavarðar 
i þjóðskjalasafni). 

Pouell Jonnsen fick konn. maits. breff till Chri- 
stoffer Walckendorf, saa l^^udinndes. 

Frederich etc. 
Wor gunst tilfornn. Wiid. att wij haffue^ vndt och 
tiUadt. at thenne breffuiser Pouel Jonsen paa wort 
lannd Islanndt niaa bekomme wor och kronens closter 
Ting0re closter med sinn tilliggelsse. saa ocli Hunenadtz 
thing ther paa lanndit. for enn skiellig affgifft aarli- 
genn. Thij bede ^vij thig och wiUe. at nar thu tiid til 
lanndit komindes Avorder. at thu tha paa wore wegnne 
bUffuer til ennss med hannom om affgifften aff for- 
schreffne closter och syssell och siidenn lader hannom 
thet f0lge och haffuer indseennde med. at oss och kro- 
nen skier skiel och fyldeste. Och huis thu Iher oni 
med forschreffne Pouell Jonnsen paa Wore wegne til 
enss worder. at thu ther om oss tilschriffuer ald leilig- 
heden. Siiden wille Avij ydermere lade giffue hannom 
ther paa wort breff. Ther med gi0r thu oss til wilge. 
Aclum Ki0pnchaffn Ihenndt xxvij aprilis anno etc. 6Í). 



178. 29. apríl 1569. á Höskuldsstöðum. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

m 

AM. Apogr. 4738 b. IV. Eftir frumrili á kálfskinni. Árni segir 
tíl innsigla. 

Þad giorum vier Gudmundur Nicholasson. Sygurdur 
Þormodsson. Magnus Gunnsteinzson. Olafur Þosteins- 
son. Gudmundur Slephansson og Þördur Jonsson göd- 
imi m0nnum kunnugt med þesso voro opno brefe þá 
lidit var frá Guds burd M. D. Ix og ix ár fostudaginn 
liæstann fyrer krossmesso um vorid á Hauskaulldz- 
staudum á Skagastr0nd þar j kirkiunne voruni vier til- 
kallader hcyrdum ord og sáum handsaul sira Magnusav 



1569 



JA1\ÐASKIPTABRÉF. 



249 



Magnussonar af einne álfo. cn af annari Þorvalldz 
l^iornssonar. med so felldum skilmála ad nefndur sira 
Magnus med handsauludo samþycki sinnar kuinno Gud- 
i'unar husfrur Þorleifsdöttur selldi Þorvalldi Biornssyni 
suo heitandi jarder j Saurbæg. Storahollt fyrer fioritigi 
liundrud: minna Hollt fyrer tuttugo hundrud. Brunná 
fi0gur hundrud og tuttugo, Belgsdal fi0gur hundrud og 
tuttugo. Eyarnar Oddznauta sextan hundrud. nedra 
Hvitadal fi0gur hundrud og tuttugo. efra Hv'itadal sex- 
tan hundrud. Bessatunga fi0gur hundrud og tuttugo. ad 
auki þcssara jarda á kirkian j HoUte Brunngil i Bitru 
sextan hundrud. Hier j möt gaf ádurnefndur Þorvalldur 
Biornsson fyrrgreindum sira Magnusi Magnussyni so 
heitandi jarder: Þverá j Vesturhope fyrer fioritigi hundr- 
ud. kiemur luin fyrcr stærra Hollt. fioritigi alner á 
fiörtanda hundrade j jordunne Fiösum i Svartárdal og 
jordina Sido i Refasvcit fyrcr tiu hundrud. þær bádar 
fyrer Belgsdal. jordcna Túngu j Hrutafirde scxtan hundr- 
ud fyrer minna Hollt. Smillaberg á Ásum sextán Imndr- 
ud fyrer Eyarnar Oddznauta. Mela j Hrutafirdi þriátigi 
hundrud og ad auki 'kii'kioeign i henne tiu hundrud 
fyrer Brunná. halft Breidavad fimm hundrud og tutt- 
ugo fyrer tuttugo hundrud fyrer Bessatungo. Sydravatn 
.1 Skagafirde fyrer tuttugo hundrud og ryfbygda tuttugo 
lumdrada j0rd þar tiL þessar tvær jarder koma fyrer 
Hvitadalena báda. reiknast þessar jarder allar sem Þor- 
valldur selldi sira Magnusi eitt halft annad hundrad 
hundrada. fimm hundrud og fioritigi álner betur. og 
hier á ofan lagde sagdur Þorvalldur ein þriu kugiUde 
og eitt gielldfiár hundrad. og med þeim j0rdum sem 
hann prestinum selldi tölf og tuttugo kugillde. Reikn- 
ast og allar þær jarder sem sira Magnus selldi Þorvalldi 
íinnati) halft annad hundrad Inmdrada bondaeignen. 

viij hundrud betur. fylgdi og líka þessum j0rdum 
^nnnuv tölf og tuttugo kugillde. Selldi hvor um sig 
greindra manna þessar allar fyrr greindar jarder med 



1) Utanmáls stendr við þetta orð „deleatur". 



250 



LEIÐARBRÉF. — ERINDTSBRÉF, 



1569 



aiillum þeim gognum og giædum sem greindum jord- 
um á med logum ad fylgia til ystu ummerkia annara 
nianna til siös og landz. fialls og fioru. ad aullo tilskildo 
Gun aungvo frá þui sem login lofa ad þennann giorning 
baía meige. epter þui sem g0mul og logleg jardakaups- 
bref votta. Skylldi hvor liallda þeim jordum til laga er 
keypte. enn sá þeirra svara lagariptingum á þeim jord- 
um er sellde. Og til sannenda hier um setium vier fyrr 
nefnder menn vor innsigli fyrer þetta jardakaupabref. 
skrifad j sama stad enn deige og áre sein fyrr seigier. 



179. 29. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

LEIÐARBRÉF Kristófers hirðstjóra Valkendorfs til Is- 
lendinga. 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 546. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493 4to. (Laursens rikisskjalavarðar i þjóð- 
skjalasafni). 

TiU dem paa Island. 
Item finge de paa Island kon. matts. oben breff. att 
the her epther skulle suare Cristoffer Walkendrop. 
gi0rrendis oc giffuendis hannum therris aarlige sager0r. 
landskylld oc anden rettighett. som the kon. matts. oc 
Norgis krone aff gamelltijd plictig erre. Dissligiste. att 
the skuUe giffue hanum all then rest oc eptherstand. 
the Henrich. Krag plictig wore. oc nar hand hand dra- 
ger aff landitt. att the tha erre hans fogitt. hand setter. 
lydig. Hand skall igen holde thennum wid Islandis loug 
oc gi0rre kon. matts. regenschaff der aff. Haffniæ 29 
aprilis 69. 



180. 29. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

ERINDISBRÉF Kristófers Valkendorfs. 

Rikisskjalasafn Dana, Reg. p. a. L. 10, 546 b. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493 4to. (Laursens rikisskjalavarðar i þjóð- 
skjalasafni). — Sbr. FJ. Hist. Eccl., bls. 3. 



1569. ERINDISBRÉF. 251 

Instructz og wnderwissning paa huis æhrinde. som wii 

Frcdcrich then anden. mett Guds naade Danmarks 
Norgis etc. haffue befallitt oss elskelige Cristof- 
fer Walkendrop. befalningsmand paa wort 
land Islandt att skuUe paa worre wegne 
ther samestedz wdrette etc. 

F0rst eptherthj wij forfare. att kongen skall haffue 
mange aff uells gaarde ther paa landitt oc wij icke wiide. 
om thett skall werre wort gaffn oc fordeell. att ther 
holldis affuel paa saa mange gaarde. tha haffue wij be- 
faUit forschreffne Cristoffer Walkendrop grandgiffue- 
hgen ther om att skulle randsage oc forfare all leylig- 
heden. oc huor ther f indis nogen slig gaarde. wdj huilcke 
thett icke kand were oss gaffnligt. att wij hollde ther 
affueli. thennum skall hand mue bortleye oc wdfeste 
íor landskylld oc ther wdinden y alle maade s0ge wort 
gaffn oc f ordell. 

Sameledis eptherthj wij oc formerke. att en part aff 
^vorre oc kronens closter ther wdj landitt skall werre 
sett fast for ringe paa affgifft. tha haffue wij wdj lige 
maade fuldmacht giffuitt forschreffne Cristoffer Wal- 
kendrop att sette forschreffne closter. som icke ere for- 
lent mctt vor herre fader salig oc hoglofflich ihukom- 
nielsse eller worre liffsbreffue. paa h0gTe affgifft. epther 
soni hand kand tenke thett att kunde were oss gaffn- 
ligt oc worre wndersotte lideligt. 

Efftherthj wij och formercke. ath mannge wnder. staa 
thennom ath indrage vdj the haffnner therfor lannditt. 
som wij anndre med wore breffue forlennt haffue. ther 
aU-i handle och wanndle. emodt forschriffnne wore bref- 
fuis liudelssé. tha skall forschreffnne wor lensmannd 
lade haffue godt grandgiffuelig opseennde mett. naar 
iiogenn slig fremmede skibe komme vdj haffnnerne ther 
vnnder lannditt och icke thiilstede nogenn ath bruge 
nogenn hanndell eller communication vdj the haffnner. 
^vij anndre forlennt haffue. 

Thisligiste efftherthj skolemesternne for nordenn be- 
klager seg med sinn wnnderholdinge icke ath kunde 



252 



VEI2LUBRÉF. 



1569 



thiilkomme och ther fore icke lenngre ath wiUe bliffue 
ther paa landitt. tha paa thett ath scolenn maa bliffue 
wed macht holdit och wngdomenn. som wdj lerdom 
och gudfr0chtighedt skulle optuchtis. icke skall bUffue 
fors0mmit. tha haffue wij befaUit forschreffnne wor 
leunsmannd. forschreffnne scolemesters besoUinnge ath 
forbedre och ther med bestiUe som ligeligt oc rett kannd 
werre. [Skall och forschreffnne Christoffer Walcken- 
dorff gi0re enn skick ther paa. huore stercke wore 
syslemcnnd och closthermennd muge komme thiill al- 
tingit och vdj the haffner. som Wore skibe vdj ligge. 

Huad suoffuell, allun och anndit belannger. som 
kannd ops0gis ther paa lanndit. ther vdj skall hannd 
gi0re sinn st0rste och mugeligste fliidt. ath wort gaffnn 
och fordeell vdj alle maade widis och rammis. 

Naar forschreffne Christoffer Walckendorff thette 
saa haffuer bestillit och wdtrett. skall hannd vdj nest 
thiilkommendis aar med wort schib begiff ue segh neder 
och berette oss beskeedt om aldtingist. Datum Ki0pne- 
haffnn 29 dies aprilis anno 1569. 



181. 29. apríl 1569, í Kaupmannahöfn. 

/ÍONUNGR veitir Ormi Sturlusyni MöSruvalIaklaustr. 

Ríkisskjalasafn Daiia, Reg. p. a. L. 10, 556. — Uppskrift Jóns 
Sigurðssonar í JS. 372, 4to., bls. 733 (Laursens rikisskjalavarðar 
i þjóðskjalasafni). 

Breff forhuerffuit Ormar Studlason til Chrisloffer 
Walckenndorf. saa lyudinndes etc. 

Frederich etc. 
Vor gunst tilfornn. Wiid. att \vij haffue vnndt och 
tilladt. at thenne breffuiser Ormar Studlasonn. laug- 
mand for nordcn och westen paa ^vort landt Isslanndt. 
at maa bekomme ith wor och kronens closter. kaldis 
M0rdrewelde closter. for norden ther samestedtzs. Thj 
bede wij thig och wille. att thu tiUader hannom att be- 
komme same closter. dog att hannd aarligen til godc 



1569.KOKUNGSBOÐ UM KIRKJUEIGNIR. 



KVITTUN. 253 



rede skal gi0re och giffue aff til same closter. huiss 
ther aff b0r aff at gi0ris och giffuis til oss och kronen. 
och att tlui ther med ramer och wiider wort gaffn och 
heste. Datum Ki0pnehaffn 29 aprilis anno etc. mdl xix. 



182. 29. apríl 1569. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR leggr fyrir byskupa að fá Kristófer Valken- 
dorf i hendr skrá um stólseignir og kirkjujarðir. 

Ríkisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. 10. 331 b. — Uppskrift 
Laursens rikisskjalavarðar í þjóðskjalasafni. — Pr. i MKet. IL, 
bls. 63—4. 

TiU Superintendenterne paa Island. 
Wiider, att eptherdj wij nu haffue tiUtrott oc be- 
falHtt oss elskehge Cristoffer Walkendorp, 'wor mand 
oc thienner. att skulle haffue worlt land Island i for- 
suar. tha bede vvij ether oc wille. attj lader offuer- 
antuorde forschreffne Cristoffer Walkendorp clare re- 
gister oc fortegnelsse paa huis joi'degotz. som ligger 
baade till ethers egne. saa oc tiU presternis vnderhold- 
^mg ther wdj stichtiid. saa hand nocksam leyligheden 
ther aff kand forfarre. Thermett skier "wor WiIIge. Thij 
lader thett ingelunde. Haffniæ 29 aprihs 69, 



^^^- 29. apríl 1569. á Höskuldsstöðum. 

KVITTUN andvirðis Smyrlabergs. 

AM. Fasc. LVI, 20, frumrit (uppskafningr) á skinni úr safni 
"olastóls („sk."), með öllum (4) innsiglum (nú í f»jóðskjala- 
safni). _ AM, Apogr. 3453. 

Vm jordena Smyrlaberg 1569, 
Þat giorum uier Magnus prestur Magnusson. Sigurd- 
Þormodsson. Olafur Þorsteinsson. Magnus Gunn- 
stemsson og Gudmundur Nikulasson godum monnum 

1) Utan a bréfinu m. gamalli h. 



254 



KVITTUN. 



1569. 



kunnegt med þessu uoru opnu brefi arum epter gudz 
burd. m d Ix og ix. fimtudaginn næstan fyrir krossmesso 
vmm vorit aa Viudhælle aa Skagastrond vorum vier 
j hia og aa sauní at Sigrijdur Kodransdotter med hand- 
soludu samþycki bonda sins Jons. sem Þorfinnuson 
er kendur. gaf Þorualld Biornsson auldungis frij og 
kuittan vmm allt þat jardaruerd sem hann hafdi att 
henne og hennar manni .at giallda og medkenndi þar 
at þau hefdi fulla og alla peninga upp borit sem þeim 
anægdi og uel lijkadi fyrir jordina Smirlaberg med vt 
greiddu peninga gialldi. Og thil sannenda hier vmm 
setium vier fyr greinder menu vor jncigle fjTÍr þetta 
bref er skrifad var aa Hauskulldsstodum a Skagastrond 
aa sama are deige sijdar enn fyrr segÍR. 



184. 1. maí 1569. í Finnstungu. 

GUNNVÖR ÞORSTEINSDÓTTIR kvittar Einar bónda 
Þórarinssou um allt það, er hún mætti til hans tala. 

AM. Apogr. 4755 b, ni. h. Arna Magnússonar „Ex originali Gud- 
niundar Einarssonar innsigle hanger vid brefed. hin tv0 eru 
burtu" (AM.). 

Þat giorum vid Gudmundr Einarsson og Sigurdr Þor- 
modzson godum [monnum] kunnegt med þessu [ockru. 
brefi^) arum epter gudz burd. m. d. Ix og ix. j Finns- 
tungu um vorit suunodagin næstann fyrir clirossmesso 
heyrdum vid [og] saum. at Gunnvor Þorsteinsdotter 
handsaladi Þorvalldi Biornssyni þat at Einar bondi Þor- 
arinsson skylldi frij og kvittur fyrer sier og sinum ept- 
erkommindum um allt þat hun mætti til hans tala. at 
ollu til skildu enn ongu fra. Medkendi hun at hun hefdi 
are fyrre þetta Þorvalldi handsalat under vitne. Var eg 
Þorvalldur Biornsson forsagnai'vottur at þessare kvitt- 
un epter bon biskup Olafs Hialltasonar og Einars bonda 
Þorarinssonar. Og til sanninda hier um set eg mitt 



1) [Svo. 



1569. KVITTUN. — JARÐARSÓKN. 



255 



signet med greindra manna jnciglum fyrir þelta bref 
skrifat i sama stad. dag og áR sem fyrr seigÍR. 



185. 1. maí 1569. í Finnstungu, 

KVITTUN fyrir andvirði jarðanna Fjósa og SiÖu. 

AM. AiDogr. 4748 b, ágrip m, h. Árna Magnússonar „Ex orig." 

1569. Sunnudaginn næstan fyrir krossmesso um vorit 
i Finstungu i Hunavatsþinge gaf Gunnvaur Þorsteins- 
dotter Þorvalld Bi0rnsson frí og kvittann um andvirde 
^yvev iardernar Fiosa og Sidu. og medkendizt ad hun 
niedtekid hefdi xxii%c. hvad meira reiknast enn hun 
atti ad 0ndverdu fyrir iardernar ad taka. Einn af þeim 
nærverande vottum var Sveinn prestur Bardarson. 



186. 3^ mai 1569. á Barði. 

SNJÓFRIÐR og Þorbjörg Þorsteinsdætr fá Halli 
Magnússyni til sóknar jörðina Garð í Ólafsfirði, og ef 
Halli tækist sóknin, þá til eignar. 

AM. Apogr. 4747 b „Ex originali. 2 innsigle hanga vid brefed" 
(AM.). 

Suo felldann vitnisburd berum vid Sira Ormur Jons- 
son og Sira Jon lonson á sunnodaginn næstan fyrir 
krossmesso umm uorid fram j Tungu j Fliotum ad [vierl 
^oruni þar i hia. saum og heyrdum a ord og handaband 
þessara nianna af eirni alfw Hallz Magnussonar, enn 
af annari systurnar Sniofridur Þorsteinsdotter og Þor- 
hiorg. at suo fyrir skildo. at fyrsagdar systur gafw 
gremdum Halli Magnussyni under ockart vittni. med 
handsolum sitt logligt og fullkomligt laga vmmbod. med 
allre laga sokn a jordune Gardi j Kuiabeckiar kirkiu 
sokn. hana at logsækia og aptur ad klaga. og lystu þui 
»adar under ockart uithni og annara. at hann hefdi 
■^'ent hcinianfvlííia sinnar modur. enn sinn riettur mod- 



256 



DÓMR 



15G9 



urarfiir. og cf fjanefndur Hallr giæli hana aftur sokt 
at logum. gafw þær fyrgreindar systur badar oftnefnd- 
um Halli Magnussyni fyrnefnda jord Gard til fuUkom- 
ligrar og œfinligrar eignar vndan sier og sinum erfingi- 
um enn under þrattnefndan Hall Magnusson. og hanz 
erfingia. vnder ockart uithni med handsolum. Og til 
sanninda hier vmm setium vid ockar inncigli fyrir þetta 
uithnisburdarbref. Skrad a Bardi j Fliotum iija dag 
maij nianadar þa Hdit var fra gudz burd M. d Ix ix. 



187. 6. mai 1569. á Grenjaðarstöðum. 

DÓMR um útgreiðslu skuldar Hóladómkirkju til Ljósa- 
vatnskirkju. 

AM. Apogr. 9G „Ex originali Sira Olafs Stefanssonar". Arni 
lýsir innsigluni. — Jbskj. AM. Þing. 17 („babeo", AM.), uppskrift 
vitniið af tveim niönnum, óstaðsett og ódagsett. 

Um Liosavatz kirkiu skulld hia Hola domkirkiu. 
Ollum gödum monnum sem þetta bref birtist sia edur 
heyra sendum vier Bi0rn Gislason. Gottskall Jonsson. 
Arngrimur Jonsson. Þorkell Olafsson. Þorsteirn Halls- 
son og Gudmundur Bi0rnsson prestar Hölabiskupsdæm- 
is. Jon Grimsson. Gottskall Magnusson. Gottskall Tum- 
asson. Eyiolfur Arngrimsson, Tumi Þorgrimsson og 
Magnus Jonsson. svarner l0griettumenn. kvediu Gudz og 
vora kunnigt giorande at þá lidit var fra holldgan Jesu , 
Christi. M. D. Ix. og ix. ár þann xxta. og siotta dag apriHs 
á Aukrum j Skagafirdi á þingstad riettum vorum vier 
j dom nefnder af heidursamligum m0nnum sira Sigurdi 
Jonssyni sem þá var tilsettur og utvalen forstiornar- 
mann Holakirkiu og Joni bonda Biornssyni er þa hafde 
vors nadugasta herra kongsins syslu j Hegranesþingi at 
skoda. rannsaka og fuilnadardom á ad leggia hvort sira 
Sigurdur adurnefndur skylldi þa peninga giallda af 
Hola domkirkiu peningum sem adur hofdu af forlagi 
og skipan biskups Olafs Hialltasonar godrar minningar 
dæmder vered af Hola domkirkiu under Liosavatz 



1569. DÓMR 257 

kirkiu, hvorn dom at Magnus Biornzson birti og þar 
fi'am kom fyrir oss med ollum oskoddum innciglum og 
lognianns urskurdi. utvisadi og innehiellt sami domur 
^ milli annara orda at biskup Olafur Hialltason eda 
Hola domkirkiu formenn skylldi giallda Liosavatz kirkiu 
^d næstum fardogum svo goda og hafuua^) peninga 
sem Hola kirkiu Registrum innehielldi at Liosavatz 
kirkia liefdi att ádur Liosavatn selldist undan dom- 
kirkiunne. med þvi skilordi at domkirkiunnar formenn 
svara skylldi ef nockur kiærdi uppa et cetera. J annari 
g^ein birti Magnus Biornsson sem þá hiellt Liösavatn 
mneigladann maldaga og Registrum Liosavatskirkiu 
^i^ed oskoddum innciglum tveggia dandi presta og þeira 
vitnisburdarbref svo hlioda[n]di ad þeir hefdi sied og 
yf erlesed Registrum Hola dömkirkiu þad biskup Olafur 
Rogualldsson giora liet um eign Liösavatzkirkiu og annr 
öra kirkna. og þar stædi ad Liosavatz kirkia hefdi þá 
^tt þriatiger hundrud ad til skildum .xu. kugiUdum og 
nmdradshrossi et cetera. J þridiu grein syndi greindur 
Magnus sattmalabref er biskup Olafur godrar minning- 

giort hafdi vid nefndann Magnus fyrir .v, árum, 
líied oskoddu inncigli biskups Olafs og tveggia presta. 

biskup Olafur lofar j sama brefe epter fyrr skrifud- 
"-ini domi at giallda Hola kirkiu vegna Liosavatz kirkiu 
og Magnusi Bi0rnssyni .iij. kugilldi. messoklædi íjriv 
iij^. xij fiordunga smiors og .ij. vætter fiska. og Magnus 
skylldi meiga taka vid til .iij. hundrada á domkirki- 
unnar rekum. enn Magnus skylldi. medan biskup Olaf- 

hielldi Hola domkirkiu. ei klaga upp á þá peninga 
seni stædi epter af Liosavatz kirkiu peningum hiá Hola 
^ii;kiu. epter þvi sem þad bref utvisar. enn Magnus j 

afskildi. at hann giordi nockra kvittan um greinda 
P^inniga. medkendist Magnus at hann þá somu pen- 
jnga. medtekit hefdi utan vidinn hafdi hann aungann 
eingit krafdi og beiddist titt nefndur Magnus Biornz- 
son hier riettar á af syslumannenum ad kirkiunne skick- 



1) Svo. 

nipi. isi. XV. B. 



17 



258 



DÓMR. 



15G9 



adist aptur þad sem lienne til heyrdi. þui at gudz nafni 
tilkoUudu. epter þessuiu fyrskrifuduni domi og lo^^- 
manns urskurdi. og odrum fyrgreindum skilrikiuni 
dæmdum vier nefnder domsmenn ádur nefndann sira 
Sigurd Jonsson skylldugann at giallda af Hola dom- 
kirkiu peninguiu ,xij. malnytukugilldi. hundradsliross 
og þar til .vijc. j fullgilldum peningum Liösavatzkirkiu 
at næstum fardogum. enn Magnus Biornsson skylldi 
meiga taka þá hann villdi epter brefi biskups Olafs vid 
til .iij. hundrada á domkirkiunnar rekum. þar hann 
villdi og svara kirkiunni þar fyrir svo mikit sem hanii 
tæki. þá hann þat feingit og tekit hefdi. 

Samþycktu þennann vorn döm ádurgreinder valldz- 
menn. Og til sanninda hier um settu sin inncigli med 
vorum innciglum fyrir þetta domsbref. hvert skrifad 
var á Greniadarsl0dum j Adalncykiadal .x. nöttum sid- 
,ar enn fyr seiger. 



188, 7. maí 1569. í öskjuholti. 

DÓMR um höfuíiliögg (ágrip). 

AM. 211 c, 4to., bls. 105, skr. ca. 1700. Agrip af síðustu grein 
Jjcssa dóms cr nllviða i liandrituin, svo seni ÍB. 315, 4to., bls- 
45, íikr. ca. IfiSO; Advoc. Libr. Edinb. 21, 3, 10. 4to., skr. ca. 
1750; AM. 00, 8vo., II, 7 a, skr. ca. 1001—90; Thott. 2107, 4to., bl. 
103, skr. ca. 1700 (árlal rangt: 1590). — Lbs. 08, 4to., bls. 124 
(ágr. nieð árlali 1509). 

Döniur uni hofudh0gg. 

Anno 1560 ])ann 7. áag Maij j Eskiuhollte voru til 
domz ncfnder Einar E^a'eksson. Þorsteinn Sigvatsson. 
IIlucíi (ludniundsson. Gudmundur OnnvSson. Biarne Ein- 
arsson. Sæmundur Sigvatsson. 

I fyrstu klagadc Sigurdur lil Vermundar ad hann 
heffde sleigid sig j h0ffuded hnefah0gg og jardvarpad 
sier so ad blædde. I>ar dæmdu þeir Sigurdur skillde ij 
l0gleg vitne til leida. jnnan halffsmánadar. þaug þetta 
suerie. enn ad vitnum leiddum. dæmdu þcir Vcrmund 



YITXISBL'RÐR. 



259 



sekanii. .5. auruiii vid Sigurd. enn konge niork fyrer 
juiort h0gg. En a jardv0rpun Sigurde .iij. auva. enn 
konge .ij aura. Enn þá skillduga ad sueria annadhvor.t 
aff edur á. enn Vermund sliku sekann sem Sigurd eff 
liann være sannur ad s0k. og vitne fullnast. Vtan Ver- 
"lundur fáe l0glega kuittun fyrer sig. Þa sie þad kuijtt. 
seni þaug vitni sueria. sem hia voru. Enn fyrer helgi- 
<iagaspi0ll .6. aura. 

Jtem klagade Vermundur til Sigurdar. ad hann hefde 
Jieitad sier I0glegre skipan medan Sigurdur var j hanz 
Pionustu. Þar dæmdu þeir Sigurd sekann fyi-er .6. aur- 
um. halfft konge. enn halfft Vermunde. og Sigurd skilld- 
"gann þui ollu afftur ad skila. sem Vermundur hefde 
'ionum i hendur feinged. 

Saniþickte þennan dom med þeim kongs umbods- 
"ladur et cetera. 



18<» 

.'. maí 1Ó69. á Hóli. 

VITNISBURÐR um lýsing Magnúsar .Tónssonar á full- 
lettisorðum af hálfu Odds .Tónssonar til sin. ■■ 

fvrt5" ^''^*'- ^'^'^' " ^í^i""'' «g er brot af inhsigiinu 

^rir. AM. Apogr. 2986. 

^Vitnissburdur wm fullrietti M[agnusar] .T[onssonar].i). 
^uo felldan vittnisburd ber ec Biarne Biarnason. Ár- 

epter Gudz burd .1.5.6.9. þad ec war á Nauteyrar- 
Pmge j vetur ad var þá Magnus Jonsson þingadi þar 

þau sakferli er hann klagade til Oddz .Tonssonau 
^em var vm nockud ordbragd er nefndur Magnus klag- 
ord 1 ^^^^' nefndur Magnus liielltt fullriettis- 

0(j ^^*' nefndr Magnus þui fyrer mier og fleirum 
stnT"^ goflum monnum þar j þingstofunne j greindum 
aa ad lians fullriette2) væri xuiij merckur og þad 
• ama fulhiette^) sagdi Oddur ad tijdt nefndr Magnus 

"e at sier hafa fullkomliga. Ok thil sannenda hiev 



1) Utan á bréfhm lu. aamalli h.. 2) fullriettreC!), frbr. 

17* 



260 



HELMINGADÓMR. 



1569. 



vm sct cc mitt jnncigli fyrir þetta Breff. Skrifad á Hooli 
j Bolungamijk þan 7 dag Maijus manadar á sama aare. 
Slad og Deigi sem fyR seigÍR. 



190. 8. maí 1569. í Holtum. 

HELMINGADÓMR presta og leikmanna dæmir Kross- 
bæ í Hornafirði Skálholtsdómkirkju. 

Bps. Skalh. Fasc. III, 14, frumrit á skinni. Af 11 innsiglum 
cru nú 4 fyrir brcfinu (eitt af þcim brákað). — AM. Apogr. 2538. 

KrossBær j Hornafirde Dæmdur Skalhollte, 
Þeim godum monnum sem þetta bref sia edur heyra. 
Scnda^) Jon Einarsson, Einar Erlendzson. Sueirn Arna- 
son, Jon Arnorsson. Biarne Hognason. Þorlaakur Ein- 
arsson prestar SkalhoUtz biskupsdæmis. Þorsteinn 
Oddzson, Hallur Jonssón, Gislc Finsson, Magnus Ketils- 
son. suarner laugriettumenn. Sæmundur Jonsson. Jon 
Jndridason. kuediu Gudz og vora.^) kunnigt giorandi. 
Ad aarum epter vors herra hingatburd .M. d. Ix. og ix. 
a HoIItum j Hornafirde aa þingstad riettum. þann .viij. 
dag Maij. vorum vier til nefnder af Halldore Bonda 
Skulasyni kongs vmbodzmanni j Skaptafellzþinge. og 
vier fyrr greinder prestzmenn til nefnder. af heidar- 
ligum herra og andligum faudur. H[erra] Gisla Jons- 
syni Biskupe j Skalhollti. til at skoda. Ransaka og fulln- 
adardoms atkuædi aa at leggia. huer endi aa skyllde 
þeirrar klaugunar verda Er su heidarlig persona siera 
.Ton Biarnarson official heilagrar Skalholltz kirkiu klag- 
adi j vmbodi aadurnefndz^! Herra Gisla Jonssonar. 
vsuo sem hans vmbodzbref jnne hiellt med Biskupzins 
.ífinsigle til AArna bonda Oddzsonar. Ad hann hielldi og 
hefdi halldit jordina Krossbæ j Hornnafirde j nockur 
forlidin aar. hueria presturenn hiellt til heyra Skal- 
holltz Donikirkiu sem adrar Biarnaness^) eigner. var 
þetta sama maal dæmt j fyrra vor aptur aa Holltaþing. 



.1) Svo. 2) tviritað. 



1569. 



HELMíNGADÓMR. 



261 



hid næsta þing ed þingat være og Arna bonda skylld- 
ugann þar ad koma med sin prof og skilrike. 

J fyrstu bar siera Jon Biarnarson framm fyrir oss 
kaupbref vtkopiad þo med .iiij. presta jnnsiglum. suo 
bliodanda. Ad biskup Augmundur godrar minningar og 
Teítur bondi Þolleifsson hefdi vid keypst suoddan kaup- 
uni. Ad Teitur bondi selldi aadur greindum biskup Aug- 
niundi. vndan sier og sinum erfingium. Biarnarnes^) oc 
Biarnanesi) eigner til æfinnligrar eignar at til greind- 
^íni þessum Krossbæ vnder SkalhoUtz kirkiu. Hier j mot 
^af biskupinn þraattskrifudum Teiti Huamm og Huams 
^'ígner aa Vestfiordum til æfinnligrar eignar. 

Saumuleidis bar titt nefndur siera Jon Biarnarson 
f'íim alþingisdom hinna yppurstu er þa uoru j Jslandi. 

presla og .vj. leikmanna. huerier ed dæmdu kaup 
hiskups Augmundar og Teitz med auUu skialligt og 
^^yndugt oc tittnefndan Teit kaupum og skipttum Raada 
niega og haufdu þad heidursmenn j þeim domi haft 
fyviv sier. líka vcl laugriettumanna dom mcd logmannz 
vrskurdi sem þo fyrre var Teitur dæmdur myndugur 
þar med kuittan fovitans Hannes^) Egertlhzsonar. 
ad optnefndur Teitur skylldi kuittur vm sin brot og 
sakferle vid kojígdomen ad íil greindre SteinsnesReid. 
Nu j annare grein bar Arne Oddzson fram kaupbref. 
hann hefdi keypt þennann fyrr nefndan Krossbæ 
af aurfum og epterkomendum Teitz Þolleifssonar. 

Nu af þui at laugmaalit hliodar suo ad sa skule all- 
"Jd kaup hafa er fyrre kcypti. Maattu alldri erfingiar 
^i'fa þad sem liann hafdi ad laugum sellt. Nu ad heilax 
anda naad til kalladre oc ad suo profudu og fyrir oss 

'omnu dæmdum vier fyrr nefnder domsmenn med 

uuu doms atkuædi þessa jord Krossbæ vera og verit 
hafa eign Skalholltzkirkiu sijdan fyi'st þeir vid keyptt- 
j^^j^^^'^"P Augmundur og Teitur. og hier epter Skal- 

ioiltz kirkiu formenn mega at sicr taka nær þeir villdu. 

'í^n kaup Arna Oddzsonar omyndugt. Enn fyrr nefnd-- 



1) Sto. 



i 

I 

l 

262 VITNISBURÐR. 1569. 

■ 

iiin Arna silt anduirde ad næstum fardaugum slika 

aura sem hann gaf fyrir jordina. suo sem laugmaalit 

hliodár vm aureiga skullder ef eigi ero fuller aurar til. 

Enn þai' opt nefndur siera Jon Biarnarson klagadi vm 

þad vanrietli er Skalholltz kirkia. og hennar formenn f 

Ivafa feingit af þeim sem þessare jordu hafdi halldit. 

haufum vier dæmt vnder kongzins naad. huat uier 

siaum vel flestum monnum mune ofmegn einkannliga 

þcssum faatækum aurfum og epterkomendum Teitz. 

og þa liartt hafa af hedit. huad sia maa þo j brefunum. 

át SkalhoIItz formenn hafa ecki keyptt til arfsuika vid t 

Teit. og nære lage gefit fyrir Biarnanes oc þær eigner - 

þo érfingarner hafi Htid vpp borid. 

vSaniþyckti þennann vorn dom med oss aadurgreind- 
ur valldzmann. og setti sitt jnnsigle med voi'um jnn- i 
siglum fyrir þetta domsbref. huertt ed skrifad var j 
síitna siad deigi og aare sem fyrr seiger. 



191. 12. maí 1569. á Staðarbakka. 

VITNISBURÐR um jarðaskipti. 

AM, Apogr. 4738 b. V. Eftir frumriti á kálfskinni. Árni segir 
fil innsigla, sem læsa saman l)etta brcf og tvÖ bréf ódagsett frá 
1568, brcf frá 26. nóv. 1568 og bréf frá 29. apr. 1569 um þessi 
jaríiakaup. 

Þat giaurum vier Gudmundur Nikulasson. Sygurdur 
Þormodzson. Magnus Gunnsteinsson. svarner laugretto- 
menn. Olafur Þorsteinsson. Gudmundur Stephansson og 
Þordur Jonsson. godum monnum kunnugt med þessu 
voru opnu brefi þa lidit var frá Gudz burd þusund 
fimm c. sextugier og niu ár faustodaginn næstann fyrer 
chrossmesso um vorit^) á Hauskaulldstaudum á Skaga- 
strond vorum vier vid stadder [suo felldum ordum og 
handsaulum-) sira Magnusar Magnussonar og Þorvalldz 
Biornssonar þá þeirra jardakaup fram geingu epter þui 



I 



1 569. K AUPBRÉF, 263 

sein þetia bref skyrer seiii nu er liier iiied fest. þa var 

giorningur og skilmáli at Þorvalldur Biorns- 
5son skylldi lagariptingum svara á aullum þeim jordum 
seni hann sira Magnusi Magnussyni selldi. at frá skild- 
^^íí^ þeim þremur tuttugu Iiundrada jordum sem sira 
Biorn Gisláson álti sira Magnusi Magnussyni ad greida. 

lipnum sira Magnusi og hanjis epterkomendum á 
beiin lagariptingum ad svara. enn Þorvalldur Biornsson 

hanns cpter komendur vid skilder. þvi sira Magnus 
^lagnusson hafdi Þorvalld Biornsson ádur þar umm 
kvittann giefid og hans epterkomendur sem insiglat 
bref þar um giort vottar: livert bref med aullo stadfast 
^taudu skylldi æfinliga. Og til sannenda hier um setium 
yicr grcinder menn vor insigli fyrer þetta bref skrifat 
^ Stadarbacka j Midfirdi þann tolfta dag Maij manadar 
^ sania ári og fyrr seigier. 



^^2- 15^ jnaí 1569. í Bólstaðarhlíð. 

1572. í Bólstaðarhlíð. 

KAUPBRÉF fvrir 25 hundr. i Bólstaðarhlíð fyrir jafn- 
niikið í Mjóadal. 

AM. Apogr. 55()ö, iii. li. Jóas Magnússonar á Sóiiieimum „Ex 
^nginali" „íi kalfskinn". 

Þad giorum \vicr lon EigiIIsson. Einar Þordarson. 
on Oddsson. Bryniolfur prestur Arnason godum monn- 
^i^i kunnugt med þesso voru opnu brefe þa lijdid "war 

Ix ^^^^^^^^^^^^^ l^^^'a Ihesu Christi: m: d: Ix. og 
• • aar aa sunnodaginn næstann fyi'ir wppstigningar- 
«ag wmm wored i Bolstadarhlijd i Langadal þar i kirki- 
unne \vorum v^ier i hia. saum og heyrdum aa ord og 
landaband þessara manna. Einars bonda Þorarinsson- 
«11 einne alfu. enn Þorarins lonssonar frænda hans 
annare ad suo fyrir skildo ad fyrnefndur Þorarinn 
^_^nsson selldi adurgreindum Einare bonda Þorarinssyne. 

([Su^ ^^' ^ j"^^"""^ Bolstadarhlijd. er hggur i Langa- 
thil fullrar eignar og frialsligs forrædis med aullum 



264 UMBOÐ. 1569. 

þeim gognum og giædum. eignum og itokum sem greind- 
um iardarparte íylgier og fylgt hefur ad forno og nyio 
wndann sier og sijnum erfingium. enn Avnder Einar 
bonda og hans erfingia og epterkomendur. hier i mot 
gaf tittnefndur Einar bonde Þorarinsson þrattnefndum 
Þorarne lonssyne fimm liundrud og xx i iordunne Mioa- 
dal er liggur i Bolstadahlijdar kirkio sockn med aull- 
um þeim gognum og giædum sem greindre iordo fylgi- 
er og fylgt hefur ad forno og nyio og Einar bondi war 
fremst eigande ad ordinn: skylldi huer fyrgreindra 
manna Einar bondi og Þorarinn hallda þeirre iordo til 
laga er huor þeirra keypte enn sa suara lagariptingum 
a fyrgreindum iordum er sellde: hier med medkienndist 
adurgreindur Þorarinn lonsson ad hann hefdi wttekid 
og wppbored alla þa peninga sem Einar bondi hafdi 
vmbod yfer haft aa medan þrattnefndur Þorarinn lons- 
son war i omegd. þui gaf hann og giordi i þesso þcirra 
somu handabandi optnefndann Einar bonda Þorarins- 
son aulldungis kuittann og aakiærulausann fyrir sier 
og auUum sijnum epterkomendum wm afgreidzlo. vm- 
bod og alla medferd aa somo peningum, Og til meire 
stadfesto hier wmm setium wier fyrgreinder menn 'wor 
jnnsigle fyrer þetta iardakaupa og kuittunarbref huert 
skrifad war i sama stad sem fyr seigier: arum epter 
gudz burd. m, d. Ixx og ij. 



193. 16. maí 1569. í Asi. 

UMBOÐ til viðtöku afgjalds af Hafralæk. 

AM. Apogr. 100 „Ex originali Sira Oiafs Stefanssonar", sem 
var „iippskafid blad ur saungbok latinskra". Uppskriftin er m. 
h. Styrs Þorvaldssonar. 

Um Hafralæk. 
Þat medkennist ec Þorarinn Gijslason med þessu 
mínu opnu brefi ad eg gief mitt fullt og l0gligt ummbod 
- Joni bonda Ormssj^ni á Einarstaudum magie mijnum 
til at lieimta og iit ad taka af þcim froma bcidursmanni 



1569. 



DóMR 



265 



Sira Sygurdi Jonssyiii þa peninga sem Iiann á ad giallda 
Gudnyiu Magnusdotlur þetta ár fyi'ir j0rdina Hafralæk 
i Adaldal. cr liggur j Ness lcirkiu sokn. Gef eg honum 
þetta ummbod til þessara peninga uttekta. ad jafnfullu 
sem eg sialfur væri. Svo og er sa fromi heidursmann 
Sira Sigurdur kvittur um svo micla peninga sem hann 
gielldur fyrsaugdum Jone Ormssyni j ádurgreint jard- 
arverd og Joni Ormssyni lijkar vel ad taka. Og til sann- 
mda hier um set ec mitt jnnsigli fyrir þetta ummbodz- 
bref cr skrifuad var i Asi j Vatnsdal þann xvj. dag Maij 
niánadar anno Domini m. d. Ix og ix. 



194. 25. maí 1569, í Spjaldhaga. 

DÓMR um itök Kristness. 

Eftir uppskrift i þjóðskjalasafni frá fyrra hluta 19. aldar nokk- 
dönsku bjagaðri, sem er fært hér til lags: „Ad þetta sie riett 
uskrifad efter Originalnum sem ritadur er a kalfskinne testera 
John Þorsteinsen. Sigurdur Snorrason. Ad þetta sie rjett út- 
skrifad efter gienpartinum efter testering af ofanstandandi vitn- 
ar Baag0e.'* — Uppskrift þcssi er úr dánarbúi Stefáns umboðs- 
manns Stephcnsens og kom 2. apr. 1921 frá Bjarna banka- 
í^tjóra Jónssyni á Akreyri. 

t*ad gi0rum vier Þorbergur Bessason. Þorsteirn Sim- 
onarson.O Arne Jonsson. Hialmur^) Sveinsson, Gud- 
inundur Nicolaasson.^) svarner l0griettumenn. og Sig- 
niundur Hallsson. godum mýinnum kunnugt med þessu 
voru opnu briefe. ad^) arumS) efter guds burd 1569«) 
a midvikudaginn næstan firer hvitasunnu um vorid i 
Spialldhaga i Ej^afirde vorum vier i dom nefnder af 
heidurlegum manne Benedict bonda Halldorssyne. er 
ba hafde kongsins umbod i V0dluþinge. til ad skoda 
loc fullnadar'^) doms atqvæde a ad lcggia. hv0rsu full- 



Simonson, uppskr. 2) Hialmar, uppskr. 3) Nicolajson, 
^'PPskr. 4) b. V.; vantar i uppskr. 5) ár, uppskr. 6) 1619. 
"PPskr., sem fær ekki staðizt, þvi að þá eru þessir menn flestir, 
ekki allir, dauðir fyrir löngu; (úr Mdlxix mislesið: Mdcxix). 
'> [ofullnadard), uppskr. 



266 DóMR. 1569. 

■ - 

megtug edur myndug ad halldast skyllde þaug^) s0mu 
brief. sem Benedict þar upp las firer oss a heyrendum. 
med heílum og osk0ddudum hangande [jnsiglum.-) sem 
voru um it0lur. er j^rden Kristnes atte i annara manna 
l0nd.^) Þvi i guds nafni amen. ad heilags anda nad til 
med oss kalladre ad so profudu og firer oss komnu. 
dæmdum vier firr skrifader domsmenn ennu s0mu brief 
i allan mata st0dug og myndug i 0llum sinum grein- 
um, sem þaug^) inne hallda. þar vor landsMg svo segia. 
efter g0gnum og vitnum skal hv0rt mal dæma. i annare 
grein skyrer og svo I0gmaled. Nu^) liefir madur Eingi 
eda skogarh0gg.^) eda adrar landsnytiar .xx. vetur 
eda leingur at^lulaust.^) J þridia mata stendur svo i 
l0gbokinne. ef madur a Einge i annars manns j0rdu. 
þa skal hinn ei beita Eingid. fra þvi ad .vj. vikur eru 
af sumre. og þvi firer þessar l0gmalsins greiner og þær 
fleire sem liier ad luta og^) i l0gbokinne standa.^) og 
vorum dome ma til bata koma. dæmdum vier med fuUu 
doms atqvæde Benedict meiga gagnsemd af hafa. eda 
Jiafa lata. sem honum best likar af þessum itokum. sem 
þaug^) brief innehallda. sem hann hefir firer greindre 
j0rdu Kristnese. og þeir aller fridhelger sem adur greind- 
ur Benedict leyfde eda liede þesse it0k þar þau^) væri 
hans eign. þott adrer ætte land under. enn hveri^) 
liann eda hans mcnn hindrarii) eda hindra lætur. þa 
fare^-) efter þvi sem I0gbok gi0rer rad firer. En þaug^) 
brief sem vier'^) saum og yfer lasum. og ei voru med 
insiglum. sem j0rdunne Kroppe tilheyrde.^^) og henn- 
ar it0kum i annara manna l0nd yfer um a. hver^^) oss 
og virdtust ad vera mi0g skiæleg. þo vier þar ecke 
fullnadardoms atqvæde a leggiuni. þa virdest oss þo 
Benedict bonde meiga ad osekiu gagnsemd af þeim 



1) Svo. 2) [signetum (jnsighim) (!), uppskr. 3) Sbr. bréf 
frá 11. apr. 1461 (DT V, nr. 290) og frá 4. okt. 1473. 4) Hvar, 
uppskr. 5) skogh0gg, uppskr. (i) It0lulaust (!), uppskr. 7) b. v.; 
vantar i uppskr. 8) sianda (1), uppskr. 9) þær(I), uppskr. 
10) hvard), uppskr. 11) hindur(I), uppskr. 12 fara (!), upp- 
skr. 13) licirdad), uppskr. 14) hvar(!), uppskr. 



L 



1569. KVITTUN. — UMBOÐ. 267 

it0kmn hafa. þar til ad 0nnur brief eda skilrike þar 
um fram kiæme. er þeim hrinde. Og til sanninda hier 
^nii setiumi) vier firr skrifader domsmenn vor innsigle 
firer þetta domsbrief. hv0rt skrifad var i Saurbæ i Eya- 
íirde. dege sidar en-) firr seger. 



1^5' 27. maí 1569. á Þingeyrum. 

KVITTUN fyrir andvirSi Neðra-Núps í Núpsdal. 

AM, Apogr, 514, m. h. Plans Beckers „Ex transscripto mem- 
líraneo Þorclar Þorleifssonar" frá 23. mars 1574. 

Vier epterskrifader menn Finnbogi Gislason prestur 
Runolfur Eyreksson medkennunst med þessu ockru 
^pnu brefi ad uid uorum þar j hia. sáum og heyrdum 
bar upp á ad Þorgierdur Pietursdotter og IUugi sonur 
l^ennar medkienndist fyrer ockur at þau hefdu upp 

^ond af Joní Biornssyni fuUa og alla peninga fyi'er 
.lordina nedra Nup er liggur i Nupsdal j Nups kirkiu 
sokn epter þvi sem þeirra kaupbref þar um giortt ut 
"^'ijsar. og þo enn frekara enn Jon hafdi lofat [at] 
gi'eida fyrer greinda jord Nedra Nup. og þvi gaf greind 

wgierdur Pietursdotter og IUugi sonur hennar ádur 
j^efndann Jon Biornsson auUdungis kuittann og á- 

lo&rulausann med handsaulum vm fyrrgreintt jarda- 
verd. og hiei. til lofadi Jon Biornsson Þorgierdi Piet- 
jjrsdotters) at fá henni x aura ad hausU komanda j 
penu peningum sem þeim semdi. Og til sanninda hier 
setium vid ockar inncigli fyrir þetla uitnisburdar- 

ref er skrifad uar og gi0rtt á Þingeyrum j Uatzdal á 

austudaginn j fardagauiku. árum' cpter Gudz burd: 
d. Ix og ix. 



19B 

* 29. maí 1569. á Þingeyrum 

1> sjotum, uppskr. 2) cr, uppskr.. 3) S^^ [ ~ 



268 



VíTXISBUKh)IÍ. 



15(i9. 



AM. Apogr. 4080, m, h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
originali" „a kalfskinn". 

Þad giorum vier Finnbogi Gijslason prestur. Run- 
olfur Eyreksson, Biarni Jonsson og Sueinn Jonsson. 
Godum monnum kunigt med þessu voru opnu brefi 
ad þa lidit var fra Jhesu Christi fæding .M. d. Ix og ix 
ár a Aurlaugast0dum vnder Breckum a Skagastrond 
fimttudaginn næsta fyrir bodunardag Marijei) þa vor- 
um vier þar j hia saumm og heyrdum þar vppá ad 
Herdijs lonsdotter gaf Andrijesi Gudmundssyni manne 
sijnum med hanndsoluni sitt fuUt og allt laga vm- 
bod til þess ad selia Joni Biornssyni joi-dina alla sydsta 
Mo er liggur ij Fliotumm j Bards kirkiu sokn xxc. ad 
verdaurum fyrer jordina allann halfann Blondubacka 
xxc ad dyrleika er liggur j Hauskolldstada kirkiu sokn. 
Og til sanninda hier vmm setium vier fyrgreinder menn 
vor jncigli fyrer þetta giorningsbref. huertt ed skrifad 
var a Þingeyrum j Vatnsdal .v. dogum sijdar enn f>Tr 
seiger. 



197. 29. maí 1569. á Reykjahólum. 

VITNISBURÐARBRÉF um lýsing sira Þorleifs Björns- 
sonar á þvi, að bann hafi lofað að selja Jóni, bróSur 
sinum, jörðina Seljanes, en eigi Páli Jónssyni. 

AM. Apogr. 1231 „Ex originaU Reykholensi in Islandia 1733". 
— AM. Apogr. 1410 „Ex orig. ur Reykhölaski0lum'* (1717). 

Suo felldan vittnisburd berum. vier Liotur Þorualldz- 
son. Einar Boduarsson og Þordur Sygurdzsonn at uæv 
hofum heyrtt sira Þorleif Biornsson þui lysa og med- 
kennazt fyrir oss aheyrvndum at hann hefdi sellt og 
feingit brodur sinum Jone Biornssyni til fullrar eignar 
jordina Selianes-) sem strondin er uit kennd Seliancs- 
strond. sem liggur jnn fra Bormum.s) enn alldri Palí 
lonss syne eda nockrum manni audrum þui þad uære 

1) þ. e. 23. mars. 2) 1410; Solianes, Apogr. 1231. 3) 1410; 
liormum, Apogr. 1231; mislesiíS fyrir: bormum. 



\ 



1569. VIRÐÍNG. 269 

og hafi verid siei'cleilis bujord til forna. hier epter uili- 
uicr sueria ef þurfa þicer. Og til meire sanninda 
hier umm festum uier uor jnncigle fyrir þetta uittnes- 
hurdarbref huert at skrifad uar aa Reykiaholum huita- 
sunnudag umm uorid. med fyrgreindz sira Þorleifs jn- 
cigle arum epter gudz burd. M. d. Ix og niv. 



198. 31. maí 1569. í Reykholti. 

VIRÐING á stað og kirkju í Reykholti og skrá um 
n^uni kirkjunnar. 

AM. Apogr. 2222 m. h. Árna Magnússonar „ex authentica mem- 

t>rana templi Reykholensi", sem var saurblað framan eða aftan af 

^álfskinnsbók i folio, og var orðið mjög trosnað. Það, sem hér 

^^' i hornklofum, hefir Árni fyllt eftir uppskrift sira Jóns Hall- 

dórssonar á meðan blaðið var ótrosnað. — Lbs. 108, 4to., bls. 330 

--h -~ Héraðsbók sira Halldórs i Reykholti, bl. 6—7, i þjóðskjala- 
safni. 

Siguati a Kollstaudum iiij leigd jord firir x. u.^) 
Anno domini m. d. Ixix. þridiudaginn i faradagaviku 

íiet herra Gijsli Jonsson wirda kirkiuna i Reykiahollti 

og stadinn allann med utihusum. 
Woru þessir wirdingarmenn: sira Loptur Narfason. 

sira Asgeir Hakonarson. sira Þorvalldur Einarsson. Þord- 

bondi Gudmundzson. Hallur Olafsson og Einar Ei- 
reksson. 

Var kirkian fyrer v. hundrut og xx. enn stadurinn allur 
yrer xxxc, med smam husum og storum. inni og wti. þa 

siia Einar Marteinsson afuenti enn sira Jon Einarsson 
^ied tok. 

*Woru suo mykler kviker peningar. 

n primis a Grimstaudum ij kyr og iij. asaudarku- 
'iilldi. 

Jtem a Nordurrevkium ij kyr og ij asaudarkugilldi og 
3er betur. 



1) Þetta var skrifað fyrir ofan á skinnblaðið m. eldri h. likri 
^^^rn sem á afhendingunni 1503. 



270 



AFHENDING 



1569; 



Jtem a Brcídabolstad iij kyr og ij asaudarkiigilldi og 
þriax' ær betur. 

Jtem a Hofstaudum ij. kyr og tuau asaudar kugiUdi. 

J Hraunsasi ij asaudar kugiUdi. og eiii kyr. 

Jtem [a K]opareykium [i]iij. kyr og ij. asaudar ku- 
gildi. 

Jtem a Kialvarstaudum iij. kyr og [ij. ajsaudar ku- 
giUdi. 

Heima i ReykhoUti ein [kyr] og tuau asaudar ku- 
gilldi. 

Jtem vij, hestar fyrer vij hun[drut]. 
Jtem [tuau ker og tveir] saer fyrer [iijc.] 
Jtem ix. trog, iiij. keraulld. tvær [fau]t[ur] og yj. 
[fiordunga ketiU fyrer .c.] 
Jtem watzkall og munnlaug [og] net fyrer c. 



199. [í fardögum] 1569. 

AFHENDING Skorrastaða. 

Lbs. 208, 4to., bl. 145 b— 146 a, skr. 1601. 

Skorastadur. 
Anno domini M. d, Ix. oc ix, 

Suo ordnir penijngar voru metnir oc giordir a Skora- 
stad sem sijra Jon Magnusson medtok enn sijra Haukur 
afhende. 

Sio kyr giUdar. enn viij talz. hun var logd ofarln á. 
jtem ij kuijgur tueuetrar vel gilldar. gelldar. feinngid 
badar fyrir attundu kuna. ij brast. x attu ad vera. Jtem 
fimmtijgir asaudar med þeim atian a leigustodumm 
voru oc einnj j. Sandvijk ad auk. fiorar gjmmbrar med 
lommbum og vj saudir veturgamlir fyrer j kugillde. 
þaa enn ad auk atta sauder veturgamlir fyrir fiorar ær. 
Summa sextijgir asaudar. Jtem j koplum ij hestar 
unngir. lumndrad huor. þridie tuæuetur. lios ualzhest- 
ur. matte helldur liafa hunndradzhest. Jtem ij hross 
gclld fylfull oc vammhalhur liestur fyrir hid þridia 



1569, TYLFTAllDÚAiR. - 271 

ellefii vetra eda xij. Jteni ij hrutar tuæuctrir og ij vætt 
naut. annad brast. ij atte ad vera. oc iij hruta uetur- 
gammla brast ad auk. 

Jtem jnnann stockz ij katlar bættir. einn fiorar skiol- 
iii'. annar ij skiolur. miog veijkir. vij mai'ka huernna ad 
auk. Jtem attatiju skiolna keralld gamallt oc sterkt. ann- 
ad fimmtiju skiolur. þridia xx skiolur ecki vel mathelldt. 
•Item xvj trog talz. sex mathelld. hin aunnur med kliju- 
^jnng. X. vppgiordarkeraulUd. halfpart mathelld. finun 
skerdiskar. skalir suo [oc] v trediskar. x spænir mis- 
[ía]fnir. strockur sem nyr. iij skiolur. tinkanna sæmi- 
Wg. Jtem sexærijnngur siofær nockud kiallettur med 
gognum oc godri soknn. jburdumm ij. iiij. arar. smidia 

half [f [ . . . . steine tong vond oc hamar hialp- 

'iguri) oc ein liaspijk. bediar dyna vonnd. hæginnde 
suo [oc] huijluodar slitur. vefstadur alfær. aux oc brync. 
aunnuv aux fyrir pal þeyi god. jnnstæda allt þad hicr 
fyrr greinir jnnann stokz. 

Jnnann kirkiu et cetera. 

4 kluckur edur 5 níed bioUumm. 

Stadurinn allur giordur xuc. aunnur xvc kirkian. 

Jtem iij fadmmar heys j hlodunne. adrir iij vte. 
Konnda þotti Einarj 5 hunndrud vertt. 

•Ttem porcio faUid nær ixc j átta ár og xx. 

Sijra Haukur haifde j burt hest oc ku. hans sonur HaU- 
ur prestar. ij kyr oc hest. er þad vnndir biskupe hueriu 
Peir haUda þar af. 

Laus deo wno et vero amen. 



200 

1. júní 1569. á Torfustöðum. 
TYLFTARDÓMR dæmir Erlendi Tómassyni tylftareið 
ynr orðróm um óheyrilegan vinskap við systurdóttur 
«i"a, Herdisi Erlendsdóttur. 

ívI^oT'^^^' ' ' W^^ðskjalasafni, bls. 130-2, skr. ea. 1620, 
__™M^Arna landfógeta Thorsteinsonar, kulhið >í b (= a). 



[Utanmáls. 



272 



TYLFTARDÓMR. 



Lbs. 791, 4to., bl. 16—17, in. h. Björns að Skarðsá ca. 1620—30. — 
Lbs. 873, 4to., bls. 67—9, skr. ca. 1642. — iB. 315 B, 4tf)., bls. 
61—2, skr. ca. 1650. — ÍB. 125 A, 4to., bl. 46—7, skr. ca. 16G0. — 
ÍB. 125 B, 4to., nr. 208, skr. ca. 1600. Sbr. Dipl. Isl. II, bls. 
369—71. 

Domur [tolf manna vm Bygdar rymt hiiornin hann 

skal vpp berast.i) 

Ollum monnum sem þetta Bref sia edur heyra scnd- 
umm wier Einar Sigurdsson. Olafur Hallsson. Jvar Sng- 
urdsson.2) Þorsteirn Jonsson. Gudmundur Jngemund- 
arson. Þoruardur Magnusson, Helgi Jonsson. Olafur 
B0duarsson.3) Sugurdur^) Jonsson. Þorsteirn Olafsson. 
Pall Jonsson og Einar Hromundarson.^) quediu gud/ og 
vora kunnigt giorandi ad aarummö) eptir guds burd 
1569^) midvikudaginn næstann fyrir trinitatiss sunnu- 
dag umm vored á Torfustodumm^) j Midfirdi a þijng- 
stad riettum. vorum wier j döm nefnder af heidarlig- 
um daandi manni Sigurdi Bonda^) Þormödssyne. er 
þa hafdi loglegt^^) ummbod Þorvalldz Bonda^) Biorns- 
sonar kongz syslumannz j Hunauatnzþijngi. ad skoda 
og rannsaka og fuUnadar dömz atkuædi a ad leggia 
huort afPO edur enda^^) hafa skiUdi þad wondt^^) 
orikti.i'*) kuijs og Backmælgi. sem upp hafdi komed 
af ordum Brandz Halldorusonar.i^) komu þar framm 
þrijr^^) menn a þijnginu ad^"^) þad Baru. ad þeir hefdn 
þetta orikti^s) first heyrt af hanz munni. huorlu ord- 
riktiiö) suo var "wared. ad þau skilldi nockurn oheyre- 
legann uinskap til samanz hafa Erlendnr Thumasson 
og hanz systurdotter^o) Herdijs Ellendzdotter.^o) Rann- 



1) 315; [vnini sueitarryckt a; vmm Bygdarrymt 125 a; vm ord- 
rykte 125 b. 2) Sigurdsson 315, 873 o. fl. 3) Boduardsson a. 
4) Sigurdur 873. 5) 873; Hromundason 125 b; Hromundsson hin. 
fi) 791, 315, 125, 873; iired a. 7) „1561", 873 (rangt). 6) Torfa- 
síodum 873, 315, 125. 9) 315; B. a, 791, 873. 10) a; kongligt 
791, 315, 125 a; sl. 873. 11) alit 315. 12) magt a, cn leiðrétt ut- 
anmáls m. sömu h. í: enda; [huorn Enda 873. 13) a; vonda, hin. 
14) ordrykti 873. 15) a; Halldorssonar, hin- IG) 873; iij 791, 
315; vj 125 a; sl. a, 125 b. 17) er 791. 18) a; ordrykti 791, 
3315 o. fl. 19) Svo 011. 20) 791, 873 o. fl., -dottur a. 



sokudum vier logmaled. og stendur suo } uorri Landz- 
laga Bok. ad sakar áberi skaP) vera fyrir sok huorri. ad- 
spurdum wier þá^) adur nefndann vmmbodsmann.^) 
huort hann viUdi honum nockrar saker gefa. Enn hann 
sagdist^) fullkomliga^) rannsaka wilia. eptir sinni 
skilldu og samann kalladi alla þijngmenn er þar woru. 

spurdi þa og iiV') krafdi þar*^) sannleika^) ad seigia. 
huort þeir hefdu eij heyi't þetta hid vonda ordrickti.^) 
Enn þad^*^) sogdust flester edur aller heyi't haffa. þeir 
sem þar woru samann komner. Stendur suo j riettar 
l^ot virdulegs Herra Hakonar kongs. Ef [nockru^^) stor- 
inaelii2) er f leigt j hieradinu.i^) þa skal valldzmaduri-^) 
l^ijng stefna og krefia Bændur suarz og sannenda. huort 
þeir hafa þad mal heyrt edur ecki. og^^) ef honum 
filger fiordun gur þijngmanna sem þad þickest heyrt 
hafa. og seigiast ej enn vita huort satt er eda eij. þá má 
hanniö ad osekiu upp bera. J sama mata stendur suo 
J [kirkiunnar logmali.i''^) [þaa skal Biskups armadur 
bi.ing stefna.18 og j fiördu grein. Tilftareidur skal 
standa umm oU obötamál. Þui j gudz nafne amen og 
a<j heilags anda nád med oss til kalladri. ad suo prof- 
icu og fyrir oss komnu ogi^) fyrir þessar greiner lag- 
anna og þa;r fleire semio) [hier hnijga ad.20) og þenn- 
ann vorn döm meiga stirkia. þa dæmdum vier fyrr 
iiefnder donis^i) menn med fullu dömz atkuæde[adur 
"^"'"") Erlendi Thumassyne til tilftareidz. og 
skilldi hann23) [þann eijd^^) vnned hafa jnnan x Wikna 



nian ^^'^' '^^^* °- '^l' ^^^' ^^^' ^alldz- 

(i) h" ^^^' ^^^' ^^^' ^'3' ^25; sagdi a. 5) fillilega 791. 
o fi ''m ' ^'^' ^^^- "^^ 873, 315, 125; sl. 791. 8) ann 315 
[nor.k- 873. 10) a; þeir, hin. 11) nockud 791. 12) 

-ívienuí"'" ^tornitelum 873, 315, 125. 13) hierudum 791, 315. 125; 
15) 873. 14) kongs vmmbodsmadur 791, 873, 315, 125. 

o n T' ; ^'^' ^^^> 125. 16) huor 315, 125. 17) [791, 315 
skalbii ^^Ik^ f^ar sem Biskupz armadur 

l^- V 791 onf^' ^*^^"" '^l' 315, 125. 19) j logmalinu standa 
b- V 701 ■ 07, *' hnijga. hin, nema 791, sem sl. frá [. 21) 

125.' 24) r 1^^^ ^^" ^'^' ^l^' 125. 23) b. v. 791, 315, 873, 
f La, si, hin. 

I>lpl. Isl. XV. B. 

18 



1 



274 



KAUPBRÉF 



1569 



særra daga fyrir kongs ummbodzmanni. riett þo firr 
være vnnenn. þeim sem þa hefur sysiuna edur hanz 
loglegum vmbodzmanni. Enn valldzmannenn slviUdug- 
ann þennann^) eijd ad taka. 
' Logsamde [og samþyckti þennan vorn-) döm'^) med 
oss adur^ néfndur vmmbodsmann.^) og sette sitt jn- 
cigle med worumm fyrr nefndra manna jncighim fyr- 
ir þetta domz Bref. huort skrifat var a Stadarbacka j 
Midfirde á sama áre deigi sijdar enn firr seigir. 

Þennann dom syne eg. ad audsj'na þar med ad 
fyrr hefur þesse adferd hofd vered. ad leita sannenda 
med sHjku moti. þö eij sie vitni. Finnast og nög mál 
j Bokinni þar eijda og wndannfære skipar. þö eij sie 
wottar. ef sa sæker sem sokn á. eda sektena. þad helld 
eg walldzmanninn. Enn vihe einhuor koma mier þar 
framm j med. embættess og wmmuondunar vegna. þá 
er eg þar ecki fiærre. þö eg villdi wera þeirrar wird- 
ingar án. og vilie B[iorn] ecki Bera þetta vpp. sem 
eg helld hann meiga og eiga ad giora.*^) þa hefe ec 
sett þau ordinn j opna Brieffed. sem þar standa. suo 
hann þurfi ecki ad seigia ad einginn beri sig þessu 
máli. 

G. Th. s. med EhJ) 
Sor Sijra Jon j Hijtardal og Bar hann einginn þui 
mah. 

Sijra Jon j Stafhollti hefur suared ij eida fyrir 
stelpur.s) 



201. 1. júní 1569. á Skeggjastöðum. 

26. janúar 1580. á Skriðuklaustri. 
KAUPBRÉF fyrir Valþjófsstöðum. , 

1) 791, 873, 315, 125; þann a. 2) sl. 791. 3) [791, 873, 315, 
125; þennann vorn aom og samþyckti a. 4) opt 791, 873. 5) 791. 
873, 315, 125; valldzmadur a. 6) Sbr. barnsvillumálið 1605. Alþb. 
ísl. III, 361—90. 7) Þetta sýnist fremr eiga a?5 tákna Gisla lög- 
raann Þórðarson, heldr en Guðbrand byskup Þorláksson. 8) , 
Þessar klausur fylgja dóminum uð cins i a. 



1569. KAUPBRÉF. 275 

Jbsk, AM. þing. 114, eftirrit eftir original með tveimur inn- 
siglum, staðfest af tveimur mönnum a?S Presthólum 4. mai 1704. 

Copia. 

Þad gioruiu vier Bergur Jonsson. Jon Jonsson. Jon 
Biornsson og Gunnlaugur Þordason gooduin monnum 
kunnugt med þessu voru opnu Brefe þa ed lidid var 
fi*a lausnarans fæding MDLx oc ix þann 1 dag Junij ad 
Skeggiastodum j Fliotzdalshierade vorum vier hia sa- 

og heirdum a ord og handab0nd þessara manna 
Eiríjkz Arnasonar af Einne alfu Enií Jons Þordarson- 
^i' af annare. ad so fyrir skildu. þad nefndur Jon sellde 
greindum Eirijke alla jordina Valþiofstade j Presthola- 
kirkiusokn fyrer xvc vndann síer og sijnum Erfingium 
Enn vnder nefndann Eirijk og hans Erfingia. med þess- 

landamerkium. fyrir vtann vr Grasteine gagnvart 
ofan j siö. og riettsyne vp[p] aa Efrehola. Enn sudur 

j Rauf edur nauf sem næst er Arnastada Bas. og 
nu er su Rauf afbrotinn. og þadan vp j steijn sem stend- 
^ir sunnann vert og austann vid vidarlag fyrir sunnann 
^íallid. er gras vp a og steinar j. selfor vnder Kalfa- 
fioUum. Eingitak vndann Diupadal j Dadastada lande. 
.Itolulausann reka fyrir sunnann Valþiofstada aa. enn 
y^r vtann er sagt ad Preslholakirkia eige allann hval- 
j-eka og störvidu. hier j mot skillde Eirijkur giefa xiij 
sk'l 0nnur xiijc j þarflegum peningum þar med 

ue hann bua a jordunne fyrir hundradsleigu. og 
^itt kvijiUde firer tijunder og skilia vid gillt kvijilldid 
j jordunne fære. og hafa hana so leinge sem 

lann villde. nied soddann kostum. Betra hana ad hus- 

halld^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^*^^ ^^^^' skillde Eirijkur 
O0 t'l^ ^^^^ jordunne Enn Jon svara Lagariptingum 
b K hier vm selium vier vor jnncigle fyrer 

Petta Bref. skrifad a Skriduklaustre J Austfiordum 

ofí vi dag Januarij Anno salutis MDLxxx. 



18» 



276 



VITNISBURÐR 



1569. 



202. 4. júm 1569. á Undirfelli. 

VITNISBURÐR um landeign Undirfellskirkju, þar méS 
að Snærisstaðir séu eign hennar, 

Frumrií á skinni uieðal Uiidirfellsskjala í þjóðskjalasafninu 
(koni þaðan 29, mars 1901). Tvö cru innsiglaför, en innsiglin eru 
nú glötuð. Utan á bréfið er ritað ni. h. Árna Magnússonar „1569 
Undinfcllz".. 

Suo felldan "wittnisburd ber eg Gijslc Jsleikzson og 
eg Olafur Jonsso» at vid hofum héyrtt. enn eigi vitnni 
vid huad satt er. at Vndinfellz kirkia œttc sudur j yira 
mogilid sem fyrir vtan Bi'wsastadagard er. huertt gil 
at kallat er Dammadælld. þar þuersynis vr gilinu ofan 
j Vadzdalsaa oc vestur j kuijslei\ og þad er til merckis 
hia þessu gile at þar er tott litil og er mosa vaxinn og 
hun er a vinstra veg þa sudur epter er ridit. og þad eydi- 
kot scm heiter Snæresstader. sem a millum Vndinfellz 
er og Brwsastada. ætte og Vndinfell og alldrei hofum 
vit heyrtt hier nein tuimæli a leika annad enn þad liafi 
verit eignn Vndinfellz. Suo og hefur þetta kot ecki bygt 
verit j ockru minne og þar voru þa totter^) suo grasi 
vaxnar^) sem nu. þa wit mundum fyrst til. og hef ec 
Gijsle verit j Vadzdal fiora vetur og Ix. Enn ec Olafur 
vij ár og Ix. Sup og berum vid þann vitnisburd at opt 
nefnt^) Vndinnfelli hefur verit eignud su ey sem fyrir 
nedan Backa er og epter þa ey hafa þeir menn sem 
a fyrr greindUm Backa hafa biiid golldit Vndinfellz- 
monnum xx alner ár fyrir ár. pg ec Olafur hef Biiid 
á fyrr nefndum Backa j xvij ár og gplldit xx álner og 
suo hafa þeir giortt sem þar Biuggu j mijnu mínne. Þui 
hefur þetta allt ed fyrr skrifada vm landamercke og ey 
riett eignn Vndinnfellz halldinn verit j ockru minne og _ 
alldrei hofum vid heyrtt hier tuimæle a leika. Og til 
sannarligz merckis um þetta og meire stadfestingar 
hier vm þa setium vid fyrr skrifader menn ockar jnn- 



1) fyrst ritað: „vegger", cn „totter" siðan ritað yfir og strik 
að yfir „vcgger". 2) „vaxner*' frbr.; glcymzt að lagfæra, þcga' 
»vcsgcr" var breytt i „tottcr". 3) Svo. 



1569. DÓMR. 277 



cigle nedan fyrir þetta bref liuertt at skrifad var á 
Vndinnfelle j Yadzdal. a laúgardaginn næstan fyiúr trini- 
tatis vm vorit. þa lidít var fra hingatburdi Ihesu Ghristi 
•^. d Ix og ix ar. 



203. 18. júní 1569. að Svigna^karði. 

I^ÖMR um Ós 1 Steingrimsfirði, 

-^M. Apogr. 4742 b, ni. h. Styrs Þorvaldssoaar „Ex orig. Stad- 
arhol". 

Olluni monnum þeim sem þetta bref siá edur heyra. 
sendum vier Biarni Einarsson. Gudniundr Jonsson, 
laugriettumenn. Halldor Jonsson. Arnor Loptzson. Þor- 
steinn Magnusson og Thomas Jonsson. kvediu gudz 
vora.i) ad árumm epter Gudz burd M. D. Ix. og ix. 
midvikudaginn i fardagaviku^) j Berufijrdi á þiiigstíi.d 
l^ettum vorum vier i dom nefnder af Henrik. Gerköns 
annessyni. kongz umbodzmanni j miUum Gijlsfiardav 
^g Langaness. til ad skoda og ransaka og fulln,adar- 

om á ad leggia, umm þa klogun og ákiseru er sijra Þor- 
h^I^A^ ^^^^^sson klagadi til Þorlakz Jonssonar. ad'hann 
f-^!,. sier jordina Os. liggiandi j Steingrimz- 

^^■di j Stadar kirkiusokn. stefndi presturin Sijra Þor- 

e"ur nefndum Þorlaki. þar oss domsmonnum áhevr- 
Jtem i fyrstu kom þar framm sendibref Sijra 
j n( rida Amundasonar med hanz eigin handskrif t. svo 
^ lodandi j mille annara ord[a!. ad sijra Jndride sagdist 
kl oí^^^ ^^^^^ Þorlake Jonssyni sitt umbod til ad 
Gudf í'orleif Biornsson og eigi helldur hanz kuinfi 
isbu •^^"zdotter. J annann máta kom þar fram vitií- 
Revkh"[ manna. ad þeir hefde hia verit á 

hun h f 1^' Gudlaug Jonsdotter hefdi þui lyst ad 
ad kl .^^^^^*^^ gefit Þorlaki Jonssyni ummbod til 
bar f^^^ ''^^^^ Þorleif Biornsson. J þridiu grein koni 
^^^amm kaupbref af hendi ÞorIaks.r Jonssonar suo 

Svo. 2) 25. mai eSa 1. júni^ 



■ 9 



278 



DÓMR 



1569 



latandi ad sijra Þorleifur Biornsson med samþycki 
konu sinnar RagnhiUdar Jonsdottur hefdi feingit Þor- 
lake Jonssyni jordina Os i þa peninga sem sijra Þor- 
leifur og Jon brodur^) hanz ætti ad giallda Gudlaugu 
Jonsdottur. vegna Andriesar heitins Biornssonar brod- 
er^) þeirra. og Þorlakur Jonsson Iiefdi lofat Sijra Þor- 
leifi ad uppfæda fyrir hann stulku. og þa hun væri til 
alldurs kominn. hefdi Þorlakur lofad ad gefa stulk- 
unne peninga. epter þui sem þeirra giorningsbref ut- 
vijsar. Sagde presturinn oss. ad barnit væri aptur til 
sijn komit og lijtt til reika. Vændist Þorlakur og vitn- 
um til þess ad hann hefdi tekid umnibod af sijra Jnd- 
rida og lianz kvinnu Gudlaug[u] til ad sækia þann arf 
af sijra Þorleifi. Stendur suo i vorre landzlagabök. ad 
epter gognum og vitnum skal hvort mál dæma. J annari 
grein stendur suo. ad med vottum og hands^Ium skal 
ummbod taka. Jtem i þridiu grein helldur suo I0gmalit 
ad velakaup skal ad vettaugi halldazt. Þvi i Gudz nafni 
Amen. og ad heilags anda nad til kalladri og afl suo 
profudu og fyrir oss komnu. dæmdum vier fyriiefnder 
domsraenn med fuUu domz atqvædi stefnuna logliga og 
mynduga og Þorlak Jonsson þar rietteliga fyrirkallad- 
ann oc hann skylldugan ad leida tv0 loglig vitni. þau 
er þad sveria ad sijra Jndridi med samþycke konu 
sinnar Gudlaugar Jonzdottur gaf Þorlake Jönssyni sitt 
logligt ummbod til ad sækia sijra Þorleif um adur- 
greinda peninga. og ad svo giorningur hefdi framm 
farit. adur enn sijra Þorleifur giordi sama vit Þorlak 
og ad þessi vitni skj^lldi leidaz innan mánadar fyrir 
greindum kongz ummbodzmanni. edur hanz laugligum 
ummbodzmanni. og ad þessum vitnum leid[d]uni 
dæmdum vier [þau bædi^) skyllduga Sijra Þorleif og 
Þorlak ad koma á þad [Berifiardarþing^) sem sa kong^ 
umbodzmadur þa til kalladi sem þa befdi kongz valld 
sier i hende. 

Samþyckti naed oss þennan vorn dom adurgreindur 



1) Svo. 2) [Svo 



1569. VITNISBUM)R. — SJÖTTARDÓMR. 279 



kongz umbodzmann, og fezti sitt Jnsigli med vorum 
íyrr greindra domzmanna jnsiglum fyrir petta domz- 
l^ref. skrifad i Svignaskardi þann 18 Junius á sama 
^ri sem fyr seiger. 



^^4- 20. júní 1569. á Þórisstöðum. 

VllNlSBURÐR um fyrirluiguð jarðaskipti síra Lopts 
Pétrssonar með sonum sinum, 

AM. Apogr. 3738, m. h. Orms DaSasonar „Ex orig. komnum i 
fyrstn fra Sira Skula Þ[orlaks]s[yne] ut puto" (AM.). Árni 
^ysir innsigli. 

So felldan vitnisburd ber Eg Sygurdur Olaffson. at 
Egbio under vernd Sera Lopts Peturssonar á Kolugile. 
^ard oekur opt talad til um hans b0rn og peninga. 
nvernen hann munde þeim skipta. lysti hann þvi opt 
yrir mier. at hann gæfe Arngrime syne sinum j0rd- 
|na halfa Sælingsdalstungu. Enn Joni syni sinum halfa. 
Pvi þeir mundi helldur samlyndir sin j millum. helldur 
^nn Pall vid þa. Enn Pali AkurEyiar. hafa þetta verid 
ar og iiij. sidan hann þessu fyrir mier lysti.i) Hier 
^plir þessum minum vitnisburdi vil eg sveria ef þurfa 
Piker. Og til meire sannenda hier um festi eg mitt jnn- 
sigli fyrir þetta bref hvert skrifad var á Þoristaudum 
J Wrutafirde manudagin næstan fyrir Johannis baptiste 
^^^rn eptir gudz burd M. d. Ix. og ix. 



2qk 

30. júní 1569. á öxarárþingi. 

^ OTTARDÓMR, kvaddr af Ormi lögmanni Sturlasvni, 

J^^^^^^ Jónssyni 20 hundr, i Eyvindarstöðum i 
^ndvu-ði 20 hundr. i Vallholti ytra. 

liið^S.^'''", "^' á skinni. Af 6 innsiglum er 

skrifS-" /í",'"- ^'^emnit, en þeir staðir upp- 

niaðir af Palma yfirkennara Pálssyni. 

b- e. 1545. 



280 



SJÖTTARDÓMR. 



15()9, 



xxc j V[all]h[ollti]. Þesse xxc keypla eg clonikirkiunue 

til handa af Hakone Jonssyne fyrir 

frijda pen[inga],i) 
AuUum monnum sem þetta bref sia edur heyra send- 
um vier Tumi Þorgrijmsson. Arngrijmur Jonsson. Magn- 
us Jonsson. Hrolfr Biarnarson. Magnus Gunnsteinsson. 
Jon Gijslason. suarner logrettomenn godum monnum 
vel vitanligt med þessu voru opnu brefi. at arum eftter 
Gudz burd MDlxix a almenniligu Auxararþijngi fimtu- 
daginn næstann fyrir visitacio Marie. vorum vier j doni 
nefnder af heidursamligum Herra Ormi Stullasyni log- 
manne fyrir nordan og vestan a Jslandi íil ad skoda og 
Rannsaka og fuUnadardom a at leggia huar Hakon 
Jonsson skyllde adgang eiga at sijnu anduirde sem 
komid hafdi fyrir jordina halfa ytra Vallhollt j Skaga- 
firdi er Einar Oddzson hafdi aftr klagat. vegna konu 
sinnar Olofar Petursdottur. sem domr og vrskurdur 
vppa hlyder er dæmt hafdi verit af Hakone Jonssyni. 
Enn Einari til handa sem fyrr skrifat stendur. Suo og 
hafdi greint mal veiúd dæmtt til alþingis vr Skaga- 
fiardarsyslu. Suo oc kom þar fram fyrir oss kaupbref 
med godra manna jnciglum suo hliodandi at biskup 
lieitinn Jon godrar minningar hefdi golldit Joni Hall- 
dorssyni ytra VallhoUt fyrir xlc j Eyu[i]ndarstodum j 
Blondudal. Nu stendur suo j vorri logbok. Huevuetna 
þar sem menn kaupa jarder edur skiptast vid husum. 
skipum. edur audrum gripum. Þa skal kaupa med hand^ 
solum og vottum tueimur edur fleirum et cetera. Enn 
j sania capitula seiger suo. nema madur selie oheimillt. 
þa skal þad kaup aftur ganga. enn hinn hafi anduirdi 
silt. J annarre grein j landabrigdum. Nu hefur jord 
meir at solum farit þa eigi huer uid sinn sala. Og þvi 
j nafni heilagrar þrenningar at oUu suo profudu oc 
fyrir oss komnu þa dæmdum vier sagder domsmenn 
med fullu doms atkuædi Hakoni Jonssyni xxc j jord- 
inni Eyuindarstodum. sem er hans anduirde suo franit 

1) Stóð ntan á bréfiniu áðr on undir liað var límt. Uppskr. 
Páhna Pálssonar. 



1569. KVITTAN. 281 

sem hofudzmadurinn Christoffor vill þar ecki j mote 
standa, 

Samþyckte þenní^ vorn dom adr greindur Ormur log- 
ínann. oc sette sitt jncigle med vorum fyrr skrifadra 
^lomsmanna jnciglum fyrir þetta domsbref huert ed 
skrifat var j sama stad og dag sem fyrr seiger. 



206. júlí 1569. á Öxarárþingi. 

KVITTUN andvirðis hálfra Akra (syðri) í Blönduhlið. 

AM. Apogr. 4137, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimuni „Ex 
• f^riginali" „-i kalfskinn". 

Þad giorum vid Hrolfur Biannason og Magnus Jons- 
son godum monnum kunnigt med þessu ockru opnu 
l^refi: ad árum epter .gudz burd. M. d. Ix ix fimmtudæg- 
inn nærstann epter Peturs messu vm sumarid: a al- 
inenniligu Auxarárzþingii) þar j logriettunni vorum 
vid i hia saum og heyrdum a ad sira Magnus Eyolfsson 
Saf Gunnar Gijslason kuittann med handsolum vmm 
^llt þad iardar verd er greindur Gunnar atti honum 
greida eda lians broder^) Þorleijfi Eyolfss^aii fyr- 
halfa iordina sydre Akre^) er liggr j Bl0nnduhlijd: 
Suo og medkiennde adurnefndur sira Magnus ad þeii 
hi'ædur bader samt hefdi fulla og alla peninga upp- 
^orid sem þeim anægdi og vel likadi. Þui gaf og giordi 
í^ptnefndur sira Magnus þráttnefndann Gunnar Gijsla- 
^on. hans erfingia og eptei'komendur med handsolum 
^^itta og akiærulausa fyrir sier og sinum orfum og 
*^Pterkomendum vmm allt adursagt iardar verd og 
Pemnga greidslu: Og thil sanninda hier vmm setium 
^iid ockar insigli fyrir þetta bref huort ed skrifad var 
a sama áre sem fyr seiger. 



207 

2. júlí 1569. 

ITTUX Xikulásar Geirmundssonar af hórdómsbroti 
^Sj^il^jam^rangan bókareiS. - 

1) Svo. 



282 



STAÐFESTING. 



1569. 



AM. 238, 4to., bl. 123 — 4, m. h. Vigfúsar sýslumanns Jónssonar 
samtiða. 

Kuittun Nichulasar Geirmundzsonar. 

Þad medkennunst jeg W[igfus] Jonsson kongs um- 
bodzmann j [Kaalarnes nes^) þingi milli Botnzai' og 
Erlidaar. [Saumunnleidis^) profastur j sama takmarki 
ad þessi madur Nichulas G[eirmundz]son hefr komit 
fyrir mig og liad fyrir mier sin brot og misfelli sem hann 
héfr j fallit med [M.O Snoradottur sem ad er j fyrsta 
sinni j einfaulidum hordomi. og þad ad hann vpp yfir 
var ad liun sor nangann bokareid. ad hans vitund. og 
hann þagdi þar yfir. og villdi ecki til seigia. hefr þessi 
madur. nu lofat bot og betrn á sinu effni vid gud. Suo 
og hefr Iiann mier fuUa og alla fiesekt hier fyrir vt 
goUdit kongdomsins vegna. eptir þui sem mier vel aa 
nœgir. þar fyrir þa gior[e] eg og gef adur greindann 
N[ichulas] aullungis kuittann og akærulausann fyrir 
mier og aullum minum eptirkomendum kongs umbodz- 
monnum um greint sakferli, 

Annan dag Julj 1569. 



208. 4, júH 1569. á Bessastöðum. 

KRISTÓFER VALKENDORF staðfestir veitingarbréf 
Gísla byskups Jónssonar til handa sira Jóni Einarssyni 
fyrir Reykholti, og er honum nú veittr staSrinn ævilangt. 

Lbs. 108, 4to., bls. 526 ni. h. sira Jóns í Hitardal „Skrifad 
cffter originalnum". 

H0fudsmannssins Christoffor "Walchendorffs veit- 
ingarBref fyrer Reykhollte utgefid Sira 
Jone Einarssyne Anno 1569. 
Jeg Christoffor Walchendorp [til Glorup^) kongleg 
majestets Befalningsmand paa Jsland. giör vitterligt. 
at effterthi tlienne Brefuisere her Jon Einersen er nn 
udvald og kaldet at vere Sognepræst till Rögelstads 
kyrke. og er nu till fornc oferhört og examineret af hæ- 

1) [Svo. 2) [Punktar undir i hdr. 



1569. SAm^YKKi. 283 

^erlig og hoylærd niand Hr. Gissell Joensson Super- 
íntendent til Skolhollt domkirke og er af hannem kient 
fíoed for een guds ords Tiennere til at predicke og lerre 
Suds ord og Evangelium. Thi haffuer ieg paa konleg 
í^ajestels vegne. effter kongleg mayestets Ordinantz 
Lydelse unndt og tilladt fornefnte Hr. Joen Einerssen 
niaa og skal i hanns lifstijde haffve. nyde og beholde 
fornefnte R0gelstads kirke med all prestligen Rente og 
Retlighed som andre Sognepræster for liannem hafft 
liaffve. dog saa at hand skall predicke og leri-e guds 
J'eene ord og lerdom. og i alle maade bode i lærdom og 
iGfnet holde sig og skicke bode inden og uden kirken 
effter ordinantzens lydelse. TiU vidnisbijrd tr0cker Jeg 
inilt Signete med fornefnte Herr Gissells Jndsegel neden 
for thette mitt obne Bref. Datum Bessested thend 4, 
•Tulii Anno 1569. 

(L. S.) (L. S.) 



209. 5^ júlí 1569. á Bessastöðum. 

ERFINGJAR Þorleifs Grímssonar samþykkja þau skipti 
Kristófers Valkendorfs eftir hann, að Páll Jónsson og 
Sigurðr Þorbergsson vegna kvenna sinna fái Möðru- 
velli i Eyjafirði í sinn hlut. 

AM. Apogr. 209 „Ex originalibus comniunicatis per Dn. Olaum 
\ I^^Pl^ani, sacerdolem Vallanesensenn". — „Brefed synest annars, 
V lu^'*^ ^TOsett i D0nsku, enn þa þyskuskotinne (kannske af 
aJkendorph) og sidan transferrad i Jslendsku, adur þar ur vard 
^ocument". (AM.). — AM. Apogr. 727, með hendi Jóns Magnús- 

onar bróður Árna „Ex charta" „Þö gamallt blad". — Jbskj. 
Eyjafj. 11. 

^ier epterskrif ader menn Ormur Sturlason laugmann 
Þo^'h ^^^*^^ a Jslande. Pall Jonsson. og Sigurdur 
1 ergsson. vorra kvenna vegna Þorbiargar Þorleifs- 
^ottur; Helgu Aradottur og Þoru Aradottur. dætra Hall- 
^oru Þorleifsi)dottur. Þorleifs Grimssonar fyrstu barna. 
^^^^^ui^^ sierhverium þeim þetta vort opit bref 

1> „deest in originali" (AM.). 



284 SAMÞYKKI. 1569. 

sia. lesa cdur heyra lesit kunnigt og viturjigt ad vier j 
vidvist. náveru og yfersyn heidurligs og velburdigs 
mans herra Christoffors Valchendorfs til Gloruppc. 
konglig Mayestatis bifalningsmanns yfer allt Jsland. 
herra Gisla Jonssonar Superintendentis j Skalhollte. 
Sera Erasmus Viliamssonari) beneficiatus j Odda. Pals 
Vigfussonar laugmanns sunnan og austan á Jslande. 
Magnusar Jonssonar. Gisla Sveinssonar og Jons Jons- 
sonar. Saumuleidis Jons Marteinssonar. Elggertz Hann- 
essonar. og Brandz Ormssonar. sidare Þorleifs Grims- 
sonar barna svaramanna jayrde og fullnadar sam- 
þycke hofum oss velviliugliga forlikad fyrir oss. vora 
erfingia og epterkomendur. alna og óborna til æfinligr- 
ar tidar j svodann mata. epter konglig Majestatis for- 
likunarbrefi Þorleifs Grimssonar fyrre og sidare barna 
arf áhrærandis. ad Pall Jonsson og Sigurdur Þorbergs- 
son skulu nu strax medtaka og arfliga bihallda gard- 
inn Modruvelle j Eyiafirde med allre sinne rentu og 
riettu tilliggelse. med þeim fiám og peningum og aullu 
audru sem Jon Marteinsson tok þar upp á fyrrnefndum 
Modruvollum epter Þorleifs Grimssonar dauda. og lika 
svo skulu þær kirkiunnar jarder Gudrunarstader og 
Biorck. og hvad annad sem til kirkiunnar heyrer vera 
og blifa hia kirkiunne og gardinum sem af gomlum 
sid idiuligt og veniuligt hefer verid og sidan skal for- 
nefndi gardur Modruueller med all sin tilliggelse og her- 
ligheit vera og blifa under fornefnda Pale Jonssyni og 
Sigurde Þorbergssyni arfliga. epter giof Þorleifs Grims- 
sonar og heimanfylgiu dottur hanns Halldoru modur 
Helgu og Þoru. sem bref þar um giort utvisar. fyrir 
utan alla fremre þrætu og ágreining, og hier med skal 
þad vera a miUum fornefnda Pals Jonssonar. Sigurdar 
Þorbergssonar. Orms Sturlasonar. Jons Marteinssonar. 
þeirra mederfingia og erfingia j konglig Majestatis ad- 
ur amalgudu brefi hvorutveggiu Þorleifs Grimssonar 
fyrre og sidare tileinkudum erfingium. ad þessu aullu 



1) Svo 



1569. 



SAMÞYKKL 



285 



^flur skrifudu hauUdnu og orofnu. ein klar og æfinnlig 
sauk og f orlikun um allann arf og skípte epter fyrrnefnd- 
ann Þorleif Grimsson. og hvers bref þeirra á miUum 
í^ed domum edr skiptum j þessare þrætu giord og geing- 
inn eru. skuhi aHra hluta daud.. onyt og maktarlaus 
vera, Enn þau bref auU og skilrike er Jon Marteinsson 
I^Gfur fyrir gardinum ModruvoUum j Eyiafirdi og^) af 
Samalli tid. allt tíl þessi þræta hofst hafa giord verid. 
asamt jnventarium stadarins og kirkiunnar a Modru- 
^olluni epter þvi sem greint er. skal opt nefndur Jon 
^arteinsson afhenda Pale Jonssyni þad fyrsta Pall 
kemur. Hofum vier adur skrifader menn Ormur 
^lurlason. Pall Jonsson og Sigurdur Þorbergsson til 
nieirc stadfestu vitnisburdar og sanninda bedit ádur- 
gi'eindann h0fudzmann herra Christoffor Valchendorp 
herra Gisla Jonsson. [Sera] Erasmus Vilhialmsson^) og 
^íil Fusason laugmaiin ad heingia sin jnsigle med und- 
<^i'skvift asamt vorum og annara fyrst j aundverdu bref- 
^nii anefndra dandimanna jnnsiglum fyrir nedan^) a 
^Patiuua þessa brefs hvert giort var a Bessastodum a 
AIfftanese4) fimta dag Julij. arum epter vors liufa 
lausnara herrans lesu Christi holldgan M. D. Ixix. 

Christoff er 2). 3). 4). n)Ormur ð)PaII 
Valcken- 
dorff till 

Glorupe 
eghenn 
handt 

^)Jon 

Marteins- 
son med 
eigin 

hand. 



). 



StuIIason 
med eig- 
inn hannd. 



Jonnsson 
med eig- 
in hand 



^)Eggert 10). 
Hannesson . 
med eigin 
hand 



ii)Magnus 
Jonsson 
eigin 
hand. 



2) 



13 



). 



.^) 



vantaði 



- 1 frumritið; Árni bætti við. 2) Svo. 3) under 
j P ' ^^0- 5) Athugagreinir Árna Magnússonar, sem ritað 
Ndf ^"*^^^sk^iftirnar, og sýnir þar innsiglin og þvengina: 
P^^cn eru skrifud ií audt platz sem hefur vered á mille brefs- 



286 



SÆTTARGERÐ 



1569 



210. 5. julí 1569. á Bessastöðum. 

SÆTTARGERÐ erfingja Þorleifs Grímssonar um það 
að arfr eftir liann skiptist i tvo jafna parta, er falli til 
erfingja fyrri konu hans annar helmingrinn, en hinn til 
barna hans með síðari konu. 

Lbs. 115, 4to., bls. 274 — 5, m. h. sira Jóns HaHdórssonar ca. 1720. 
— ÍB, 126, 4to., bls. 192—4. — Prentað i Sýsl. I, 207—8. 

Forlijkunargi0rd i miUum Erfingia Þorleifs Grijmsson- 
ar upp a sijdare arfaskipten Anno 1569. 
011um og sierhv0rium hv0rs yfervalldz. virdingar. 
hædarheidurz. stiettar og veru þeir eru. andlegrar edur 

I 

cns og brotsens seni innsiglarcimarnar attu i gegnmn ad vera. 
lianga so innsiglen under hveriu nafne, lieirra er uuderskrifad 
hafa. enn reimar alleina, innsiglalausar, under eydura, sem ætl- 
adar eru fyrer n0fnum þeirra, er ei hafa under skrifad, edur 
innsiglad. 

1°. J Christoffer Valckendorfs innsigle eru 3 vœnger i hring 
eins og i l)vi almennelega Valckendorfa skialldarmerke. Of- 
an íi hialmenum eru 7 f anur og a. badar sidur. C. V. 

2°. er platz fyrer nafne herra Gisla Jonssonar, sem ei hefur 
underskrifad. þar er og under nedan reim innsiglislaus. 

3°. er platz, öefad ætlad fyrir nafne Sira Erasmus Wilhialms- 
sonar. þar under er og innsiglislaus reim. 

4°. er platz fyrer nafne Páls Vigfussonar l0gmanns. þar under 
reim alleina. 

5°. Orms StuHasonar innsigle er stort [og gerir Árni lýsing 
á þvl]. 

6°. Pals Jonssonar innsigle er öskert. 

7°. cr platz fyrir nafne Sigurdar Þorbergssonar. Þar under er 

innsiglislaus reim. 
8°. J Jons Marteinssonar innsigle er 0rn, eda annar þvilikur 

fiigl, utbreidande vængena, og ofan yfir .1. M. 
9^^. Eggerts Hannessonar er þad almennelega hans stört. eg 

hefi þess lika. 

10°. Er platz fyrir nafne Brandz Ormssonar. Þar under er in- 
sigleslaus reim. 

11°. Magnuss Jonssonar innsiglc cr i stærra lage. Þar innani íi\y} 

(falke). Eg hefi eins innsigle af Magnusar, af dato 1571. 
12°. í Eni aud platz sidarst ii nedra spatiu brefsens, fyrer ofan 
13°. 1 plicam (sem sagt er) ætluð, öefad, fyrer n0fnum Gislft 
Sveinssonar og Jons Jonssonar. Kynni þessi Jon Jonsson 
vera sa er sidar vard I0gmadur". 



1569, 



SÆTTARGERÐ. 



287 



veralldlegrar. tijgner edur ötijgner. þeim þetta vort 
T^ref. edur þar af truverduga handskrifft. siá. lesa edur 
heyra. kann og má openberast fyrr edur sijdar. seigi- 
^ni vier aller.effterskrifader menn Christoffor Valchen- 
^orff til Glörup kongl. Majst Befalningsmann yfer allt 
"Tsland. Gijsle Jonsson superintendent yfer SkalhoUts 
Öyskupsdæme. Eggert Hannesson. Erasmus Vilhadsson 
Pi'estur i Odda. Niels Olafsson. Jon Jonsson. Gisle 
Sveinsson. Magnus Jonsson vora kiærlega kvediu. Her 
íí^ed kunngi0rande. ad þa lided var fra gudz burd 1569 
þann 5 dag Julii á kongsnesino á Bessast0dum vorum 
^ier til samanz komner. eitt öbrygdanlegt eignarskiffte 
gi0ra á 0llum þeim peningum. gotzum og eignum. 
f0stum og lausum. frijdum og öfrijdum. kvikum og daud- 
^^ii^. sem ad Erfingium Þorleifs heitins Grijmssonar 
Jiafdi til erfda fallid. effter greindann Þorleif. sem ad 
voru af þeim eina parte Ormur StuUason vegna sinnar 
kvinnu Þorbiargar Þorleifsdottur. Pall Jonsson. og Sig- 
^rdur Þorbergsson vegna sinna kvenna Helgu og Þoru 
Aradætra. þeim bádum systrum effter sijna mödur Hall- 
doru Þorleifsdottur samborna systur Þoi'biargar kvinnu 
^i'rnefndz Orms StuUasonar. hv0riar dætur Þorleifur 

rijmssön hafde átt med sinne fyrre konu Sigrijde 
^Uilladottur. Enn af þeim 0drum parte Jons Marteins- 
í^onar vegna hanns stiupsonar Einars Grijmssonar. son- 
^rsonar Þorleifs. og Eggert Hannesson med samþycke 
ögia partanna i þessare sundurgi'einingu vegna minn- 
^i"^) kvinnu Sigrijdar heitinnar Þorleifsdottur. Brandz 
^nnssonar vegna sinnar kvinnu Hallöttu Þorleifsdott- 
ur. og vær aller fyrrskrifader menn fyrer h0nd Þurijd- 
^ Þorleifsdottur. hv0r b0rn. Grijm. Sigrijde. Hallöttu 

g Þurijde Þorleifur Grijmsson hafde átt med sinne 
^ inne kvinnu Solveigu Hallsdottur. effter kongl. Mayst 
are ^ar kom fyrer oss. þann 30 Martii á sama 

e utgiefid. og so var latande. H0fum vier med beggia 
^ianna samþicke og vilia. þa um fyrrnefndz Þorleifs 

1) Svo.~ ~~ 



288 



SÆTTARGERÐ. 



Grijmssonar arf svo látid forlijka og vinsamlega sam- 
an draga. ad allt fyrrnefnt Þorleifs Grijmssonar gotz 
skal sundurgreinast og skifftast i tvo parta. þann eina 
part skal hallda fyrre b0rn Þorleifs Grijmssonar med 
allre inntekt og ávexte. og 0llum 0drum nytkum. sem 
er uppborid af sama gotse effter hans dauda og af- 
gang. og þad á skifftast á millum þeirra. eftfer jslendsk- 
um I0gum. Þann annann part skulu hafa þaug sijdari 
l)0rn Þorleifs Grijmssonar i hinn sama máta med allrc 
jnntekt og ávexte. og þad skijfftast þeirra i miUum 
effter l0gum et cetera. 



211. [5, júli] 1569. á Bessastöðum. 

SÆTTARGERÐ erfingja Þorleifs Grímssonar um bréf 
og gerninga, sem þeirra hafa i milli farið. 

. Lbs. 115, 4to., bls. 279 — 80, m. h, sira Jóns Halldórssonar ca. 
1720. — ÍB. 120, 4to., bls. 108—9. — Prentað i Sýsl. I, bls. 213. 

Forlijkun Erfingia Þorleifs Grimssonar um Bref 

og gi0rninga þeirra i miUum Anno 1569. 
Saa ere Ormer Stýirl0ffssen. Eggert Hanness0n, Joen 
M0rtenssen. och Povell Jonssen forligthe ath the Bref- 
fve. domme eller vidnisbyrthe. som the emod hver 
andre taget liaffve i thenne langverendes thrette. skullc 
vere d0de och magtheslfíse i alle maade. och effterthi. 
at samme Breffve paa ingen side ere nu till stede. haffve 
the forplichtedt thennem sanifftligen paa Troe og Ehre. 
at naar tlie forsamblis i gien at the viUe tha paa alle 
sider hver thage samme Breffve med sig och tha thend 
eene át lade thend anden see disse Breffve. och saa 
strax at brende. och thennem tiU inthet at gi0re paa 
thet/ at the skulle iche f0re nogen ny thrette. effter 
thenne dag. udi nogen maade. mens Povell Joenssen 
skall ubehijndret beholde thet Breff paa M0drevelle. 
sam kaldis kaupmale Breff. hvilchet hand ochc hans 
arfvinger b0r at haffve och beholde. effter laugen- 
Findes ther nogen aff parterne at beholde nogen aff 



1569. SKIPTL . 289 

Breffvene hos sig. hvor aff nogen thrette i thenne sag 
Paa ny kunde her effter komme. tha skall thend iche 
holdis for nogen sandrue mand ther effter. om hand 
thet gi0r meth ville och videnskab. Och tiU vijndisbyrdt 
haffve thenne safft meth theris egen hænder under- 
skreffvit. ath ther som thend eene haffver talt nogel 

tliend anden andet end gott for kongl. Mayst. eller 
^ndre. thet skall och her meth forliigt och fordragct 
"^^re och thend eene her effter at gi0re thend anden 

gott occh gauffn. oc holde then handtersting.^) som 
the hver andre ther paa gi0rt haffver. som Erlig mendt 
^01' ath holde ved theris tliroe och Ehre. som the loffvet 
haffver. 

Actum Bessestad Anno 1569. 

Eg Ormur StuUason medkiennest þetta fyrir mig 
ad hallda effter þvi sem þetta skrif og Bref inne- 
helldur. 



21 9 

5. júlí 1569. á Bessastöðuni. 

SKIPTI eftir Þorleif Grimsson. 

l'-2^^^* ^^^> 'íto., bls. 275—8, m. h. síra Jóns Halldórssonar ca. 

~~ ^-bs. 787, 4to., bls. 83—4 m. h. Odds digra ca. 1680—90. — 
diH^ f-^ S^sl- I, 208—10. — Stcph. 27, 4to., bls. 43—5 m. h. Bcne- 

^na o ^^"^^^"-^ 1720. — ÍB. 126, 4to., bls. 194—6. — ÍB. 
^^J, 8vo., bls. 31—2. 

Sijdare arfaskipte epter Þorleif Grijmsson á 
j M0druv0lIum. Anno 1569. 

er f/^"^ lieilagrar þrenningar. medkennunst vier all- 
ei>f^ ter skrifader menn fyrer oss sialfa og alla vora 
Q„ ^."Sia og eigenlega ef f terkomendur og afkvæme alna 

ur StT^^ ^^^^ ^"^^^ ^^^' i^^™ ^^^"^^ P^^"*^ ^™^' 
ar k ^ ^^^^ I0gmadur2) fyrer nordan og vestan minn- 

af 0d^^^^ í'orbiargar Þorleifsdottur vegna [á Jslande^). 
i'imi parte Jon Marteinsson, mijns stiupsonar Ein- 



' — — » 

^^Phí^^^^^^ 2) -mann 787. 3) [b. v. 787. 



19 



290 SKIPTI. 1569. 

ar Grijmssonar. Eggert Hannesson minnar saliigu kvinnu 
Sigrijdar Þorleifsdottur [vegna.^) Brandur Ormsson 
minnar kvinnu Hallottu Þorleifsdottur. þar med Eireks 
Sniölfssonar og hans kvinnu Þurijdar Þorleifsdottur 
vegna. ad vier h0fum [med samþicke og sáttsamlegum 
vilia soddan-) eignarskijffte gi0rt vor a millum a 011- 
um peningum Þorleifs heitins Grijmssonar [f0stum og 
lausum. frijdum og öfrijdum. kvikum og daudum^) 
sem hier [effter^) stendur. 

J fyrstu [skijfftest mier^) Orme Stullasyne med riettu 
hlutfalle^) i motz vid adra Erfingia Þorleifs [heitins.^) 

Hálfur Kyrkiuvogur fyrir xxxvc.6) 

Halfer Sijlfrastader fyrir Ixc. 

Bringa xxc, 

Finnstader xxxc. 

Arnastader xvjc. 

Rugstader'7) Ic. 

Eivindarstader xlc.8) 

Vatnsende xxc. 

Selahlijd xxc.9) 

Leifstader xxc. 

Krokstader xxc, \ 

Skalldstader xxxc. 

Kaupang xxxc. 

Audbrecka Ic. 

Eigelsá xxxc. . 

Haukastaderiö) xxc. 

Skinnalön^i) vjc, 
Nes xxc. 
Oddstader xijc. 
PalmhoIIt xvjc. 
Veigastader xxixc,i2) 



1) [b. V. 787. 2) [samþickelig og saUsamlig 787. 3) [sl. 787. 
4) [skifftuni vier 787. 5) -skiffte 787. 6) xxxvjc 787. 8) 
Hugstader, 115. — SýsL: Rúgstaðir. — Ruggstader 787. 8) xx^ 
787. 9) xc 787. 30) Haukstader 787. 11) -stader 787. 12) 
jc^ 787. 



1569. SKIPTI. 291 

0xnafelli) xlc.' 

[Summa vc*=. xivc,2) 
'T annann máta hlotnadest^) oss fyrrgrelndum m0nn- 
^ni i vort eignarskijffte ad 0drum parte möts vid fyrr- 
gi'einda'menn af peningum Þorleifs. 
Holar fyrir llc. 

halfur Kyrkiuvogur fyrir xxxvc.*) 

halfer Sijlfrastader fyrir Ixc. 

Anastader^) xlc. 

[Jorunai'stader xlc. 

líierholl xxxc. 

Draflastader xvjc. 

Torfufell lc. 

Tiarner xlc, 

Jokull xxc. 

ViIIingadalur xc. 

Kolgrimastaderö) xxc.^) 

Vargiá xlc. 
Eyrarland xxc. 
Fifelgerde xxc. 
HalldorstaderS) xxxc. 
Kaupang xxxc. 
Fornhage med Ulfá Ic. . 
Skogar xxc. 
Midbacke xc. 
Biargargerde xxc, 
Griötnes vjc. 
Hollt xxc. 

Veigastader xxixc. 

Villingadalur9) xc. og þar til vc urio) skijfftum 
Orms og Þorbiargar.^i) 

Summa vjcc xlvjc, 
lioíum vier aller fyrrskrifader menn þennann gi0rn- 



787 787. 2) [sl. 787. 3) skifftest 787. 4) xxxvjc. 

787 k\ ^^^^^^^^^^ 787. 6) Sýsl.; Kolgruiiastader 115. 7) [sl. 
j 707 ^.^^^^^ö^ustader 787. 9) Sýsl.; Vikingadalur 115. 10) 

U^J\ : ^^*^^ ^^^- "Anno 1559(!) þann 5 dag Julij. a 

^^^ssast0dum«, og sleppir ÖUu því, sem eptir fer. 



19* 



t 



292 



SKIPTI 



1569 



ing. skijffte og sundurgreining giort vor á medal af 
gl0duni og gödum sialfrædis vilia. effter hliödan og 
avijsan kongl. Mayst brefs þann 30 dag Martii a sama 
áre utgefnu oss 0llum til samþickis og forlijkunar. 
hv0r skiffte ad vier vilium ad halldest obrijgdanleg af 
oss 0llum vorum effterkomendum æfenlega hier effter 
sem fyrr skrifad stendur, 

Og til meire stadfestu. og fullkomlegs vitnisburdar 
hier um. ad vier h0fum þesse skijffte gi0rt i návist og 
vidveru þess heijdurlega og velburduga herra Chi^istof- 
for Valkendorffs til Glorup kongl. Mayst Befalnings- 
manns yfer allt Jsland. og annarra ærlegra manna. sem 
var herra Gisle Jonsson Superintendent yfer SkalhoUts 
Byskupsdæme Eggert Hannesson. Erasmus Vilhadsson 
prestur i Odda. Niels Oluffsson. Jon Jonsson. Gisle 
Sveinsson. Magnus Jonsson. hvorier ad settu sijn jnn- 
sigle med vorum fyrr skrifadra manna jnnsiglum fyr- 
ir þetta Bref . hv0rt ad gi^rt var og skrif ad á kongsnesino 
á Bessast0dum. árum effter guds burd 1569 þann 5 dag 
Julii, 

Eg Ormur Stullason medkennunst ad eg vil so hallda 
sem þetta Bref utvijsar. 

Christoffor Valchendorff 
till Glorupe egen handt. 

Enn þa framar um þesse skipte. 
Þetta effternefnt gots li0fum vær lagt á þennann 
hlut. ad stendur i niiUuni Orms StuUasonar og hanns 
samerfingia fyrre b0rn Þoi'leifs Grijmssonar. Þad ann- 
ad og um Jon Marteinsson og hans mederfingia Þor- 
leifs Grijmssonar þaug sijdare b0rn upp á adra sijdu. 
og skifft gotsenu i tvo parta jafnt ad verdaurum effter 
hundrada t0lu ad reikna. effter kongl. Mayst forlijkun. 
Anno 1569 4 dag Julii. 

M0druveller jcc. xxxvc. 

Kyrkiuvogur xxxvc, 

Holar lc. 

halfer^) Sijlfrastader Ixc. 

1) halfrer 115. 



1569. 



SKIPTI. — TYLFTARDÓMR. 



293 



Bi0rk xxc. 
Arnarstader xlc, 
Kierholl xxxc. 
Draflastader xvjc. 
Torfufell Ic. 
Tiarner xlc. 
J0kull xxc. 

annar ViUingadalur xc. 
Kolgrimastader^) xxc 
Vargia xlc. 
Eirarland xxc. 
Fif elgerde xxc. 
Halldorstader xxxc. 
Kaupang xxxc. 
Fornhage med Ulfá lc. 
Skogar xxc. 
Midbacke xc. 
Borgargerde xxc. 
Griötnes vjc. 
Hollt xxc. 

Veigastader xxixc. 
Villingadalru xc. 

Summa vijc^ xxxjc, 

Christoffor Valckendorff til Glorupe Egen 
hand. 

Henrich Kragh. 

Gisle Jonsson Eigen h0nd. 

Pall Vigfusson. 

Erasmus Vilhadsson. 

Niels Oluffsson skrifare. 

Magnus Jonsson. 

Gisle Sveinsson. 

Jon Jonsson mijn egen h0nd. 



213. 



7, júlí 1569. á Bessastöðum. 

» kvaddr af Ormi Sturlusyni, dæmir 





294 TYLFTARDÓMR. 1569. 

gilda sætt, sem Eggert Hannesson hafði gert við Pál 
Stígsson, vegna konungsvaldsins, um bætr fyrir brot 
Daða i Snóksdal. 

AM. Fasc. LI, 15, uppskrift á pappir frá ca. 1570. Á sömu 
blÖðunum er dómr Orms Sturlasonar frá 15. nóv. 1548. Tvö 
slysagöt eru á blöðunum. — AM. Apogr. 4756 b (eftir LI, 15) : 
„Þesse fyrerfarande dömur er i Januario anni 1707 skrifadur epter 
lausu pappirsblade, hier um 100 ara g0mlu, vel og riett skrif- 
udu" (AM.). — Dómabók i fol. i þjóðskjalasafni, skr. ca. 1600, bl. 
206—8. — ÍB. 126, 4to., bls. 373—7. — ÍB. 321, A, 4to. — Bréfabók 
Guðbrands byskups hin prentaða, bls. 284 — 7. — Á dóminum er 
au'ðsætt orðbragð Páls Jónssonar, enda er hann fyrstr dóms- 
nianna. 

[Domur a] Bessastaudum vm peninga Dada [Gud- 
mundzsonar epter utnefning Orm]s StuUasonar 

Anno 1569. 

Ollum og sierhuerium. [huers yfer]ualldz. virdingar. 
hædar. heidurs. stettar og ueru þeir ero. andliger edur 
ueralldliger. tigner edur otigner. þeim sem þetta [worl 
bref sia edur] lesa edur heyra lesid fyr edur sidai 
seigivm vier aller epter skrifader menn Pall Jonsson. 
Jon Marteinsson. Jon Jonsson. Gisle Sueinsson. Sigurd- 
ur Þorbergsson. Guondur Biarnarson. Heinrik Hannes- 
son. Hakon Jonsson. Brandur Ormsson. Magnus Magnus- 
son. Arne Gislason. Magnus Jonsson uora kiærliga 
kuediv. ad þa lidit uar fra gudz burd M D Ixix þann 7 
dag Julij a Kongsnesino a Bessastaudum vorum uier j 
dom nefnder af Orme Stullasyni laugmanni fyrir nord- 
an og uestan a Jslandi ad skoda ransaka og fuUnadar 
doms adkuædi og alyktan a ad leggia hueria mackt og 
afl ad hafa skylldi su klaugun^) og akiæra sem heid- 
arligur og uelburdugur herra Cristoffur Ualchindroff^) 
til Gloruppe konglig maiestetz bijfalningsmann yfer 
alltt Jsland taladi til Hannes Biornssonar erfingia Dada 
heitins Gudmundssonar konglig maiestetz uegna vm 
nockrar sierdeilis saker er Dadi heitinn Gudmundsson 
skylldi brotligur ordit hafa medan hann lifdi a medal 



1) klaugum, hdr. 2) Svo. 



1569 



TYLFTARDÓMR. 



295 



hiierra ad uai' su sauk er Dadi hafdi secktugur ordit 
^^ed Inguelldi Arnadottur sinne frændkonv manni fyr^) 
enn systrungar ad skylldugleika med opinberum barn- 
^ignum fra[m] hia sine eiginnkuinv Gudrunv Einars- 
dottur. fyrir hueria sauk alleina ad greindur herra og 
haufudzmann Cristoffur meintti Dada. alltt sitt goss 
under kong og kirkiv et ceíera forbrotid hafa. hier j 
^iot liet fyr greindur Hanes Biornsson fyrir oss upp 
lesa kuittaner fyrir sakferlum Dada og JnguoUdar af 
hiskupum j Skalholltti og þeirrar kirkiv formonnum 
hl forna utgefnum, J annann mata sagdi Hanes Biorns- 
^on sin modurfaudur Dada heitinn eigi meire peninga 
3 þad sinn att hafa er hann feck sina sijdustu kuittun 
Þa menn skrifudu Datum M D xl v enn suo sem ad 
suarade vjc hundrada huar fyrir ad Hannes Biornsson 
^emtti eptter landzins logum Dada eigi [hafa] matt 
^eira briota edur fyrir giora enn hann uar þa eigandi 

ordinn er hann fiell j þa sauk og sagde Dada fra 
PUj mesta peninga aflad hafa. J þridiv grein sagdi hann 
^ss ad laugin og riettarbottinn utvisadi j huer obota- 
IJ^al sem einn kynne ad falla fyrir utan landrad og 
^i^ottinssuik skyllde aller halfer peningar falla til erf- 
ingia þess hins sakada. J fordu grein sagdi opptt nefnd- 

/^^^ues Dada af kongsualldinv medan hann lifdi 
^ildre asakadan uerid hafa helldur alltijd af kongsins 
^^^^num fyrir nytan og myndugan medur syslu 
P dum og forlieningum arliga ueitt a almenniligv al- 
Pjngi et cetera halldin uerid hafa huar fyrir hann 

intti slika f orsomun kongsins foueta epter hann daud- 
^^un omakhga og j moti natturv og allra landa rietti þar 
ad^^ ^^^^^ hinn liæsta yferdomara kalladur og aklag- 
so^V^^^^ skyllde. J siettu2) grein sagde Hannes Biorns- 
burd ^^^^^^ ^aiestet eitt opid bref þeim ærliga og uel- 
fraf n^^ ^^nni Pale Stigssyni saligum j landit epter 
all Dada jnskickad hafa þeirrar meiningar ad Pall 

MonT ^^^^^^^ ^^^^ s^^ía uid titt nefndan Dada 

veg na vm nockra suma^) pen- 



296 



TYLFTARDÓMR 



1569 



inga fyrir auU hans misf erle hueriv brefi Hannes Biorns- 
son uæiidist ad Heinrik Krak broder þess saliga Pals 
hefdi ad uardueita. Hier til sannintu med Hannes nockr- 
er menn þeir ed sama bref sied haufdu, J siauondu af- 
saukun sagdi Hamies Bioi'nsson Eggertt Hannesson sinn 
fiarhalldzmann epter godra manna rade forlikun uid 
saliga Pal Stigsson sitt goss ad frida kongdomsins uegna 
fyrir vc dale giortt hafa tueimur uottum hia uerandi 
Niels skrifara og Jone Halldorssyni. og ad Pall Stigs- 
son hefdi lofad Eggertt Hannessyni honvnn ad fa full- 
mecktuga kuittan k[onghg] m[aiestets] uegna vppa 
aull brot og misferU Dada sem hann hefdi matt offara 
uerda uid kongdominn fyr og sijdar medan hann lifdi. 
þessa lofun Pals Stigssonar medkendist broder hans 
Heini'ik Krak. Saumuleidis kom þar fram herra Gisle 
Superintendent j Skalholltti og ærhgur mann Olafur 
Baggi j þann tijd þienare saluga Pals og saugdu hann 
suodan giorninga og forhkun uid Eggertt Hanesson 
giorda fyrir sier yferlyst hafa. J attundo afsokun sagdi 
Hannes Biornsson Heinrik Krak þessi vc dale af sier 
og Eggertt Hannessyni medtekid [hafa og]. j stadin 
lofad fullmecktuga kuitun af konghg niaiestet aptur 
ad færa þo þar hefdi ueikare endi a uordit enn uera 
ætti fyrst Pall Stigsson hans broder ecki til enttist sinne 
sialfs lofan fullnæg[i]u ad giora. Sa[gdi Hanne]s Biorns- 
són ad fiordi parttur af peningum Dada eigi meire uer- 
id [hafi] enn vc daler er hann hefdi [golldit med] 
þuj er biskupar hefdi fyrir sinn p[art k]uittvn a giortt 
þad þeim bar kirkivnar uegna. Sagdi hann þa[r lauginri 
ad luta] ad aull malaferle under h[uerium laug]vm 
þau yrde skyllde vnder þeim lavgvm uera er þa geingu 
laug j lande er þau mal giaurduzt et cetera. Þar til 
sagdi fyr nefndur herra Cristoffur ad biskupar þessa 
landz hefdi ongua kuittan matt giaura a neinum stor- 
saukum sem ad su bok Cristinriettur edur kirkiv riettur 
uar kalladur [til tekur] fra þuj ad kong Kristian hirin 
þridie sællrar og hatt lofligrar minningar hefdi krynd- 
ur uerit. fra þeirre tijd acktadi hann sania kirkiv riett 



1569 



VEIZLUBRÉF 



297 



daudan og macktarlausann et cetera. Og epter uora 
margfallda afsaukun uors vitzmunaleysis og annara 
forfalla sem oss hindrar vm slik uandamal ad dæma 
þar fyrir vier þad konglig maistets nad heim skickum 
hueria nad hans heybornasta miUdi uiU hier a giora. 
Spurdi greindur Cristoffur oss alla fyr skrifada doms- 
í^enn huortt oss litist loghg su forlikun sem Páll Stigs- 
son hefdi giortt uid Eggertt Hannesson um saumu pen- 
^iiga. Dada Gudmundssonar. Og kyne suo bijuisast ad 
konghg maiestet hefdi Pale Stigssyni mackt ut gefid 
saumv forhkun ad giora kongdomsins uegna vid erfingia 
Dada peninganna uegna medur þuj gossid er meira 
^íertt enn þriv m Dala uirde og ef eigi skyllde meire 
peningar fyrir gefast enn vc daler. Þar til saugdum vier 
'^ed almenniHgu samþycki ja ad uier uissum eigi ann- 
sannara epter logum og sialfra uorra samuiskuni 
þ^ij lauginn seigia ad þær giafer skulu halldast sem 
kongur gefur oss og uær honum et cetera med huere 
^lyektan ad uier latum þenna uorn dom uera og standa 
til kongsins nada. 

Samþyckti þennan [vorn] dom greindur logmann med 
oss og setti sitt jnnsigli med uorvm fyr greindra Doms- 
í^anna jnnsiglum fyrir þetta bref skrifad j sama stad 
íleigi og are sem fyr seigier. 



^^^* 9. ágúsí 1569. á Bessastöðum. 

KRISTOFER VALKENDORF veitir Eggert Hannessyni 

tsafjarðarsýslu, prófastsvald í sömu sýslu og konungs- 
jarðir. 

Dóniabók þjóðskjalasafnsins i fol. skr. ca. 1600, bl. 151 a— b, skr. 
Í604. 

Christoffor Walchendorps Brief "wppa 

Jsafiardarsyslu. 
[E]g Christoffor Walchendorff til Glorvp konglig 
^^^[aiestetz] befalningsmann yfer Jsland giauri aullum 
^vituriigt ad eg hefi vnt og bijfalad. og nu med þessu 



298 



VEIZLUBRÉF. 



1569 



mijnu opnui) brefi vnni og weiti ærligum og welburd- 
igum manni Eggert Hannessyni Herra kongsins Syslu 
j Jsafirdi innan sinna takmarka. sem werid hefur so 
leingi sem ad eg edur nockur annar k[onglig] m[aie- 
stetz] befalningsmann þar audruuijs umskickar. Og 
skal hann þar af giallda epter þui sem mijn handskript 
hia honum þar um vtuijsar. og afenda aa Bersastaud- 
um aa Sancti Johannis dag j liuert aar. og skal fyrgreind- 
ur Eggert Hannesson bruka og bijhallda saumu syslu 
med allri kongligri Rentu og Riettugheit sem einum 
syslumanni ber ad hafa at laugum. Skal hann eignast 
aull vj marka mal og þar fyrir jnnann. Enn ef stærri 
mal kunna til ad falla. skal hann þau sækiæ^) under 
minn herra konginn til. riettrar greinar og reikning- 
skapar wid mig. So og skal hann skicka huerium manni 
laug og riett. sem þess beijdist med laugum. Suo þad 
meigi einginn med sannleik seigia. ad honum 'werdi 
Riettarins syniad. Suo og skal hann fylgia Superinten- 
dentena um sijna syslu. wppa heilags Religionis wegna 
og straffa þa sem þad motstanda og þar uppa finnast 
ohlyduger. Saumuleijdis skal Eggert Hannesson fyrir- 
bioda j þessari sinni syslu. ad hafa nockurnn þyskan 
mann til weturuistar fyrir utan lof og leyfi. Lijka so 
skal hann hafa goda umsion ef þar liggia nockrar krun- 
unnar og kirkiunnar jarder j þeirri Syslu. ad þær bygg- 
ist og forbetrist.s) og hialpi þeim sem þær j forlening 
hafa til afgiptar ad þeir fái sijna rentu. Suo og fyrirbyd 
eg optne[f]ndum Eggert Hannessyni. ad lata laug aa 
ganga fyrir greindar kongsins jarder fyrir utann k[ong- 
lig] m[aiestetz] lof og leyfi og sijna befalning. Saumu- 
leidis skal hann og f^rrirbioda j sinni syslu ad einginn 
selie edur utgiefi nockrum utlenskum Brennistein. sallt- 
pietur edur nockut annad. sem af jaurdu er utekid^) og 
utanlandz brukast. enn ecki hier fyi'ir utann k[ongIig] 
m[aiestetz] lof og leyfi. Suo og skal tijttnefndur Eggert 
at aminna nefndarmennina aluarlega j saumu syslu ad 

1) Hér stendr „og" [z] i handr., en þvi er ofaukið. 2) Svo. 
3) forbretrist, hdr. 



1569. VEIZLUBRÉF. 299 

þeir fari til alþijngis sem þeim ber og komi þar j god- 
tijma Pietri og Pauli dag. seigi og til þeirra laug- 
líiaunnum suo ad nefndarmennirner meigi skadast sem 
tilber. Saumuleidis hef ec unt og befalat og nu med 
þessu mijnu opnu brefi vnni og bijfala Eggert Hannes- 
syni allt profastzwalld j adurnefndri Syslu sem full- 
i^ectugum profasti til heyrer oc a ad hafa ad fornu 
nyu. Enn kunni nockrar saker til ad falla þær ed 
i'askast kyrkia edur tilheyrer hiuskaparbandi. þa skal 
sagdur vmbodzmadur tilnefna iij presta og iij leik- 
menn med Superintendens radi um þad ad dæma ef 
hann er wid. enn allar adrar saker sem profasti til- 
heyrer og heyrt hefur at fornu og nyiu. skal Eggert Hann- 
esson riett aa ganga lata. Skal hann og allar segter 
sækia under minn herra k[onginn] og eignast af aull- 
vj marka malum þridia part. Enn huad meira til- 
fellur suari kongdominum sektinni sem hann þa laug- 
Jiga sækia kann. Enn wid hordomsmenn skal hann so 
haundla sem domur dæmdur aa alþijngi þar umm ut- 
uijsar. og skal hann "wera skylldugur ad lesa sama dom 
^a hueriu þijngi j sinni syslu og þar epter straffa. Þui 
■v^'itid ydur hier epter ad rietta. Skal og ádurnefndur 
syslumadur haf [a] allar klausturs jarder j Jsafirdi med 
Jjx kugilldum og 2 jarder j Arnarfirdi er Torfi gallt 
^onginum med 2 eidikotum fyrir halfan þridia dal. 

aumuleidis jaurdina Midianess med v kugiUdum. þar 
skal hann af giefa halfann iiij dal og vj sk[ildinga]. 
I^ui byd eg og byfala auUum j fyrrgreindri syslu wppa 
• J^. wegna bædi lærdum og leikum. ad þier sieut fyrr- 
ndum Eggert Hannessyni heyruger og hlyduger og 
y gdarsamer epter riettindum. sem ad laugmalid skip- 
^d fylgia Riettandi ydur og giaurandi epter þui sem 
m. ord[inanzia] innehelldur. So frams sem þier wili- 
GiJ wera k. m. ohlyduger þegnar og kallast eijdrofar. 
^g gefid greindum syslumanni reidugliga þad þier erud 
haíll!^ ^'^yll^ugei' uppa k. m. wegna. Enn hann skal 
tcla ydur þar fyrir med laug og riett. þann fatæka 
s^í^ þann rijka. 



300 



LÝSING. — HÚSVITJANIR. 



1569 



Enn til meiri stadfestingar hier um þrycki eg mitt 
Signet nedan fyrir þetta bref. Skrifat aa Bessastaudum 
þann 9 dag Augusti Anno 1569. 



215. 11. ágúst 1569. á Miðhiísum. 

SÍRA Þorleifr Björnsson lýsir þvi, aö hann viti ekki, aS 
jörSin Dynjandi i JökulfjörÖum hafi nokkurn tíma 
komið í eign föður síns. 

AM. Apogr. 846, m. h. Árna Magnússonar „Ex originali Sira 
Hannesar a Snœfi0lIiim'*, og var innsiglið fyrir. 

Þat medkenuzt ec Þorleifur Biornsson at Jon Grims- 
son kom fyrir mic á Reykhollum^) á midvikudægin fyr- 
ir Mariumes[s]u en[a] fyrri um sumarit^) þa er lidit 
var fra guds burd M D Ix og ix ar. inte mic og epter 
spurdi hvort ec hefdi nockut skial þat min fader hefdi 
matt eeiga^) iordina Dyniandi i Jokulfiordum i Gruna- 
vikur krikusoknt.i) En eg gaf og gef þar sodan svar 
upp a um fyrr greinda iord at auckin helldur mun eg 
skial hafa fyrir heni^) at eg hef alldri heyrt þess gettit^) 
at hun nockun^) tima hafi komit i eign mins faudurs^) 
hvorki til eignar nie umbods. Og til meire auds^mingar 
hier og stadfest^) hier um set eg mitt insilgi^) fyrir þetta 
mitt bref skrifat a Midhusum a Reyk[i]anese a sama ari 
dege sidar en fyr seiger. 



216, 23. ágúst 1569. í Saurbæ. 

BRÉF Gísla byskups Jónssonar um húsvitjanir og hálf- 
kirkjur. 

AM. 238, 4to., bl. 124 r, skrifað samtíSa, iii. h. Vigfúsar sýslu- 
manns Jónssonar. — JS. 147, 4to., skr. 1655, m. li. síra Jóns Ara- 



1) Svo. 2) þ. e. 10, ág. 



1569. 



HÚSVITJANIR. 



301 



sonar.í Vatnsfirði. — Ny kgl. Saml. 1847, 4to., A. 38 b, m. h. sira 
Guðbrands Jónssonar i Vatnsfirði 1669. 

Breff herra Gisla Jonssonari) um halfkyrckiur. 

[Eg]i) Gisli Jonsson s[uperintendent] S[kalholtstigt- 

is] giori godum monnum kunnigt med þessu minu opnu 

brefi. Saukum þess ad^) mier wirdist naudsynligt og 

^ed aullu vidurkuæmiligt og sanliga med gudz bifaln- 

iiig. ad gudz ordz þienarar akti og vakti þa^) guds hiord 

sem hverium fyrir sig er á hendi folgin. þa saukum 

þess ad æ meir og meir mætti blomgast gudz akr. hefi 

bodit aullum^) og sierhuerium þingaprestum^) ad 

^idawm sinar þijnga^) sokner. og"^) heim á sierhuernS) 

bse þess erindis^) folkid ad yfirheyra. huad þad ment- 

j gudz ordi. suo og þui herrliga^o) ad 'wndirwisa 

[þad þad "wantar^^) suo þad mætti [æ meir og meir^^) 

^^etra skilning [fa vpp á sinn^^) saluhialparveg til gudz- 
Rikis. 

Jtem þar sem halfkirkiur stannda. og ecki eru med 
^ullu af teknar. sierdeilis þær sem j fiarska stannda 
^id alkirkiunnar og þeir dandis menn^) sem þar eru 
^eunilisfastir. og suo hiniri^) adrir sem^) þar j nand 
^^3- geta ecki suo aullu sinu folki til Idrkiunnar komit. 
suo opt sem ad^^) þeir villdu. sierdeilis þui sem [gam- 
allt og siuktiG) er þa skulu prestarner megai'^) þuihku 
^ölkiþar [adþessumis) halfkirkium gudz sacramentaiö) 
S^fa enn gudz ord þar oíí^o) allzstadar ad predika sem 

. ^.^ sanninda hier um [þryckium jeg-i) mitt jn- 
^^Sh á þetta breff skrifat j Saurbæ á Hualfiardarstraund 
.l^ann.22) 33,23) dag22) Augusti Anno 1569. 



5) Vqo^Í*^^ ' "^^- 2) vantar í 147. 3) þar 147. 4) eijnum, 147. 
^l^^"^ ™"Sapreste, 147. 6) b. v. 1847. 7) b. v. 147. 8) liuorn: 
aafL H ^^^^^*^' 1847. 10) 238; hcimuglcga, hin. 11) [Iiuad 
luior ^l' ^^^* ^^^^ ^^""^^^ 1^^- [^'^ sijnum, 147. 14) 

VantlT'' iJ" ^^^' 1'*^ f^^^j^tt og gamalUt, 147. [7^ 

01) r, 18) [a beim, 147. 19) -um, 147. 20) scni, 147. 

LPnckc eg, 147 og 1847. 22) b. y. 238. 23) 13, 1847. 



302 REIKNINGR. 1569. 

217. 23. ágúst 1569, í Miklagarði. 

REIKNINGR Miklagarðsumboðs eftir Ólaf byskup 
Hjaltason fráfallinn. 

AM. Fasc. LVI, 23, friimrit á skinni úr safni Hólastóls (nú i 
])jóðskjalasafni). Innsiglið er dottið frá. — AM. Apogr. 3454. 

1569 Reikningur effter Miklagards umbod.i) 
Eg Þorbergur Bessason medkiennunst med þessu 
mijnu opnu brefi at þa lidid var fra holldgan Jesu 
Christi. M. d. Ix. oc ix ar fyrir fardaga vm vorid at fra 
kolludum Herra Olafi Hialltasyni godrar minningar 
giordi ec sera Sigurdi Jonssyne so felldan reikningskap 
af Myklagardz vmbodum. og þar heimapeningum. sem 
hier epter skrifast. 

J fyrstu heima j M^'^klagardi kyr med vondum og 
godum xij. 

naut fimm vetra eitt. 

naut fiogra vetra eitt. 

naut þrieuett eitt. 

naut veturgomul þriu. og 

kuigur veturgamlar ij. 

kalfar iij. 

asaudur fimtiger oc ix. 
tuæuetrer sauder xix med hrutum tueimur. 
veturgamler sauder xxj med fiorum j eldum. 
Voru oc nockrar kyr og naut af fyr greindum nautum. 
J eldum. Hestar iij. 

Hross fuUordin iiij oc þar til tuævett eitt. 
veturgomul ij. 
Hier til eitt naut er kom fra sera Olafi j Saurbæ. oc 
atti honum þar fyrir at gialldast jc. 

Jtem kugilldi med iordum j Myklagardz vmbodum 
med vondum og godum. niutiger og eitt og ein ær betur 
þar til aflogzkyr vond j Hleinargardi heim skilad. 
Þessa peninga afenti ec nefndum sera Sigurdi eda 



1) Utan á bréfinii m. h. þeirri frá 17. öld, sem venjidega er 
iilan á Hólabréfum. 



1569. 



DJÁKNAR. 



303 



þeim sem hann til setti med at taca. oc til sagdi kugiUda 
nied iordunum en eigi meiri peninga. 

Jtem j kosti smior nær vj fiordungar. 

fiskar nær ij vætter, 

Busgagn vont og lasid sem reikningur vtuijsar. 
Oc til sannenda hier vm set ec mitt insigli fyrir þetta 
í*ref huert skrifad var xx oc iij dag Augusti a sama 
stad oc ari sem fyr seiger. 



218. 25. áff. 1569. í ferjuhúsinu við Hvítá. 

2. október 1569. á Bessastöðum. 
8. júlí 1571. á Bessastöðum, 

SKIPAN djákna á kirkjur i Skálholtsbyskupsdæmi. 

Dómabók þjóðskjalasafns i fol., bl. 183 a— b, skr. um 1600. — 
^i'éfið 2. okt. er og í Ny kgl. Saml. 1847, 4to., D. 11—12 (bók sira 
Guðbrands Jónssonar í Vatnsfirðí), og er það skr. ca. 1700. — 
Prentað i Alþb. Isl. L bls. 95—6. 

Wmm diakna til kirknnanna.. 

Anno 1569 aa fimtudaginn fyrer 12 sunnudag epter 
Wnitatis nidri aa hamri þar j f eriuhusinu baud og skip- 
^di Olafur Jannesson hirdstiori yfer allt Jslannd epter 
Konglig maiestatis ordinantiu og epter skipan og bodi 
Pess Eracthuga edlabornna Junngberra Christophors 
Walchendorps ad eci) skylldi lata lærdann pillt á 

^eria kirkiu. sierdeilis þar sem fien wæri til ad þiona 
Pi'estinum ad Gudligu embætti wtann kirkiu og jnnan. 

em feingist þeir ecki suo margier ad sinn yrdi ad 

iien kirkiu. þa skylldu þeir wera aa tueimur edur 
Pnmur til jafnadar epter fiarmagnni. 

■woru hier widstadder þesser dandismenn. Gijsli 

^uemsson. S[ira] Einar Olafsson. Wighfus Jonsson. 

' arfi Ormsson. Bartiel Olafsson og margier fleiri god- 
^i' menn. 



í>að er Gisli byskup Jónsson. 



304 



DJÁKNAR. — SKIPTABRÉF 

r 



1569, 



Diaknar setiest aa benefitia. 

Eg Olafur Baggi kongleg maiestatis fouite yfer Js- 
[annd kiennist oc giauri witurligt fyrir aullum med 
þessu mijnu opnu briefi ad ec wppa Icongleg maiestatis 
wegna hefi samþyckt oc bijfalad ærligum oc halærdum 
manni herra Gijsla Jonssyni ad setia einn diaknna wppa 
huert benefitium sem haunum synist ad þeir benefitiatar 
hafa noga Renntu oc jnntekt oc skulu saumu diaknnar 
þar suo leingi wera sem adurnefndur herra Gijsli wiU 
þa til skolans taka edur wijgia til kiennimanna ef þeir 
suo lœrder eru. Þetta er oc þad ad minnsta ad þeir sem 
stor benefítia hafa ad þeir huer wmm sig wppfædi oc 
wpplæri sialfum Christo einn lærdann mann þann sem 
kann ad grunnda og j minni ad leggia Gudz heilaugu 
ord nær þeir werda til skolans tekner. Enn ef suo kann 
ad skie ad þar finnist sa nauckur benefitiator sem wnd- 
er þetta will eigi gannga þa má hann sannliga þeinkia 
sig þar w*mm ad hann skal sitt benificium missa. Hier 
med skulu og fyrnefnder diaknar wera adurskrifuduni 
benefitiatis hlyduger og auduellder j allri þeiri Gudz 
þionustu sem þeim ber ad giaura. Og til meiri witnis- 
burdar et cetera. 

Avtgefid aa Bessastaudum 2. dag Octobris Anno 1569, 



Samþyckt Johanns BuchoIItz. 

Þetta fyrskrifad bref samþyckie eg wppa mijns nad- 
uga Iierra kongsins wegnna og j aullu stadfesti ec 
Johann Buchollt konglig maiestatis bijfalningsmann 
yfer allt Jslannd j allann mata myndugt. til witnisburd- 
ar hier wm et cetera. 

giaurt á Bessastaudum 8. Julij Anno 1571. 



219. [2. september 1569]. í Skriðu. 

SKIPTABRÉF eftir Þorleif Grimsson. 

AM. Fasc. LVI, 22, frumrit á sklnni. Að eins 1 innsigU hefir 
fyrir bréfið koniið — „livernig l)ad hafi til kpmed, er enn övíst", 



1569. SKIPTABRÉF. 305 

segir Árni, — og er það enn fyrir bréfiqu. Á miða, sem bréfíuii 
^ylgir, ritar Árni; „Mitt, feinged til eignar af Erlende Jonssyne 
s Hvole. 1710. in Jan. Jnnsigled sem vid hanger er Sira Biarnar 
Gislasonar. S. Beroni. pr. tor." „kann þar af siást, ad fader Sira 
Biarnar hefur heited Þorgils" (AM.). — AM. Apogr. 4740 b (eftir 
þessu frumriti). — Lbs. 787, 4to., bls. 81—3, m. h. Odds digra, — 
Bréfabók Guðbrands byskups i þjóðskjalasafni, bls. 69—71. — 
Steph. 27, 4to., bls. 45—7, m. h. Benedikts lögm. Þorsteinssonar. 
— Prentað i Sýsl. I. bls. 211—12. 

Skiptabref epter ÞoUeif h[eitinn] G[rim]sson. 

Skriduskipte.i) 
Ollum godum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
sendum vier Biorn Gijslason. Gudmundur Skijdason og 
Boduar Jonsson prestar Holabiskupsdæmis. Paall bondi 
Jonsson. Tyrfingur Halldorsson og Halldor Þorlaks- 
^on leikmenn quedio guds og vora kunnigt gi0randi þa 
lidit war fra holldgan Jhesu Christi. M. D. Ix og ix ár. aa 
^ndu j Horgardal a almenneligu hieradzþingi vorum 
'^iGr til skipta nefnder af velburdigum herra Orme Stulla- 
syne l0gmanni nordan og vestan aa Ijslannde. loglig 
^rfa og eignar skipti ad giora a mille barna Þorleifs heit- 
jns Grimssonar þeirra sem hann atti med sinni seirne 
^^uinno. ad nafni Solueg Hallsdotter þui þeim hafdi 
Gssastodum oUum skipst halfer peningar sins faud- 
Uis Þorleifs Grimssonar adur a sama sumri epter vors 
^aduga herra kongs Fridrics incigludo brefi. huort fyr- 
ist^^^ Þar var vpplesit og so þad bref inciglad sem giord- 
leif^ ^^^^^stodum vm alla peninga adur greinds Þor- 
t'i* h ^Pter adur greindum brefum ad gudz nafni 
med ^^^^^ giordu vier suo felld eignar og arfa skipti 
adur greindum epterkomendum Þorleifs Grims- 
sonar. sem hier seiger. 

npf ^T^^*^ skiptum vier Einare Grimssyni sonarsyni opt 
Ur þ ^.^^l^ifs epter fyrstu erfd i0fnum hlut vid dott- 
ars ^^^^^^^* t>^^' stendur. shkan hlut skal taca son- 

Gri?^ ^^^^ ^*^**^^ ^^^^ ^^"s ^^^^^ 

GrimssyiS^^^^^^ fyr en Þorleifur. og skiptum Einare 



^Siíxv^T Guðbrands byskups. 



20 



306 



SKIPTABRÉF, 



1569. 



Hölum j Eyafirdi fyrir .11. hundrud. 
Jorvnarstodum .xlc. 
Kolgrimastodum xxc. 
ViUingadal nedra .xc. 
j Kierholi .xc, 
j lokli .vc. 

J annari grein þui fyrir oss var fram borit ad Þor- 
leifur Grimsson hefdi sialfur gipt og af arfi leyst med 
heimanfylgio sina dottur Sigridi. sidan hefdi hon fra 
fallit og hana erft hennar barn og sidan hefdi þad 
barn erft þess fader Egert Hannesson og þui fyrir þa 
grein skiptum vier Egert so sem fyrir hennar adur 
sagda heimanfylgio. 

halfum Kirkiouogi j H0fnum fyrir sunnan land 
a Rosmalarnesi xxxvc, 

halfum Kaupangi j Eyafirdi xxxc. 

Fifelgerdi xxc. 

Eyrarlandi xxc. 

Veigastodum xxixc. 

Vlf a xc. 

j Kierholi xc. 

j lokli vc. 

Skogum xxc. 

Griotnes vc. 

Jtem skiptum vier Þuridi Þorleifsdottur j sitt eignar 
lilutskipti 

jordunne Annastodum j Eyafirdi fyrir lc. hafdi 
Iiennar fader þa iord fyrír .xxx. arum henni 
gefit. 

Torfufell fyrir lc. 

Tiarner fyrir xlc. 

Halldorstader fyrir xxc. 

Villingadal fremra fyrir xc. 

j lokli vc. og j Kierholi xc. 
Jtem Hallötui) Þorleifsdottur j sitt eignai'skipti iord- 
unne halfri Silfrastodum j Skagafirdi fyrir Ixc. 



1 ) Svo. 



1569. SKIPIABRÉF. 307 

Borgargerdi xijc. 
Fornhaga fyiúr xlc. 
Midbacka fyrir xc. 
Vargia fyrir xlc. 
Drablastodum j Soludal xvic. 
Wr skiptum Orms og Þorbiargar vc. af þeim pen- 
ingum Þorbiorg hafdi feingit epter sinn fodur 
Þorleif Grimsson og j lokli vc. 
Voru vid þessi vor skipti logliger vmbodsmenn allra 
adur greindra arfa. 

satnþyckti og stadfesti þessi 011 adur skrifud skipti 
^^^ed oss Ormur Stullason logmann. þui setium vier 
adur skrifader menn vor incigli fyrir þetta skiptabref 
vort giort var j sama stad deigi sijdar enn fyr seiger.^) 
[Hier helld eg Silfrastade Vz lx[c]. med halfum 
Kotum og af þui er su jord ecki nefnd. og ecki helldur 
fi^emre Kot. þuiat þad er kirkiu eign. Þesse nedre 
Kot atti Ormur half. med Silfrastodum. enn Hallotta 
íialf nied halfum Silfrastodum.2) 



2. septeraber 1569. [í Skriðu]. 

SlíIP'TABRÉF siðari konu barna Þorleifs Grímssonar. 

1/4^*^* ■^•^' ^***^" ^^^- 278—9, ni. h. síra Jóns Halldórssonar ca. 
~~~ 12«, 4to., bls. 196—8. — Sbr. Sýsl. I, 212. 

Skipta Bref i millum seinne Barna Þorleifs 
, Grijmssonar 1569. 

ej. ^^^^' ^^^^ 2. dag Septembris skifftum vær efft- 
^ir inenn. sira Bi0rn Gislason. sira Gudmund- 

Halld^^*^^^^^^' sira B^dvar Jonsson prestar. Tyrfingur 
um ff ^^^^' ^^^^ Jonsson. og Halldor Þorlaksson þess- 

r,.Mí ^ **^^skrifudum peningum med B^rnum Þorleifs 
'^iiJinssonar. . ^ ^ 

■ 

nil!5 Eggert Hannessyne halfum Kyrkiuvoge 

^^ed halfum Kotvoge fyr: 



ir xxxc. 



2) f^f'' dagsetning áðr i frumritinu. 



a bréfinu m. h. Guðbrands byskups. 

20* 



308 



SKIPTABRÉF 



1569 



Jtem halfft Merkenes fyrir vc. 

hálfum Kaupange xxxc, 

Fifelgerde xxc, 

j Veigast0dum xxixc. 
Ulfá xc. og hefe eg Eggert hana feingid Magnuse 
Bi0rnssyne fyrir. xc. i Kerhöle, og þar til hlotnadest 
mier Eggert Hannessyne 0nnur xc. i Kerhöle so eg á 
nu i honum xxc, jcc xivc. 

Einare Grijmssyne skifftest i sinn hlut Holar fyrer 
LLc. 

Jorunarstader fyrir xlc, 
Kolgrimastade [r] xxc, 
i nedra ViUingadal xc. 
i Kerhöle xc. 
i J0kle vc. jcc Lxvc. 
Hallottu skifftust hálfer Sijlfrastader fyrir Lxc. 
Borgargerde xijc. 
Fornhaga fyrir xlc. 
Midbacka fyrir xc. 
Vargiá xlc. 
Draflastader xvjc. 
hia Orme StuUusyne vc i j0rdu. 
i J0kle vc, jcc Ixviijc. 

• 

Þurijde Þorleifsdottur skifftust 

Ai-nastader (svo) fyrir Lc. 

Torfufell Lc, 

Tiarner xl*^. 

Halldorstader xxc. 

i fremre ViUingadal xc. 

i Kerhole xc. 

i J0kle vc. jcc. ixvc. 
NB. Þetta effterskrifad hefe eg Eggert Hannesson 
ad tala til Jons Marteinssonar og hanns kvinnu fyr'^' 
minn part þad hann hefur ei neitt þad framm lagt i 
fyrrskrifudum skifftum og hvorke fyrr nie seinna.^) 
sem var i Holum og á M0druv0llum. ad hanns kvínna 



1) sine, hdr.; siðar, Sýsl. 



1569. VITNISBURÐR. — JARÐASKIPTI 



309 



bar medtök. og þar var effter þa fedga fra fallna. sem 
^i'U aller dauder peningar. hv0rier hellst þeir hafa ver- 
eeke hesta nie hross. uxa nie gielldinga. og ei helld- 
af neinum kugijlldum. hv0rke af þeim. sem voru 
heima á gardenum. nie á leigust0dum. og ei helldur 
hvad háfa peninga. ad hann hefur medferdis hafft i 
fastaeign. medan hun sat i þeim. 



^21. 6. september 1569. á Hofstöðum. 

VITNISBURÐR um sama efni sem næsta bréf á undan. 

%s. Skalh. Fasc. XIV, 7, frumrit á skinni. — AM. Apogr. 
ni. h, Árna Magnússonar, og lýsir hann innsiglura. 

Svo felldann.vitnisburd ber eg Þorleifur Einarsson. 
eg medkennunst. eg var a alþingi þad sama sumar, 
ad dömur geck af ffromum dandismonnum vis- 
^^*^'^ l^ikum sem þa á Jslandi woru epter þvi sem su 
hliodar. sem herra Gisle Jonsson liet lesa fyrir 
ttiier i MiclahoUti.i) ad epter. þeim witzmunum. sem 
gud hefur mier gefid. þá var hann þvi nærr og med 
. ^^^^n understaudu uppsagdur sem hun hliodadi. og 
sannigjj^^ at svo er, þrycki eg minu innscigle fyrir 
P^tta vitnisburdarbref. hvert ed skrifad var á Hauf- 
jaudum 1 Miclaholltzhrepp þann 6. Dag Septembris 
etc. 1569. 



222 

^ * 9. september 1569. í Asi. 

þ^^^A^^^IPTI með þeim hjónum Eiríki Snjólfssyni og 
iiöi Þorleifsdóttur og Halldóru, dóttur þeirra. 

sigli ékkert ^^^' ^^' ^'^^™"* ^ skinni. Þrjú innsiglaför, en inn- 

sendu^^ ^onnum þeim sem þetta bref sia eda heyra 
^^'I^J^^^^^^^ ^ prestur Olafsson og Olafur Þor- 

sonar "S^ ^^"'^ "™ Vatzfiardardom mille Hanness Eggerts- 
Ugmundar biskups 1530" (AM.). 2) Svo. 



310 



JART)ASKIPT) 



1569 



steinssan kuædiu Gudz og sina^ kunnigt giorande Ar- 
um epter gudz burd M dc Ix og ix þann ix dag Septem- 
brismanadar á Asstad j Fliotzdalshieradi worum viev 
j hia sáum og heyrdum upp á ord og handsol þessara 
manna af eirne alfu Ereks^) bonda Sniolfssonar enn 
hans kuinnu Þuridar Þorleijfsdottur af annari. ad suc 
fyrir skildu ad fyrir þad ad Erekur^) Sniolfsson hafdi 
mist þá jord SeHahlijd og xvjc part j Eyuendarstaud- 
um sem fyrrnefnd Þuridur hafdi greindum Eriki^) fyrr 
gefid fyrir jordina As j Fliotzdalshieradi þá feck hun 
honum til fullrar eignar med handsaulum fyrir Ás aptur 
jordina Tiarner er liggur j Eyiafirde fyrir nordann 
land j Hola kirkiu sokn med aullum gædum sem henne 
á med laugum ad fylgia. Enn gángi hun af med laugum 
þá skylldi Erekur bondi og hans epter komendur eign- 
ast aptur sitt anduirde As. suo og j sama stad oc dag 
vorum vier j hia saum og heyrdum upp a ord og hand- 
saul Ereks Sniolfssonar og hans kuinnu Þuridar Þor- 
leifsdottur af eirne alfu enn Magnusar Biornssonar af 
annari ad suo fyrir skildu ad fyrir þann xxc part sem 
greind Þuridur hafdi gefit til heimanfylgiu sinne dott- 
ur Halldoru Ereksdottur og af henne hafdi geingid 
skylldi hun eignast jordina Halldorstadi j Eyiafirde j 
Höla kirkiu sokn med aulluni giædum, Enn fyrir Selia- 
hlijd oc Eyuendarstadapart er greindur Erekur hafdi 
adur skrifadri sinne dottur Halldoru gefid oc af henne 
uar gengit skylldi hun hallda adur skrifada jord Tiarn- 
er. Enn gengi hun af henne eda hennar epterkomend- 
um. þá skylldi hun og þeir eignast xlc af jordum Ereks 
Sniolfssonar ad til skildu hans anduirde. Og til sann- 
inda hier vmm set eg Erekur Sniolfsson mitt jnscigle 
med fyrr skrifadra manna jnsiglum fyrir þetta bref er 
giort var j sama stad og dag sem fyrr seiger. 



223. 12. september 1569. í Asi. 

KAUPBRÉF fyrir Bakka i Borgarfirði. 

1) Svo. 



AM. Apogr. 42G1, ni. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
oi'iginali" „á kalfskinn". 

Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra send- 
^in uier Arni Sigurdsson. Olafur Þorsteinsson og Ormur 
^keggiason kuediu gudz oc uora kunnigt giorandi al 
^i'um epter gudz burd. M. d. Ix og ix a Asstad i Fliotz- 
dalzhieradi þann xij dag Septembris uorum uier i hia 
saum oc heyrdum upp a ord oc handaband þessara 
^anna Magnusar Biornssonar af eirni alfu enn Hiahiis 
S^einssonar af annari at suo fyrir skildu at greindur 
ílialmur selldi oc fieck nefndum Magnusi Biornssyni 
^lla iordina Backa er liggur j Borgarfirdi i Austfiord- 
um 1 Myrarstadar kirkiu sokn med oUum þeim gognum 
giædum, rekum og itolum til sios oc lands sem 
gremdri iordu fylger oc fylgt hefur at fornu og nyu og 
^ordunne a med logum at fylgia oc Hialmur uard fremst 
figandi at. hier i mot gaf Magnus Biornsson ,xx. og ijc. 

ausagozi og þar uti skilin xij kugilldi og þau gialldast 
a tueimur arum. skylldi Magnus hallda greindri 
í^^du til laga og strax eignast oc at sier taka. enn 
^ialmur suara lagarif tingum. lysti Eirikur bondi Sniolf s- 
þui at hann nefnda iord Backa gefit hefdi Hiahni 
lyrir xx arum oc samþyckti oss asiaandi med hand- 
um^^^ Þennan kaupskap. Og til sanninda hier um seti- 
• Magnus Biornsson oc Hialmur Sueinsson ockar 

jj^^j ^^^d fyr greindra manna innciglum fyrir þetta 
ei giort uar i sama stad dag oc ár sem fyr seiger. 



16. september 1569. í Reykjavík. 
PBRÉF fyrir 20 hundr. i Reykjavík á Seltjarnarnesi. 

AM 2SQ 1* 

isbók'i57i v' ^'■^"^^''"ft á skinni frá 3. júni 1617. Sbr. Alþing- 

Kopavogsþing 1. _ Pr. i Alþb. ísl. I., bls. 54—5. 

A-rason"^r^'^^^"°^"^* ^^^^' epterskrifadir menn Sueijrn 
^aUdzsn K ^l^ B0duarson. Jon Jonsson og Jon Þor- 
eptir kr ^""^ ^"^^ 1569 tuejm nottum 

rossmesso umm haustid i Reykiavijk a Seltiarn- 



312 



KAUPBRÉF 



1569 



arnese. ad vier vorum i hia saum og heyrdum á ord og 
handaband þessara manna Narfa Ormssonar og þeirra 
Brædra Þordar Asbiarnnarsonar og Jons Asbiarnarson- 
ar. Enn þat faldist undir þeirra handabande at þeir 
brædur Þordur og Jon selldu Narfa Ormssyne 20 hundr- 
ud i Reykiavijk. sem kallast austurpartur eda suo mik- 
ed sem þeir mattu framast eiga og sier bære eptir þeirra 
sálugu modur. Enn Narfe Ormsson lofade þeim þar j 
stadinn 20 hundrudum giUdum sijn tiju hundrud huor- 
um þeirra. Suo og tilskildu þeir ad Narfe Ormsson 
skyllde standa sier fyrir skuUd oc skada huert hann 
næde þeim Vijkur parte eda ecke og þui lofade adur 
grejndur Narfe. Suo og gafu þeir honum alla lagasokn 
á þessum fyrrgreindum 20 hundrudum Vijkur parte^) 
sem frekast þeir mættv med l0gum giora. Og til sann- 
inda hier um setium vier fyrrgreindir menn vor jnn- 
sigle fyrer þetta vort Bref skrifad i sama stad og dag 
sem fyrr seiger, 

Þad medkiennum vier eptirskrifader menn Sera 
Gijsle Oddsson. Sera Erlendur Jonsson. Arne Odds- 
son. Halldor Dadason. Snorre Jonsson og Audun Jons- 
son ad vier h0fum sied og yferlesed suo latande bref 
ord epter ord sem hier fyrir ofann skrifad stendur. 
var þad örásíirad og med þremur^) hangande jnn- 
siglum. Og til sanninda hier um festum vier vor jnn- 
sigle fyrer nedann þetta Transskriftarbref. Skrifad i 
Skalholíte þann iij dag Junijmanadar arum eptir 
Christi fæding MDC og xvij.^) 



225. 16. september 1569. í Skálholti. 

JARÐASKIPTABBÉF á Eyri 1 Kjós og Kirkjuferju í 
Ölfusi. 

Jbsk. AM. Kjósars. 4. Árni lýsir innsiglum. 

1) Svo. 2) domsbref, b. 3) tueimur, b. 4) Samliljóða þessu 
vidimus er vidimus af Kópavogsdómi frá 17. apr. 1570 utn 
Reykjavík, nema sá orðamunur, sem liér er kallaðr b. 



1569. 



JARÐASKIPTABRÉF. 



313 



Þat giorum vier Þordr préstr Gislason. Narfi Ormsson. 
Caprianus Eyolfsson. Barthiel Olafsson. Godum monn- 
kunnigt med þessu voru opnu brefi. wier medkenn- 
^nst at j SkalhoUti vm haustid fimtudaginn næstan fyrir 
hinn fimtanda Sunnudag Trinitatis. þar j timburstof- 
^iiiii. uorum uier j hia savm og heyrdvm a ord og 
handsaul þessara manna. af eirni alfu H[erra] Gisla 
Jonssonar. enn af annari alfu Vigfus Jonssonar j vm- 
^odi brodur sins Olafs lonssonar. þad faldist og skild- 
ist vndir þessu þeirra handabandi. ad med radi og sam- 
þicki Olafs Janssonar Hirdstiora yfer allt Island og 
Gisla Sueinssonar Radzmanns j Skalhollti. Selldi adr- 
iiefndr herra Gisli fyrrnefndum Fusa Jordina alla Eyri 
líggur j Kios j Saurbæarkirkivsokn. med auUuni 
þeim gaugnum og gædvm sem greindri jordu fylger og 
^ylgt hefr ad fornu og nyiu bædi til sios og landz med 
^ylln þui sem finst j iordu edr a. og ecki finnast eig- 
^ndr ad eptir laugum vndann Skalholltz Domkirkiv og 
ennar formonnum æfvinnlega enn vndir Fusa og hans 
OTodri) Olaf til æfvinle grar eignar og frials forædis. 
™er j mot gaf tittskrifadr Wigfus iordina alla Kirkiu- 
^fm er liggr j Aulwsi j Arnarbæliskirkiusokn. med f ulln- 
adar Jayrdi og handabandi sins brodrsi) Olafs. vndann 
Peim og aullum þeirra eptirkomindum. enn vndir Skal- 
Q Itz Domkirkiv til æfvinlegrar eignar og frials forædis 
■^^^ ^^^^^^^ þeim gaugnum og gædum sem greindri 
lordu fylger og fylgt heffr ad fornu og nyiu. woru þess- 
jardir ad dyrleika xxxc huer vm sig til kaupahlut- 
' xc. j heimalandi kirkiveign aa badum. woro 
Sk 11^^^^' vj. malnytukugilldi. enn med Feriu viij. 
ylldi þad hallda huor wm sig sem huorri Jordu fylgdi. 
ynm suo ad skie. ad vpp aa þessar jardir væri talat. 
svo^ huor Avm sig hallda sinu kaupi til laga. og 

svara lagarijptingum eptir laugmali. woru vid 
^nann giorning staddir margir godir menn fleiri, 
8 til sanninda hier wm setti adurnefndr Olafur 

1> Svo.^ ~~ ^ 



314 



KAUPBRÉF 



1569 



Jansson hirdstiore og Herra Gisli lonsson. og adrnefndr. 
Gisli bondi Radzmann. Sin innsigli med worum fyrr- 
nefndra manna jnnsiglum fyrir þetta kaupbrief huert 
ad skrifat var [1] SkalhoUti. þann xvj. Dag Septembris- 
manadar Arum eptir Gudzburd M. d. Lx og ix. 

Þetta fyrskrifad bref er rett samannlesid vid sinn 
Original á kalfskinn skrifadann med sex heilum og 
öbrákudum hángandum Jnnsiglum. Til merkis ock- 
ar nfSfn á Saurbæ þann 26 Junii Anno 1705. 

Eyolfur Bi0rnsson. Ormur Wigfusson 
m e h. m e h. 



226. 21. september 1569. á Svalbarði. 

KAUPBRÉF fyrir þriðjungi i BjörnólfsstöÖum i Langa- 
dal. 

AM. Fasc. LVI, 26, frumrit á skinni (uppskaf ningr) . InnsigliS 
fyrir. Liklega m, h. Sigurðar Jónssonar á Svalbarði. — AM. Apogr. 
4745 b. 

Biornnolfsstada Breff.i) 
Jeg Þorarinn Filpusson kiennist og giori godum monn- 
um kunnigt med þessu mino opno briefi ad eg hefi sellt 
og afhent med handsolum og nu j krapti þessa mins 
opna briefs sel og afhendi heidurligum dandi manni 
Pale Jonssyni hinn þridia part j iorduni allre Biorn- 
olfsstodum j Langadal westur j Holltastada kirkiusokn 
med ollum þeim gognum og giædum er greindri jordu 
fylgir og fylgt hefur ad forno og nyiu og eg ward fremst 
eigandi ad j arf epter Pliihpus heitinn Þorarinsson 
fauduR minn og Solueigu heitina Jonsdotter^) modur 
mina til jafns wid mina brædur. Wndan mier og min- 
um erfingium, Enn wndÍR Pal Jonsson og hans erf- 
ingia. Og kiennist at ec hefi fulla peninga wpp borid af 
Pale Jonssyni fyrir þennann jardarpart [suo v^él^) á 
nægir. Þar fyrir gief og giori eg Þorarinn Filpusson fyr 



1) Utan á bréfinu m. gamalli h. 2) Svo. 3) [Svo. 



skrifadan Pal Jonsson og hans erfingia quittan og á- 
kiærulausann fyrir mier. minum erfingium og epter- 
komendum fyrir adur skrifadann jardarpart og werd. 
Og til sannenda hier wm set eg mitt jnncigh fyrir nedan 
þetta mitt giorningsbrief huert skrifat wai' á Sualbardi 
ð Eyiafiardarstrond þann xxj dag Septembris manadar 
auno m. d Ix og ix. 



227. 21. september 1569. á Svalbarði. 

KAUPBRÉF fyrir öðrum þriðjungi i Björnólfsstöðum 
í Langadal. 

AM. Fasc. LVI, 27, frumrit á skinni (uppskafningr), og er inn- 
siglið fyrir. Er Ukl, m. h. Sigurðar Jónssonar á Svalbarði. - 
-^M. Apogr. 4746 b. 

Biornolfzstader j Langadal.i) 
Sygurdur Jonsson kiennist og giore Godum monn- 
kunnig[t] med þessu mino opnu brefi ad eg hefi 
selltt og afhent med handsolum og nu j krapti þessa 
^ms opna briefs sel og afhendi heidurligum dandi 
^anne Pale Jonssyni hinn þridia part j jordunne aHri 
^iornolfsstodum j Langadal vestur j HoUtastada kirkiu 
n med oUum þeim gognum og giædum eR greindri 
Jordu fylgiR og fyigt hefur ad forno og nyiu og eg ward 

haT^^'^^^^^^^ at Eptir kaupi Jons Filipussonar. enn 
J arf eptir Filipus heitinn Þorarinsson faudur 
og Soluegu heitina Jonsdottur modur sina til jafns 
"vvnH^^^n ^^^^^^' ^vndan mier og minum Erfingium: enn 
p . ^ ^^^^ erfingia: Og kiennist ad eg hefi fuUa 

^^^^f^^PP borid af Pale Jonssyni fyrir þennann jard- 

erfin • ^ Jonsson fyr skrifadann Pal Jonsson og hans 
e^r ^!^^**^^^ ákiærulausan fyrir mier [og] min- 
Jardr ^^^^^^^ eptirkomendum fyrir adur skrifadann 
^in i?^^-* r ^ ^^^^' sannenda hier wm set eg 

— JJ^^glí^f^^ þetta mitt giorningsbrief huert 

1) Utan á bréfinu m. 17. aldar h. 2) [Svo. 3) tviritað. 



316 



DÓMR 



1569. 



skrifat war á Sualbardi á Eyiafiardarstrond þann xxj 
dag Septembers manadar anno. M. d, Ix. og ix. 



228. 23. september 1569. á Holtastöðum. 

DÓMR um arftöku eftir GuSmund Gunnlaugsson. 

AM. Apogr. 5610, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum. „Ex 
originali*' „á kalfskinn". 

Þad giorum wier Sijgurdur Þormodzson. Magnus 
Gunnsteinsson suarner logriettomenn. Gudmundur Ein- 
arsson. Biarne Paalsson. Jon Þorlaksson og Magnus 
Sæmundzson. Godum monnum kunnugt med þesso woru 
opno brefe. þa lidit war fra hingadburd wors herra 
Ihesu Cliristi. m. d. Ix. og ix aar. j Bolstadarhlijd j 
Langadaal a almenneligo hieradzþingi fimtodaginn 
næstan fyrir Michaelsmesso vmm haustidi) worum wier 
thil doms nefnder af heidarligum manne Jone bonda 
Biornssyni er þa hafde kongsins syslo og wmbod j 
Hunavatzþingi. thil þess ad skoda. rannsaka og fuUn- 
adardom aa ad leggia epter I0gum huer logligur med- 
tokomadur wera skylldi til þeirra peninga sem i arf woru 
fallner epter Gudmund heitinn Gunnlaugsson og koll- 
udu til þess arfs af annari alfo Biarne Gunnlaugsson 
lanngetinn broder hins andada fyrrnefndz Gudmund- 
ar. wegna sins sonar Gunnlaugs huern hann hiellt sldl- 
gietinn epter þeim jnnsigludum brefum sem hann þar 
fram bar fyrir oss. enn af annare alfo klagade Haakon 
lonsson til fyrgreindra peninga vegna sinnar stiupdott- 
ur Gudnyiar Þosteinsdottur. sem war skilgietinn brod- 
urdotter hins andada fyrnefndz Gudmundar af skil- 
gietnum brodur komenn. et cetera. wm huxudum vier 
vorar samuiskur og suo logmalit þad þessum badum 
portum vid kiemur. J fysto auijkur so vort erfdatal 
i .iiij. erfd ad broder skilgietinn þott fader hans sie 
frijUoson sie nær erfd epter adursagdann Gudmund 



1) þ. e. 22. sept. 



I 



1569. DÓMR. 317 

heitinn Gunnlaugsson helldur enn brodurdotter skil- 
gietinn af samfæddum brodur komenn. enn saker þess 

dandimenn visso fyrir fuU sanninde ad adurnefnd- 
^i* Biarne Gunnlaugzson fader nefndz Gunnlaugs hafdi 
lagt med knijfe Eyiolf Arnason heima aa hans heimile 
nordur j Waladal þar a sænginne þa greindur Eyiolf- 

var þar wistarmadur og ecki neina logliga kuittun 
feingit aa greindo misferle þa virtist oss þessi greindur 
Gunnlaugur sonur Biarna Gunnlaugssonar eij skilgiet- 
mn vera nie verit hafa þui l0gmalit vottar so i xiiij 
capitula i mannhelge: ef madur leggur mann med knijfe 

er hann wtlægur med þui fleira sem þar leingra 
^mm talar. J annare grein "wottar so riettarbot Eiriks 
kongz ef madur aa born wid eiginnkono sinne aa med-. 

hann er j wtlegd þa ero þau ecki arfgeing huorki til 
faudur arfs nie modur nema þui ad eins ad fader hans 
verdi innlendur sijdar meir. J þridiu grein hliodar so 
^ort logmal i einum stad. vardar þeím micit sem til arf- 
anna kalla ad þeir sieu i logligum hiuskap gietner et 
^etera. þar med þa wissum vier eigi adurgreindan Biarna 
l^nnniaugsson neina logliga kuittun hafa feingit fyrir 
danska slagie er hann hafdi med werit þa þeir 
"voiu slegner ed sydra vmm veturenn hvat alþingisdomur 
at Avtuijsa vmm þa menn sem þar voro i atuist wmm 

uær hofum þann dom eij syneliga yferlesid og þui 
y^ii' þessar greiner og þær adrar fleire sem i logmal- 
standa og hier ad hnijga þicker oss so sem Biarne 

nnlaugsson hafe eij neina kono ad logum matt eijga 
^ niedan hann er ecki logliga wr greindum maalum 
^emginn og ecki hans born arfgeing þau hann hefur sijd- 
att er hann fiell i aadursagdar sakier huorki þessi 
aunnu ^^^^ Gunnlaugur sem til arfsins kallar og eij 
fiell ^Í^^^^^ forordi sem fyrr greiner. sijdan hann 
kom ' J^^.^^'^^^^ sakferle et cetera. so i annann maata 
danrT witnisburder innsiglader skiluijsra 

Þost • skilgietning optnefndrar Gudnyar 

Helxx^^^r ^^^^ ^^^^^ ^öd^^' hennar 

ga Gudmundardotter hefdi logliga fest werit i 



318 



DÓMR 



1569. 



Blondodaalsholum þar i kirkiunne af hennar eiginn 
manne Þosteine Gunnlaugssyni faudur þrattnefndrar 
Gudnyiar. hliodar so vort logmal þar vmm. nu skulo 
þad •wottar hans bera. vier vorum þar er moder hans 
var logliga fest j þeim staad og aanefna stadinn þa eiga 
þingmenn honum arf ad dæma enn fyrir þa grein ad 
annar festingarwotturenn war prestur enn annar suar- 
inn logriettomadur þotte oss eigi naudsyn til standa ad 
þeir ynne eid ad sijnum innsiglum þui þar hafdi eing- 
inn tuimæli aa werit ad Þosteinn Gunnlaugsson hefdi 
eigi fuUann giorning giort vid kono syna Helgo aa med- 
an þau til lijfde og lángt framm yfer þad. Og þui i 
guds nafne amen. ad heilaz anda nad med oss til kalladre 
og ad auUo so profudo og fyrir oss komno og fyrir 
þessar fyrsagdar greiner laganna og þær fleire sem log- 
malit hier vmm auijkur dæmdum vier sagder domsmenn 
med fuUo doms atkuædi optnefndri Gudnyio Þosteins- 
dottur til fullrar eignar og frials forrædis sagdann arf og 
peninga epter Gudmund heitinn Gunnlaugsson þui epter 
voru erfdatale wissum vier aunguann nanara vera til 
arfs epter hann enn fyrsagda Gudnyu Þosteinsdottur 
skilgietna brodurdottur Gudmundar heitins Gunnlaugs- 
sonar af samfæddum brodur komenn. enn Haakone 
lonssyni sinnar kuinno wegna thil haaldz og wmbodz 
fyrsagda peninga þui hann lofadi þar ad setia sijna 
peninga i borgun fyrir greindum omagaeyrer þui vier 
vissum eigi neirn nanara fulltijda. standa nær arfi Gud- 
nyiar Þosteinsdottur enn modur skilfeingna. Helgo Gud- 
mundardottur kono Haakonar lonssonar. þui bokinn 
skipar sa skule veita vord bornum og fie sem arfi er 
næstur huart sem halldmadur verdur kallmadur edur 
kona og suo auijkur. Haakonar riettarbot ad erfingi aa 
kost ad hallda omagaeyre þo hann eigie minne peninga 
enn omaginn aa ef hann virdist öhættur skulldonaut- 
ur, enn nanusto frændur fyrgreindrar stulko Gudnyiar 
Þosteinsdottur dæmdum vær skyllduga ad hyggia a 
hverium xij manudum huernenn med greint wmbod far- 
id være og fa audrum ef sa dugier ecki med ad fara 



1569, VITiNlSBURÐR. 319 

^^ed fuUum ^vordzlum. Somuleidis skylldi Haakou 
gi'einda peninga ad sier taaka med leigoburdi þetta aar 
huort hann willdi j haust edur ad wore af þeim monn- 
^ni seni hielldo þa þui þar hafdi aadur domur aa geingit 
gi'eindur Haakon skylldi ad sier taka sagda pen- 
^^ga til wmbodz og medferdar. 

Samþyckti þennann Avorn dom medur oss aadur- 
^^gdur Avalldzmann. og sette sitt innsigle med woruni 
^yi^rgreindra domsmanna jnnsiglum fyi'ir þetta doms- 
huert skrifad war aa Holltastodum j Langadaal aa 
sania aare deigie sijdar enn fyrr seigier. 



^^^- • 28. september 1569. á Suðr-Reykjum. 

VITNISBURÐR um tilkall Hannesar Eggertssonar til 
Wtnsfjarðar, að það hafi verið dæmt ógilt. 

^^sc. XIV, 6, frumrit á skinni. — AM. Apogr. 2471. 

ýsir Árni innsiglum og ritar svo (Apogr. 2472) um þenna vitn- 

í;|>urð og Þorleifs Einarssonar frá 6. sept. 1569: „1569 hefur 
^juthvad casu fattlast vid Vatzfiardardomenn 1530. eda einhver 

^l'estion uni hann tilfalled. þvi þii eru daterader vitnisburder 
l^ad^]*^^ ^p^'^'ardzsonar og Þorleifs Einarssonar. Kannske um 
h'\ }{^u^ daterud su schedula (sine anno) sem f0st er vid 

Gud ^^P^" ^ Skalhollte, sem fyrer er skrifadur Dade 

raskTT-*^^'^^^ <>g fleire.i) Amplietur. Þad hafa á einhvern veg 
íiræi^t ^^"^^^^^*^ dominuni, sem er i Skalhollte. og hafa menn 
míxnns ^^^^^^^.^^^^ prætensiones. Kannske af alfu Eggerts l0g- , 
Krli^ti^* ^^^^ hefur herra Gisle vered sier ut um vitnisburde 

' «naz og Þorleifs Einarssonar." (AM.), 

ad ^\ ^^^^^^i^n vitnisburd ber eg Ellendur Þoruardzson 
a j"*] ^^^^ ^^^' laugmann fyrer sunnan og austann 
iim -^rf^ ^^i' eg á alþijnge med audrum dandis monn- 
stad" ^^fii<iur af hirdstioranum Didrich fan Briam- 
vesn ^"^-"^ klaugun sem Hannes Egertzson klagadi 
vmm^l ^^T^^' ^^^^^^ Gudrunar Biornsdottur sem var 
Pad gotz Vatzfiord og adrer fleire Gardar á Vest- 



^"^156? ^^*"" ^° ^^^^ Þvi aö DaSi er þá (1569) dáinn 

m 



V 



fiordum þa veit eg fyrir fuUnadar sanninde at þar gieck 
domur á. voru þar tilnefnder þeir skiluijsustu menn 
sem voru j aullu SkalhoUtz stigte. voru auU Bref Hann- 
esar dæmd onyt og til einskis duganlig og hann skylld^ 
ugan ad fá þau Biskupinum suo hann mætti alldri fram^ 
ar meire önád hier vm giora biskupinum. eda hans ept^ 
erkomendum Skalholltz domkirkiu formonnum. Enn 
þær saker sem biskupin mátti til Hannesar tala gaf hann 
kuitt fyrir bænastad dandismanna. Og suoddan dom 
hefi eg jnnsiglat. hier epter vil eg sueria ef þurfa þiker. 

Og til sanninda hier vmm þryckie eg mijnu jnnsigle 
á þetta bref. Skrifad a Sudur Reykium j Mosfells sueit 
þann xij. sunnudag Trinitatis arum epter Gudz burd 
M. d. Ix. og ix. 



230. • 6. október 1569. í Skálholti, 

GISLI byskup Jónsson skipar síra Jón Einarsson prófast 
í milli Botnsár og Hvitár. 

Lbs. 101, 4to., bls. 425—6, [efftjer „originali", ni. h. sira 
Jóns Halldórssonar ca. 1730. — Prentað á latinii i kirkjusögn 
Finns byskiips III, bls. 308 (með röngu ártali „1568"). 

Skickunar Bref Herra Gisla Jonssonar um profasts 
Embætte Sira Jons Einarsonar. Anno 1569. 

Þad 'gi0re eg Gijsle Jonsson superintendens Skal- 
hollts stigtis godum monnum kunnugt med þessu mijnu 
opnu Brefe. og medkennest. ad eg hefe um beded. sett 
og skipad ærlega personu Sira Jon Einarsson officialeni 
og tilsionarmann guds ords vegna og heilags religionis 
iippa allar þær andlegar saker sem mier ber effter mijni^i 
Embætte um ad sysla og nockud svar til ad gief a. einkan- 
lega ad gudz ord og H[eilagt] Evangelium Jesu Christí 
mætte hreinlega predickast. og meir og meir vid mak* 
halldast med annare guds þionkan og heil0gum sacra- 
mentis utan kirkiu og innan. og hvad sem þesse fyrr- 
nefnde Sira Jon hier utj verkar. skal vera ad jafnfulhi 
sem cg sialfur sie. under rietta grein vid mig. þvi bid 



eg alla og sierhv0ría leika og lærda vera þessum Sira 
Jone hlyduger og heiruger hier utj, Enn sieu þeir 
nockrer. sem honum vilia ecke sinna i s0gdu Embætte. 
þa liafe hann ecke par med þá. Skal þesse hanns umsiön 
taka fra Botnsá og ad Hvijtá. og so leinge standa, sem 
ecke er 0nnur skipan á gi0rd. Og til sanninda hier um 
þricke eg mijnu jnnsigle á þetta Bref. Skrifad i Skal- 
hollti þann .6. dag Octobris Anno 1569. 

(L. S.) 



231. 8, október 1569. á Leirá. 

TYLFTARDÓMR um deilumál þeirra Þórðar Bárðar- 
sonar og Pálma Sæmundssonar. 

Lbs. 68, 4to., bls. 332—4 skr. ca. 169Ö. — Lbs. 63, 4to., bl. 
293 b — 4b, m. h. Halldórs Guðmundssonar ca. 1640 (styttr). — 
Lbs. 69, 4to., bl. 172—3, skr, ca. 1640 (styUr á sama hátt sem i 63). 

Eirn Hierads Domur vm orda aburd.i) 
Anno Domini 1569. Domur um [Þord Bardarson^) og 
Palma Sæmundsson dæmdur á Leijrá þann 8 dag Octo- 
bris. [Þordur Gudmundsson var þa syslumadur.3) 

[Voru dömsmenn Einar Eyreksson. Hallur Olafsson. 
Vigfus Jönsson. 0gmundur Hallsson. Sigurdur Jönsson. 
^ðgnus Hrölfsson. Jön Magnusson. Jön Jönsson. Gud- 
'^iundur Jönsson. Gudmundur Helgason. Olafur Hrolffs- 
son og Petur B^dvarsson.^) 
J fyrstu klagade Palme til Þordar Bardarsonar ad 
ann hefde yrkt sinn leijgumála Leijrá og sleiged vpp 
^ hesta hey edur meijra. Þar vændest Þordur ad 
^ijmilld Jöns Grijmssonar. ad hann heffde sier þetta 
^nd byggt er hann slá liet. Þar dæmdu þeir ad hus- 
aendur greindra manna skylldu sig med I0gum til- 
^iaa hvarS) huor þeirra*^) ætte og s0nn landamerke 
ímnaT) miHe þessara jarda. Og þad gi0rt hafa hid sein- 
^;^^^^^^^^^^^ 12 mánada og sá svare þöS) fyrer 

1) 63. 2) [mal Þordarsonard) 68. 3) [b. v. 63. 4) [sl. 63. 
huad 63. 6) b. V. 63. 7) leida 63. 8) sl. 63. 

r>ipi. isi. XV. B. ^ 21 



322 



TYLFTARDÓMR 



1569. 



sinn landseta sem þá hefur ösannara og eige þá huor 
ad sijnumm heiniiUdarmanne. 

J annare grein klagade Palme til Þordar so og Þord- 
ur til Pahna ad huor [umm sig hefde annann heitt.^) 
þar dæmdu þeir ad huor umm sig skyllde vitne til 
leida huorn skada hu0r hefde feinged af annars peninge 
og sá skyllde 0drumm svara er fyrer skada hefde 
orded ad sex skinsamra manna vijrdingu so sem mis- 
munur er. 

J þridiu grein klagade Pahne til Þordar ad hann 
hefde sleiged sig tuo h0gg til h0ffuds med oxe [heima[a] 
á sijnu hcimile^) Leijrar landeign. Þar dæmdu þeir ad 
Pahiie skyllde leijda þar ad tuo l0gleg vitne. enn eff 
vitnen fallast þá sverie Þordur fyrer. enn [sverie Þord- 
ur eige. þá sie hann***) sekur 2 morkum vid kong fyrer 
Iniort hoffudhogg enn vid Palma sie hann sekur i full- 
riette o morkum fyrer hu0rt h0gg. enn eff vitnenn 
[fallnast enn^) Þordur sver þá sie Pálme sUjku sekur 
vid Þord sem Þordur være ef hann være sannur ad s0k. 

Jtem klagade Þordur til Palma ad Palme heffde sagt 
ad hann hefde rænt og stoled þar dæmdu þeir ad Þord- 
ur skyllde vitne ad lejda. Og ad þeim leiddumm dæmdu 
þeir Pahiie sekann 4 m0rkum vid kong enn fullriette 
Þordar ?> merkur fyrer hu0rt ord. [utann Palme ætte 
sökn á þui med I0gum ad Þordur hefde frá Palma ræ.nt 
eda stoled og þá dæmdu þeir þad sakalaust og Þord 
slijku sekann þá vid Palma sem Þordur være eff hann 
være sannuv ad s0k ef vitnenn fallast.^) 

[Jtem klagade Þordur til Palma ad hann hefde hrækt 
framann i sig. Þar dæmdu þeir ad Þordur skyllde vitne 
til leijda ad Pálme hefde þad gi0rt. ad þeim leiddum sie 
Palme sekur 3 morkum vid Þord. enn konge ij merkur. 
enn Palme sverie þar fyrer eff Þorde fallast vitnenn 
og Þördur þá sijku sekur vid Palma sem Pálme være 
vid Þord eff satt være.^) 



1) [heffde beitt annars land G3, 2) [b. v, b. 3) [fallist eijd- 
ur 63. 4) [falla og 63. 5) [sL 63. 6) [sl. 63. 



1569. 



DÓMR. — LOFORÐ. 



323 



[Vtnefndur og samþycktur þesse domur aff Þorde 
Gudmundssyne. sem þá hafde kongsens ummbod yfer 
Þuerárþinge.i) 



232. 10. október 1569. í Heynesi. 

DÖMR dæmir rétt fangaða þá menn, sem ekki vilja 
lög standa (ágrip). 

Lbs. 68, 4to., bls. 334, skr. ca. 1690. — AM. 60, 8vo., II, hí. 
16b-^17a, skr. ca 1661—90 (styttra ágrip). 

Domur iimm þá sem ecke vilia log standa dæmdur á 
Heynese dag 10. Octobris 1569. 

Voru dömsmenn Þorsteirn Sigvatsson. Erlendur Gud- 
brandsson. Vilhialmur Oddsson. Sæmundur Sigvatsson. 
Sigurdur Paalsson og Rafn Þorbiarnarson. 

Jtem dæmdu þá alla riettfangada sem nochrar sannar 
saker heffdu og ecke villdu log standa [þar kongs umm- 
bodsmadur tilkreffde ad forfallalausu.2) 

utnefndur og samþichtur af Þorde Gudmundssyne 
þesse dömur. 



233. 2. nóvember 1569. að Skarði. 

HALLDÓRA RJARNADÓTTIR lof ar að átelj a ekki 
skipti f öður sins og Odds bónda Tómassonar. 

AM. Apogr. 4757 b „Ex orig. komnum f rá Sira Þördi á Stadar- 
stad, enn til hanns frá Borg i Borgarfirdi. Jnnsiglen eru 011 5 
burtu*'. 

Þat giaurum vier Sira Magnus Þordarsson. Gudmund- 
Jonsson. Jon Sigurdzson. Raugnvalldur Eyolfsson. 
^g Svein Sigmundsson. godum monnum kunnigt med 
þessu voru opnu bref i. at á Skardi a Skardsstraund, umm 
yeturenn. næsta dag effter allra heilagra messu. þa lid- 
^jj^ ^a Gudz hingadburd. m. d. Ix og ix. ár. at Hall- 

1) rSamþ(yckti) 63. 2) [þa syslumadur krefdi þess 60. 

21* 



324 



KVITTAN 



1569. 



dora Biarnnadotter lofadi med liuflegu hand[aban]di. 
er hun þá þar hafdi vid Odd bonda Thummasson. at 
hun skylldi alldri klaga edur lata klaga upp á neina 
þa peninga. jarder eda lausafie. sem sinn fader Biarne 
Vigfussonn. sem gud hanns sal nádi. hafdi sellt edur 
feingit fyrnefndum Odde Tummassyne fræn[da] sijn- 
um. helldur hitt. at hun gaf hann þar um aulldungis 
kvittánn og akiærulausann. ef hun kynne edur mætti 
þar nocki'a tilt0lu til eiga. Hier i mot lofadi fyrnefnd- 
ur Oddur og hans sonur Biarnne. at styrkia adurskrif- 
ada Halldoru. so leingi sem Gud þá til ennti. og hun 
lieti sier at gödu verda. Og til sanninda hier um setium 
vier fyrnefnder menn vor insigle fyrer þetta bref hvert 
skrifat var á Skardí a Skardzstrond. á sama are sem 
fyr seiger. 



234. 3. nóvember 1569. í Saurbæ. 

HANNES BJÖRNSSON kvittar Eggert Hannesson um 
fjárgæzlu fyrir sig og systr sinar á arfi foreldra sinna 
og um útgreiðslu peninga Steinunnar Jónsdóttur. 

AM. Fasc. LVI, 28, frurarit á skinni. Innsiglið er dottið frá. 
Bréfið er m. h. Eggerts Hannessonar. — AM. Apogr. 4753 b m. h. 
Árna Magnússonar. 

Quittun Eggerttz Hannessonar fyrir vmbodz peningum 
barna Biornz heitinz Hannessonar og suo þeim pen- 
ingumm sem jnn hofdu komit hia honum af 
peningumm Steinunar Jonsdottur.^) 

Jhesus. 

Þad giore eg Hannes Biornsson Godum monnum 
kunnigt med þessu minu oppnu breffi. þad eg medkenn- 
unnst ad minn fodurbroder Eggertt Hannesson hefur 
mier vt greitt og golldid suo sem mier vel likar alla þá 
peninga quika og dauda. lausafie og fastaeigner sem 
hann hefur til eignar vmbodz haftt og mier og minumm 



1) Utan á bréfinu m. sömu h. sem bréfið sjálft, þ. e. Eggerts 
sjálfs. 



1569. 



TESTAMENTUM. 



325 



systrum fiellu til erfda eppter ffodur vorn og modur. 
hefur eg fyrskrifadur Hannes Biornsson sialfur þessa 
peninga af lionum og hanz afuendingarmonnum med- 
tekid og medtaka latid j minna hlut og meira til fuUrar 
og aUrar anægu^) sem fyrr meir greiner et cetera. Suo 
og medkenunst eg adur greindur Hanes Biornsson ad 
þi'att neffndur Eggert Hannesson hefur mier og vtgreitt 
og golldid alla þá peninga quika og dauda j minna hlut 
og nieira. sem jnn hofdu komit hia honum af peningum 
Steinunnar Jonsdottur magkonu minnar eppter þui sem 
niier vel hkar og anæger. Og þui giore eg adr greindr 
Hannes Biornsson og gef tittskrifadann Eggertt Hann- 
esson og alla hanz erfing[i]a og eppterkomendr quitta 
olldungis akierulausa fyrir mier og minum systrum 
suo oUumm vorumm orfumm og eppterkomendumm 
vmm medferd og halld á vorum peningum þeim hann 
hefur til vmbodz haftt sem fyrr meir greiner med sama 
hætti skal hann og quittur af mier vmm peningagialld 
vid mic vegna Steinvnnar. Og til sanninda hier vmm 
^d suo er og halldast skal sem fyrr skrifad stendur. þá 
festi eg opptt nefndur Hannes Biornsson mitt jncigle 
nedan fyrir þetta quittunarbreff huertt skrifad var j 
Saurbæg á Raudasandi aa fimtudæginn næstann eppter 
^Ura heilagra messo þá lidid var fra Jesu Christi hing- 
^d Burd M, d. Ix. og ix ar. 



9^ nóvember 1569. á Grund, 

TESTAMENTUM Þorsteins Guðmundssonar. 

AM. Apogr. 4082, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
transcripto*' „á pappir, og fest saman vid transcriptadann ur- 
skurd Orms l0gmanns Stullasonar, sem under er transkrifftar 
'vitned og tv0 jnnsigle". Úrskurðrinn er 28. dec. 1569, cn trans- 
s^riptum sýnist vera 13. sept. 1570; er það ártalslaust. 

Jhesus. 

'Tn nomine domini amen. Þad medkiennist ec Geir- 



1) Svo. 



326 



TESTAMENTUM 



1569. 



mundur prestur Jonsson at ec var þar j hia staddur j 
litlu badstofunni at Grvnd j Eyiafirdi at heidur[ligur] 
dandi mann Þorsteinn Gudmundzson var krankur j 
hkama enn heiU at vite giordi hann sitt testamentum á 
midvikudaginn næstan fyrir Marteinsmessu vm vetur- 
inn mier og odrvm godvm monnvm hia verondvm þa 
lidit var fra gudz bvrd Jesu Christi M d Ix og ix ar. 
J fyrstu gaf hann sig gudi almattugvm j valld og hanz 
sæta syni Jhesu Christo og vnder arnann. bæn og frami- 
stodu fyrir sier vnder hanz himneska faudur og hanz 
blezudu eingla. vardveizlu heilagz anda et cetera. 

Jtem j fyrstu sem hier seiger. jatadi hann og med- 
kiendist at hann hefdi gefit og goUdit sinne kvinnu 
hustru Þorvnni Jonsdottur suo heitande jardir Tinda 
og Hlid epter þui sem þeirra kaupmalabref jnnehelldur 
og hann ynni henni best at niota sinna peninga. svo 
jatadi hann at hann giæfi syni sinvm Asmundi Þoi'- 
steinssyni jardernar er svo heita Skerdingsstadi og 
Brecku med þeim kvgiUdvm sem þar med eru. 

J þridiv grein lofadi [og] lysti hvstrv Þorvn Jons- 
dotter at hvn giæfi greindann Þorstein auUdvngiz kvitt- 
ann vm þa peninga sem hann hefdi golldit og vtlagt af 
sinvm peningvm vegna Oddz sonar sins sem ero xlc 
kongsvalldinv og xxc Þorleifi heitnvm Grimzsyni en x 
hundrud Olufu dottur sinni. lofadi greind hvstrv Þor- 
unn so framt sinne kvittann sem hanz ex-fingiar hielldi 
allann fyrskrifadann giorning og þetta testamentvm i 
allann mata obrigdvliga halldast skylldi og næstann 
fimtudag epter medtok hann gudz holld og blod Jesu 
Christi gudz sonar og bifaladi sig j gudz hendur og alla 
sina frændur og vine og velgiorningsmenn og bad þa 
alla fyrir Jesu Christi skuUd sierdeiHz sina erfingia og 
born þessa sina testamentvm [giord] og frivilia j allann 
mata hallda enn ecki i moti tala og sagdist hann med 
þessvm sinvm sidasta vilia bifala oss alla vnder gvdz 
vernd og blessvn Jesu Christi. Og til sannligz vitnis vil 
ec hier epter sveria ef þurfa þikier. 

Og til sanninda hier vm set ec mitt jnncigli fyrir þetta 



I 



1569. JARÐASKIPTABRÉF. 327 

testamentvm bref hvert er giort var j sama stad og dag 
og ari sem fyr seigier. 



236. 25, nóvember 1569. að Brjánslæk. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Apogr. 4743 b „Ex orig, Hlidarend. Brefed er med lieíndi 
Eggerts I0gmanns Hannessonar". 

Jhesus. 

Þad giorum vier Magnus prestur Eyiolfsson. Olafur 
Jonsson. Fuse Helgason. Helge Filpusson Gödum monn- 
^iu kunnigt med þessu voru opnu brefi. ad þa er lidid 
"var frá hingadburde vors liufa lausnara Jesu Christi 
M d, Ix og ix ara. aa fostudæginn.næstann epter Andres- 
messu vm veturinn a Brianslæk a Bardastrond. þá vor- 
^in vier þar j hiá. sáum og heyrdum þar uppa ord og 
l^andaband þessara manna af eirnne alfu Eggert Hann- 
^sson. enn af annare alfu Torfi Andresson. enn þad f ald- 
ist og skildist vnder þessu þeirra handabandi. ad adur- 
iiefndur Eggert Hannesson selldi fyr greindum Torfa 
Andressyne adur skrifadann gard Brianslæk á Barda- 
í^trond firer .xxxc. bonda eignina j þessum garde. og 
þar til jordena Arnorstade. og þar til ij quillde firer 
^x*^. Somuleidis jordena Hamar á Hiardarnese firer 

■ 

Ligg[i]a þessar badar jarder j fyr greindz stadar 
kirkiu sokn. Hier j möte gallt og selldi tittnefndur Torfi 
Andresson medur raade og fuUnadar samiþycke sinn- 

kiæru modur Gudrunar Biornzdottur. optnefndum 
Eggert Hannessyne jordena Höl og Lithieyre. bádar fyr- 
ei' Ixc. er ligg[i]a j BiUdudal j Otradals kirkiu sokn, 

hier til jordina Rakknadal firer vjc. er Hggur j Pat- 
^"Ggxfirde j Saudlausdals kirkiu sokn. sellde huor odrum 
bessar fyrski'ifadar jarder vndann sier og sijnum Erf- 
yigium. enn þad vnder þann sem keypte og hanz erf- 
^í^gia til æuenhgrar eignar. nada og nytsemda. medur 
^llum þeim gognum og gædum sem oUum fyr greindum 
-lordum fylger og fylgt hefur ad fornu og nygui) bæde 

1) Svo. 



328 



JARÐASKIPTABRÉF 



1569 



til sios og landz. allt til skilid. enn ecki neitt vndann 
tekid. epter þuj sem loginn frekast lofa og framast vt- 
vijsa og huor þeirra vm síg var fremst eigandí ad ord- 
inn. epter Ifígmále. Skilde bæde Eggert og Torfi suo til 
j þessu þeirra handabandi og kaupi ad þad skylldi mæt- 
ast ad jofnu. fyrst Lækur á Bardastrond og Höll j Billdu- 
dal. þar næst Arnorstader og þar til ij quiUdi. og Litla- 
eyre j Billdudal. þar med skyllde mætast Hamar a 
Hiardarnese og Racknadahir j Patregxfirde. för allur 
þesse fyrskrifadur kaupskapur framm fyrgreindra 
manna á medal. epter þuj sem loginn aa vijsa. Skylldu 
huorutuegg[i]u hallda sijnu kaupe til laga og suara 
lagariptingu fyrer þad sem sellt hafde edur hanz erf- 
ing[i]ar. Og til meire audsyníngar. stadfestu og sannz 
vitnisburdar hier vm ad suo j sannleika er sem fyr 
stendur skrifad þa festum vier fyr nefnder menn og 
' kaupvottar vor jnsigle med jncigle Eggertz Hannesson- 
ar firer þetta kaupbref huert skrifad var j sama stad 
og a sama áre og deige sem fyr seiger. 



237. 26. nóvember 1569. á Bakka. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Apogr. 4744 b, m. h, Styrs Þorvaldssonar „Ex originali 
■sira Pals Ketlssonar", 

Þat giorum vær Hialmur Sueinzson. Jon Jonsson og 
Brandur Sveinsson godum monnum kunnigt med þessu 
voro opnu brefi at arum epter Gudz burd M. d. Ix. ix. 
a Holum j Eyiafirdi á Clemenzmessodagi) um veturinn 
vorum vær hia. saum og heyrdum á ord og handaband 
Sera Biarnar Gijslasonar, og Jons bonda Marteinssonar 
at svo fyrir skildu at nefndur Jon fieck s0gdum sera 
Bijrni til fuUrar eignar jordina Hallgilstadi j Fnioska- 
dal j Hálzkirkiu sokn fyrer xxxvjc. j stadin jardanna 
PalmhoUtz og Krokstada. enn j stadinn jardarinnar 



1) þ. 23. nóv. 



1569. JARÐASKIPTABRÉF. 329 

Fijfelgerdis fieck greindur Jon fyrnefndum Sera Bijrni 
j0rdina Skoga j Fnioskadal j Háls kyrkiu sokn fyrir 
xxc. til fuUrar eignar. saker þess at fyrgreindar jard- 
er Palmhollt. Krokstader og Fijfelgerdi h0fdu gengit 
af nefndum sera Bijrni. Svo og gallt ádurnefndur Jon 
fyrgreindum sera Birni j0rdina nedra ViUingadal fyrir 
X malnytukugilldi oc iijc j j0rdune Gijlsaa fyrir iii% 
ínahiytu kugilldi er optnefndur Jon medkiendist at þratt 
nefndr sera Biorn atti adur hia Jone. Skylldi optnefnd- 
ur Sera Bi0rn eignazt fyrgreindar jarder med 0llum 
þeim g0gnum og giædum sem þeim hafa fylgt at fornu 
og nyu og adur nefndr Jon og hans eiginnkvinna Gud- 
bi0rg Ellendzdotter og hennar sonur Einar Grijmsson 
Urdu fremst eigandi at. Samþyckti fyrrnefnd Gudbi0rg 

hennar sonur fyr nefndr Einar allan fyrgreindan 
kaupskap og gi0rning med hands0lum vid oftnefndan 
sera Biorn. Svo og lofadi ádurnefnd Gudbi0rg at svara 
sera Birni lagariftingum á ádurgreindum j0rdum med 
svo látanda skilmala. Ef j0rdin Hallgilzstader kynni med 
l0gum af at ganga tijdt nefndum Sera Bijrni. þa skylldi 
Gudbi0rg fá honum þar i stadinn adra jafngoda j0rd. 
eda ,xx. malnytukugilldi og .xxc. j gelldum nautum og 
saudum. oc .x. jupínndali.i) Enn ef j0rdin Skogar kynne 

at ganga. þa skylldi adurgreind Gudbi0rg fa sera 
Bijrni þar i stadinn adra iafngoda xx hundrada j0rd. 
eda xvj málnytu kugiUdi. og þar til fiogur hundrud j 
gielldum nautum og saudum. Enn ef j0rdinn ViUinga-" 
dalur kynni af at ganga. þa skylldi þratt nefnd Gud- 
bi0rg fa Sera Bijrni þar i stadinn adra jafngoda j0rd 
^da .X. malnytu kugilldi. Enn ef iardarparturinn j Gijlsá 
kynni af at ganga. þa skylldi þrattnefndur Jon Marteinz- 
son svara optnefndum sera Bijrni 0drum jardarparti 
jafngodum eda .iiij. malnytukugilldi. Enn tijdt nefndur 
sera Bi0rn lofadi at hallda 0llum ádurgreindum j0rdum 
*il laga. Og til sanninda hier umm setium vær vor jnn- 
sigli fyrir þetta bref er skrifad var a Backa i 0xnadal. 
þgn ^r d0gum sijdar en n fyn seigÍR. 

1) »ita scriptiim est. non vero juchind". (AM.). 



330 



JARÐASKIPTABRÉF. 



1569- 



238. 26. nóvember 1569. á Bakka. 

GUÐBJÖRG ERLENDSDÓTTIR lofar að átelja eigi sölu 
Jóns Marteinssonar, manns sins, á jörðum hennar eSa 
sonar hennar, Einars Grimssonar, i hendr sira Birni 
Gislasyni. 

AM. Apogr. 4741 b „Ex orig. fra Joni Jonssyne á Gunnsteins- 
st0dum". 

Þat giorum vær Hialmur Sueinsson. Jon Jonsson og 
Brandur Sueinsson godum monnum kunnigt med þesso 
voru opnu Bref i. at aarum epter Gudz burd M. d. Ix. ix 
aa Hölum j Eyiafirdi Clemensmesso dag^) vm veturinn 
vorum vær hia saaum og heyrdum aa at Gudbiorg El- 
lendzDotter samþyckte med handsolum vid sera Bioru 
Gijslason. at hu0riar jardir sem Jon Marteinsson henn- 
ar bonde þyrf ti at selia oc villdi selia sera Birne af henn- 
ar eign eda hennar sonar Einars Grimssonar þad skj^ldi 
nefndur Jon at frialso meiga selia og suo greindur sera 
Biorn kaupa. Og opt nefnd Gudbiorg lofadi at suara sera 
Birni lagaRÍptingum aa þeim jordum. Og til sanninda 
hier vm setium vær vor jnnsigli fyrir þetta bref er 
skrifad var aa Backa j Oxnadal. þrimur dögum sijdar 
enn fyrr seigÍR. 



239. 2. deeember 1569. að Brjánslæk. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

Jskj. Árna Magnússonar, Barðastrandarsýsia 2. Staðfcst upp- 
skrift á Geirröðareyri 17. apr. 1704 af Guðniundi Þorleifssyni^ 
sira Jóni Jónssyni og Birni Jónssyni. 

Jhesus. 

Þad gi0rumm vier Magnus prestur Eiölfsson. Olafur 
Jönsson. Fuse Helgason. Helge Filpusson godum Monn- 
um kunnugt med þessu uoru opnu briefe. ad þá ei' 
lidid uar frá hijngad burd uorz liufa lausnara Jesu 
Christi. M. D Ix og ix ára. á fostudagnen næstann effter 

1) þ. 23. nóv. 



Audres Messu vmm veturinn á Brianslæk á Bardastrond. 
þá uorum vier þar j liia. sáum og heirdumm þar upp a 
ord oc handaband þessara manna. af einne álfu. Egg- 
erts Hannessonai'. enn af annare álfu Torfe Andresson 
^nn þad falldist og skilldist undir þessu þeirra handa- 
bande. ad adurnefndur Eggert Hannesson sellde firr- 
greindum Torfa. Andressyne ádurskrifadann gard 
Briámslæk a Bardastrond fyrer 30c bonda eignina J 
þessum garde og þar til jordina Arnorsstade. og þar til 
2 qvgillde fj^-ir 20c. somuleidis jordina Hamar á Hiard- 
arnese. fyrir 6c. liggia þessar badar jardir j firrgreinds 
stadar kirkiusokn. Hier i möt gallt oc selldi tijttnefnd- 
ur Torfe Andresson med rade og fullnadarsamþicke 
sinnar kiæru modur Gudrunar Bi0rnsdöttur. offtnefnd- 
Uni Eggert Hannessyni jordina Hool og litlu Eire badar 
fyi'ir 60c. er liggia j BijUdudal j Otrardals kirkiusokn. 
og hier til jordina Raknadal. fyrir 6c. er liggur i Patrix- 
firde j Saudlausudalskirkiusokn etc. og til meire aug- 
lysingar stadfestu og sanns vitnisburdar hier umm ad 
sno j sannleika ei' sem hier stendur skrifad þá festum 
vier firrnefnder menn vor Jncigle fyrer þetta kaupbref. 
luiort skrifad uar j sama stad og á sama áre. og Deige 
sem firr seiger. 



4. december 1569, á Reykjum. 

SIGRIÐR GRlMSDÓTTIR fær Gottskálk Magnússyni, 
syui sínum, Steinsstaði, með samþykki manns sins og 
sona þeirra, að áskildu framfæri sínu. 

AM. Apogr. 4136, ni. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „Ex 
oHginali" „á kalfskinn". 

Suo felldann uitnisburd berum uier Tumi Þorgrims- 
son, Rogualldur Marteinsson. Olafur Jonsson. Benidikt 
Markusson ad uier vorum vid staddir ad suo felldur 

■ 

giorningur for framm millum þeirra Sigrijdar Grims- 
dottur oc hennar sonar Gottskalks Magnussonar ad fyrr- 
^efud Sigrijdur med radi og samþycki bonda sins Magn- 



332 



REIKNINGR. 



1569. 



usar Biornssonar gaf syni sinum Gottskalk jordina alla 
Steinstadi j Tungusueit til æfinligrar eignar med hand- 
solum med oUum sinum gognumm og giædumm sem 
greindri jordu á med logumm ad fylgia og nefnnd Sig- 
rijdur vard fremst eiganndi ad: med þeim skilmála ad 
greind Sigrijdur skildi sier æfinligt frammfæri hia Gott- 
skalk Magnussyni med ærligu halldi til matar og klæda 
og tilheyriligu upphelldi vmm alla sina daga: Hier med 
j sama giorningi giengu þeir brædur allir til hannd- 
sala vid brodur sinn Gottskalk: Einar Magnusson: Hall- 
ur Magnusson: Jon Magnusson: huerier þa uoru allir 
af omagaalldi. samþycktu og lofudu at þesse giorningur 
skiUdi obrigduliga halldast meiga og þeÍR skiUdi hon- 
um alldri neina akiæru ueita huorki vmm Steinstadi 
nie neina þá peninga sem hann hafdi ut tekid af fodur 
sinum j sinn hlut: for þessi allur giorningur framm á 
Simonismesso^) vmm ueturinn á Reykium j Tungu- 
sueit: Og til sannenda hier vmm setium uier fyrskrif- 
adir menn uoR jnncigli fyrir þetta bref skrifat j sama 
stad á Barbarumesso vmm ueturinn anno: M. dlx og ix. 



241. 5. december 1569. á Hólum. 

REIKNINGR Djúpadalskirkju í Eyjafirði. 

AM. Fasc. LVI, 24, frumrit á skinni, með innsiglinu fyrir. — 
AM. Apogr. 2Q7 m, h. Árna Magnússonar. — 1 máldagabók ólafs 
l)yskups Hjaltasonar, bl. 39 — 40, er bréf þetta einnig m. li. síra 
Sigurðar mjög samhljóða (= 0), 

Reikningur Dalskirkiu i Ey[a]firde. 
Eg Sigurdur prestur Jonsson ouerdugur fyrir gudi vt- 
ualinn tilsionarmann religionis vegna j Holabiskups- 
dæmi giori godum monnum kunnigt med þessu mijnu 
opnu brefi at þa lidid var fra hoUdgan Christi M. d. Ix. 
oc ix^) ar. sunnudaginn nærstan fyrir f estum Michaelis^) 
j Micklagardi j Eyiafirdi kom fyrir mic heidursamlig- 

1) þ. e. 28. okt. 2) 1569, 0. 3) 0; Michalis LVI, 24. 



1569. 



REIKNINGR 



333 



ur dandimann Magnus Arnason sem þa atti iordina ytra 
Diupadal j Eyiafirdi. og giordi mier reikningskap kirki- 
unnar A greindum gardi Diupadal. J fyrstu birti hann 
inier opid permentzbref med heilu oc oskoddu officiaHs 
insigh XX og tueggia ara gamallt so inni halldandii) 
at kirkian j Diupadal ætti j fornann og nyan reikning- 
skap XX oc vjc j fridum peningum. [þar til xiiijc j 
ofridum peningum at auk kluckur. kaleikur messo- 
klædi og bækur et cetera. reiknadi Magnus Arnason at 
þau vjc j fridum peningum^) oc xiiijc j ofridum sem 
fyr skrifud standa hefdi^) fallid j porcio a medan hans 
faudurfader Petur heitinn Loptzson oc sinn fader Arni 
heitinn Petursson hofdu halldid gardinn oc kirkiuna 
vm. 1. oc V ár. þar til reiknadi hann at fallid hefdi j 
porcio vm þau xx og ij ár sem hann hafdi halldid og 
ðtt fyrir at suara vj aurar A hueriu ari af fastaeign. þui 
at sognum manna hafdi j Litladal verid halldin half- 
kirkia. reiknast þad vjc og xij aurar. er fallid hafdi A 
^edan Magnus hafdi halldid. vissa ec adur nefndur 
. Sigurdur prestur lonsson fyrir fuU sannendi at kirkian 
3 Dal var sierliga komin ad nidurfalli at veggium oc 
vidum þa nefndur Magnus medtok hana epter sínn faud- 
iir Arna heitinn. en nu hefur greindur Magnus Arnason 
íatid giora vpp alla nyia veggi oc so vndergrind. alþili- 
ada med ollum nyum stoplum. syllum. bitum oc mest- 
ollum þiluidi nyum. enn þad fornt var j þiluidn- 
hafdi hann latid vpp skafa oc forbetra oc vr tacka 
þad vont var. Þui at^) gudz nafni amen epter þui valldi 
sem eg Sigurdur prestur Jonsson ouerdugur fyrer gudi 
nu til settur. þa giordi ec og giori nu med þessu mijnu 
opnu brefi so felldan sama vid nefndann Magnus Arna- 
son vm peninga reikningskap greindrar kirkiu j Diupa- 
dal. J fyrstu skylldi hun eignast kluckur. kaleik. skruda 
oc bækur so sem hun atti þa hann medtok oc hun þeirra 
i>oka oc skruda med þyrfti. þar til skylldi hun eiga mal- 

1) -indi, 0, 2) [at auk kluckur. kaleikur. messoklædi og bæk- 
et cetera. reiknadi Magnus Arnason at þau vic. j fridum pen- 
ingum LVI, 24. 3) hafi LVI, 24. 4) Svo. 



334 



REIKNINGR. 



1569 



nytukugiUde viij. oc j frijdum peningum xijc. oc þad 
skylldi vera samanreiknad kirkiunnar instæda xxc 
oskiert med iafnadi at auk ornamentis innan kirkiu. En 
þau frid vjc oc ofrid xiiijc sem reiknadist at fallit hefdi 
A medan hanz f ader oc f audurf ader hef di gardinn halld- 
id oc þau vjc og xij aurar sem fallid hafdi a medan 
Magnus hafdi halldid. saman reiknad xxvjc og xij aur- 
ar. skylldi olldungis kuitt oc akiærulaust fyrer þa at- 
giord. kostnad. vida tillagning. torf oc tilflutning oc 
allan vercknad sem greindur Magnus hafdi til kirkiunn- 
ar lagt. þar til skylldi hann fuUgiora vpp yfergrindina^) 
kirkiunnar med nyiann þiluid [og þak^) oc þad sem 
a brestur veggina. en fyrir þad sem fallid hafdi j porcio 
af lausafie j greindri kirkiu sokn A medan Magnus haf di 
halldid vm ij oc xx ár. sem reiknadist a hueriu ari ij 
aurar. stundum iij. skylldi kuitt fyrer þad vijn og bakst- 
ur sem hann hafdi þurft at leggia til kirkiunnar A fyrr- 
greindu sierhueriu ari. [Enn sijdan kirkian j Litladal 
var af fallin oc kirkiutiundin þadan lagdist heim til 
alkirkiunnar j Ytradal vm xx ár. iij aurar A hueriu ari. 
þat verdur saman reiknad iijc. þar fyrer skylldi Magn- 
us giallda kirkiunne nockur sæmileg þing i bokum edá 
skruda, eda kaleik. so vert væri þriggia hundrada.^) 
bid ec vm alla og sierhueria mijna epterkomendur Hola- 
kirkiu formenn at hryggia eigi nie riufa eda j nockurn 
mata atelia þennan minn giorning. þui ec veit eigi bet- 
ur en hann sie riettiligur. Og til meire sannenda oc 
stadfestu hier vm set ec mitt insigli fyrir þetta bref 
huert ed skrifad var A Holum j Hialltadal fimta dag 
Decembris a sama ari sem fjo'r seiger. 



1) grind LVI, 24. 2) LVI, 24; sl. 0. 3) [„Þetta fyrer ofan 
skrifad var ritad nedst á bladsiduna og innbodad hia merkinu 
x/ Enn var vida suo trosnad og mád. ad eigi vard lesed. Er 
hier nu restituerad ur sialfu h0fudbrefenu, sem er med hangande 
innsigle. 

Arne Magnusson. 1727." 



t 



1569, REIKNINGR. — HÉRAÐSDÓMR. 335 

242, 9. december 1569. á Hólum. 

RÉIKNINGR um kúgildi með Hólaskólajörðum. 

Bps. Hol. III, 10, frumrit á skinni. Innsiglið er dottið frá. 

QviiIIda Reikningur a Scholajordum. 
Eg Biorn prestur Gijslason medkiennunst med þessu 
^ijnu opnu brefi at þa lidid var fra holldgan Jesu 
Christi M d Ix og ix ar fyrir fardaga^) vm vorid. at fra 
kaulludum herra Olafi Hialltasyne godrar minningar 
giordi eg sira Sigurdi lonssyni suo felldann reikning- 
skap at med skolameistara rentu iordum og einne lokatz 
lordu sem Gardzhorn heiter væri eigi meir en xl oc v 
kugilldi med vondum oc godum. oc þar til ein gomul 
kyr er heim var skilad til Micklagardz vm haustid. Og 
tíl sannenda hier vm set ec mitt insigli fyrir þetta bref 
huort ed giort var a Holum j Hialltadal ix dag decem- 
to'is. a sama ari sem fyrr seigir. 

1 " 



243. 23. december 1569. í Asi í Vatnsdal. 

, 30. mars 1570. í Hvammi í Vatnsdal; 

HÉRAÐSDÓMR dæmir Jóni Rjörnssyni hálfrétti af 
Böðvari Sigmundssyni, sem kallað hafði hann fjölmæl- 
ismann, 

Gl. kgl. Saml. 1159, fol., bls. 728—31, skr. ca. 1640. — Lbs. 
6.. foL, skr. ca. 1640, bl. 200—1 (iippskr. þaðan í Lbs. 122, 4to.. 
bls-. 554—7). — Lbs. 63, 4to., skr. ca. 1640, b.l. 118—20. — Lbs. 
67, 4to„ bl. 118—20, m. h. síra Jóns Erlendssonar i Villingaholti 
ca. 1650. — Lbs. 812, 4to., bl. 133—4, skr. ca. 1660 (gallað). — 
Dómabók i 4to. í þjóðskjalasafni, bls. 156—8, frá erfingjum Árna 
landfógeta Tliorsteinssonar, merkt Y b. (=b). 

Domur eff madur kallar annan fiolmæhsmann. 
Ollum monnum sem þetta breff siá edur heyra senda 
Jon Gijslason. Sigurdur Þormodsson. Þorarenn Gijsla- 
son. Jon Gudmundsson. suarner L0griettumenn. Jon 
Þorgrijmsson og Jon Asgrimsson kuediu Gudz og sijna. 

' ? . — 

1) þ. e. fyrir 26. maí. 



kunnugt giorandi. þaa lidid war frá Gudz Burd 1569 
á AAse i Vatnsdal á almenniligu Hieradsþijngi. faustu- 
daginn næstan fyrir Jol. vorum vier [i domi) neffnder 
aff Joni Bi0rnssyni. er þá hafdi kongsins syslu og vm- 
bod i Hunawatsþijngi. thil ad skoda og Rannsaka. og^) 
epter L0gum og worri samuisku þar^) dom á ad leggia 
um þá s0k er greindur Jon Bi0rnsson kiærdi þar fyrer 
oss thil B0duars Sigmundssonar. [og sagdi hann haffa 
þeim ordum um sig talad.*) ad hann heffdi kallad sig 
fiolmælismann á Sueinst0dum i vetur. þá þar war 
þijngad og Jön^) kalladi þar dandi^) menn thil ■wittnis 
vm fyrrgreindtt effni vm huad ad'^) s0gdum Jöne Bi0rns- 
syni fuUnudust wittne. ad þessumS) fyrrgreindum ord- 
um B0duars, sem voru .ij. aff oss^) greindum doms- 
monnum. Sigurdur Þormodsson og Þoraren Gijslason, 
og var sagdur B0duar Sigmundssonio) i fyrrs0gdum 
stad. og þar þá og áheyrandi I0gliga steffndur. af ad- 
urs0gdum Jone Bi0rnssyni fyrer fyrrgreinda^^) ákiæru. 

J fyrstu beiddunst wier greinder^o) domsmenn I0g- 
ligrar afb0tunar. af greindum B0duari i giegn^^) 
sagdri^s) sakargiptt. enn hun kom ecki nein framm aff 
hans hendi. suo wier þad^ö) vissum. [Enn böndinn 
Paall Jönsson appelleradi greindt maal vndann vorum 
domi (þui hann hafdi suar fyrrneffnds B0duars). huad 
vier vissum ei I0g thil wera vtann þvi ad eins ad mad- 
ur være aflaga boren. Og þo neffndur dagur og stadur 
þángad sem appellera skylldi. þui hann appelleradi fyr^ 
er L0gmannen Orm StuUason. enn þö eingen dagur nic 
stadur j ádurneffndri appelleran. Enn Riettarbot H. k. 
áuijsar suo liösliga þar umi^) seigiandi. Fyrerbiodum 
wier ad n0ckur skiöti sijnu mále vndann L0gmanni ed- 
ur syslumanni og tálme suo Riettindum manna. ef skyn- 
somum m0nnum virdist þeir fáe yffer tekid. og þar 
med fyrer baud oss neffndur walldsmadur [Jon Biorns- 

1) [ til dömz, b. 2) Vantar i b. 3) b. v. b. 4) [önnur orða- 
röð i b. 5)Vantar i b. 6) b. v. b. 7) Vantar í b. 8) þeim, b. 
9) Ijeim, b. 10) b. v. b. 11) fyrrgreindri, b. 12) motj, b. 13) 
greindri, b. 14) [Önniir röð orða i b. 



4 



1569. HÉRAÐSDÓMR. 337 

sou^) ad vier skylldum vr sama döm gánga. fyrr enn 
lualid være giorla skodad. [og eptir logum rannsakad.^) 
þui fyrrneffndur Jön afsagdi. ad sijna B0duare ofsökn 
edur hans wmbodzmanni. og þad liyggium wier satt vera. 
þui wier sáum þad eigi a i neinu ad tijttneffndur 
B0duar mætti eigí sitt suar frammi liaffa. edur sijna af- 
t>autun. áuijsar suo L0gmaled. Nu skulu Hieradzsökn- 
standa um alþijngi og .vij. nætur fyrer og epter. 
Christins doms Riett skal jaffnan sækia og nijwerck þau 
^d thilfalla. Ei skal um Jol steffna. J þridiu grein. siálfur 
skal huer sijna s0k sækia friáls madur og fulltijda. 

Þui2) fyrer þessar greiner Laganna og adrar fleiri 
sem hier ad hnijga þá virdtist oss neffndum dömsm0nn- 
appelleran BondanzS) Paals Jonssonar [vegna B0dv- 
^rs4) ei afl haffa. enn^) tijttnefndan B0duar hier I0g- 
liga fyrerkalladan. og hans fyrr sagtt maal. og hier á 
greindum þijngstad sækiast og dæmast mega fyrer 
greindum^) walldzmanni. Enn su sakargipt sem greind- 
Ur Jon Bi0rnsson kiærdi thil opttneffnds B0duars Sig- 
^undssonar virdttist oss haalffriettisyrde vera. Þui L0g- 
iiialed áuijkur suo i fi0lmæla capitula. Enn aull aunn- 
fi0lmæli sem smærri dæmast og thil minne hneyxli 
horffa. skulu epter dome gánga bædi sekt og Riettur 
þeirra er talad er wid. Og'^) i audrum stad. hu0rwetna 
^ff madurmæler vid mann þad sem horffer thil minni'^)) 
hneyxla og á hann ecki sialfurS) s0k á þui málj.s) 
þá er hann fiolmælismadur. Og þui j Gudz naffne Amen 
[fyrer þessar laganna greiner og adrar fleiri sem þessu 
n^aali ad hnijga og ad heilags anda nád med oss thil- 
kalladri.9) og ad suo proffudu og fyrer oss komnu. þa^) 
^æmdum wier Jon Biornson skylldugan'^) ad leida tiF) 
•ij. lauglig vittni. þau er þad bære ad B0duar Sigmunds- 
son hefdi talad þeim ordum vid Jon Bi0rnsson. sem 
adur greiner. og Jon Bi0rnsson gaff B0duare s0k aa. 
þo oss þætti fullnægia þeirio) w^ittnisburder sem neffnd- 

1) [b. V. b. 2) Og, b. 3) b. V. b. 4) [Vantar i b. 5) og b. 6) 
sangdum, b. 7) Vantar í b. 8) b. v. b. 9) [önniir röð orða i b- 
10) þeirra nianna, b, 

nipi. isi. XV. B. 22 



338 



LÖGMANNSSTAÐFESTING. 



1569 



armennerner þar um baaru. sem var Sigurdur og Þor- 
arenn, þá hann^) være jnncigladur.2) Og ad þeim vittn- 
um leiddum fyrer greindum^) walldsmanni. þá dæm- 
um^) vier Jone Bi0rnssyni .iij. merckur i [sitt full- 
i'ietti.^) haalfft af greindum B0duare Sigmundssyne. 
Enn kongi .ij. merckur á greindu fi0lmæli. 

Samþycktti [þennan vorn dom med oss ádursagdur 
kongs vmbodzmadur og setti sitt jnncigli med vorum 
jnnciglum fyrer þetta doms Breff huertt ad skriffad var 
i Huammi i Vatzdal fimttudaginn i paskaviku. Are sijd- 
ar enn fyrr seiger.^) 



244. 28. december 1569. . á Grund. 

13, september [1570]. á Grund. 

ORMR lögmaðr Sturluson staðfestir testamentum Þor- 
steins Guðmundssonar, dags. 9. nóv. 1569. 

AM. Apogr. 4083, m. h. Jóns Magnússonar á Sólheimum „E^ 
transcripto" „íi pappir". 

Eg Ormur StuUason logmann nordann og vestann á 
Islandi giore ollum godum monnum viturligt med þessu 
minu opnv brefi at þa lidit var fi'a gudz burd M. d. Ix og 
ix ar aa midvikudaginn næstann fyrir hinn attunda dag 
jola á Grund i Eyiafirdi kom fyrir mic from og heidur- 
lig dandikvinna hvstru Þorunn Jonsdott^r. tiedi og birte 
fyrir mier þad testamentum bref og giorning sem heid- 
urligur dandimann Þorsteinn bondi Gudmundzson godr- 
ar minningar hafdi giort j sinvm sidasta tima og fri 
vilia stadfestandi þa giof og giorninga sem hann hafdi 
adr giort vid sina eiginnkvinnu fyrnefnda hustru Þor- 
vnni Jonsdottur. beiddi hvn mic og krafdi lagaurskurd 
á at leggia þetta hid sama testamentvmbref, giof og 
giorning sem þad jnne helldur og vtvisar. og nv fyrir 
þa fyrstu grein at vort logmal þar til hneigist og vt- 

1) þad, b. 2) jnciglad, b. 3) nefndmn, b. 4) dœmdum, b. 
5) [sinn riett, b. 6) [vantar i b. 



1569 



LÖGMANNSSTAÐFESTING 



339 



■ 

visar at epter gognvm og vitnvm skal hvert mal dæma. 
þessi) og annarz at hinn sidasti viUe og giorningur 
iTiannzins skal fri og frials vera. hier vppaa hliodar og 
^or aUra nadugasta herra konghg [maiestatis] ordi- 
nancia. savmuleidis vor landzriettur vtvisar at giafer 
þær sem madur gefur i sinne testamentvm giord heiU at 
viti og skynsemi þær skulu j allann mata halldast 'og 
^cki foracktast þar logmalit ecki i moti mæhr. þui fyi'ir 
þessar greiner og þær fleijre sem hier at hniga hvort 
lielldur þær ero j gudz ritningvm edur andhgvm edur 
veralldligu logmali og þessvm minvm lagavrskurdi ma 
til gagnz og betrunar koma og at ollu suo profudu mali 
^§ fyrir mic komnv. hier med þeira bestu manna radi 
sem hid sama bref vmskodudu og nv med þeirra sam- 
þycki. Þui j gudz nafni amen og at Jesu Christi nafni 
til koUudu seigi ec Ormur Stullason med fvUvm laga 
vrskurdi adur nefnt testamentvm bref og giorning log- 
ligan og svarligan og obrigdvliga halldast eiga skulu 
epter þui sem lanzins riettur og laganna skipann til 
visar. Og til sanninda hier vm set ek [mitt] jnncigli 
fyrir þetta mitt sama href hvert er med er fest testa- 
nientvmbrefi adur nefndz Þorsteins Gudmundzsonar 
med jnncigli sera Geirmvndar Jonssonar skrifad j sama 
stad og dag og ari sem fyr seigier. 

Þad medkiennvnst vid sera Bessi Biornzson prestur 
Þorsteinn Gunnsteinzson at vid hofvm sied og yfer- 
íesid svo hUodandi bref og vrskurd Ormz StuUasonar 
i^ed hangandi^) jnnciglvm sem hier fyrir ofann skrifad 
stendur, svo og savm vid og heyrdvm lesid fyrir ockur 
kaupmalabref Þorsteins Gudmundzsonar og Þorunar 
Jonzdottur at hann gaf henni iardernar og gallt Tinda 
i Krokzfirdi og HUd i KoUafirdi og þar UI xnij malnytu- 
í^ugiUdi. var þad bref med insiglvm dandimanna svo og 
lysti hvn fyinr ockur at hvn hefdi feingit Joni Biornz- 
syni vij kugiUdi med þeim jordvm sem hvn hefur hon- 
sellt og fyrnefndar erv og þar med landskyllder og 

1) Þar, Apogr. 2) -angi, Apogr. 

22* 



340 



SKÝRSLA 



1569. 



leigur j næstu þriv ar med þui sem nú á f ellur. hier vili- 
um vit epter sveria ef þurfa þikir. Og til sanninda hier 
vm setivm vid ockar jnncigli fyrir þetta vitnisburdar- 
bref hvert skrifad var a Grund j Eyiafirdi midvikudag- 
inn næstan fyrir krossmesso.^) 



245. 1569. 

SKÝRSLA Þorvarðs Björnssonar um þingreið sina og 
vitnisburðr þriggja samsveitunga hans, að rétt sé. 

AM. Apogr. 4751 b „Ex originali membraneo fra Niardvik i 
Borgarfirdi." 011 (3) innsigli glötuð. 

Þvi lyse Eg Þorvardur Biornsson fyrir herrum og 
heidursmonnum hier saman komnum, at fyrir þad á- 
mæle og aakl0gun eg hefe feingit eda fa skal fyrir mina 
þingreid nefndarennar vegna. af Herra Pale Vigfussyne 
aasakadur og hingad dæmdur. J fyi'stu ber eg þad fram. 
þo eg hafi farit og þá Eg hefe farit. hefur meír giort 
hlydne vid vollden og viKe. enn eg hafi þad mátt gi0ra. 
þui eg hefdi þui eigi orkad ef eigi hefdi dandimenn mig 
þar til stodad. seigi eg mig hafa. og haft hafa. fuU for- 
faull. þo eg hefdi hvergi farit j slika reid. hvad eg fyrst 
fram ber f atækt og fi0lskylldu. þar med fyrir vinnuleyse. 
huad fleira eg ma med sannendum fra[m] telia ef þaurf 
krefr. hefe eg tvisvar mig viliat or nefnd segia og ecki 
ahlytt vered. Nu lyse eg mig skylldugannn og velviliug- 
ann under þa hlydne og þegnskylldu sem mier ber at 
hafa epter logum og eg er madur tiL sierdeilis vid minn 
nádugasta Herra kongenn og alla mina yferboda ad 
uitne dandimanna sem hier áheyrandi eru. 

Þad giore eg Magnus prestur Hialmsson. Sueirn Jons- 
son. Jon Olafsson godum monnum kunnigt med þessu 
voru opnu brefe. at vær erum og h0fum veret j eirne 
sueit og Þoruardur Biornsson. og uitum svo hans fe- 
muni sem vora. huad vær segium xxc jord og vijc j 



1) Endar svo. Sýnist muni vera 13. sept. 1570. 



1569 



REIKNINGR 



341 



fridum peningum og öfridum j tiundarvirt. þa best hef- 
til fallit. þar med á hann .vij. b0rn. auU svo nær j 
oniegd. hier med hefur hann haft .ij. piUtungsmenn til 
fyrirvinnu. hvoregan til neirna þrekvirkia edur hag- 
ræda. sem hann þurft hefdi. Og til meire vissu hier um 
setium vær fyr skrifader menn vor jnsigle fyrir þetta 
^itnesburdarbref. Hier epterr uilium uær sueria ef kraf- 
id er. Lidit fra gudz burd 1569. 



246. 1569. 

REIKNINGR Vigfúsar Jónssonar, sýslumanns í Kjalar- 
iiessþingi, sér til minnis um ýmislegt. 

AM. 238, 4to., bl. 112 r, samtiða hönd Vigfúsar Jónssonar, 

J fyrstu tuæuetr gradungr. ær. lamb og gamallt ahnaut. 

Jtem þrevett naut gellt. og enn .ij. sier j lagi og ku 

.ij. saudi gellda. 

Jtem Jon aa Backa lætr vadmal j skatt. 

Jtem Þorlakr lætr .iii^. fiordung tiund. 

Halldor j Saurbæ lætr .x. fiordung. 

Andies lætr v fjordunga. 

fra Olafi j Saltvik ij. fjordunga. 

fra Skrautholum vad[mal] j skatt. 

Ormr j Grauf lætr .v. fjordunga. 

aUir til Esiubergs 1569. 

Jtem v fiordungar fra Wallda aa Helgadal til Guffu- 
ness. 

Þessar bækr j burtu lied. 
Hannes Olafsson cathechismus Johannis Brennsii. 
bok fyrir siukum ad hafa. 
spalmakuer med ij sermonum. 
Saugubok med nauckrum saugum ;er þar med 
damusta saga og fra Sveini munkcins syni. 
Hia Eyolfi á Eyri Bardarsaga. 

Hia Augmundi Ormssyni saugubok med Riddara saug- 
ur margar. 



342 



MINNISGREIN. — BÆNDAKIRKJUR. 1569 



Ari litUi hafdi spalma^) kuer. Tliumas saugu og laug- 

bok Augmundai\ 
Hia Gisla Þordarsyni Theodidactus. daunsk spalma- 

bok=^) og nauckur smakver. 
Sira Þorsteinn þyrsk spalmabok.i) 

Jtem hlutgengum manni hefi lofat Halluardi Gisla- 
syni ad vetri komanda á xæring Þordar Gudmundzson- 
ar2) ad forfallalausu eptir laugum.^) 



247. 1569. 
MINNISGREIN um bygging Marbælis. 

Add. British Museum 11, 242 (FM. 206), bl. 15 a. Með yngri 
skrift en aðalbókin. (Syrpa síra Gottskálks i Glaunibæ). 

datum .M. d. Ix. ix. um haustid. 

bygt Helga Marbæli med ij kum oc iij asaudarku- 
gilldum. landskylld . . kugiUdi. kyrelldi half t ij daga 
slatt oc Ixxx alner med tiundum. 

Ualadal. Uashlid. Uasskard. 



248. 1569. 

REIKNINGR bændakirkna í Hólabyskupsdæmi, 

Máldagabók Ólafs byskups Hjaltasonar i þjóðskjalasafni, bls. 
13 — 16, m. h. sira Sigurðar á Grenjaðarstöðiim. — AM. Apogr. 278 
m, h. Grunnavikr-Jóns. 

Anno 1569. 

Anno 1.5.6.9. giordu bændur Sigurdi presti Jonssyni 
so felldan reikningskap sinna kirkna af fastaeign og 
fridum peningum sem hier epter skrifad stendur, 

Tungu kirkia j Oxarfirdi. 

Askirkia j Oxarfirdi a x malnytu kugiUdi og xc j 



1) Svo. 2) það mun vera Þórðr lögmaðr. 3) þessi klausa er 
á bf. 119. 



1569, 



BÆNDAKIRKJUR 



343 



fridum peningum, presti tiund af fastaeign iij aurar. 
Hlijdar kirkia. 

Skutustada kirkia a malnytu kugiUdi viij. viijc j frid- 
^iii peningum. presti tiund af fastaeign vij aurar oc 
half onnur alin. 

Þuei-arkirkia j Laxardal a viij malnytu kugilldi og 

^'^ j fridum peningum. presti tiund af fastaeign viY^ 
eyrir. 

Einarstada kirkia. 

Liosavathz kirkia A xv malnytu kugilldi oc hundr- 
adzhest og vijc j fulluirdis peningum. 
Lundarbrecku kirkia A xxxc j heimalandi. 

Draflastada kirkia so sem innsiglad bref biskups Jons 
godrar minningar innehelldur og stadfestingarbref herra 
Olafs þar vp a. j heimalandi þriatigi hundrud. iord 
Veigastadi xxc. iord Eyri j FlateyardaL reiknud xxxc. 
iiied ollum þeim rekum sem henni fylgia. ecki þikiast 
þeir brædur sem- gardinn hallda eiga at suara neinu 
lausagodzi þui þeir þiciast eingin tekid hafa epter sinn 
faudur. 

(ji-ytubacka kirkia hun A þridiung j heimalandi. lijtid 
smakot heiter Særisueller. en kallast Svædi. tuo eydi- 
kot er heita Iorunna[r]stader og Kusueinstader j eystr- 
^ni Fiordum. eingin hus A. og eigi bygdar j næstu hundr- 
ad ár. kugillde xij. j fridum peningum viijc. 

Sualbardz kirkia. 

Kaupangs kirkia. 

Maudruvallir j Eyiafirdi. hun A ior[d] heiter Gud- 
^unastader. og Biorck. 

Laugmannshlid hun A kot heiter Hesiuvallir. vilia 
þeir aunguum kirkiugodzum suara sem nu gardinn 
hallda. þui biskup Gottskal hafi giefid þeim kuitt kirkiu- 
godz. presti tiund af fastaeign xvij aurar. en þad fallid 
hefur j kirkiutiund medan Vigfus Þorsteinsson hefur 
halldid vill hann suara kirkiunne ofridum peningum 
fyiir so mikid sem hann a at suara. 

Holakirkia j Eyiafirdi. 

Dalskirkia A viij kyr. og xijc j fulluirdispeningum. 



344 



BÆNDAKIRKJUR. 



1569 



en fyrir þa peninga og porcio sem Magnus Arnason A 
meirvm at suara er kuitt med þui at hann fuUgiori vpp 
kirkiuna at veggium og vidum so sem hann hefur aform- 
ad. þesse reikningur giordur 1569. 
Kirkian A Grund. 

Kirkian A Backa A iord Skialldastadi xxc. presti ti- 
und af fastaeign ix aurar. 
Kirkia A Laug[a]landi. 
Kirkia j Audbrecku. 
Kirkia j Hiolltii) j Fliotum. 
Kirkia A Hofi A Hofdastraund. 
Kirkia A Vijdivolkim. 
Kirkia A Silfrastodum. 
Kirkia A Reykium. 
Kirkia A Vijdimyri. 
Kirkia A Borg. 

Bændakirkiur j Hunavathsþingi. 
Kirkia A Masstodum A eydikot heiter Grund. hefur 
verid halldin xx hundrudum. þar til ku afgamla og 
, þreuetur kuiga. presti tiund af fastaeign bænda % mork. 
Kirkia A Suijnavathni. liun A eitt kot heita Kara- 
stader xvj hundrudum at þui at Pall Jonsson hefur 
skrifad. 

Kirkia A Holltastodum. hun A iordina Hol .xxc. 
Huammur xvjc. Hamai'kot a Asum j eydi. Kirkiuskard 
j Laxardal j eydi. malnytukugillde viij. presti tiund af 
fastaeign bænda iiij aurar og xx eda v. 

Kirkianii j Bolstadahlijd. hun A iord heiter Botná- 
stodum. landskyld c. presti tiund af fastaeign bænda 
xxij aurar. 

Kirkian j Huammi A Vatznesi. 
Kirkian A Nupi. 

J Þingeyarþingi bændakirkiur xj. Beneficium xiiij. 
J Vodluþingi bændakirkiur ix. Beneficium ix. 
J Hegranesþingi bændakirkiur vij. Beneficium ix. 



1) Svo 



1569 



REIKNINGR. 



345 



J Hunavathnsþingi bændakirkiur vj. beneficium xij. 

Summa 33. Summa 44. 
Domkirkiunnar soknar kirkiur og klaustranna xxiij. 
Summa summarum 11. soknarkirkiur. 



249. [1569.] 

REIKNINGR um preststekjur á Völlum, Stærra-Árskógi, 
Tjörn og Upsum. 

^áldagabók Ólafs byskups Hjaltasonar í þjóðskjalasafni, bls. 

V' ~-~ Sbr. og næsta skjal, sem er ósamliljóða (nema um Stærra- 
Arskóg). 

Þennann epterfarandi reikning hafa prestarner 

giort sera Sigurdi Jonssyni. 

Kirkia A Vollum hun a jord Selá. l[andskylld] x aur- 

þar med iiij kugilldi. Vppsalir landskylld c. kugilldi 

iiíj. Huarf landskylld i%c. kugilldi iiij. Krossholt land- 

skylld c. kugilldi iij. Birnines landskylld x aurar. eckert 
kugilldi 

med. Hanefstader landskylld iiij agilldi. eckert 

kugilldi 

med. oc eingin landskylld fæst af þeim ef sa 
Prestur leggur eigi til kugiUdin er stadinn helldur. 
Brautarholt er so sem heimaland. ny bygd vpp. 

Heima A staadnum x kyr, xxx ær. eitt naut tuæuett. 

kalf ar. ij kaplar. 

presti tiund af fastaeign bænda ix aurar. ero þar j 
P^uganni iiij kongsiarder. hefur þar fallit tiund presti 
adur V aurar a hueriu ari en nu fæst [af] eingvm lambs 
^Wi vm allan Suarf adardal. inn til Haga. 

Kirkian j Stadararskogi hun A v kugilldi. og kapall 
einn. presti tiund af fastaeign bænda lauk mork. 

Kirkian A Tiorn hun A v kugiUdi. presti tiund af 

astaeign bænda .vij. aurar. þar til kongs iord. fæst eigi 
hund. 

Kirki A Vpsum. hun A ivV^ kugiUdi. ij sauder vet- 
gamlir eda ij fiordungar smiors. presti tiund af 
staeign bænda eyrer. er þar kongs iord og gielldst 
^cki tiund af optsinnis. 



346 KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 1569- 
250. 1569. 

REIKNINGR kirkna á prestsetrum í Hólabyskupsdæmi. 

Sígurðarregistr á sklnni i þjóðskjalasafni, bl. 29 — 31. 

Anno domini 1569 vm haustid þa Sigurdur prestr 
Jonsson tok reikning kirknanna j Hola biskupsdæme 
voru suo miklir frider peningar og iarder og landskylld 
af iordum. sem hier efter skrifad stendur. oc so micil 
tiund fiell presti af fastaeign bændanna. sem hier oc 
seigir. skrifast hier fyrst auU beneficium. fyrst j Þing- 
eyar þingi. 

Saudanes aa Langanesi beneficium. kirkian þar a 
jord. Kirkiulon heiter. landskylld .c. EUdiarnstader. 
landskylld .iiij. agiUde. kugiUde .ij. med heima a stadn- 
um kyr .iij. Asaudur kugillde .ij. presti tiund af fasta- 
eign bænda AV^. eyrer. hier til eydikot er Brimnes heit- 
er. hafdi sera KietiU j burt ,c. fyrir kirkiubot, oc suo 
hygg hann hafi j burtu haft .iij. ær. 

Sualbardzkirkia j Þistilsfirdi beneficivm. 
Hun a Hialmaruik og kallast heimaland. landskylld 
tiu aurar. ero þar med .ij. kugilldi. Hermundarfell. 
landskylld .iiij. agiUde. eckirt kugiUde med, þar til eydi- 
kot er heiter Brecka. Heima a stadnum ein kyr. oc .ij. 
asaudar kugiUde. gielldfiar .c. eitt oc þar til einn saud- 
ur veturgamall, Presti tiund af fastaeign . bænda af 
.xxvij. hundrudum. 

Kirkian j Prestzholum beneficium. 
Hun a .iiij. kyr oc asaudar kugillde .iiii. Presti tiund 
af fastaeign bænda .iij. aurar oc .ij. alner at sogn sera 
Oddz. en meira stendr j registrum herra Olafz. 

Kirkian a Skinnastodum beneficium. 
Hvn a jardar part j Siofarlandi. landskylld þar af 
.v. aurar. Heima a stadnum malnyto kugiUde .vij. oc 
.ij. ær. .ij, sauder tuæuetrer. Presti tiund af fastaeign 
bænda af ,c. hundrada oc .iij. .c, þad ero vel .vi. aurar. 
.XV. aura hestur hier til. 



1569. KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 347 

. Kirkian j Gardi j Kellduhuerfi beneficium 
Hun a eydikot er heiter Eystre Gardr. eckirt kugillde 
^ed. en þa þad verdr bygt. er þar af .xl. alna landskylld. 
Heima a stadnum kyr .ij. asaudar kugiUde .ij. oc ,xii. 
^iii*a kapall. bondaeign j jardagodzi su tiund afgielldst 
•Ixxxx. .c. og .iiij. .c. þad er halfur fimti eyi-er presti. 

Kirkian j Husauijk beneficium. 
Hun a iord Þorualldz stadi. landskylld .x. aurar. ec- 
kirt kugillde med. Heima a stadnum kyr .iiij. asaudari) 
^ugillde .iii%, tuæuetrer sauder .v. veturgamlir sauder 
•X. hundradz hestur. hross eitt. lambz eldi af .xv. bæi- 
um. fiskitollr fiordungr af bæ af .xv. bæium. Presti ti- 
^iid af fastaeign bænda vel .xiij. aurar. 

Kirkian j Nesi beneficium, 
Hun aa .vij. malnytu kugiUde og .ij. gielldfiar .c. 
1*6811 tiund af fastaeign bænda .ivi/4. eyrer. 

Kirkian j Mula beneficium. 
, Hun a .ij. hlute j Siofarlandi. landskylld .x. aurar 
•iiij. kugillde med. Fagranes. landskylld .iV^. .c. med 
slætte og eldi med .v. kugiUdum. Fiall med .iiij. ku- 
giUdum. landskylld .iVs. .c. med slætti oc eldi. Vind- 
^elgr med .iiij. kugilldum. landskylld .c. med slætti. 
^umma .xvij. kugilldi. hier til atte hun brotasilfur er 
^un fieck herra Olafi .iij. eda .iiij. .c. virdi. Þessar jard- 
^i' a kirkian. oc þridiung j Sigurdarstodum. landskylld 
•^- aurar. þa hun fæst bygd. Þeistareyki. landskylld .c. 
^eirbiarnarstader. landskylld .c. Leigskala landskylld 
Brunastader er reiknad heimaland. Masuathn. land- 
ylld .X. aurar. þa þad fæst bygtt. ero þessar .vj. iarder 
IJpIldalausar oc verda eigi bygdar. ef sa a eigi ku- 
Snlde med at byg[g]ia sem stadinn helldur. þa fæst 
eingin landskylld efter þær .vj. Heima a stadnum 
^ ii't kugilldi oc einginn fridr peningr. huorke kyr 
ær. naut nie saudur. Presti tiund af fastaeign bænda 
af .ii/2. hundradi hundrada. þad er .ix. aurar. 

I) Hdr. asaudrar. 



348 KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 1569 



Kirkian a Greniadarstodum Beneficium. 

Hun a þessar iarder. .ij. hluti j Sigurdarstoduiii. .iij. 
kugillde med .landskylld .x. aurar, 
med Auegg .iiij. kugillde. landskylld .v. agiUde oc slattur, 
med Breidauijk .iij. kugillde. landskylld .iiij. agiUdi. 
med Rauf .vi. kugillde. landskylld .c. 
med Silalæk .iiij. kugiUde. landskylld .c. oc slattur, 
med Sande .iij. kugiUde. landskylld .c. oc slattur. 
med Holmauade .iij. kugiUde. landskylld .xv. aurar oc 

slattur. 

med Ysta Huammi .iij. kugillde. landskylld. c. oc slattur, 
med Midhuammi .iiij. kugiUde. landskylld .c. oc slattur. 
med Brecku .iiij. kugillde. landskylld .xv. aurar oc slattur. 
med Klaumbr .iiij. kugillde. landskylld .c, oc slattur, 
med Presthuammi .iij. kugillde. landskylld .c, .xl. oc 
slattur. 

med Langavathni .iij. kugiUde. landskylld .c. oc slattur. 
med Kasthuammi .iiij. kugillde. landskylld kugiUde 

.xl. oc slattur, 
med Lio[t]stodum .iiij. kugillde. landskylld .x. aurar 

oc slattur. 

med Birnistodum .iij. kugiUde. landskylld .xv. aurar 
oc slattur, 

med Bruum .iij. kugiUde. landskylld .c. oc slattur, 
med Hrauni .vj. kugiUde. landskylld .c. oc slattur. 

Med þeirre iordu eru bygdar landeingiar fyrir .xl. 
alner. er þad heimaland fra stadnum. Summa kugiUda 
med greindum iordum .Ix. oc .vij. ero sum gilld. sum 
ogilld. so sem voro. þa ec medtoc. Sum[m]a landskylld- 
ar hædin ,xvj. .c. oc .xl, alner þar til slattur halft 
þridia .c. hier til .x. alner. Ero hier eigi med reiknadar 
.xl. alner sem gialldast af Hrauni af landeingium sem 
þar ero med bygdar þui þær ero heimaland fra stadnum. 

Jtem heima a stadnum hier til. kyr ellefu. asaudar 
kugillde .ix. j gelldum nautum oc j gelldum saudum 
.vij. .c. hestur .i, gamall oc meiddur, hross .iij. vond. 
A þessu fie eiga at vera prestar ,ij. veislumadur kuenn- 
gilldr. einn þriggia marka omaga. j. annar fatækr mad- 



1569. KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 349 



Ur vm faustu tima .vij. vikr.^) annar vm jol .xiiij. daga. 
Af fastaeign bænda presti tiund .1. oc .vi. hundrudum. 
þar til af Reykium oc .iiij. kotum þar hia. Vikingstodum. 
Holltakoti. Brecknakoti. oc Holkoti. oc Reykiamanna- 
haga. allt saman med Reykium .Ixxx. .c. Summa .c. 
hundrada oc .xvi, hundrud. þar af presti tiund .vj. aur- 
oc .V. alner. 

Kirkian a Helgastodum Beneficium. 
Hun a jord Hamri. eckirt kugillde med. en þa ku- 
gilldin fast at byggiast med. byggist hun fyrer .v. agilldi. 
eydikot Fossland haft fyrir selfor. Heima a stadnum 
•vi. kugillde. hundradz hestur einn. Af fastaeign bænda 
Pi'esti tiund .iiij. aurar med þui er gielldzt af þeirre 
•XX. .c. iordu sem kongurinn a og .ij. alner betur, 

Kirkian a Stad j Kinn. beneficium, 
Hun a .vi. kugillde oc .iiij. .c. i godum peningum. Presti 
hund af fastaeign bænda .vij. aurar. 

Kirkian a Haufda beneficium. 
Hun a .V. kugillde. eydikot .ij. eckirt kugillde med oc 
eingin landskylld af. oc eingin þing liggia þar til vtan 
^itt smakot. Eingin tiund gielldzt þar vtan .iij. alner 
^ þui kote. j reikningi herra Olafs er eino kugillde 
iiieira en fyr skrifat stendr. 

Kirkian j Laufase beneficium. 
Hun a iord Lomatiorn landskylld .i%. .c. Grund land- 
skylld .ii/2. .c. Nollr landskylld .v. agillde. Palsgerdi 
landskylld .v. agiUde. med þessum ollum iorduní .xx. 
kugillde. Þorsteinstader eydijord. heima a stadnum 
líialnytu kugillde .xvj. kugillde. halft annad hundrad j 
gielldum peningum. halft .vta. hundrad j kauplum. 
Presti tiund af fastaeign .xi. aurar. Er þetta efter reikn- 
i^gi herra Olafs. en sera Joni þicer nockru minna. enn 
'v^ll þo so vera lata sem herra Olafr hefr skrifa latid. 

Kirkian a Halse i Fnioskadal beneficium. 
Hun a Birnustadi. landskylld .v. agillde oc slattur til 

1) Svo. 



350 KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 1569. 



.XX. alna. Kamstadi. landskylld .x. aurar oc slattur til 
,xx. alna. Sandhaugar. landskylld .xl. alner og slattur 
til .XX. alna. Er ecki neitt kugiUdi med þessum jordum 
oc eigi fast þær bygdar ef sa prestur. sem stadinn helldr. 
bygger eigi þar med sin kugiUde. elligar fæst þar eingin 
landskylld af þeim. heima a stadnum kyr .v. asaudar 
kugiUde .iij. preste tiund af fastaeign .v. aurar oc half 
onnur alin. lambz elde vm allann Fnioskadal ef þad 
fæst. 

J Wodluþingi beneficium. 
Kirkian j Saurbæ beneficium. 
Hun a iord Krinastade. landskylld .c. oc .xx. alna 
slattur. Hals. landskylld .c. slattur til .xx. alna. a Voll- 
um landskylld .c. .v. agiUde oc slattur til .xx. alna. 
Striugsa. landskylld .v. agillde oc slattur til .xx. alna. 
Sandholar. landskylld .x. aurar oc slattur til .xx. alna, 
Med þessum .v. iordum eckert kugiUde. fæst eigi land- 
skylld full af þeim. ef sa leggur eigi til sijn kugillde er 
stadinn helldr. Heima a stadnum kyr .xvi. med vngum 
oc gomlum. asaudarkugiUde .xv. so at giUdingu bædi 
asaudurinn oc kjo^nar. sem þad innsiglada bref vtuijsar. 
sem sera Olafr Arnason hefur þar vm giora latid. þa 
hann med toc. Gaumul naut .ij. fyrir .iiij. .c. naut .vi. 
velra oc veturgamallt .j. fyrir .ij. .c. fiogra vetra gom- 
ul .ij. fyrir .ij. .c. naut tuæuetur .ij. fyrir .i. .c. gieUder 
sauder tuæuetrer oc elldri .xl. og .ix. Hier til enn .xiiii. 
tuæuetrer oc þrieuetrer fyrir .ij. .c. veturgamler sauder 
.XX. oc .iiij. fyrir .ij. .c. Hier til golldit fyrir smior er 
þar atti at vera þa sera Torfi vid skildi i gelldum naut- 
um .iij. .c. oc þar til .xii. sauder þreuetrer fyrir .ij. .c. 
Jtem ær .iij. med lombum er sera Torfi gaUt fyrir .vi. 
saudi veturgamla. hestar fiogra vetra .ij. þridie roskinn. 
þreuetur hestur einn. tuæuetur einn. veturgamall einn. 
hross tuo med foIuUdum. oc gielld .iiij. Presti tiund af 
fastaeign bænda .vi. aurar eigi fuUir, 

■ 

Kirkian a HrafnagiU beneficium. 
Hun a þessar iarder. Hranastadir. landskylld .x. aur- 



1569. KIRKNABEIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 351 



si'. Botn heimaland. landskylld .v. agillde. slattur til 
'XX. alna. Grisara. landskylld .v. agiUde. slattur til .xx. 
^lna. Gil. landskylld .iiij. agiUde. slattur til .xx. alna. 
Kadalstader j Fiordum. landskylld .x. aurar. halfur 
Bleiksmyrardahir afriett. Med þessum ollum iordum 
eckirt kugillde. oc fæst eigi landskylld. ef sa prestr 
í^ggur eigi kugiUde til. er stadinn helldur. Heima a 
stadnum malnytu kugillde .x. tuæuett naut. veturgamlir 
sauder, v. gamler sauder .ij. hestur einn. oc hross eitt. 

fastaeign bænda preste tiund af þrem hundrudum 
hundrada tiutigi hundrudum oc .vj. hundrudum. þad 
^erdr .c. oc .xx, alner. oc .iij. alner. Vantar a reikning 
herra Olafs .iij. saudi þrieuetra, 

Kirkian j Glæsibæ beneficium. 
Tun a .iiij, kyr. sumar ogiUdar. asaudar kugiUdi .ij, 
kapall einn. annar veturgamall. Presti tiund af fasta- 
^ign bænda .iiij. aurar oc .ij. alner. 

Kirkian a Bæisa beneficium. 
Hun a malnytu kugiUde .iiij. gielldfiar hundrud .ij. 
Pi'esti tiund af fastaeign bænda .xvij. aurar. 

Kirkian j Arskogi beneficium. 
Hun a .V. kugillde oc kapal einn. Presti tiund af fasta- 
^ign bænda lauk mork. 

Kirkia a Vpsum beneficium. 
Hun a .iv%. kugiUde. tuo saudi veturgamla eda tuo 
íiovdunga smiors. Presti tiund af fastaeign bænda eyrer. 
þar kongsiord og gielldst ecki tiund af optsinnis. 

Kirkia a Tiorn beneficium. 
Hun a at sogn sera Gijsla .v. kugiUde. en j registrum 
herra Olafs Hialltasonar stendur skrifad .v^^. kugillde. 

resti tiund af fastaeign bænda .vij. aurar. þar til kongs 
^íird oc fæst sialldan af tiund. 

Kirkia a Vollum beneficium. 
Hun a iord. Sæla heiter. landskylld .x. aurar. ku- 



352 KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 1569, 



giUde .iiij. Vpsalir landskylld .c. kugillde .iiij. Huarb.i) 
landskylld .i^. .c. kugiUde med .iiij. KrossholL land<^ 
skylld .i. .0. kugiUde .iij. Heima a stadnum kyr .x. asaud- 
ar kugillde .v. tuæuett naut eitt. kalfar .ij. kaplar .ij- 
Jtem Brimnes.2) landskylld .x. aurar Hanefstader. land- 
skylld .iiij. agillde. med huorugri eckirtt kugilldi. oe 
eingin landskylld fæst af þeim. ef sa prestur leggr eigi 
til kugiUdin. sem stadinn helldur. BrautarhoII er so 
sem heimaland nybygd vpp. lambzeldi vm allann Suarf- 
adardal inn til Haga. oc fæst misiafnt eda hilskid. Presti 
tiund af fastaeign bænda .ix. aurar. ero þar kongsiard* 
er 4. oc gielldst ecki tiund af optsinnis. Hefur þar fallid 
tiund presti adr .v. aurar a hueriu are. en nu fæst eingin 
af'þeim kongsiordum. 

Kirkian a Kviabeck beneficium. 
Hun a Malnytu kugillde .x. iord heiter Backi. land^ 
skylld .V, aurar. Presti tiund .iv%. eyrer. 

J Hegranesþingi beneficium. 
Kirkia a Hnappstodum. 
Hun a .viij. kugillde. Presti tiund af fastaeign bændg 
af Tungu .iij. aurar. 

Kirkia j Felli beneficium. 
Hun a Vik. Presti tiund af fastaeign bænda .iij. aur- 
ar. Kot er heiter Kappastader .x. aurar j gelldo sem 
stendr j registrum herra Olafz. 

Kirkia a Bardi beneficium. 
Hun a Langhus. landskylld .c, þar med .v. kugillde. 
Akrir. landskylld .c. þar med .vi. kugillde. Heima ero 
þa .iiij. kugillde. Presti tiund af fastaeign bænda .xvj. 
aurar. 

Kirkian a Miclabæ j Blonduhlijd beneficium. 
Hun a eydikot aa Skaga. heiter Backi. Heima aa stadn- 
um .viij. kugillde. .j. hestur. Presti tiund af fastaeigil 
bænda %x eyrer. 

1) Huarf, máldb. 2) Á að vera Birnunes. 



1569. KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 353 



Kirkia j GuddolUm beneficium. 
Hun a kyr .iiij. med einni afgamalli. ær med lombiun 
•xviij. hestur ouanadur fyrer .iiij. agiUdí. þreuetur kap- 
^H- oc hross med fijli afgamallt einsynt. jord er heiter 
Tunguhalz bygt af heimalandi. leigd fyrir .c. þa kugillde 
^i'a til logd. Presti tiund af fastaeign bænda so nær .xi. 
aurar. 

Kirkia a Mælifelli beneficium. 

Hun a jord Starastadi. landskylld .iV^. .c. Briinastader. 
landskylld .xv. aurar. Heima a stadnum oc med jord- 
unum .xiiy^. kugillde. veturgamler sauder .xx, þre- 
^etrer .ij. naut .v. vetra gamallt eitt. og kalfur einn. j 
k^pla hundrudum .iiij. .c. oc .iiij. agilldi. Presti tiund 

fastaeign bænda .xv. aurar og half onnri) alin at med 
i'eiknudum Hallgrimstodum og Lytingstodum. 

Kirkian j Glaumbæ beneficium, 
Hun a iord Vatzhlijd med .iij. kugílldum. landskylld 
Vatzskard med .iij. kugilldum. landskylld .c. EIi- 
^iogar med .iij. kugilldiun. landskylld stundum .c. stund- 
^iíi .X. aurar. eda j eydi. Halldorstader med .iij. kugilld- 
^in. landskylld .c. j godum arum. Medalheimur med 
•ij- kugilldum. landskylld .c. j godum arum. en nu .xl. 
alnum. Med Vikaparti a Skaga .ij. kugiUde. landskylld 
•^i. aurar. Summa 16 kugillde, Jtem heima kyr .viij. 
asaudar kugillde .vj. tarfur þreuetr. hross med folalldi. 
tuæuetur foli. Presti tiund af fastaeign bænda .vij. aurar. 

Kirkian j Fagranese beneficium. 
Hun a malnytukugiUde .vj. gielldfiar hundrud tuo. 
^ina kapall .xv. vetra. Af fastaeign bænda preste tiund 
^yrer. af kongz iordum þremur gialldast .v. aurar þar 
pesti j tiund. enn ouijda annarstadar eda huorgi þar 
iiordur fra. 

Kirkia a Huamme j Laxardal beneficium, 
Hun a kyr .iij. ær .xx. oc .iij. kapall þreuetur. Presti 
í^^^^d^^fasta^^ bænda .iij aurar oc half þridia alin. 

1) Svo. 

Dipl. Isl. XV. B. 23 



354 KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 1569 



J Hvnavatzþingi. 
Kirkian aa Bergstodum beneficium. 
Hun a .xij. kugiUde. kapla hundrud ,ij. Fra sera Joni 
Biornssyni hefi ec fengit .xv. aura. adrer standa epter 
hia honum. Jtem hia sera Joni Jonssyni a Bardi .xv. 
aurar annarz hundradz er hann lofadi med samningi 
aa Akurþingi at giallda Bergstadakirkiu. Presti tiund 
af fastacign bænda .xiiij. aurar. 

Kirkia j Blondudalzholum beneficium. 
Hun aa kyr .iij. asaudur .xx. oc .i. ær. .ij. káplar 
annar med folalldi. eydijord. aa Skaga. heiter aa Biorg- 
um. Presti tiund af fastaeign bænda .iv%. eyrer þar til 
af Tungv .iij. aurar og Bvgludal. veit ec eigi hennar 
dyrleika. 

Kirkian j Grijmstungvmi) beneficium. 
Hun a jordina Kot. landskylld .c. Kalfsdalstungu. 
landskylld .x. aurar. Med þessum iordum er eckirtt ku- 
giUdi. Fæst eigi landskylld full af þeim. ef sa leggr eigi 
til kugiUden sem stadinn helldur. Jtem heima aa stadn- 
um giUdar kyr .iij. oc .iiij. gamlar. var lagtt ofan a 
fiogur agiUdi. Asaudar kugiUde .vj. giUd oc .iij. asaud- 
ar kugiUde gomvl. aUz .xvi. kugiUde. J gieUdvm pen- 
ingum .iiij. .c. oc einn hestur ouanadr fyrir .c. Preste 
tiund af fastaeign bænda .xii^^. eyrer. 

Kirkia a VndenfeUe beneficium. 
Hun a kyr .iij. asaudar kugiUde eitt. klarhest einn. 
Preste tiund af fastaeign bænda .xviii. alner. 

Kirkian j Vijdidalztungo. 

Hun a jord er heiter Kolugil. landskyUd .c. þa ku- 

gillde ero til logd. Heima a stadnum .ix. kugillde. áV^* 

c. j gelldfie. naut fiogra vetra fyrir .c. einn hestur er 

feinginn hafdi verid kirkiunni. Presti tiund af fasta- 

eign bænda so nær .xx. alner. Er þetta aklogunar iord 

micil oc vita menn eigi huort er beneficium eda bonda- 
eign. 

1) Grimstungnvm, hdr. 



1569. KIRKNAREIKNINGAR NYRÐRA Á PRESTSETRUM. 355 



Kirkia aa Stadarbacka beneficium. 
Hun a iord er Krokstader heita. landskylld .vij, agiUde. 
Hukar. landskylld .x. aurar. SkrafsholL landskylld .v. 
agillde. Þessar .ij. iarder ero halldnar heimaland. eckirt 
kugiUde med iordunvm. oc eigi fæst þar landskylld. ef 
sa leggur ei til kugiUden sem stadin[n] helldur. Heima 
a stadnum .xiV^. kugiUde. eitt naut fiogra vetra. annat 
tuæuett. Preste tiund af fastaeign bænda .vij. aurar. 
Eigi veit ec nema þar sie nockrar halfkirkiu iarder j 
kirkiv sokninne. þær sem hier ero eigi med reiknadar. 
Hier til eitt eydikot med aunguum husum oc einginn 
vollr. eigi bygtt j langa tijma. 

Kirkian a Stad j Hrutafirdi beneficium. 
Hun a halfa iord Balckastadi. landskylld .x. aurar. 
eckirt kugiUde med. eydikot med onguvm husum. Heima 
a stadnum .x. malnytu kugillde. eitt gielldfiar .c. oc 
hundradz hestur. Presti tiund af fastaeign bænda .viij. 
aurar oc .iiij. alner lakar. 

Kirkia a Mel Beneficivm. 

Hun a þessar iarder. Breddalæk med .iij. kugilldum. 
landskylld .iiij. agillde. Burfell ,v. kugiUde. landskylld 
•"V. agillde. Fallandastadir med .v. kugilldum. landskylld 
■y"]. agillde. Beyniholar med .v. kugiUdum. landskylld 
•iiij. agillde. Þessar efterskrifadar iarder med onguo 
kugillde. Suediustader. landskylld .vij. agiUde. Hualza. 
landskylld .c. Kolbisaa. landskylld .c. Balckastader half- 
^i*- landskylld .x. aurar. stundum .iiij. agillde. Dalkot 

eydikot. Fast eigi af þessum iordum landskyllder. vtan 
W sie logd kugillde. Heima a stadnum .ij. kyr afgaml- 
^^- -i j . asaudar kugillde gomul. tuæuetur naut tuo. 
hundradz hestur. oc annar afgamall. tuæuetur kapall 
'iiij. sauder þreuetrer. Preste tiund af fastaeign bænda 
'Xij. aurar med tiund af Stora Oosi oc Beykium. 

Kirkia a Tiorn a Vatznese Beneficium. 
Hun a eidikot eitt. eingin landskylld af. kugiUdi med 
iUum oc godum. heima a stadnum .x. sum giUd. sum 
ogilld. einer fr-ider .xij. aurar. Presti tiund af fastaeign 

23* 



356 



DÓMR 



1569 



bænda vel .ij. aurar. Er þetta at sogn sera Gamaliels. 
enn þad stendur skrifad j herra Olafs reikningi at 
kirkia a Tiorn eigi nockut meira. 

Kirkia a Breidabolstad beneficium, 
Hun a iord Grund. landskylld kugillde. þriggia daga 
slattur, Sijda. landskylld .vij. agiUde. Hurdarbaki, land- 
skylld .c. Foss heimaland. Sigridarstader oc Almenning- 
ur. þær badar j eydi oc eingin kugiUde med iordunvm 
at sogn sera Gudbrandz, Heima aa stadnum kugillde 
allz j malnytu .xvij. j gielldum nautum .ij. .c. .c. j 
gielldvm saudvm. hestur einn oc .xv, aura kapall, Preste 
tiund af fastaeign bænda .x%, eyrer. 

Kirkian j Vesturhopsholum beneficivm. 
Hun a half-a iord med þremur kugilldum landskylld 
.iiij, agiUde. Heima a stadnvm .xj. kugillde. j gielldum 
saudum .c. oc .xv, aura hestur. Preste tiund af fasta- 
eign bænda .i%. eyrer. 

Kirkian a HauskuUstodum beneficium. 
Hun a þessar iarder. Ytra Hol oc Sydra Hol oc Efre 
Myrar. halfann Soluabacka enn ytra. .ij. eydi iarder. 
Þuera oc Suansgrund. Malnytu kugiUde allz .xvj. gielld- 
fiar hundrud .iiij. tuo hross tuæuetur, oc eitt hross med 
folalldi. 



251. 1569. á Hofstöðum. 

DÓMR, kvaddr af Þórði lögmanni Guðmundssyni, kveðr 
á um útnefning dómsmanna i landamerkjamálum. 

Ny kgl. Saml. 1945, 4to., bl. 79 m. h. Hannesar Gunnlaugssonar 
i Reykjarfirði 1666 (ártalslaust). — ÍB. 114, 8vo., XLVI og 
CXCI (með ártali, en sleppir dómsmönnum), skr. ca. 1700. 

[Dom hver nefna skal. þa jarder eru brigdadar.i) 
[Anno 15691) [yirtist Þorde Gudmundssyni logmanne 
og hans domsmönnum:^) 

1) [114; sl. 1945. 2) CXCI; dæmdi Þórdur Gudmundsson lög- 
madr ad Hofstodum a Myrum XLVI; dæmdu 1945. 



V 



1 



1569. IIGNASKRÁ. 357 

[Steindor Finnsson. 

Jon Gislason. 

Þorsteinn Sigvatsson. 

Gudmundur Ormsson. 

Bjarne Einarsson. 

Sæmundur Sigvatsson.^) 
^ Hofst0dum [a Myrum.2) þijngstad rettum. ad [doms- 
ii^enn umm landamerke skyllde veriande og sækiande 
i^tnefna sijna 3 hv0r.3) 



252. [1569.] 
SKRÁ um eignir Sesselju Jónsdóttur. 

AM. 238, 4to., bl. 133, m. h. Vigfúsar svslumanns Jónssonar 
"álægt 1570. 

Witnisburdr vpp á peninga þa Sesselia Jonsdottr^) 

leijfdi eptir sig Anno 15. ^) 

Þad medkennunst jeg Þorlakur Einarson ad jeg wissi 
Sesselia heitinn Jonsdottr^) sem gud hennar sal nadi. 
liet eptir suoddann peninga þa er hun fiell fra. 

Jtem jarpann hest. og annann brunann. þridia Raud- 
skiottann er do harda weturinn. grann hrosskapal er do 
fyrir monnum siera Jons Einarssonar um uorit er þeir 
forv uestan ur Mydal austur á Sidu. og jarpskiottann 
hest er hun fieck Sijguallda heitnum Gunnarsyni, er hun 
kom sunnann ur Kios um haustid. Suo og atti hun 
l^aeuetran kapal jarpan og stack med skinum er sira 
Olafur Arngrimsson tok wid. Og Hfraud hempa. og kista 
^i' henni war eignud j kirkiunni. og eg vissi ecki neina 
Peninga Renna j gard Sijguallda heitins. vtann hinn 
i'una hestinn og jarpskiotta og tuæuetra kapalinn þann 
l^i'pa. oc hier eptir vil jeg suer[i]a ef þurfa þikir. 

liafdi sira Jon Jonson bleikann hest med sier er Sijg- 
^alldi gallt vpp j þessa kapla er hann ad sier tok. enn 
f^f^^f^onmedtok hinn jarpa af mier. enn Jndridi Hreid- 

1) [1945; sl. 114. 2) [b. v. XLVI. 3) [veriande oT^sækiande 
^ giera ættu 114. 4) Svo. 5) Svo; ártalið aldrei fullritað. 



358 SKÁLHOLTSREIKN INGR. 1569. 

arson tok hempuna. stannda þessir peningar allir heim- 
illdarlausir hia þessvun monnum. 

Jtem tok sami siera Jon Einarson.timbr j Watzhorns 
skogi vpp [aa] vj hesta þegar hann var á Mosfelli j 
Grimsnesi. 



253. 1569. í Skálholti. 

REIKNINGR kvikfjár, afla og afgjalda Skálholtsstóls, 
og stóð þann reikning Gísli Sveinsson. 

AM. 260, 4to., bl. 53—6. 

Anno domini 1569. 

Suo micil vetrar vanholld á stadnum oc aullum stad- 
arins buum. fra attadeigi til fardaga. Jnprimis iij kyr. 
asaudur xtigí oc iiij. Jtem gamler sauder xxx. Jtem full- 
Roskner hestar v, Jtem j aa fyrsta vetur. Jtem fuIlRosken 
hross ij. Jtem j aa fyrsta vetr. 

Suo micill frammgangr aa stadnum oc aullum stadar- 
ins buum. Jnprimis kyr Ix oc vj. Jtem gomul naut xviij. 
Jtem iij þreuetur. vj tuæuetur. asaudur iijc xjtigi oc vij. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldri c ixtigi. Jtem fullRoskn- 
er hestar Ix oc iij. Jtem þreuetrer iiij. Jtem j tuæuetur. 
X veturgamler. Jtem fullRosken hross xl oc viij. Jtem 
þreuetur x. Jtem ij tuæuetur. Jtem iiij vetrgomul. 

Suo micit heim tecid á stadnum oc aullum stadarins 
buum. kyr viij. Jtem iij naut tuæuetur. Jtem iiij vetur- 
gomul. Jtem asaudur xxx oc ij. Jtem j saudr þreuetur. 
Jtem veturgamler sauder xl oc vij. Jtem fullRoskner 
hestar vj. Jtem j veturgamall. Jtem ij hross fullRosken. 

Suo micid vr fodrum j Floa oc á Skeidum. Jnprimis 
kyr xl oc iiij. Jtem gomul naut xix. Jtem þreuetur naut 
XX. Jtem tuæuetur xx. Jtem veturgomul naut 1 oc ij- 
Jtem asaudur xl oc v, Jtem euæuetrer sauder oc elldre 
xij. Jtem veturgamler sauder c oc vj. Jtem j hestr full- 
Roskenn. Jtem j tuæuetur. oc ij veturgamler. Jtem ij 
hross veturgomul. 

Suo micid vr fodrum vr badum Hreppum. Jnprimis 



1569. 



SKÁLHOLTSREIKNINGR. 



XXX oc iiij kyr. Jtem gomul naut ix. Jtem þrieuetur xj. 
Jtem tuæuetur naut xj. Jtem veturgomul naut xxxij. 
Jtem asaudr xiiij ær. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre 
X. Jtem veturgamler sauder c oc iiij. Jtem j hestur fuU-- 
^oskenn. oc j j þrieuetur. 

Suo micid vr fodrum j Biskupstungum. Jnprimis kyt 
xxix, Jtem xj naut þreuetur. Jtem viij tuæuetur. Jtem 
veturgomul naut xx oc iij. Jtem asaudr xij ær. Jtem 
tuæuetrer sauder oc elldre ij. Jtem veturgamler sauder 
Ix. Jtem ij hestar fullRoskner. Jtem j tuæuetur. Jtem j 
hross fullRosked. oc j veturgamalt. 

Suo micid vr fodrum j Grimsnesi. Auluesi med Laug- 
^i'dal. Jnprimis kj-r I oc ein. Jtem gomul naut xj. Jteni 
þneuetur xix. Jtem tuæuetur naut xx oc vj. Jtem vetur- 
gomul naut xl oc j. Jtem asaudr xl. Jtem tuæuetrer 
sauder oc elldre xx oc v. Jtem veturgamler sauder c 
xxxj. Jtem eirn hestur fullRroskenn. oc j hRross vetur- 
gamalt. 

Suo micit ur fodrum j Skammbeinstada vmbodi. Jn- 
Pnmis kyr xvj. Jtem gomul naut viij. Jtem þrieuetur 
naut xj. Jtem tuæuetur xiij. Jtem veturgomul xvij. Jtem 
^saudur xxx oc iij. Jtem gamler sauder x. Jtem vetur- 
gamler sauder xj tiger oc ij. Jtem ij hestar fuIlRoskner. 

j hRoss f uIlRosked, 

Summa kyr á stadnUm oc aullum stadarbuunum oe 
vr fodrum oc til luckt vr vmbodum med þui sem heim 
var tecid. Jnprimis kyr ijc oc viij. Jtem gomul naut Ix.. 
Jtem þrieuetur Ixx oc v. Jtem tuæuetur naut viijtigi oe* 
'^ij' Jtem ueturgomul c oc 1. Jtem asaudur vc I oc iij.. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldre ijc xxx. Jtem veturgaml- 
sauder vc oc xx. Jtem fuIlRoskner hestar Ixx oc vj. 
Jtem þrieuetrer v. Jtem iij tuæuetrer. oc xiij veturgaml- 
hRoss fuIlRosken I oc ij. Jtem j)rieuetur x. Jtem tuæ- 
Uetur ij. oc viij veturgomul. 

Suo micit vti luckt burtu bygt oc til jarda sett a 
stadnum oc aullum stadarbuum. Jnprimis kyr xl oe 
iJ- Jtem iij naut gomul. Jtem tuæuetur ix. Jtem vetur- 
gomul XX oc ij. Jtem asaudr viijtigi oc ij. Jtem tuæ- 



560 SKÁLHOLTSREIKNINGR. 1569. 

f 

uetrer sauder oc elldre vij. Jtem veturgamler sauder Ixx 
oc ij. Jtem hestar fullnoskner ij. Jtem j tuæuetur. oc 
iiij veturgamler. Jtem haoss fullnosken iij. Jtem iij þrie- 
uetur. oc ij veturgomul. 

Jtem haufum vier saman jafnad framganginum oc til- 
lucktunum vid vtilucktirnar vid þad sem epter var vm 
sumarid til lifs oc bus oc til fialls. Jnprimis kyr vt sem 
jnn. Jtem asaudur vt sem jnn. Jtem gamler sauder oc 
vnger vt sem jnn. Jtem gomul naut oc vng vt sem jnn. 
Jtem gamler hestar oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul 
liRoss oc vng vt sem jnn. 

Suo micid til hfs oc bus á stadnum oc aullum stadar- 
buunum. Jnprimis kyr c viijtigi oc vij. Jtem asaudr 
iiijc oc ixtiger. Jtem fullaoskner hestar vij tiger oc iiij. 
Jtem þrieuetrer v. Jtem ij tuæuetrer. x veturgamler. 
Jtem fuIlRosken hRoss I. Jtem vij þrieuetur. ij tuæuetur. 
oc vj vetrgomul. 

Suo micid til fialls á stadnum oc aullum stadarbuun- 
um. Jnprimis gomul naut 1 oc vij. Jtem þrieuetur Ixx 
oc V. Jtem tuæuetur viij oc Ixx. Jtem veturgomul c xx 
oc viij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri ijc xx oc iij. 
Jtem veturgamler sauder iiijc Ix oc viij, 

Suo micil simiar vanholld á stadnum oc aullum stad- 
arbuunum. Jnprimis kyr v. Jtem v naut gomul. Jtem j 
þreuett. Jtem iiij tuæuetur. oc vij veturgomul. Jtem 
asaudur xxx oc ij ær. Jtem gamler sauder xxx. Jtem 
veturgamler sauder v. Jtem iij hestar fullRoskner. oc 
iiij hnoss fullnosken. Jtem j þreuett. 

Suo micid af fialli á stadnum oc aullum stadarbuun- 
um at tilreiknudum aullum sumar vanhaullduni. Jn- 
primis gomul naut af fialli sem á. Jtem þreuetur naut 
iij færri af fialli enn á. Jtem tuæuetur naut viij færri 
af fialli enn á. Jtem veturgamul naut xij færri af fiaUi 
enn á. Jtem tuæuetrer sauder oc elldri xl færri af fialli 
enn á. Jtem veturgamler sauder c oc xix færri af fialli 
enn á. 

Suo micil haustaflogun á stadnum oc aullum stadar- 
buunum. Jnprimis kyr viij tiger. Jtem gomul naut xix. 



1569. SKÁLHOLTSRETKNINGR. 361 

Jtem þreuetur ix. Jtem tuæuetur vj. Jtem iij veturgom- 
^l. Jtem ij gamalær. Jtem gamler sauder c. Jtem vetur- 
gamler x. Jtem j hestr tuæuetur. 

Suo micid til lifs oc fodurs aa stadnum oc aullum 
stadarbuunum. Jnprimis kyr Ix oc ij. Jtem gomul naut 
-^iij. Jtem ix naut á fiorda vetur. Jtem ij naut á þridia 
'^'etur. Jtem viij á annann vetur. Jtem j aa fyrsta vetur. 
Jtem asaudr iiijc 1 oc ij. Jtem gymbrar c oc vj. Jtem 
tuæuetrer sauder oc elldre Ix oc viij. Jtem veturgamler 
sauder ijc oc xix. Jtem fullRoskner hestar vij tigi oc ij. 
Jtem V á fiorda vetur. Jtem ij á þridia vetur. Jtem ix 
^ annann vetur. Jtem hross fullROsken xl oc vj. Jtem 

■ 

^.1 aa fiorda vetur. Jtem j á þridia vetur. oc vj á annann 

^ etur. oc j á fyrsta vetur. 

Suo micid j fodrum j Floa oc á Skeidum. Jnprimis 

^yi' xij. Jtem x naut gomul. Jtem xij naut á fiorda vet- 

^^i'. Jtem ix naut á þridia vetur. Jtem xxx oc viij á ann- 

^un vetur. Jtem á fyrsta vetur xl oc ij. Jtem lomb xx 
oc viij. 

Suo micid j fodrum j badum Hreppum. kyr xij. .Ttem 
.1 naut gamalt. Jtem vij aa fiorda vetur. Jtem viij á 
þndia vetur. Jtem xviij naut aa annann vetr. Jtem á 
fyrsta vetur xxij. Jtem lomb Ix oc iij. 

Jfod rum j Biskupstungum. kyr xx oc ix. Jtem j naut 
gauialt. Jtem ij aa fiorda velur. Jtem iij á þridia vetm\ 
Jtem xiiij á annann vetur. Jtem á fyrsta vetur xxx oc j. 
Jtem lomb Ix oc iiij. 

J fodrum j Grimsnesí oc Auhiesi med Laugardal. Jtem 
^yi' XV. Jtem gomul naut ix. Jtem naut á fiorda vetur 

Jtem á þridia vetur xx oc j. Jtem naut á annann vet- 
xxx oc iiij. Jtem á fyrsta vetur xl oc iiij. Jtem lomb 
oc viij. 

J fodri j Skammbeinstad vmbodi. kyr vj. Jtem gom- 
naut vj. Jtem naut á fiorda vetur viij. Jtem xj á 
Pndia vetur. Jtem á annann vetur xv. Jtem á fyrsta vet- 
^ii^ XX oc j. lomb Ix oc iiij. 

Summa j fodrum á stadnum oc aullum stadarbuun- 
oc aullum vmbodum. Jnprimis kyr c oc xvj. Jtem 



362 



SKÁLH OLTSRE I KN I N GK 



1569. 



gomul naut xl, Jtem aa fiorda vetur xl oc viij. Jtem á 
þridia vetur 1 oc ij, Jtem á annann vetur xjtiger oc iiij. 
Jtem á fyrsta vetur c xx oc ix. Jtem lomb cc xl oc vij, 

Jtem liaufum vier saman jafnad þad sem var til lifs oc 
bus vm sumarid oc til fiallz vid þad sem var til lifs oc 
fodurs vm haustid epter. ad reiknudum sumar van- 
hoUdum oc haustaflogum. Jnprimis kyr vt sem jnn, 
Jtem gomul naut oc vng vt sem jnn. Jtem ásaudr vt 
sem jnn. Jtem gamler sauder oc vnger vt sem jnn. Jtem 
fuIlHoskner hestar oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul 
hross og vng vt sem jnn. 

Summa kirkiu kugiUdi j Floa oc aa Skeidum 23. Jtem 
leigu kugildi ijc oc ixtigi. 

Summa kirkiu kugildi j badum Hreppum ij. Jtem 
leigu kugildi c xl oc v. 

Summa kirkiu kugildi j Biskupstungum xij. leigu ku- 
gildi c I oc V. 

Summa kirkiu kugildi j Grimsnesi oc Auluesi med 
Laugardal xiiij. leigu kugildi ijc xx oc vj. 

Summa kirkiu kugildi j Skammbeinstada vmbodi vij. 
leigu kugildi c xxx oc vj. 

Summa j Gryndavijk med Krysevijk viij kirkiu ku- 
gildi. leigu kugildi xxx oc j. 

Summa kirkiu kugildi j Heynes vmbodi. Borgarfirdi 
oc Bryniudal ij. Jtem leigu kugildi c viij tigi oc 1^2- 

Summa summarum kugildi a stadnum oc aullum stad- 
arins buum oc j fodrum oc leigu kugildi j aullum vm- 
bodunum oc stauku kugildi hia audrum monnum. Jn- 
primis xiijc oc ix. 

Summa summarum kirkiu kugildi j aullum stadar- 
ins vmbodum Ixxx. 

Summa summarum gomul naut oc vng iijc xl oc iij, 

Summa summarum gamler sauder oc vnger ijc 1\ 
oc vij. 

Summa summarum gamler hestar oc vnger ixtigi oc 

• 9 

Summa summarum gomul hross oc vng Ix. 
Summa lomb ijc xl oc vij. 



1569. REIKNINGR MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 363 



Suo micil hlutar skreid oc landskylldar skreid j 
Gryndavijk. Herdijsarvijk. Seluogi. ÞoUakshaufn med 
Eyrarbacka xx lester oc iijc. Reiknadizt skreid vt sem 
jnn. 

Suo micil smior heim komin jc vætta viijtigi oc ix. 
bsedi af stadarbuum oc suo golldit af auUum staudum. 
Jtem vadmal vt sem jnn.^) 

Suo micil vetrar vanhoUd a stadnum oc auUum stad- 

^i'buunum. Jnprimis.^) 

Stod þennann Reikningsskap Heidarligr Dandismann 
Gisle Bondi Sueinsson. enn þennann Reikningskap tok 
herra Gisle Jonsson S. S. Voru þesser Reikningsmenn 
Sijra Jon Biarnarson. Herra Erassmus Vilhialmsson. 
Sijra Einar Olafsson. Sijra Þordur Jonson. Sijra Þordr 
Gislason. oc Jon Eigelsson. Grimur Skulason skrifadi. 



254, 1569—70. 
REIKNINGAR Möðruvallaklaustrs 1569—70, 

Híkisskjalasafn Dana „Tsland, Fær0e og Gr0nland". Suppl. II, 
^4 (nú í þjóSskjalasafni). Pappirshefti i 4to., áfast við nr. 44 b. 
^8 biöð að stærð. Þessi reikningr er á bl. 3—6 í heftinu. 

Suo m0rg kugillde Woru med M0druwalla clausturs 
Jordum þá Ormur Stullason. L0gmann Med tök Enn 
sera Halldor Benedigtsson afhente. Anno 1569. 

J firstu 

Med Ásgerdast0dum o 

Med Flaugu iiij kugildi 

Med Þvfnawollum iiij 

Med Skollatungu v 

Med Dunhaga v 

Med Biorgum v 

Med Hallkielstaudum v 

Med Þrastarhoole v 

Med Hofe iiij 

1) Sm 



364 REIKNINGR MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1569. 

Med Aslaxstaudum v 

Med Reijstará iij 

Med Jtre Reijstará iiiiV^ 

Med Balldursheijme v 

Med Skridulande v kugildi 

Med Kiarna v 

Med Grund v 

Med sijdre Hámundastodum iiij 

Med Jtre Hámundastodum v 

Med Hrijsum v 

Med Hofsaa iij 

Med Hialltastodum iij 

Med Hniuke v 

Med Þuerá iiij 

Med Skeide iiij 

Med Garshorne v 

Med B0ggustaudum v. 

Med Backa iiij 

Med Hlodum v 

Med Arnarnese vj 

Med Braghollte v 

Med Triegreipstodum iiij 

Med Diupárbacka v 

Med Woglum v 

Med Skögum v 

Med Hamre iiij kugildí 

Med Stadartungu iiij 

Med Hrijckbæi) iij 

Med Gardzhorne iiij 

Med Raudalæk % 

Med Skvmsgerdei) iij 

Med Grundarhole o 

Med Kleif o 

Me d Fiallgerde o 

Med Skuggabiorgum v 

Med Flateij . . . ! ij 



1) Svo. 



1569. REIKNINGR MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 365 

Med Brettingstaudum ij 

Med Gunnarstaudum v 

Med Grenewiik o 

Med Borgum j 

Med Suijnagordum o 

Med Stadnum j 

Med Eijdum j 

Med Sandviik j 

Suma Sumarum 187 og % betur. 

Huad miked Jnventarium hier heffur heijma á claustr- 
^öu thil veret þá Ormur StuUason wid tök. veit eg 
^^ki. þui hier færist Einginn Reikningur þar um. 

Anno 1570 skildest Ormur Stullason wid M0drmvalla 

J^laustur. Enn Minni) saluge Modurfader Benedicht 

^alldörsson tök þá vid þui og skildest Ormur vid so 

kmjildj med sier huorre Jordu. sem hier eptir 
^iJlger, 

J fijrstu 

Med Flaugu iij kugildi 

^íed Þvfnavollum iiij 

woru ij af þeim gomul 
^íed Skollatungu iiij 

þar J Ein kyr Gomul 
Med Oxnhoole iij kugildi 

oll gomul 

Med litla Dunhaga iij 

aull gomul 

Med Biorgum iiij 

ij af þeim afgomul 
Med Hallgillstodum iiij 

Þar J ij afgomul 
«led Þrastarhoole .... . . iiij 

Med'isi''.^':":^^:^:;^^^:.... ííí- 

^ ^ ' — — - ^ * ^^^^3 

tetta upp^* ^alJdór lögmaðr Ólafsson, sem látið hefir skrifa 



REIKNINGR MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1569 

É 



ij af þeim gomul 
Med Aslaxstodum iiij 

þar af ij g0mul 
Med sijdre Reijstará iij 

gomul 

Med Jtre Reijstara iiij 

þar af ij kijr gamlar 

Med Balldursheijme v 

Ein kyr g0mul þar J. 
Med Skridulande iiij kugildi 

gomul 

Med Kiarna iiij 

I 

þar J ein kijr afgomul 
Med Grund iiij 

þar J ein aflögz kyr onnur gomul 
Med Hámundastodum iiij 

eitt þar J afgamallt 
Med Jtre Hamundastodum iij 

oU g0mul 

Med Hrijsum iij 

eitt af þeim miog gamallt , 
Med Hiallthastaudum iij 

oU gomul 

Med Hniuke iiij 

þar af j kyr gomul 
Med Þuera iiij 

Ein kijr gomul þar J 
Med Skeide iij 

þar f j kijr afgomul 
Med Garshorne v 

þar af ij gomul 

Med B0ggustaudum iiij kugildi 

Med Arnarnese o 

Med Hoffzaa ! o 

Med Jsta Backa v 

Med BraghoUthe v 

þar J Ein kijr afg0mul 
Med Hlodum iiij 



1569. . SKÝRSLUÁGRIP. 367 

af þeim j kyr gomul 
Med Triegreipstodum iiij 

þar J ein kyr g0mul 
Med Diupár backa v 

Aff þeim ij kyr gamlar 
Med W0glum iij 

auU gomul 
Med Skögum iiij 

þar af ij kijr gamlar 
Med Hamre iiij 

þar J ij kyr gamlar 
Med Stadartungu iiij 

Ein kyr af þeim gomul 
Med Garzhorne iij 

auU gomul 

Med Skuggabiorgum v kugildi 

gomul 

Med Hrijckbæ o 

Med Brettingstodum iV^ 

Med Flateyarparte ÍV2 

Med Gunnarstaudum v 

gomul 

J Grijms Eij 

Med Sandrwijk j kugildi 

Med Eijdum j 

Med Borgum j 

Med Grenewiik j 

r 

Summa allz 151 kugildi 
Reiknast ad Loogast haffe med Jordunum þad ár 
sem Ormur StuUason hiellt Claustred eptir þessum firr- 
skrifudum Beikningum xxxviV^ kugildi. 



1569—1600. 

r skýrslu um skipti síra 
sýslumanns Oddssonar. 



368 



SKÝRSLUÁGRIP. 



1569, 



[AM. Apogr. 4766 b „Ex avthentico"]. Prentað í íslenzkum 
ártíðaskrám, Kh. 1893—6, bls. 252—3. 

A'Alptanese. ad lifanda Herra Marteini. stod Brud- 
kaup Olafs Bagga.^) Þar voru j Brudkaupenu Herra 
Marteinn. Gisle bönde Þordarson. Sira Einar Marteins- 
son (Biskups) og Jngeridur Syster hans.^) Jtem Arne 
Oddsson (Syslumadur j Dalasyslu). Þar bar til orda 
Sira Einari og Arna (var um Dorotheam konu Arna), 
Annad haustid epter^) fundust Arne og Sira Einar j 
Hiardarhollte hia Sira Petre, bar þeim þá aptur til orda. 
Arne þingade j þetta sinn þar j Dalasyslu. og reid sidan 
heim til Garda (j Stadarsveit) . Strax epter hann var 
heim kominn sendi hann til Marteins Erasmussonar er 
þá var umbodsmadur á Stapa. reid Marteinn strax inn 
til Garda. gi0rde bod Sira Einare. hver þö ecke kom. 
og tok Marteinn svo þar tylftareid af Dorothea.'^) Nockr- 
um tima sidar forlikadi Sira Loptur Narfason Ai'na og 
Sira Einar, Enn nockrum árum seinna yfdi sira Einar 
Árna upp á ny med vondu ordbragde j G0rdum. heimile 
Arna (þad synest sem Sira Einar hafe þá bued j 
Tungu^)). Nockru sidar sættu Sira Einar og Arna Ei- 
rikur Jakobsson. enn þad varadi ecke helldur leinge, 
Ad sidustu^) fundust j Kumbaravoge Sira Einar þesse 
og Dade sonur Árna hia Þyskum þar (kaupm0nnum 
scilicet sem þangad sigldu). yrdtust þeir þá. og taladi 
sira Einar enn sem optar um Dorotheam (þa dauda)- 
Jtem Arna og hans (þá verande) konu Jngu. Þetta allt 
hefur frammbored (sk0mmu epter fundinn j Kumbara- 
voge) fyrer Biskupinn Herra Odd Einarsson Arne Odds- 
son þá mi0g gamall. og beded Biskupenn um annann 
Prest enn Sira Einar. Voru þá dauder Sira Pietur7) og 
Eirikur Jacobsson.^) Jtem Herra Marteinn sem af docu- 



1) „Þad hefur vered 1569" (AM.). 2) „Jngeridur Marteins- 
dotter atti Olaf Ragga" (AM.). 3) „Þad hefur vered 1570" (AM.). 
4) „Þad var 1570" (AM.). 5) þ. e. Tungu i Staðarsveit. 6) 
„laungu epter hitt puto," segir Árni Magnússon. 7) 1581 afhendti 
Sira Petur Hiardarhollt" (AM.). 8) Eirikur Jakobsson var enn 
á lifi 1590. 



1570 



JÖRÐ 



369 



niontenu siii erJ) Marteinn Erasnuusson synest og muni 
Þt\ haí'a vered,fra innbodsinennskunni. enn þö kann 
skie ii lifi.2) 



256^ 26, janúar 1570. í Saurbæ. 

SIRA Ma^fnús Eyjólfsson fær Eyjólfi yiigra, syni sinuni 
eignar 20 lunidr. i Haga á Barðaströnd, 

AM. Apoíír. 1137 „Ur Storu Transscripto fríi Haga a Barda- 
^^iyna. giordii 158(>*' (AM.), 5. mai. Sbr. A.AI. Apogr. 1372 (,^x 
^^Í8*. Ara Þorlvclssonar"). 

Þat giore eg Magnus prestur Eyolfsson goduni monn- 
^nn kunniglt ined þessu niino opnu brefe. Þat at eg 
iiiedkennunst at eg liefe feingid og lagid minum syne 
Eyolf e Magnussyne hinnm yngra xxc j bonda eigninne 
J Jordunne Haga á Bardaslrond j Breidafirde til fuUrar 
^^í?nar og frials forrædis. vndan mier. og ollum odruni 
^^unuui Erfinginm og ej^terkomendum. enn vnder fyr- 
^renidann Ej^olf Mag[n]usson hinn yngra. og lianns erf- 
^^^gui med olhun þeim gognum oc giædum hlutum og 
blunnindum. lausafie og fastaeignum sem fyrgreiudvun 
Jardarpartte á ad fylgia og nu fylgier og fylgtt liefur at 
^onui og nygiu oc þesse fyrgreindur jardarparttur má 
í^íed rettu eiga bæde á kirkiunnar vegna. og suo kaupa- 
lílutans alltt til skilid þat login lofa enn ecki neitt vnd- 
tekid. og eg greindur Magnus ])restur Eyolfsson ward 
fi^onist eigandc ad med loghgu kaupe oc riettre erfd 
hæde til sios og lands. Þo suo ad tittnefndur Eyolfur 
^íignusson lúnn yngrc skal meiga selia þennan þratt- 
^krifadann jardarpartt. þeim sem bann vill skylldum 
^dur vandalausum. og þat fvrir taka sem lionum best bi- 
\^í^gai- huortt þat er kuiktt edur dault. j lauasfie cdnr j 
íasla eignum. og skal þat vera æfinliga ákiærulaust 



. 1) »1576 do hcrra Martcinn" (AM.). 2) „Sira Loptur Narfason 

^ G0rduin var daudur 1001. Vidc Gardakirkiuski0l. luinn sæUi 

^^•na Oddsson og Sira Einar Marteinsson'' (AM.), Sira Loptr and- 

'^i-sl 1505. Sira Einar Marlcinsson andaðist 1()04. 

i^ipi. Isl. XV. B. ^ 



370 



JARÐIR. 



1570- 



af mier oc ollum ininum Erfiugium oc epterkomend- 
imi. skal og þesse minn giorningur statt oc staudugur 
standa æfinlega og obrigdanlega fyrir mier og ollum 
minum Erfingium oc eptirkomendum. Og til meire stad- 
festu liier vm. þá feste eg fyrgreindur Magnus prestur 
Eyolfsson mitt jncigle fyrer þetta giorningsbref huertt 
skrifad var j Saurbæg á Raudasande á fimmttudaginn 
næstann ci^ter Palsmesso vmm veturinn. arum epter 
Jhesv Christi hingadburd. m. d. Ixx. ara. 



257. $6. janúar 1570. í Saurbæ. 

SÍRA Magnús E^^jólfsson fær Þormóði, syni sinum, 12 
Inmdr. úr Haga og Holt á Barðaströnd til eignar. 

AM. Apogr. 1141 „Ur Sloru Transscripto fhi Haga a Barda- 
slroiul. giordu 1586** (AM.), 5. mai. — AM. Apogr. 1ÍÍ74, ni, h. 
.Síyrs Þorvaidssonar „Ex orig. Ara Þorkclssonar." 

Jhesus.i) 

Þat giorc eg Magnus prestur Ej^olfsson godum monn- 
um kunnigtt med þessu mjnu opnu brefi. Þat at eg med- 
kiennunst. at eg hefi feingit oc lægid Þormodi Magnus- 
syne. syne minum xijc j bonda eigninne j jordunne Haga. 
og bonda eignina j jordunne HoIItte huad at er ixc. 
liueriar jarder at liggia á Bardastrond j Breidafirde. til 
fullrar eignar og frials forrædis. vndan mier oc ollum 
odrum mijnum Erfingium og eptirkomendum. Enn vnd- 
ir fyrgreindann Þormod Magnusson og hans erfingia* 
med ollum þeim gognum oc giœdum hlutum og hlunn- 
indum. lausafie oc fastaeignum sem fyrgreindum jard- 
arpaurttum á at fylgia. og nu fylgir. og fyllgtt hefur at 
fornu og nygiu. og þeir meiga eiga med riettu bæde á 
kirkiunnar vegna og suo kaupahlutans. alltt til skilid 
þat login lofa. en ecki neitt vndan tekid. og eg greind- 
i\v Magnus prestur Eyolfsson ward fremst eigandi ad 
med logligu kaupe. og riettre erfd. bœdi til sios og landz. 
þo suo at titt nefndur Þormodur Magnusson skal meiga 

I) b. V. 1372, 1374. 



1570 



BÚFJÁREIGN HÓLASTÓLS 



371 



selia þcssa bada fyrskrifada jardarpartta þeiin sem hanu 
'vill. skylldum edur vandalausum. og þat íyriv taka sem 
l^onuin ])est bihagar. huortt þat er kuiktt edur dautt. j 
lausafie edur j fastaeignum. og skal þat vera æfinliga 
|ikiíierulaust af mier. og ollum minum erfingium oc ept- 
ii'komendum. skal oc þesse minn giorningur statt oc 
stodugur standa æfínliga og obrigdanliga fjTÍr mier og 
*^ÍIum minum Erfingium oc eptirkomendum. Og til 
í^ieuu stadfesti liier vmm. þá festi eg fj^'greindur Magnus 
Pi^estur Eyolfsson mitt jncigU fjTÍr þetta giorningsbref 
hiiertt skrifat var j Saurbæg á Raúdasande á fimttudag- 
irin næstann eptir Palsmessu vm vcturinn arum epter 
Jliesu Christi hingadburd. m. d. Ixx. ara. 



^^8- 31. janúar 1570. á Hólum. 

^tlpJÁRREIKNINGR Hólastóls i heimaumboðum og 
sauðfjáreign í öðrum umboðum við fráfall Ólafs hysk- 
^*Ps Hjaltasonar. 

Í^Ps. HoL Fasc. IIT, 13, frumrit á skinni, allt m. li. sira Sigurð- 
•íónssonar á GrenjaSarstöðvmi. Bæði innsigUn eru doUin frá. 
' AAI. Apogr. 3611. 

í^eikniiigm^ Holastadar j heima vmbodum: insigladur 

þa biskup Olafur fra fielL^) 
Ollun^ godum monnum sem þetta bref birtist sia edur 
^^yi*a sendum vid Þorkiell Olafsson oc lon Biornson 
Piestar kuediu gudz oc ockra kunnigt giorandi at þa 
"did var fra holldgan Jesu Christi Mdlxx ar a enn 
eilefta oc tolfta dag iola^) a Holum j Hialltadal vorum 
y J hia saum og heyrdum a oc satum j reikningi med 
^^ia Siurdi lonssyne Holakirkiu vegna sem þa var yfer- 
^^ann Hola kirkiu at Gunnar bondi Gijslason giordi 
suo felklann reikningskap nefndum sira Sigurdi at so 
i^jicler frider peningar og kugilldi at taulu hefdi verid 
lonsdeigi adur vm vorid^þa skrifadist fra Cliristi 



(öfi v^^^^^ ''^ J^réfinu m. sömu h. sem bréfið. Þar stendr og 
'St): „xviiijc og marcklnO". 2) þ. e. 4. og 5. janúar. 

24* 



372 



BÚFJÁREIGN HÓLASTÓLS. 



1570 



hollclgan. cl. Ix oc ix ar. þa nefndur Sigurdur prcstur 
niedtok Hola kirkiu forrœdi og tilsion. at fra follnum 
Herra Olafi Hialltasyne pie nieniorie. heima a Holuni 
og j eldum. og a stadarins buum kugilldi at taulu og 
frider peningar og so kugilldi med iordum oc vtan gard^ 
a milli Hofdhola^) oc Hrauns a Skaga sem hier eptcr 
skrifad stendur oc eigi nieire þesshattar peningar frider. 

J fyrstu malnytukugilldi med iordum oc vtangardz 
med Grafar kugiUdum fimm hundrud. Ixx oc vij ku- 
giUdi oc ein ær at taulu. sum gilld, en sum ogilld. oc 
hia aureigum morg. en eigi fleiri. 

Jtem heima a Holum oc i elduni kyr xl oc ein. tuæ- 
uetur naut oc elldri Ixx oc vi. þar til j Fliotum j eldum 
iiij med yxni. veturgomul naut v. þar til j eldum j 
Suarfadardal ij. oc j Fliotum eitt. kalfar ij. asauchu' c. 
11. oc xvij. tuæuelrer sauder og elldri halft annad hundr- 
ad. veturgamallra sauda von a .11. oc ij. hestar xvj mcd 
tveimur tuæuetrum. Ross xx og ij. 

Jtem a Flugumyri at lonsdeigi. kyr xi. veturgomuí 
kuiga ein. kalfar iiij. asaudur xl oc v. hestar .... og 
einn veturgamall. Ross iiij. giellder sauder tuæuetrer 
XV. med v lirulum. veturgamler sauder xvi. þar til komu 
vr eldum og j kyrverd iiij. 

Jtem j Gielldingahollli kyr viij. naut veturgamallt i. 
asaudur xx oc vij tuæuetrer hrutar iij. veturgamler 
sauder v. kapall einn. 

Jtem Flatatungu kyr vij. þreuetur naul ij. fiogra vetra 
eitt. tuæuett eilt. vngkalfar ij. asaudur xxx oc v. gielld- 
er sauder tuæuetrcr og elldri viij mcd fiorum hrutuni. 
vcturgamler sauder viij. kapall vamhatltiu' einn. 

Jtem i Biarnastadahlijd kyv vj. naut þreuetur ij. tuæ- 
uett eitt. asaudur. 1. oc ein. tuæuetrir sauder oc clldri 
XX. er þad med hrutum. veturgamlir sauder xxx oc v: 
hestur einn. Ross ij. 

[aunguer frider peningar adrer^) voru Holakirkiu 
eignader adrer^) j grcindu takmarcki en hier ero fyv^' 
skrifadir vtan xij kugilldi med Hofstodum. suo vid viss- 



1) Svo. 



1570. 



YITXISBUHDR. 



373 



^íni samanreikiiud kugilldi at taulu nied gilldum og o- 
gilldum j greindu takmarcki fyrst heima a Holum Ixxx 
lialft. enn a I)uunum .1. oc viij og ij ær. summa c oc 
xviij og V ær. sumnia summaruni med reiknudum ku- 
íídldum j byggingo med iordum oc vtaugardz suo lieima 
^ Holum oc a buunum at med reiknudum Hofstada ku- 
Sdlduni vic tiutiger oc viij. 

^^g til sannenda hier vm setium vid ockur insigli fvr- 
þelta bref huert ed giort var a Holum j Hialltadal 
seinasta dag lanuarij anno M. d. Ixx.^) 

Ad memorandum. 
•T Kulu vmbodum c og ix j bj^gTgJings og lieima a 
Ivulu þar til xvj oglj ær. 

^ ííordurvmbodum Ixx minnur ein ær. 

Micklagardz vmbodum ix tiger og eitt og ein ær 
oc lieinia j Micklagardi xx oc ij minnur ein ær. 

^\em med skolameistara iordum xl oc v. hier til med 
%rcká X. 

*^ Vrda vmliodum cllefuliger og vi^;^. 
^ Fliota vi^ibodum ijc. 

^Tteni j lieimainnbodum lieima oc a buunum vic, 11, 
t> VHj asaudar med reiknudum Hofstada kugilldum xij. 
^tJuima j ollum þessum vmbodum 619 oc iiij ær. 
^unmia sum[m]arum xiijc oc vij kugillde oc iiij ær, 
|*ier til ij [kyr] sem var skilad til Micklagardz ann- 
vm vorid annari vm haustid. 



^^^/ h febrúar 1570, á Hólum. 

ífNlSliUUÐPx nm reikningsskap sira Sigurðar Jóns- 

soiiar staðinn Ólafi bvskupi Hjaltasyni af norðrum- 
*^oðum. 

(nt^'^\ ÍV,^^^' ^^^^^y '^^y frunirit á .skinni iir safni Hólastóls („sk**) 
1 Wóðskjalasafni). Innsiglaför 3, cn nú að cins 1 innsigli. — 

Sí.m! J''^"^' "^^'"^ stendr allt utan ú bréfinu m. h. síra 



374 



JARÐASKIPTABPiÉF 



1570 



Reikniiigur vm nordur unibod 1570.^) 
Olkun ííodum monnum sem þetta bref sia edur heyra 
senda Arngrimur Jonson kirkiuprestur a Holum oc Jon 
prestur Biornson kapcllan kuediu gudz oc ockra. kunn- 
igt giorandi at vid vissum fyrir full sannendi at sera 
Sigurdur lonson sendi herra Olafi pie memorie vm vet- 
urenn fyrir enn atta dag a jolum þa ski'ifadist 1568. ar 
enn hann biskupinn anndadist epter iohn þa skrifad- 
ist M d Ix oc ix ár Reikningskap af þeim vmbodum fyr- 
ir nordan Myrarkuijsl sem nefndur Sigurdur prestur 
hafdi Hola kirlciu vegna huern þann sama reikningskap 
herra Olafur liet innski'ifa j sijna reikningsbok. þa sein 
hann hafdi þann sama tijma sem gud kalladi liann. oc 
suo þad fjair farandi ar a enu sijdasta kuere j somu 
bok. þann sama reikning hyggium vid skrifad hafa 
þann skolapillt sem þa var a Holum. oc vm sumarid 
sigldi oc Sigurdur Jonson hiet, hueini reikning vid hofuni 
sied og 3'firlesid oc j síuttu malc saman reiknad at 
þa fyrir iolin vm haustid hefdi verid med iordum j 
greindu nordurvmbodi malnytu kugilldi at taulu Ixxij 
oc V œr cnn eigi fleiri kugilldi sem siast ma j somu bok 
enn sera Sigurdur hefur nu sagt ockur at af greindum 
kugilldum hafi biskupin hurt feingid Vigfusi bonda 
Þorsteinsyni tuo malnylu kugilldi med MeidauoIIum oc 
iordina med at sier ouitandi þa hann sendi honum 
biskupininn þenna reikning. suo og sagde hann at i 
Salltuik hefdi farist ein kyr j vancka vm veturenn at 
fyrr greindum kugiUdum. þui hefdi eigi verid eptcr 
kugilldi at taulu meir en Ixx minnur ein ær þa herra 
Olafur fra fiell. Oc til sannenda hier vm setium vid 
ockur insigli fyrir þetta bref. huert ed giort var a Hol- 
um j Hialltadal fyrsta dag fehruarij. anno doniin^ 
M d. Ixx. 



i 

260. 11. febrúar 1570. 

JARÐASKIPTABRÉF, 

1) Utan á bréfimi in. gamalli h. 



í Saurba?- 



AM. Apogr. 1135 „Ur Storii 
slrönd. gi0rdu 158Í)'* (AM.), 5. 
Slyrs Þorvaldssonar „Ex orig. 



Transscripto fra Haga ii Barda- 
mai. — AM. Apogr. 1371, ni. h. 
Ara Þorkclssonar". 



Jhesus. 

í*at gioruin vier Sueirn prestur Þorbiarnason: Einar 
Palsson. Olafur Jonsson. Ari Einarsson. Jon Gislason. 
And res Sueinsson. Godum monnum kunnigít mcd þessu 
'^oru opnu brefe. ad á þann xiij dag Januarij manadar 
er lidit var fra hingad burd vors liufa lausnara 
Jliesu Christi: m: d Ixx ara. þa voruni vier þar j hia á 
Hole j Billdudal. saum þar og heijrdum vppá ord oc 
íiaudaband þessara þriggia epterskrifadra manna. sem 
var fyrst af eirne alfu Eggert Hannesson. enn af ann- 
^ri alfu Eyolfur Magnusson hinn elldri. og hanz kuinno 
Gudleifar Olafsdottur. Enn þat faldisí imdir þessu þeirra 
^Ura þriggia manna handabandi. þat at fyrskrifadur 
Eyolfur Magnusson hinn elldre medur godu rade og 
liufligu fulhiadar* samþycki sinnar kuinno Gudleifar. 

suo med sinum sialfs fi'ium og frialsum lostulegum 
vilia og liufligu jayrdi og funnadar handabande. og 
nied slikuni skihnala og undertale sem hier epter grein- 
^^- Þa j fyrstu sellde Eyolfur Magnusson hinn elldre. 
adur nefndum Eggertt Hannessvnc alla halfa Jordina 
Haga. sem er fiorutige hundrudum ad dyrleika bonda 
^igui.i) og skyllde þar med fylgia allar þæu kirkiu eign- 
^i* kuikar og daudar lausa fie og fasla eigner. seni 
gí'emdum halfuni garde Haga eiga at fylgia og fylgtt 

^ia ad fornu og nygiu. huer gardur er liggur á Barda- 
strond J Breida firde, Somu leidis þa j þessu fyrskrif- 
^dra þriggia manna handabande. þa selldc og fyrgreind- 
Eyolfur Magnusson med samþycke sinnar kuinno 

udleifar fyrgreindum Eggcrtt Hannessyne xc. j jord- 
yji^ne Lambauatne. huer ed liggur á Raudasande j Saur- 

^giar kirkiu sokn. wndan sicr sinne kuinno Gud- 

iiu og suo vndan aullum þeirra beggia Ei-fingium og 
f£^^i^mendum. Enn vnder adurnefndann Eggertt Hann- 

Svo bæði. 



376 



JARÐASKÍPTABRÉF 



1570 



esson og hannz erfingia til fullrar og allrar æfinligrar 
eignar og frialsligs forrædis nada og nytsemda: nied oll- 
lun þeiui gognum og giædum hlutum og hlunnendum. 
lausa fic og fasta eignum sem fyrgreindum lialfum 
garde Haga. og suo fyrskrifuduni xc jardarpartte á at 
fylgia og nu fylger. og suo fylgt hefur at fornu oc nygiu 
til fiallz og fioru bœdi til siös og landz. alllt tilskilid 
þat sem logen lofa. Enn ecki þat neitt fratekid og greind- 
ur E^^olfur Magnusson og lians kuinna Gudleif voru bædi 
fremst eigandi ad vorden eptir logum. Hier mcd lofadi 
fyrnefndur Eyolfur hinn elldri greindum Eggertt Hann- 
essyni j fyrskrifudu kaupi og handa l^andi at vera i 
Borgan og svare vid Eggertt Hannesson edur hanz erf- 
ingia kirkiunnar vegna j Haga vmm auU half kirkiunn- 
ar fie þar og reikningskap. sem at eigi væri nu suo 
golldinn edur stadinn. suo at kirkian þar liefdi sinar 
fullar og allar taulur af honum edur þeim odrum sem 
halldit hefde gardenn. Enn tittnefndur Eggertt Hannes- 
son medkiendist þar nu fyrer oss. þat hann hefdi adur 
j vor ed var medtekit af sera Magnuse Eyolfssyne fyr- 
er allra þcirra hond sem þa atte j Haga kirkiunnar 
vcgna atla kyr gilldar og tuo asaudar kugilldi giUd 
og tau^ fimlan aura kapla huor fyrer sig. Og umm ])etta 
fjn'skrifad gialld sagde Eggertt Hannesson at þeir skj^lldu 
aller kuittir vera sem þar hefdi þá borid suare fyrer at 
hallda. Enn mælli greiud kirkia meira fic hia þeim ciga. 
þar giæfi liann aungua kuittan á fyr cnn þat vieri golld- 
it et cetera. 

Enn hier aa moti gallt og greiddi tittnefnduv Eggertt 
Hannesson j fyrskrífudo kaupi og handabandi optt- 
grcindum Eyolfi Magnussyne hinum clldra og hanz 
kuinnu Gudlcifu Olafs dotlur Jordina Hol j Billdudal 
huer at er fiorutiu hundrudum at dyrleika bonda eig[n]- 
inn huer at liggur j Arnarfirdi i Otradals kirkiusokn. og 
þar (il xvjc j jordunnc Kirkiubole i Kollzvik. luier at 
liggur j Sandz lu'cpp j Saurbægiar kirkiusokn. og þar 
til ijc j smiore oc skreid. vndan sier og sinum erfingium 

íFsvo bæði. ~ " 



1570. 



JAPiÐASKIPTABRÉF, 



377 



cplirkoinendinii. cnn vndir liltnefndan Eyolf hinn 

* ^ÍWra og lianns kuinno Gudleifu og suo þeirra erfingia 

<^plirkonicndur til fullrar og allrar æfinligrar eignar 

^g frialsligs forrædis nada og nytsenida. med olhnn 

beini gognuni og giædum. hlutum og hhmnendum lausa 

fie og fasta eignum scm adurgrendri Jordu Hole kirkiu 

*^^gn scm honda lihita. og suo fyrskrifuduni xvjca jardar- 

Píii'tti fylgier og fylgt hefur. og þær meiga med riettu 

^*gíi til fialls oíí fioru. hædi til sios og landz aUtt til- 

^*^KiIid þat sem login lofa enn ecki neitt þat fratckit og 

gí^'emdur Eggertt var fremst eigandi at vordinn eptir 

loglig^ kaui>e. Suo og medkiendizt Eyolfur fyrir oss 

^ liann liefdi adur j vor ed var medtekit af Eggertt 

^annessync lialfkirkiunnar vegna j BiUdudal iiij mal- 

^^ytu kuilldi gilld og god og allar adrar hcnnar eigur 

^g oi'namentum sem liun á utan sig og jnnann. etcetera. 

^ ^i' og suo vndir talad oc tilskilid j þessum þcirra kaup- 

skap þat at fyrer halfann Haga skylldi koma Holl j 

''ldudal mcd aullum sinum eignum og ein viijc j Jord- 

Jiiiue Ivirkiuhole. Enn fyrir xc. j Lamhauahme skylldi 

ouia onnur viijc j greindu Kirkiuhole. og þar til liin 

^i^ seni voru j smiori og skrcid. hucr ijc at Eyolfur hinn 

Idri og Iians kuinna Gudleif medkienndust ad hitolud 

^^i'i. Suo og kiauru þau hion Eyolfur og Gudleif sier j 

yi'skrifudu kaupi og handahandi ef nockut af þeirri^) 

staeign ineira cdr minna. kvuni af þeim edur þeirra 
erfin * X 1 

/"gium at ganga sem Eggertt Hannesson hafdi gefit 

i<^un vi(i halfum Haga. þá kiaure þau sialf fyrir sig 
t> suia erfingia. at vilia ciga atgang at annari fastaeign 
ugoch.j vr peningum Eggertz Hannessonar sem væri 
^ll i BiJIdudal. enn vist eigi ad neinu j halfum Haga. 
I^g bui jatadi Eggertt Hannesson fyrer sig og sina erf- 
'^gia. Enn þar i moti kiorc Eggertt fyrer sig og sina 
^^fiugia. ef nockud meira edur minna kynne af sier. 

^ sinum erfingium at ganga j halfum Haga. þeim 
Pau haufdu honum sclltt. þaa viUdi hann og suo hanns 
^^fi^ngiar skyllde ganga aptur at suo mikiu j Hole i 

þoirra 13717 



378 JAM3ASKIPTAI51U-F. 1570. 

Billdudal edur at suo .miklu vppj Kollzvik. sem næmi 
viijc þar j er komu vppi halfaun Haga. Skylldu huorer 
vm sig hallda sinu kaupi til laga. og suara lagaripting- 
um fyrir þat er selltt hefdi þar til at af geingi med niettu 
og orofnu laugmale. etcetera. 

Og til meiri audsyningar. stadfestu og sanns vitnis- 
hurdar hier vmm. þá festum vier fyrskrifadeR kaupvott- 
ar vor Incigle fyrir þetta kaup og skihiiala brief huertt 
giortt og skrifat var I Saurbæg á Rauda sande þann xj 
dag Februarij á sama are sem fyrr seiger. 



261. 12. febrúar 1570. í Saurbæ. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Apogr. 1136 „Ur Slorii Transscripto fra Haga ii Barda- 
strond. giordii 1580" (AM.) 5. mai. — AM. Apogr. 1303, m. h. 
Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara Þorkelssonar". 

Þat giorum vier Sueirn prestur Þorbiarnarson. Einar 
Palsson. Olafur Jonsson. Are Einarsson. Jon Gislason. 
Andres Sueinsson. godum monnuni kunnigtt med þessu 
voru opnu brefi ad á þann xiij dag Januarij manadar. 
þá lidit var fra hingatburd vors liufa lausnara Jiiesu 
Christi. m. d. Ixx ara. þaa vorum vier þar j hia á Hole 
j Billdudal. samn vier þar og lieyrdum þar uppá ord og 
handaband þessara manna. af eirni alfu Eyolfur Magn- 
usson liinn elldre. Enn af annari alfu Gudleifar Olafs- 
dottur lianz eiginkuinno. enn þat faldist og skildist 
vnder þessu þeirra beggia handabande. þat fyrnefndur 
Eyolfur hinn elldre. sellde sinne kuinno Gudleifu þau 
^ííj^ j jordunne Kirkiubole j Kollzvik. sem Eggertt Hann- 
esson hafdi honum adur feingit uppi halfann Haga. Hier 
á moti gaf adrnefnd Gudleif Olafsdotter bonda sinmn 
Eyolfi enum elldra viijc er hun atti j jordunne Botne 
j Hpalfirdi fyrir sunnan land. med ollum slikum skil- 
mala sem onnr lagakaup plaga franim at fara godra 
manna á medal. J annan mata lyste oc greindur Eyolfur 
þui þar þá og fyrir oss. þat sin kuinna Gudleif ætti ad- 



1570. JARÐASKIPTABRÉF. 379 

ur xvjc j fju-skrifadri jordu Kirkiubole j KoUzvik. og 
hefdi viijc þar af og ijc vppi halfann Haga komit, fyrir 
þau xc sein hun atti j Lambavatne. og hann medur henn- 
Si' Rade oc samþycki sellde Eggertt Hannessyni. sem 
^ref þar vmm giortt vtuijsar. Enn hin þridiu viijc j 
íyrnefndre jordu Kirkiubolc. hefdi Gudleif kuinna sin 
^rftt epter modur sina Sohieigu Biarnadottur. huerar 
at Gud nade. suo at greind Gudleif ætte nu ein vid 
sig þessa alla jord Kirkiubol j Kollzvik. J þridia mata 
þá lysíi tittnefndur Eyolfur hinn elldre þui þar fyrir oss. 
at ]iann hefdi gefit sinne kuinno Gudleifu á giptingar- 
deigi vr. xlc. j halfum Haga j sina fiordungsgiof xc. 
suo at luin vard eigande at xijc vpp i greindann Iialfann 
Haga mcd þeim ijc sem adur j þessu brefi til greiner. Og 
nu sækir þess at Eyolfur med hennar samþycke hafdi 
nu selltt alltt þat þau bœdi nu hofdu att j halfum Haga 
Eggertt Hannessyne. suo sem þeirra kaupbref þar vmm 
gior[t] vottar oc vtuisar. þá eignadist Gudleif Olafs- 
dotter quinna Eyolfs nu xvc vpp j Hol j Billdudal. fyrir 
þau xijc sem hun var eigande at vorden ujip i halfann 
Haga scm fyr meir greiner j þessu brefe. og var nu 
b^Ua þeirra beggia hionanna handsaladur giorningur 
uiedur godum liufum oc lostuligum vilia. huer ed halld- 
^st skyllde til obrigdanligrar stadfestu fyrir þau bædi 
oc suo þeirra Erfingia. J fiordu grein medkiendist og 
Eyolfur enn elldre þar fyrir oss þat sin kuinna Gud- 
^^if Olafsdotíer ætte j sinu gard at auke allz þessa sem 
fyr er á quætt j þessu brefi xij malnytu quillde og ij 
gelldfiar Imndrud. huer xiiijc henne hefde til falled ept- 
fodur sinn og modur et cetera. Lietu þesse fyrskrifut 
hion bædi þetta sier alltt liufliga lika. og vrdu og voru 
bæde a eins Rade og godu samþyckc vmm alltt þetta 
sem fyr skrifat stendur j þessu brefi. Og at suo j sann- 
^GÍka er sem fyrskrifat sícndur. þá til nieiri audsyning- 
^i' stadfestu oc sannsi) vitnisburdar hier vmm þá fest- 
um vier fyi'skrifader menn vor jncigle fyrir þetta giorn- 



saiKls 1303. 



380 



JARÐASKIPTABHÉF. 



1570. 



ingsbref huerl skrifat var j Saurbæg a Raudasande þana 
xij dag februarij aa sania are sem fyr seigea. 



262. 23. febrúar 1570. í Saurbæ. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Apogr. 1139 „Ur Stoni.Transscriplo fra Haga íi Barda- 
sírond. ^íiordu 1580" (AM.), o. niai. — AM. Apoi;r. 1373, in. li. 
Síyrs Þorvaldssonar „Kx orig. Ara Þorkelssonar.*' 

Jbesus.^) 

Þat gioruni vicr Jon i^rcstur EUindzson. og Orniur Ell' 
ingsson. Olafur Jonsson og Skuli Jonsson. goduni monU' 
um kunnigtt med þessu voru opnu brefi. ad á þann xxiij 
dag februarij. þa lidid var frá hingadbui'd vors liufa 
hmsnara Jhesu Cliristi m. d. Ixx ara. þa vorum vier þar 
j hia j Saurbæg á Raudasandi, saum og lieyrdum þar 
vppá or<l og handaband þessar.a manna af eirne alfu 
Eggertt Hannesson enu af annari alfu Eyolfur Magnus- 
son hinu yngre. En þat faldist og skildist vndir þessu 
þeirra handabande ad greindur Eyolfur hinn yngre sellde 
adur greindum Eggertt medur vilianligu lagakaupe .xxc, 
j bonda eigninne j jordimnc Haga nied allrc þeirre kirkiu 
eign sem þar á med at fylgia. huer jord er liggur á 
Bardastrond j Breidafirde. vndan sier oc sinum crf- 
ingium. enn vndcr adur greindan Eggertt Hannesson 
oc hans Erfingia til fullrar eignar og frialslegz forrædis 
nada og njisemdar-) med ollum þeim gognum oc giæd- 
um hlutum oc hhmnindum lausafie oc fastaeignuni sem 
fyr greindum xxc bæde á kirkiunnar vegna oc bonda 
eignar eiga at fylgia oc nu fjdgier oc fyllgt hefur at fornu 
nygiu. til fiallz oc fioru bædi til sios oc landz. alltt 
til skihd þat sem login iofa. enn ecki neitt þat fra tekid 
og adur greindur Eyolfur var fremst eigandi at vordenn. 
Suo oc lofade Eyolfur at vera j borgau oc suare vid 
Eggertt Hannesson edr hanz Erfingia vmm þat sem þenn- 
an kirkiuparttinn þar^) kynne at snertta huortt helld- 

— - _ — — 

1) 1). V. 1373. 2) -da 1373. 



1570. JAlíÐASKIl'TABlíl'-F. 381 

þat væri reikningskapiu' cdur onnur kirkiufic suo at 
kirkian licfde ecki sinar fuUar tolí'ir fcingid et cctcra. 
Enn hier á moti galltt oc gaf oc afgreiddi tittnefndur 
Eggcrtt Hannesson optskrifudum Eyolfi Magnussyni 
lununi yngra xxvc j jordunne Rekstoduin er liggur á 
l^ardastrond j fyrgreinds stadar kirkiu sokn nied oll- 
^ni slikuni skilniala scni til grciner vmm xxc j Haga og 
'^aupahlutinn á bæde til sios oc landz. skylldu huoru- 
tueggin hallda sino kaupe til laga og suara lagariptingu 
Í3'nr þat er sclltt hefde. Og til sanninda hicr vmm þá 
festum vier fyrgreinder kaupvottar vor jncigle fyrir 
þetta kaupbref. huertt skrifad var j fyrgreindum slad 
^ arc og deige sidar enn fyr seigcr. 



263, 23. febriiar 1570. í Saurbæ. 

JARÐASKIl^TABRÉF. 

AAf. Apogr. 1140 „Ur Storu Transscrii>to frii llagíx a Barda- 
strond. giordii mi\'' (AM.), 5. mai. — AM. Apogr. 1375, m. h. 
-b'rs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara Þorkelssonar'*. 

Jhesus.^) 

^ Þat giorum vier Jon prcstur Ellindzson og Ormur 
Ellingsson. Olafur Jonsson og Skule Jonsson. Godum 
l^ionnuni kunnigtt med þessu voru opnu brcfe. ad a 
Pann xxiij dag februarij. þá lidid var fra hingat burd 
'^ors liufa hiusnara Jbesu Christi. m. d. Ixx ara. þii vor- 
l^^u vier þar j bia j Saurbæg á Raudasande. saum og 

^<^yrdum þar vpp aa ord oc ]iandal)and þcssara manna 
^ eirne alfu Eggertt Hannesson. Enn af annare alfu 
f orniodur Magnusson. Enn þad faldist og skildist vnd- 
þessu þeirra handabande. ad greindur Þormodur 
selldc adur greindum Eggertt Hannessyne medur fulhi- 
^i' lagakaupe xijc j bondacigninne j jordunne Haga 
^^^ed aUre þeirre'kirkiueign sem þar á nied at fvlaia. 

8 i:>ar til ixc j jordunne Holltte. bueriar iardcr at liííííia 
ardastraund j Breidafirdc. vndan sier oc sinum Erf- 



b. V. 1375. 



382 



VITNISBURÐR. 



1570. 



ingium oc eptirkomendum. enn vnder adur greijndann 
Eggertt Hannesson og hanns erfingia til f uUrar eignar og 
frialsligs forrædis. nada og nytsemda. med oUum þeim 
gognum og giædum hlutum oc hlunnindum. lausafie og 
fastaeignum sem huorum þessum partte fja-ir sig. bædi 
á kirkiunnar vegna og kaupahlutanns eiga at fylgia oc 
nu fylgir og fylgth hefur at fornu oc nygiu. til fialls og 
fioru. bædi til sios oc landz. alltt til skiled þat sem logen 
lofa. enn ecki neitt þat frátekid. oc adur greindur Þor- 
modur var fremst eigande at vordenn. Suo og lofadi Þor- 
modur at vera j borgan oc suare vid Eggertt edur hanz 
erfingia. vmm þat sem þennan kirkiupartinn þar kynne 
at snertta. huortt helldur þat væri Reikningskapur edur 
onnur kii'kiufie. suo at kirkian hefde ecke sinar fullar 
tolur feingit et cetera. Enn hier á moti galltt og gaf oc 
afgreidde tittnefndur Eggertt Hannesson. optskrifudum 
Þormode Jlagnussyni jordina nedra Raudzdal fyrir xxc. 
og þar til ij kuillde oc eitt hundrad j olhnn godum 
peningum. huer jord er hggur á Bardastrond j Brians- 
]ækar kirkiusockn. med oUum slikum skihiiala sem til- 
greiner vmm bada hina fyrsagda parttana. oc kaupahlut- 
enn á bædi til sios oc landz et cetera. Skylldu huoru- 
tueggiu hallda sinu kaupe til laga. og silara lagaript- 
ingu fyrir þat er selltt hefdi. Og til sanninda hier vmm. 
þá festum vier fyrgreinder kaupvottar vor jncigle fyrir 
þeíta kaupbref huertt ski'ifat var j fyrgreindum stad 
á are og deige sidar enn fyr seiger. 



264, 2, mars 1570. í Saurbæ, 

VITNISBURÐR um testamentisgerning Katrinar Hann- 
esdóttur, 

AM. Apogr. 4767 b „Ex originali". Árni lýsir innsiglum, 

J nafne heilagrar þrenningar þaa berum vid Biorn 
Jonsson og Skule Jonsson suo felldan vitnesburd sem 
hier eptter greiner vm Testamentum giord Katrijnar 
heitinnar Hannesdottur og hennar afgang þessa heims. 



ÍHierrar sál ad allznieattru£;lur Gud naade.Oíí vilium hans 
^ijkiendev verda bæde fyrir Gude og moiinum. Þa j 
^yi'stu grein var aadur greind Katrijn Hannesdotter 
bann sama dag er Gud allzmecktugur kallade hana af 
PGssum heime til sinna náda heil ad oUum vitzmunum 
allre sinne skynseme bæde til orda og giorda allt til 
Peirrar stundar sem gud kallade hana og hun sijna 
0nd vpp gaf og sofnade j Christo Jhesu. J fyrstu þaa 
S^f hun sig i valld med ond og lijkama Gude faudur 
^yne og helgum Anda; þar næst gaf hun sinne brodur- 
^ ottuR Ragneide Eggertzdottur jordina Breidadal og 
* ^kilde suo fyrir ef hun ætte hafn sitt þa skyllde þesse 
p^eind jord þui nafne fylgia. J annann maata þaa gaf 
^nn og Halldoru Halldorsdottur systundottur sinne .iij. 
malnytu kugillde og sijna sæng med ollum tilbuninge. 
' ^^^"^^^n grein þaa gaf hun annare sinne brodurdottur. 
nnu Biarnadottur.i) allt þad sem van j hennar geymslu- 

se sem være katlar. konnur. kistur. Busgagn smátt oc 
^toiit og þar med bordbimad og adra koppa og kippur 
Pad þar være. vtan eina latunspytlu. þaa gaf hun Skula 

í^ssyne. J fiordu grein þaa gaf hun faatækum monn- 
^^n allann þann mat og skoledur sem var i sama huse 

skyiide upp skiptast med fatækum: For þesse henn- 
j Siordningur og skipun framm med allre visku og 
^pgværd. og eigi kunnum vid þaa annad ad skynia edur 

^ enn þad hun hefde þaa sem endrar nær alla skyn- 
^ í^^e þaa gud hefde henni giefit. og hun var dagliga 
li^a ? '^^f^- Og suo virtist þeim godum quinnum sem 
^enni voru j þann sama tijma. sem var fyrst Stein- 

ín^ 1 ^^^^^**^^' Gudrun Jonsdotter og Þorbiorg Gud- 
^.j^^^^'^^ttir. Och til sanninda hier umm þaa festum 
ish ^^^' skrifader menn ockar jnnsigle fyrir þetta vitn- 
g^^^[^^rbref huertt ed skrifuad var j Saurbæ aa Rauda- 
þann annan niartii maanadar aarum eptter Jhesu 
hingadburd. 



m. d. Ixx. ára. 



1) Svo. 



38t LðGMANXSÚRSKURÐR. — SIGLINGALEYFÍ. 1570. 

265. 17. mars 1570. á Möðruvölliim. 

ORMR lögmaðr Sturlusoa úrskuröar gildau gerning 
Ólafs byskups Hjallasonar 18. ágúst 1555 (nr. 5«>.). 

AM. Fasc. LII, 14, frumril á sldnni, Uvst nieð innsigli Orms 
löginanns við LTI, 13. 

Eg Ornuir Slullasou laugmann nordan og uestan aa 
Jsiandi giore godum nionnum kunnigt med þessu minu 
opnu brefi. at ec hefi sied og yferlesid nied bestu manna 
radi er ec til kalladi med mier þetta sama bref sem liier 
er nuKl fest huertt oss leist j allan mata ])ædi at giofiíie 
og so giorninginum vel logligtt og myndugtt j olluni 
sijnuni greinum. Þui at heilags anda nad til kalladrc m cd 
mier seigi cc fyrrncfnndur Ornuu' Stullason laugmann 
med fuUum laga vlskurde^) þessa giof og bref scni 
þessu minu vtskurdarbrefi') er med fest. logligtt og 
myndugtt med ollum sijnum giorningi. Og til sanenda 
hier vm set ec mitt jnsiglle fyrir þennan minn vtskurdO 
skrifadur a Modruvollum j HergardaP) faustvdagin iyv- 
ir pal [mjsunudag anno domini M d Ixx. 



266. 29. mai^ 1570, í Hróai^keldu. 

KONUNGR veitir Krislófer Föoler levfl til siiílini'ar á 
Dýrafjöi'íN. 

Ríkisskjiilasafn Dann, Rl\íí p. a. L. 10, 5081). — l'pjjskrift Jóns 
Sigurðssonar i JS. 493, 4to. (Laursens rikisskjalavarðar i þjóð- 
skjalasafni). 

■ 

Christoffcr F0glcr fick konn. mails. breff alt maa 
lade bcsegle enn haffn paa Issland 

som fölger: 

Wij Frederich elc. Gi0j*c alle witterligt. at wij ^fí 
wor synnderlig gunst och naade haffue vnndt ocli til- 
ladt och au med thette wort obnne breff vnnde och 
tilladc. at oss elskelige Christoffer F0gler maa lade be- 
seigle enn wor och kronens haffnn for wort lanud Is- 



1) Svo 



1570. KVITTAN. 385- 

líinndl vdj Issefiordsyssel. kaldis Dyrefiord. och ther 
saiTicstedtz och offuer aldt forsclireffne syssell emellom 
f^erhohn och Langemoesse med wore vnndersotte 
hanndle och Avanndle och thennom lade tilf0re maltt. 
nieel och anuden felhalic. saa och huiss anndeu gode 
^^'íire. som tlie til thieris klcde och f0de hehoff haffue. 
*^^h tlier egienn att mue inndki0pe. huiss ware ther fal- 
der. vnnderthaeit suaffuel. huilcket wij AviIIe oss haffue 
íorbelioldit. ad gratiam. dog saa att hannd skall aar- 
^íigenn tii gode rede wdgiffue til oss och kronenn. huiss 
thold och anndenn rettighed. som oss med rette til kom- 
^^^^v. Skal hannd och were forpligt att lade gi0rc for- 
^<^hreffnc Avorc vnndersotte tlier samestedlz tilf0ring. 
^ffter som forschreffuit staar. med gode A\^foi'falskede 
"^^'are. som forschreffne wore vnndersotte n0ttigc och 
§9ffnnliige cre. och thennom thett for ith skielligt weerde 
^Glge och affhenndc. Tesligiste skall hanns fuldmechtige 
^^ig^' rett niaade och wcett och i alle maade siií saa 
*uoIde. at ingen klage offuer hannoni komindes wor- 
Cuni inhibitione solita etc. Dalum Roskilde tlienntl- 
^^ix Marlij aar etc. mdlxx. 



^^^- 2.-8. apríl 1570, í Hólum, 

KVITTUN andvirðis fyrir hálfan Vatnsenda i Ólafsfirði. 

«ð vera fuj.|, habeo" (AM.). 

le^^l ^}^^^ '^*^^^ Marteinssoni) godum monnum vilur- 
Peim seni þetta bref siá edur heyra. ad erligur og 
uir niann Tumas bondi Brandsson hefur keypt af 
j Ku'^^^^'"-^ lialfann Vatzenda j Olafsfirdi sem liggur 
s<íUd^'^^^^-^^^^* kirkiu sokn. og .larngeir heitinn fieck og 
^efnl "^'^^' líef eg fulla peninga upp borid af 

. ^ ^*'^^ Tumase Brandssyne sem mier vel á næger. 

anÍ iTn -^^ ^^^^ sagdann Tumas auUdungis kuitt- 
akiæruuausann fyrer mier og minum epterkom- 

^ VCui xv^n"' '^^•''^"l^^ I.ina^marMAMr'^^^ 

*' • 25 



386 



KAUPBIŒF, 



1570. 



endum vni aadur skrifad Giálld og pcninga. Og til 
sannenda Iiier vm þrycke eg mijnu jnsigle fyrer þetta 
bref Skrifad j Holum j Eyiafirde j annari viku paska* 
arum Epter Gudz burd Mdlxx. ar. 



268, 3. ajríl eða 4. december 1570. á Völlunu 

KAUPBRÉF fyrir Litla Dal í Tungusveit. 

■ 

AM. Apogr. 5901, m. h. Jóns Alagnússonar á Sólhcimum „Ex 
originalí" „a pergamenl". 

Þeim goduni monnum sem þetta bref sia edur beyra 
sendum vœr Vigfus Jonsson, Magnus Jonsson. Hallsteirn 

■ 

Einarsson. Þorsteinn Jonsson [kvediu gudz og vora^) 
kunnigt gioranndi ad arum epter guds burd. m. d. Ixx. a 
V0llum i Holmi i Skagafirdi manodægin næstan fyrir 
Ambrosii episcopi vorum vær i hia saum oc hcyrdum 
a ord og handaband þessara manna. Qunnars Gislason- 
ar enn af annari alfu Odds Philipussonar ad suo fyrir 
skildo ad adurnefndur Oddur selldi Gunnari Gijslasyni 
halfa i0rdina Litladal i Tungosueit .xx. Inmdrad er 
liggr i Rej^kiakirkiu sokn med ollum þeim gognum og 
giædum. eignum og itokum sem greindri halfri iordo 
liefr fylgt ad fornu og nyo og hann var fremst eiganndí 
ad ordin vnndan sier oc sinum erfingiuni. en vnder 
Gunnar Gijslason og hans erfingia og eptcrkomendur 
og med þessum vmmerkium ad greindur Oddr sagdi 
þesse Litlidalur ætti land fyrir sunnan sic fram i Skieria- 
gr0f . vr grofinni og i gard þann sem fyrir sunnan Sannda- 
gierdi er. suo þadan oc vestur i reidgotur. vr gotunum 
og i Þorsteinssladatiorn. rædur þa med læk þeim sem 
gengur sunnan i Græfuhlijd og so vt i mi^) sunnanverd- 
ann Hellisás og suo þadan riettsijne i gard þann sem 
geingur a milli dalanna austur i lokulsa. hier i mot fyr- 
ir adursagda halfa iord lofade Gunnar ad giallda og 
greida optnefndum Oddi Philipussyni .xij. malnytu ku- 

1) [b. V.; vantar i Apogr. 2) Svo. 



^•"^^O. DÓMI{. 387 

Silldi. skylldi .vj. af þeim stannda hia Gunnari Gijsla- 
^yni fyrir^pillti Odds er Þorgrimur Iiiet. livorn sama 
hans son Gunnar lofadi vpp ad ala suo leingi sem þeim 
þíid senidi forelldrum pilllsins og lijttnefndum Gunn- 
^^'1 og somu kugilldi skiUdi barnsins eign verda. en hin 
•^J. kugilldinn skylldi vtgreidast ad nœstum fardogum 
^da seirna ef þeim þad sialfum suo syndist. hier til 
skylldi Gunnar Gijslason giallda sogdum Odde Philipus- 
^J'ni .X. hundrud i godum GiIIdum peningum friidum og 
^fHjdum epter þui sem þeim senidi og saman kiæme. 
Samþyckti og stadfesti Vilborg Þorgrimsdotter quinna 
Odds Philipussonar allan fyrsagdan giorning og kaup- 
skap nied fullkomligu iayrdi og hands0lum vid opt- 
^efndan Gunnar Gijslason. lofadi tijttnefndur Oddur ad 
^^ara lagariplingum a iordunni, en þrattnefndur Gunn- 
skilldi hallda til laga. O^ til sanninda hier vmm seti- 
vær vor incigli fyrir þetta bref huort ed skrifad 
^'^1' sama deigi og are sem fyr seiger. 



^^^* 5. apríl 1570. í Nesi. 

^ÖMR um skipsáróör Skálholtslandseta. 

Er^h^' ^^^' ^^^" ^^^" ^^^^ ^^^''^' ^^^^ l'^^*^ skrifað ca. IGOO. 
cða -^**^ ^^^'^'fí^ uppsknft þcssa (lóins. Hinar erii flcstar ineira 
791 gnllaðar og afbakaðar, cn þær crii margar, svo scm Lbs. 

4t h ^^^' Björns á' Skarðsá ca. 1622—30. — Lbs. 07, 

^o-' ol. 106 ni. h. síra Jóns Erlendssonar i Villingaholti ca. 1650. 

37-^«^' ^^^' '^^*^-' '^^- 102—3, skr. ca. 1600. — ÍB. 315 b, 4to., bls. 
' \ skr. ca. 1600. — Ny kgl. Saml. 1945, 4to., bl. 108, m. h. 
17Sn"'^^'*^ ^"i^nlaugssonar 1660. — Lbs. 02, 4to., bl. 89, skr. ca. 
' ^ ^^'^s. 122, 4to., bls. 372—4, skr. ca. 1770. 

DomurAvm [skipzaaRödri) [SkalhoIIts lanndseta.^) 
P 11 p*^^ M0nnimi sem þetta Bref sia eda heyra senda 
all Eyolfsson. Halldor Thorlaksson. suarner^) logriettu- 
^enn. Magnuz Ellendsson. Jon Thumassonn. Magnus 
^ agnusson og3) Þordur Gudmundssonn quediu Guds 
.^^J^jna^^ ad arum effter Gudz burd 

fMrodrarmenn 791. 2) [b. v. 791. 3) b. v. 791 o. fl. 



25* 



388 



DÓMH 



1570 



M:d: Ixx. niijdiiikiulægiiin i annarc uiku paska um 
uorid [j Nese i Seluöge. þingstad riettunun^) uorumui. 
uier j doin neffnder aff heijdarleguni nianne Olaffe 
Bagga Jcnssyne.-) [kongsinz Befalningsnianni yffcr allt 
Jsland.") til ad skoda og rannsalca og [med skinsenie^) 
fullnadar [domz atkuæde^') a ad leggia umm þá akl0g- 
un er Gijsle Sueinsson. [sem þa uar Raadzmadur i vSkal* 
hollte.2) klagade til Gudbrands Thorsteinssonar. ad^') 
hann heffdi eclci rooid á stadarinz skipe. suo sem a 
hanu uar skijlid og a alla stadarinz kotungá á landa- 
steffnunc. suo og heffde þesse same mann^) Bod fengit 
fyrer Palzmesso suo hann gat þar eige i moti iiafft. 
enn^) suo stcndur i uorre landzlagahok. ad aull liand- 
solud mal skullc'O halldasL [sem uottar vitu. ed[a] 
uid er.geingid og Bok niælcr eigi i moti.^**) [ad iialld- 
ast meige ad logunun.i^) þui leist oss effter Bokarinn- 
ar ordum [þesse manni-) [brigde^^O sin [ord ogi^) 
handsol sem þcir loffudu med uottum i sinne jardar- 
toku^^) og færer uære ut ad rooa ef þeir uæri a ann- 
ara manna skipunnn helldur enn [þar sem SkalhoIItz 
raadzmadur skipar.^^) Og ad heilags anda nad till^'^) 
[med oss^^) kalladri ad suo pi'ofudu og fyrer oss komnu. 
dæmdum uicr [fyrr nefnder domzmenn^^) med fullu 
domz atkuæde þennann adur greindann mann Gud- 
brand og suo huern annann sem slijkt gi0rer sekan iij 
morkum i fullrictte uid kyrkiuna i Skalhollte. og suo 



1) [aa Nessþingi i (aa 791) Selvogi 791 og öll hin. 2) 791, 
07; Jonssync 10, 1945, 02, 812, 122; Bj0rnssyni(!) 315. 3) [sl. öH, 
iunnalO. 4) [b. v. 812. 5) [812, 1945; doni (17. (>) aad 10- 
7) 10, 791, ()7, 122, 812; niadur (i2, 1945, 315. 8) 791, ()7, 812, 
1945, ()2, 122; ])ui 10. 9) svo 10. 10) [10, 791, 315, ()2, 122, í)7; sl. 
1945, 812. .11) [10, 07; sl. Kin. 12) [10; þesser nienn 07, 1945, 
122; þesser 791, 812; þelr 315, ()2. 13) 07, 1945; brigde ei.i(!) 10; 
brygda 791, 122; hregda 02. 14) b. v. 07, 1945, 791. 15) [sijn 
ord oc liandsol scni þeir lofiidu i sinne jardartocku liailda eigii 
812 og 315 (að nokkru leyti). 10) [þeim (l>ar 02) seni vnibods- 
Hiadurinn j Skalhollte (b. v. 07. 1945, 812, 02, 122) 791, 07, 1945. 
812, 02, 122. 17) Svo 10. 18) [b. v. 791, 07, 1945 o. fl. 19) [b. v-. 
791, 07 o. fl. 



ERIKDÍSIBRÉF. 



389 



miklrei) skipleigu sem a þui skipe fellr. og allt þad 
skadræde sem stadurinn kann þar aff ad^) faa. lijka 

l^^íi' i^icnn sem a skipunum rooa, suo og skilldu þeir 
ijku seker sem þessa menn flitia j moti doiiiinum. þeg- 

þeirr^) uissu þeir uære annara menn. og þeir uære^) 
^cke frij aff sinum husbændum. 

Samþickte þennann uorn dom [adurneffndur Be- 
alningzmann Olaffur Hannsson Baggi. og setti sitt in- 
^>gle nied uorum fyrer þetta domzbreff huertt skriff- 
íiíl iiar i sama stad.5) 



p. a. L. 11, í)9b— 70. — Uppskrift 
4to., bls. 757 — § (Laurscns rikis- 



''^^* 9. apríl 1570. í Kaupmannahöfn. 

Í-RINDISBRÉF konungs handa Simoni Surbeck um 
é^öczlu skipa, fiskveiða og verzlunar i Vestmannaeyjum. 

^ rtikisskjalusafn Dana, Tcí^n 

•'>ns Sigurðssonar i JS. 372, .... ^ v-au...-xK. izxvx... 

j^Jaliivarðar í þjóðskjalasafni). ~ IsL, Fœrö og Grönl. Supplcm. 
1, Litr. Co (jii. Ii, Hans prófossors Granis). 

^imenu Siubeck fick kon. mtts obne brcff oc beffaling. 
l^uve Iiand siig med tbe skibe. som komer vnder 
Vespen0e att fiske. skall forholdc? med 
flere bestiling vt sequitur. 
atli ^ tbend andenn etc. Gi0r alle witlerligtt 

? ^íftherlj Máj forfarc. att Avort land Wespen0e be- 
' 'gis aff mange fremede. som bruge fiskerj ther same- 
^^^^ liaffuc Avij beffalit wor ki0pmand. oss elske- 
ton ^^"^*^"^^ Surbeck att skulle anname xvj daller tiill 
^ aff huert frcmmede skib. som diidt vnder landit 
^omendis worder. Dog skulle ther ickj l0be flere skibe 
^^íider haffaen att fiske end att forschreffne Avor ki0b- 
^kih^^ ^^^^ '''"^"^^ haffue platzs oc leylighett medt wort 
Sott ^^^^^ ^'^'^i floddenn lioss thennom. huor hannom 
th ^^^^^^'^- Sameledis skall oc aarligen oppeberis aff 
doggere. som fiske ther vnder Íandett. tiill thold 



4) Íin^^^ '^^í "^ikla 67 o. fl. 2) b. v. 791 o. fl, 3) Svo 10. 

n. 5) [sl. öll, nenia 10. (i) Hér Iicfst Supplcm. Oo. 



390 



TVLFTAlíDÓMR 



1570 



thuo rossennobell. effthevsom aff arrildízs thiid sed- 
vanlig haffuer Avcrct. Oc effthertj wore vndersottc paa 
forschreffue Wespcu0e theuuom hcclage. att eugelske oc 
andrc fremede tiit oc offte kome ther i^aa landett oc 
r0ffae oc stiele fran thennom. huess thee haffue. tha 
haffue Avij beffaht. att uaar nogen her effther kunde be- 
ffindes oc paagribcs. skullc tliee borthengis oc straffcs 
paa hffuit vden ald naade. Skall oc ingen fordriste siig 
tiill att ki0be nogen thce ware. som fakler tlier paa 
lahdeíl. vudtagitt wor ki0bmaud. som Avij ther heden 
skickit oc forordinerit haffuer i beffindis nogenn ther 
emodt att í>icire. tha skulle thee haffue forbrott huess 
gotzs thee liaffuc medt att fare. huorfore ^vij oc *\villc 
lade gi0rc thend forordning. att forschreffue wore vn- 
dersotte thcr paa landell skall bliffue tilf0rdt slig gottzs 
oc ^varc. som thee bode om somerenn oc winthereun 
skulle for thicris ware fange til ki0bs. huess the behoff 
haffuc. Ther emodt skall thett oc vnder h0giste straff 
were forschreffnc wore vndersotle ther paa landit nogen 
thieris ki0bmandtzs ware tiU fremede att selgc oc aff- 
hende.^) menn huess thee liaffue att selge skidle thce 
tiill wor ki0bmand for itt skieligtt werdt affhende. eff thcr 
som thec hcr tiill giort haffuer. Fordrister sig nogeun 
her emodt att gi0re skulle the straffis ther for. soni 
thee wore breffue oc beffaling ickj acte wiUe. Huor 
efftlier ssii£f hucr kand wiide att rette etc. Haffniæ thend 
9 aprilis aar ctc mdlxxj. 



271. 17. aprll 1570. í Kópavogi. 

TYLFTARDÖMR, kvaddr af Ólafi Jenssyni (eða Jans- 
syni) Bagge, dæmir gilt bréf Ásbjarnar Jónssonar un^ 
tvenna 10 hundr. parta í Reykjavík á Seltjarnarnesi til 
sona sinna, en það bar fram Narfi Ormsson. — Sbr. 
kaupbref 1(5, sept. 1569. 



1) Hér ondíir Sui^pleni. Oo, og stendr hai* plura præterea. 



1^70. TYLFTARDÓMR. 391 

AM. 239, 4ío., tnuisskript á skinni í^crt í Skáiholli 3. júni 1617. 
f^^- Aiþingisbók 1Ö71: Kópavogsþing 1. — Pr. i Alþb. ísl. I. 
^h. 55-G. 

A^euu gödum monnum sem þetta bref siá edur hejTa 
Sendum vier llannes Olafsson. Þorolfur Eyolfsson. 
Skiegge Gudmundsson. Gudmundur Þordarson. Pall Ey- 
^lfsson. ,Ton Tumásson. Jon Olafsson. suarnir l0griettu- 
^enn. Sturle Eyolfsson. Oddr Olafsson. Hakon Gud- 
ii^undsson. Hákon Jonsson. Jon Gudmundsson kuediu 
Guds og vora kunnigt giorande þá lidit var fra Gudz 
i^livd M D Lxx ár niánudaginn fyrstann i sumre a Kopa- 
^oge a þijngstad riettum vorum vier i dom nefnder af 
heidurlegum manne Olafc Jenssyne^) kongs vmbods- 
^iianne til ad skoda og rannsaka og fullnadardom a ad 
l^ggia huert aafl ad hafa skyllde þat brief er Narfe 
, ^'^^^ssou bar framm og Asbiorn Jonsson hafde iítgefed 
] ^^^eriu suo stod ad hann sagdist lysa .xc. i austurparte 
^^^ijív a Seltiarnarnese vera riettelega eign sona sinna 
h^iorier suo heita Jon og Þordur er þeim til erfdar fiell 
^Pter niodur sijna Þorbiorgu heitena Gudmundsdotter. 
yste hann og i sama brefe ad hun licfdi þa alla peninga 
^alla vm sig af fcingnu fie og ofeingnu. Enn fyrer þau 
^unnur xc i huerium ad liann sagde hun hefde átt mal- 
J^ytu peninga og giell[d]fiar hundrut. i kotlum og odrum 
ParflejTuji^ peninííum. sagdizt Iiann setia þeim aunnur 

Xc i 1 

aclur grcindum parte i Vijk mcd suoddan skilmala 
^ hann hcfde ccki onnur xc frijd þeim at gialida þa 
P^^r være riettnæmir. Og at suo profudu og fyrcr oss 
omuu dæmdum vier þetta brief Asbiarnar Jonssonar 
^^^ed oUu niyudugl og skialliglt nicd ollum sijnum arti- 
^^^us sem þat jnnchelldur. Ög til sanninda hier umm 
sette fyrrnefndur kongs umbodsmadur Olafur Janns- 
^pui) sitt jnnsigle med vorum fyrrnefndra manna jnn- 
siglum fyrer þetta Bref er skrifat var i sama stad og 
^ag sem fyrr seiger. 



1) Svo hér. 



1 



392 KAUPBP.ÉF. 1570. 

272. 22. apríl 1570. á Stað í Reyninesi. 

KAUP13RÉF fyrir 10 liuiulr. í Kiinbastöðum. 

Bps. Hol. Fasc. Hl, 12, friniirit á skinni. Öll (4) innsiglin erii 
(loltin ri'á. — AM. Apogr. 3(10, ni. h. Arna ^Magnússonur, oftir 
fruniriU á kálfsldnni, og er uppskriflin staðfest i Ivaupniannahöfn 
30. luars 1724 af Arna sjálfuni, jöni ViUalin, V.ií,\i Staffol, ol; líór- 
oddi I'órðarsyni. 

Bref fyrir Kinibastodum. 
I^at gioruni vicr Andres Asgrinisson. Jon Sugur [djsson, 
prcstar. Jon Jonsson og Einar Magnusson. leiknicnn. god- 
uni monnuin kunnugt med þessu voru opnu brefi. at þa 
er lidit var fra liingatburd vors Iierra Jhesu Chrisli M. 
D. Ixx. ara. fostudaginn næstann fyrer Jonsdag um vor- 
it.i) i Vijk i Sæmundarhlijd. voruni vier i hia. saum og 
heyrduni aa ord og handsol þeirra Gottskalskx-) Magn- 
ussonar af einni alfu, en Arna Gijslasonar og kuinnu 
hans Kristinar Einarsdottur af annari. at svo fyrir 
skijlldu. at greind hion selldu nefndum Gottskalk xc, 
i iordunni Kimbastodum. er liggur i Sioarborgar kirkiu- 
sokn. nied ollum þeini gognum og giæduni. er greind- 
um iardarparttí fylgcr og fylgt Iiefur at fornu og nyu. 
og ])au vurdu frcmst eigandi at. Sagdi Arni þessi landa- 
merki ut fra i gard þann er nær liggur Gerdis steck 
fyrir utan Lamhaga*^) og ofan i vatn. suo riettsynis ur 
þcssum gardi i vordu þa er stendur upp a fiallinu. og 
])adan vestur a fiall motz vijd Tungumenn. Hier i mot 
gaf Gottskalk optnefndum hionum xiijc. voru þar i til- 
skihnn .vi. malnytu kugilldi .iijc. i gelldum saudum. og 
.ijc. i gelldum nautum. ijc i koplum. Skylldi Gotlskalk 
hafa hcima kugijlldin til fullrar Icigu. svo Icingi er ])au 
vijlldi cdur þyrfti eigi sialf ut at taka. edur þeirra. og 
þa svara gilldu nær þau væri uttecin. en liiner aller 
peningar skylldu vtgreidast at næstum fardogum. Skylldu 
þa huerer cignast þat er kéyptu. Skildi Arni fra i kaupi 
þeirra Bænhus og fiarhus á nefndum partti. Kynni og 
|)etla kaup at ganga med logum af. þa skylldi þratt- 



1) ]). e. 21. april. 2) Svo frumbr. 3) Svo. 



1570 



ÆTTLEIÐING. — VIRÐING. 393 



íiefndur Gollskalk eiga adgang íil andvirdis littnefndra 
hiona Arna og Kristinar. Og til sanninda hier uni. seti- 
xim vier fyrr skrifader nienn vor innsigli fyrer þetta 
giorningsbref. livert skrifat var á Stad i Reyninesi. a 
^ania ari. degi sijdar en fyrr seiger. 



^'^'^- 23. aprí! 1570. að Munkaþverá. 

AGNEs tóNSDÓTTlR arfleiðir Ólöfu Hallsdóttur. 

AM. ApoiíP. 4084, 111. li. Jóns Miignússonnr á Sóllieiniiuii „Ex 
'^riginaii- „ii kalfskinn*\ 

Þat gioruni vier lon iirestur lonsson. Einar Olafsson. 
Þorgriniur lonsson oc Gunnlaugur Gudbrandsson God- 
nionnum kunnigt med þessu voru opnu brefi þa 
lidit var fra gudz burd m. d. Ixx. ár a Sunnudaginn næst- 
^nn fyrir Marci euangelistæ. a Munkaþuerá i Eyafirdi 
^'orum vier i hia saum oc heyrdum a at þesser epter- 
*^krifader menn geingu aller fyrir kirkiodyr og hielldu 
^ Ginne bok. Agnes lonsdotter oc Asgrimur lonsson brod- 
^i' bennar skilgietinn. huer þa var logligur erfingi adur 
S»'cindrar Agnesar. oc Oluf Hallsdotter. og þa samstund- 

arfieiddi Agnes lonsdotter fyrskrifada Olaufu Halls- 
doltur frændkonu sina til allra sinna peninga cr hun 
gííf henne og iil allz arfs epter sig og alls þes riettar 
^em l0gbok vottar at ættleidingr a med logum at hafa. 
y^i^ þessi arfleidsla gior riett epter bokarinnar ordum 
i ollum greinum. samþykti fyrnefridur Asgrijmur lons- 
'^on þessa arfleiding. handlagdi og iatadi grcindum arfi 
^ndanii sier oc sinum erfingium cnn vnder Olaufu Hallz- 
^lottur og hennar erfingia og sctti sitt imicigli med vor- 
Um fyrskrifadra manna innciglum fyrer þetta bref huert 
skrifat var i sama stad deigi oc are sem fyr seijger. 



274. 26. apriT 1570. á Völlum. 

VIRÐING kirkju á Völlum. 

^íáldaj^^abók Ólafs byskups Hjaltasonar i ]>jóöskialasafni, bls. 



394 



VIRÐING. 



1570 



17 — 18, 111. h. Giiðbraiiíls byskiips. — Uppskrift frá ca. 1594 nicðal 
Vallaskjala i þjóöskjalasafni (::=b). — AM. Apogr. 213 m. h. 
Arna Magnússonar. 

Ollum monnum scm þetta bref sia edur heyra seud- 
um vier Skieggi Jonsson. Gijsle Jonsson prestar. Magnus 
Arnason. Magnus Þorgrijmsson. Þorlaliur Ingimundar- 
son. Jon Eireksson kuediu gudz og vora kunnigt gior- 
andi ad þa lidid var frá liolldgan Jesu Christi M d Ixx^) 
Ar a þann xx og vj dag aprilis A Vollum j Suarfadardal 
vorum vier til nefnder aff sijra Sygurdi Jonssyne sem 
þa var yfermann Holadomkii'kiu og religionis vegna j 
Hola biskupsdæmi ad virda kirkiuna a greindum stad 
Vollum. og húeria bot sijra Biorn Thomasson hafdi 
þar a kirkiunne giora latid, Þui j fyrstu haf di sijra Bioru 
latid giora alla nya veggi vmm kirkiuna og smida hana 
vpp ad mestuni aullum nyum vidum. vtanu iiij staupl- 
um og sperrum. þilvidi og þaki nockru. enn latid j 
kirkiuna nya staupla. atta bita alla og syllar allar, og 
ij stafgolf skylldi hann lata j nytt þil og j kor var mest 
aUur nyr þakvidur. biuijsadi hann þar þa fyrir oss 
ad kirkiann liefdi verid komen ad nidurfalli. þa hanu 
medtok. ad veggium og vidum og þa virt verid fyrir 
xvc, var nu forkirkiann ei vpp aptur smidud. skodud- 
um vier invirdeliga greinda kirkiu og Iiennar forbetr- 
unn. þui ad gudz nafni til kolludu leist oss og virtum nu 
greinda kirkiu med vidum og veggium og þaki fyrir 
xxxc og vc. og kirkiuna skyllduga sijra Birni .xxc. þiii 
hun liafdi þa hann medtok virt verid fyrir xvc seni 
fyrr seiger, 

Jtem a sama stad og deigi giorde sijra Biorn nefndum 
sijra Sijgurdi reikningskap fyrir þeirri portio eda kirkiu 
tiundumm sem fallid haufdu vmm þau xx ar sem Biorn 
presíur hafdi halldit med þui are sem þa a fiell tiund 
þetta sama vor. vorum vier hia og saimim og heyrdum 
vppa þann reikning. og reiknadist þad half t xij hundrad. 
Þar. af hafdi lierra Olafur skipad sijra Einare ganila 

1) b bíiclir við ]icr aftan við: og citt, en það scst ekki i ÓH- 
og sýnist alílrei liafa staíiið þar. 



{ 



Í57Í). KUIXDISBRÉF. 395 

Hallssync liiiiiclrad. Enn fyrir vijn og bakstur vpp a þau 
XX ar fyrir luindrad folkz nær a Imeriu áre skylldi sijra 
Biorn liafa kuitt a liueriu are xx alner. verdur þad a 
XX aruni iijc og fiorutiger alncr, standa þa epter vijc og 
XX alner af tiundunum liia sijra Birne. gallt hann þar 
iyvÍY vijc og XX alner af þeim xxc sem kirkian var lion- 
^un skylldug. er kirkiann þa enn skylldug sijra Birnc 
"^nm. xijc og fimm agilldi. þar fyrir skylldi Iiann hafa 
kuittar kirkiutiunder j suo morg ar sem til reiknadist 
■^d hann hefdi þau xijc og fimm agiUdi f eingit. vtan hann 
hielldi eigi suo leingi stadinn og kirkiuna þa skylldui) 
iiann eda hans ai^far hihallda o"' eiönast suo mvkid af 
GU're innstædu sem hann medtok. sem hann brysti þa 
hann burt færi vppa þau xijc og .v. agilldi sem uu 
^'^r kirkiau honum skj'^lldug. hier med skylldi kuittur og 
klar allur kirkiureikningur sem sijra Biorn atti ad svara 
íiingad til næstu epter komandi fardaga. Og til sanninda 
'iier vmm setium vier vor innsigli med-) innsigle 
sijra Sygiu'dar fyrir þetta bref huert ed þar strax aa*-) 
^ama slad. ar og dag skrifad var. 



^^^' 28. apríl 1570. í Kaupmannahöfn. 

ERINDISBRÉF konungs hancla Simoni Surl)eck um 
verzlun í Vestmannaeyjum. 

Hildsslvjalíisafn Dana, Tciín. p. a. L. 11, 81—2. — Uiipskrift 
^igurðssonar i .ÍS. 372, Ito., bJs. 771—4 (Laurscns ríkis- 
ííkjalavarðar i þjóðskjalasafni). — Island og Færö, Supplem. IL 
^i'- 1, hitr. Oo. 

Instrutzs och Avnderuisning. hurledis wj Frederich thend 
anden mett Gudz naade Dannmarkis etc. wiUe. att 
^ss elskelige Simen Surbech. borger wdj wor 
ki0bsted Ki0bne]iaffn. seg her effter mett 
thend handell och ki0bmanschaff paa 
Wespen0e holdc ocli schicke schall etc. 



.skylUli 1>. 2) h. V. b. 



ERINDISBRÉF. 



1570. 



F0rsth schall forschreffne Simcu Surbeck bes0ge 
Wespeii0e mett Avore oc sin cgnnc kiöbmandz liandell 
oc waare. om aaritt. som liannd enn tiid lang hcr tiill 
giortt haffuer oc ther wdj alle niáadc ^viide oc rame 
Avortt gaffnn oc fordeell. saa Avell som sin egnne. wid 
tliennd eed. som liannd mett forpliclit er. 

Saa Jiaffuer wij oc wndt lianom for sin tliicnsthe oc 
Avmage. att mue tiillegge thennd fierde pendinge huoes 
wortt gotzs i alle the waare oc gotze. som wij tiid om 
aaridt forskickenndis vorder oc liand i ligge maadcr 
maae oc haffue. beliolthe Ihend fierde partt wdj ald 
thend winst oc fordcell. som ther aff komc kandt. dog 
att hannd oc schall staa fierde parten wdj ald om- 
kostninge. 

Sameledett^) schall hand oc ware same wor ki0b- 
niandz liandell flittigc. att b0ndernne oc alimien thei^ 
paa landett mue saa well om wintheren som oni someren 
fange till ki0bs. hues the ])eh0ffuer tiill theris nering 
och bierini>*. 

Hannd schall och liaffue flitige oc god wpseende 
mett wortt gotzs. nar thett ind eller wdskibis. att thett 
tha ichc komer till schade. oc besynnderligen paa 0elL 
mi0d eller anden drick. att thett iche wdleckis i skibet 
eller i si0borne. 

Och hues hand selger om aaritt aff thett guolzs. soni 
líannd tiidt f0rer. schall hand st0ckeuis indtegnne wdj 
sitt regenschaff oc thcr huoes huem thett ki0btí haffuer 
oc huadt Ihett er soldt fore. 

Ilannd schall oc giffue god acht ther paa. luiem hannd 
wdborger wortt gotzs. saa liand iche wdborger thett 
huoes anndenn end thett formaa att betalle. oc att liand 
altidt wdj ki0psteffnen indkreffuer. hues skyld som 
hand om vinteren wdborgitt haffuer. 

Hannd schall och holthe the fleste fiskerbode som 
mueligt er alt kunde wdredis paa 0en. oc thersom hannd 
icke kand bckome fiskere ther paa 0enn. tha schall 

1) í skjalabókinni stendr samelcdz, gæti verið niisr. fyrir same- 
ledis. 



líand ther om wdj liide lade liiisige oss olskeliiíe Joliaa 
Bockliolí. wor niand. thiennere oc hefahngs niandt paa 
^vortt land Islandt. att hannd aff mennelanditt for- 
schaffcr liannom saa mange fiskcre karlle. som hand 
belioff haffuer. 

Hannd schall oc Avdj sitt regenschaff Jvlarligcn ind- 
íegnne hiier haad besynnderligenn. hure stor hand er 
oc luiem formand cr paa samc haadt oc ther huos hure 
m0getl mand fanger tiill baadzloedt oc liiU baadz leye 
^íí huer baad. 

Huis landskyld. sagefald. tiennde. told cllcr aundenn 
^vuisse rcnthe. soni ther falder paa landit om aarilt. 
ttiett schall Siinenn Surbeck paa Avore vegnne vpbere 
paa wor egnnc omkaastninge fonvende i penndinge 
^ss alenne tiilbeste. 

Hannd schall oc ald landskyld. thiennde. sagfaldt. 
^old oc luies anndenn wuisse renthe. ehuad thett vere 
^anndt. som ther falder om aaritt paa landett. huertt 
*^vid sitt naffnn. lade wptegnne. intlielt vndertagitt i 
iiognne maadc. 

Hannd schall oc lade gi0re enn jordbog paa ald. huis 
"^visse lanndgille eller anndenji indkomst. som wij liaf- 
fiie ther paa lannditt. 

Hannd schall icke heller tilstede nognne fremit schih 
^tt ki0he eller handle ther paa 0en. som kannd komme 
'^vor hanndell oc kiöbmandschaff tiiU hinder eller for- 
íanng ^vdj nognne maade. 

Aff the enngelsche. ther komer wnder 0en. skaU hannd 
ki'æffue told. oc scliall hand handle mett lempe mett 
tliennom. huad the schulle aiffue. Dog schall hand her 
'^^dj rame wortt gaffn oc fordeeU. saa m0git hanom 
mueligt er. 

Schall hannd icke heller haffue mere folck Uggenndis 
l^Uoess same gotzs end scriffueren sielffierde. paa thelt 
^tt ther paa ickc schall gannge for stoer omkostninge. 

Och paa thctt att aUiní*' kand thess bedre bliffue \va- 
.i'itt. boede regenschaff alt holdc klartt oc thisligiste paa 
íuies ther selgis oc inndtagis. tha wille wij selffue for- 



398 



LEIÐARBRÉF 



) 

1570, 



schaffe Siinen Surbeck enn schriffuere. som dog schall 
Avere hannom h0rige oc liudiighe. hues hannd hannom 
paa wore wegne oc sin egnne veggne tiiUsigendis vor- 
der. Actuni Hafniæ 28 aprilis anno etc. 70. 



276. 5. maí 1570, í Kaupmannahöfnr 

LEIÐARBRÉF konungs til íslendinga með Jóhanni hirð- 
'Stjóra Bockholt. 

Rikisskjalnsafn Dana, „Kongeliííe Befaliní|er og Bcvillinger** 
1566 — 1598, frumbréf mcð lieilu innsigli kouungs hinu minna aft- 
íin á. — Uppskrift Jóns Signrðssonar i JS. 372, 4to., l)ls. 775 — 6. 
— Rikisskjalasafn Dana, Beg. p. a. L. 10, 572.. llppskrift Jóns Sig- 
urðssonar i JS. 372, 4to., bls. 755 — 6 (Laursens rikisskjalavarðar 
í ])jóðskjalasafni). 

B0nnder och menig ahnue paa Island 
fich breff saa liudendis.^) 
Wij Frederich thennd andenn mett Gudtz naade Dan- 
marchis. Norgis. Wenndis oc Gothis koning. hertug wdj 
Slesuig. Holstenn. Stormarnn ocli Dytmerskenn. gref- 
fue wdj Oldennborg oc Dehnennhorst. helsse etther alle 
wore kiere tro wnndersotthe b0nnder oc menige al- 
mue. som bygge oc boe offuer alltt wortt lannd Jslannd. 
euinndeligen mett gud och wor naade. Wiider. att wij 
haffue tiltroett oc befallitt oss elskelige Johann Bock- 
holt Avor mannd oc thiennere. forschreffne wortt lannd 
Jslannd \vdj befallinge oc etther ther mett alle wdj 
were oc forsuar att haffue. tiiU saa lennghe wij ann- 
derledis ther om tilsiggenndis worder. oc ther aff gi0re 
oss guode rede oc regenschab. for hues bannd paa wore 
wegnne wppeberindis oc egienn wdgiffuenndis worder- 
Thij bede wij etther alle oc huer serdielis strengeli- 
genn biude. attj retther etther her effther att suare for- 
schreffne Johann Bockholtt oc were hannom h0rig. liur 
dige oc f0lgactige wdj hues hannd etther paa wore 
wegnne tilsigenndis oc befaliinndis worder. giffuendis 

1) Þetta er yfirskrift i Reg. p. a. L. 



l-*^70. KONUNGSBOÐ. 399 

gi0rindis haniiom oc ingena anndenn paa wore 
"^vegnne etthers aarlige lanndskyld. sager0r oc ald ann- 
^lenn rennthe ocJi rettighedt. som i oss oc Norgis kronne 
luett retthe plictige ere oc i aff gamell tiid giortt och 
Siffuitt haffuer. Sameledis attj oc paa wore wegnne 
giffue oc forn0ige hannom ald thennd gamell^) rest oc 
^fftherstanndt. soni i oss elskehge Christoffer Walchenn- 
fíorff oc Hennrick Krag wdj forlednne aar ere skyldiige 
líleffuenn. Hannd schall wdj liigge maade ther fore 
gi0re oss guode redde och regennschaff oc thett alltt- 
^amenn att kome oss tiill hesthe. Hannd schall oc holde 
*^Uher alle oc huer serdielis wid Norgis loug. skiell och 
^'^tt. oc2) eij tilstedenndis nognne aff etther att wfor- 
^^ttis emoed lougen i nognne maade. och huem som 
forschreffne Johann Bokholtt setther for enn fogett paa 
"^vore wegnne Wdj Iianns frauerelsse. nar hannd drager 
ther frann landett. attj tha^) ere hannom h0rige. lydige 
oc f0lgactige. liggeruis som forschreffne Johann Boc- 
Joltt selffuer parssonnligenn war ther^) tilstede. la- 
^'cndis thett ingenlunde. 

Giffuitt paa wortt slott Kiopnnehaffn thennd V Maij 
^ai' ets. mdlxx.4) Vnnder vortt Signnett.2) 

Friderich.2) 



9. maí 1570. í Kaupmannahöfn. 

KONUNGR leggur fyrir toUara síun á HelsingjaejTÍ aö 
'lóhanni Bockholt 4 lestir af salti. 

.p^^^isskjalasafn Bana, „Kongelige Befalinger og Bevillínger 
ob6^1598«^ friimrit, og er brot efUr af innsiglinu. — Uppskrift 
ons Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 777. 

Pi'ederich thennd Andenn mett Gudz Naade Dan- 

niarchis. Norgis. Venndis oc Gottis Koning. etc, 
Wor gnnst tilfornn. Wij bede teg oc wille. att nar oss 
Iskelige Johann BockhoIItt wor Mand oc thiennere teg 

1) gantze, Reg. p. a. L. 2) Vantar í Reg. p. a. L. 3) b. v. Reg. 
• I- 4) Actum Hafniæ 5 Maiiis anno etc. 70, Rcg, p. a. L. 



400 



S.IÖ'rTARDÓMR. 



1570. 



mett thette Avortt breff bes0geniidis worder. alt tlui tha 
paa wore wegnne Anntuorder hannom iiij lester Sallt. 
oc llier paa Anamer hnns qiiitantzs oc thett wdj thitt 
Regennschab Jnndschriuer. Tlier mett skier wor wilge. 
Thij lad thett jnngennlunde. 

Schreffuitt paa wort slott Ki0pnnehaffnn thennd 9 
dag Maij Aar etc Mdlxx. 

Wnnder wort Sigill.i) 

Oss Elskch'gc Hennrich Mogennssenn tholdere Vdtj 
wor Ki0bsted Helsing0er. 

att anthuorde Johan v. Boeckholt 4 smale lester salt 
tiU Ijsland tlier paa hans quittantz ær aff an° 68 i:e- 
genscliaff findis i told register paa An° 69.2) 



278. 10. maí 1570. á Möðruvölluni. 

SJÖTTARDÓMR, kvaddr af Örmi lögmanni Sturlusvni, 
dæmir uni arftöku eftir (iuðrúnu Þórðardóttur. 

AM. A|)í)íír. ö/^f), m. h. I^áls Hákonarsonar. Sbr. kaui)niáia- 
bréf 4. (lec. 1549 (nipl. Isl. XI. nr. O^O), vitnisburð 18. niai 1505 
annan frá 15()7. — ÍB. 125 A, 4to., bl. 02—3, skr. ca. 1080. 

Copium af þeim skiirijkium sem eru fyrir k]0gun 

Olafs Jonssonar. 
Ollum monnum sem þetta bref sia edur heyra senda 
Sigurdur .Tonsson.^0 Gudmundur Nikulasson. Haldan 
Einarsson. Gunnar Þorsteinsson. Gisle Arnason. og Þpr- 
kell Steinsson.^) kvediu gudz og vora kunnigt giorandi 
ad árum epter gudz l)urd. M. D. Ixx. midvikudaginn 
næstann fyrer huitasunno j Huamme ^ Kahnazstr0nd^) 
[á hieradzþingi.*' )vorum vier j dom nefndir af heidur- 
hgum herra Ormi Stullasyni Uiugmanni nordann og 
vestann á Jslandi til ad skoda og nannsaka. og fuHn- 
adardoms adkvaHli á ad Icggia hv0rsu ad fara skylUli 

1) Engin undirskrift. 2) Aftan á bréfinu. 3) Ornisson, 125. 
4). Wöt) dónisnianna er önnur i 125. 5) {lalniastrond, 125. 0) 
A^antar i 125. 



^'"^'íí. SJÖrrARDÓMR. . 401 

ákiícra og tilkalL sem Olafur Jonsson klagadi i iini- 
^^^di sins saniborins brödurs. Jons Jons'sonar til þeirra 
l*i'œdra Jona Eirikzsona sem var um arf Gudrunar heit- 
inar Þordardottur.^) modur'-) fjMTgreindra manna allra. 
J í'yrstu stefndi Jon Eiriksson nefndumS) Olafi þar þá 
^tvax slundarstefnu. fyrer laugmanninn. Enn til and- 
^uara vid sig uppa^) fyrsagt^) malefni. dæmdum vier 
^^efnuna l0gliga. Og«) Olaf uietteliga fyrerkalladann. 
[bvi ad fyrgreinder menn Olafur og Jon voru adur bædi 
stefndir og bodadir.'^) af l0gmanninum á fyr sagt þing 
í^ied sin g0gn og vitne.s) Birte nefndur Olafur þarí>) 
^yi'or oss'^) Eitt jnnciglad bref bvert hann sagdist hafa 
latid skrifa upp a Sira Tumas beitinn Einarsson. var 
upp 'ix sama*-*) pap[p]ir skrifadur annar vitnisburd- 
einrar konu og þar f^^rer nedann sett jnncigli^^) 
^ii^a Tumasar. Medkienndist Olafur fyrer oss oUum. ad 
lanu befdi latid skrifa þennannii) sama vitnisburd. og 
Jnnciglad ad prestinum hv0rgi nærverandi. Iiv0rn vier 
^^i0g ihugudum. og med onguo skiale gi0rdann vera. 

ver^-í) bann sig sialfur vitnar. med laugmannsins hand- 
^^^i'ipt. og vorra nockra domsmanna. et cetera. Enn þö 
^ niote þvi brefi kom fram fyrer oss af bendi tittnefndz 
' *^ns vitnisburdur fyrnefndz Sira Tumasar med hang- 
^'^ílí jnncigli svo bliodandi ad") hann befdi alldrei 
l^lafi slikt upp á sig lofad ad skrifa. edur jnncigla þvi 
^ann mætti slikt vitni fyrer gudi h0num ecki bera. Jtem 
;vard sagdur!-^) Olafur tuisaga bn0r bann skrifad befdi. 
Pa vicr þar^) epter leitudum. þar fyrer dæmdum vier 
^^efnt brcf Olafs^i) onýtt og ærulaust. og omyndugt. 

^'afdi logmadurinn og suo^) vier aller bans gagna og 
^'itna. bvört belldur ad hann vændist [ad þau væri^^) 
^^i' honum-*) cda fiærrc. þau er bonum mætti lid veita. 
lianns sammæddum^'''') brödur til sinnar skilgetn- 



}) -dotter, 5745. 2) moder, 5745. 3) grcinrtum, 125. 4) vmm, 
-'^- 5) sagt, 125. G) og sagdanii, 125 7) [þiii liann var bædi 
»^dadur o-í stcffndur, 125. 8) vitnisburdi, 125. 9) Vantar i 125. 
14 125. 11) b. V. 125. 12) luiorn, 125. 13) oií, 125. 

tbcim, 125. 15) sambornuni, 125. 
"ipi. isi. XV. n. 26 



402 



HÉRAÐSDÓMR 



1570 



ingar. liuor hann afsagdi ad hann onnur einginn hefdi 
nie visse. Nu áf þui ad^) svo stendur j vorri landzlaga- 
bok. ad sa madur. seni sig viU til arfs færa. leidi votta 
sina. og stefne þeim adur til er þeim arfi er næstur- 
Jteni j sama cap. stendur svo. ad svo skuki vottar hera. 
vier vorum þar j liiá ad modir hans var fest laugliga. 
og nefni stadinn. et cetera. Hier j moti lagdi greindur 
Jon Eijriksson framm fyrer oss sin g0gn og vitni. sem 
hliodudu uppa hans slcilgetning Iiuer ad syna sig ad 
modir hans var fest laughga. af faudur lians. epter hok- 
arinnr ordum. ad huerium briefum^) vier kunnum ecki 
ad finna j neirn máta. þvi ad gudz nad [jnn til vor^) 
kalladri. ad^) suo profudu maUi) og fyrer oss koninu 
dæmdum vier med fuUu doms adkuædi margnefndann^) 
Jon Eriksson og lians syskin samfœdd med olhi skilget- 
in og niett arftæk. epter faudur sinn og modur. Enn fyr- 
nefnda brædur. Olaf og Jon Jonsson laungetna ad^) 
vera og ecki j neirn mata hiedan af meiga tilkall veita 
upp á greindann ai-f. Gudrunar modur sinnar. Og til 
sanninda hier um. samþyckti þennann vorn^) dom ad- 
urnefnduri) Ormur StuUason laugmann [og setti sitt 
jnncigle. med fyr greindra dömsmanna jnnciglum fyr- 

■ 

er þetta domsbref hv0rt er upp var skrád j Hvanime 
Enn skrifad ur á Modruvollum j Haurgardal. ár og dag 
sem fyrr seiger.*^) 



279. 12. maí 1570. í Spjaldhaga. 

16. maí 1570. á Vindheimum. 
HÉRAÐSDÓMR um Holt syðra í Svarfaðardal. 

AM. 198, 4to., bl. 25—7, safn frá .Tóni lögnianni, skr. ca. 1600- 
— Steph. 61, 4to., bls. 353—5, skr. ca. 1780 (stytt). 

Domur er Brandur miste HoUt er Biskui) Jon 
fieck honum fyrer Hrafnstadi,'^) 



1) Vantar i 125. 2) b. v. 125. 3) [thil med oss, 125, 4) og 
ad ollu, 125. 5) titt-, 125. 6) [ctcetera, 125. 7) ntanmál.s, og 
sýnist vcra m. h. Ara Magnússonar i Ögri. 



1570 



imRAÐSDÓMR. 



403 



Olluiu inoiiuuiii sem þetta bref sia edur lieyra. senda 
Þorbergur Bessason. Hiahuur Sueinssou Sigurdur Þor- 
l^ei'gsson logrettu nienn Biarni Þorsteinsson. Sigfus 
í^iornsson og Einar Jonsson. kuediu gudz og uora kunn- 
ígt giorandi. i^á lidid var fra Gudz burd 1570 A Spialld- 
aga^) j Eyiafirdi á þriggia hreppa þingi á fostudagin 
^^aestann fyrer huijtasunnu vm uorit voruni uier j dom 
iiefnder af heidurligum Dandj mnnj Benedict Halldors- 
^yni er þá hfdi loghgt vnmibod Jons ])omida Marteins- 
souar kongs vnibodzmannz j Uodluþingi ad oUu jafn- 
^uUu sem hanz. syshi bref jnne helldur yfer andlegum og 
^evalldligum sokum tiil ad skoda nauhsaka og fulhiad- 
dom A ad leggia vmm þá akiæru er Jon Jousson 
^pter fuUmyndugu kaupi af erfingium Olaf ar Þoruardz- 
dottcr. klagadi til Brandz Helgasonar. vmm halld á 
Jordinne sydra Holltj j Suarfadardal j Tiaruar kirkiu- 
^*^okn. kom þar framm stefua j dom fja-er oss af hendi 
^Tous Jonssonar. liuer þar var suarinn af ij skilrikum 
^iotíum etc. Jtem dæmdum vier stefnuna loííleíía oa 
"rand hier riettilega fyrir kalladann. Birti adurskrif- 
^dur Jon Jonsson fyrer oss testamentum bref Gudnyiar 
^^eitinar Þorleifsdotter med heilum jnsiglum dandj 
^uanna suo lataudi. ad hun gaf Olofu heitinue Þoruardz- 
^lottur sonar dottr^) sinne jardernar bædi Hollt j Suarf- 
^dardal j Tiarnar kirkiusokn. J annare grein kom framm 
fyrir oss og bref med jnsiglum suo latandi ad sira Gud- 
ínundur Skulason fieck og luckti Inskup Olafi sydra 
^^^li j Suarfadardal. suo latandi ad hann seiger sier 
|iafi hana gefid moder sin Helga Þorleifsdotter enn hun 
hafi erft hana epter systur sina Gudnyu Þorleifsdotter.^) 
luiort bref oss virtist eclvj afl hafa fyrir þá grein ad þar 
"^oro einginn sannindi á I0gd utan þad hann sialfur þar 
^inni bar. suo og lika het Brandur þar upplesa annad 

i*ef vnim kaup af biskup Joni Arasyni fyrir adr nefndri 
Jordu Hollti. jtem stendur suo j uorre landzlagabok 
Gpter gognum og uitnum skuh huort mal dæma. j riett- 
.?í^2ÍJi*^*^g Haconar stendur ad suo skal leggia huers 

2C* 



404 



HÉRAÍXSDÓMIÍ. 



1570. 




inaiinz inal seni bref þeirra uotla etc. J þridia niala 
stendur og suo j fyrsta capitula j landz brigda bælki. 
fyrst skule sækiandi lata ])era stefnu uætti sidann eign- 
aruætti. þá skulc domendur dæma honum jord sin[a]. 
enn hinn snuist á sinn sala epter slikum aurum seni 
hann gaf fyrir jord. nu ef honum fellst þessi ijrigd fyr- 
ir einhueriar naudsvniar saker edur vanukunnendi oií 
uitna þad vj skj^nsamcr menn, þá brigdi þo þessa jord 
sem nu var mœlt þo sidau sie. suo og kom þar fram fyrir 
oss vitnisburder godra manna ad þessi adursogd jord 
hefi^ opt og morgu sinne brigd og aklogud verid og 
suo vissum vier þad full sannindi vera. Þuj j gudz nafni 
^men ad heilax anda nad til med oss kalhidre o<^ suo 
profudu mali fyrir oss komnu epter fyrr skrifudum 
greinimi og þeim fleirum er j logmalinu standa og Incr 
ad Imiga og voru mali má til bata koma. dæmdum vier 
adur skrifadcr domsmcnn med fullu domz atkuædi 
þrattskrifada jord Hollt ed sydra j Suarfadardal fuU- 
komliga eign Jons Jonssonar epter þui ádur skrifada 
kaupi er liann hafdi af erfingium Olafar heitinar Þor- 
vardz dottuu og þessa testamentum giof halldast mcga 
ad logum. þui suo avijsar logmalid j scinasta capitula 
j almenneligu erfdatale. enn 

undargiof. skal þad fyrst luka. er hinn gefur fyrir salu 
sinne huerium mannj er hann gcfur loggiof sinnj fyrr. 
vtan tittskrifadr Brandur Helgason leidi onnur loglig 
prof edur skilriki ad þessum uorum domi hrindi og ad 
mrgnefndur Jon Jonsson mætti frialzlega ad sier taca 
þessa tiít sagda jord sydra Hollt ad næstum koinandi 
fardogum med áfallandi landskylld. logsamdi og sani- 
þyckti þennan dom med oss adur nefndur vnnubodz- 
madur Benedickt Halldorsson og setti silt jnsigli med 
uorum fyrr skrifudum doms manna jnsiglum fyrir ned- 
ann þetta domsbref Imert skrifad \var á Vindhcimuni 
j Haurgardal á þridiudaginn cpler huijiasunnu vmm 
vorit á sama are sem fyrr seigen. 



1) Svo. 




lí>70. BORGAN. — DÓMR. 405 

280. 15, iiiaí 1570. í Hvammi. 

TÓMAS BRANDSSON'gengr í borgan fyrir Hall Magn- 
Usson um þau kúgildi, sem Jiann liafði til bj^ggingar, 

AM. Ai)ogr. 4770 b „Ex originali'', ni. h. Árnii ^lagnússonar, og 
^ý.sir hann innsighinuni. 

Þad medkennust vid Stvrbiorn Þorbiarnarson oa Jon 
•^ndricsson goduni monnuni kunnigt giorandi. nied þessu 
öí^kru oi^nu brefe. ad vid voruni þar vid stadder i kirki- 
^nnii i Hvanuni i Fliotuni. ad Tonias Brandzson lofadi 
incd Imndsaulum Halli Magnussyni ad vera i allre 
^^«i\gan unnn þau kvilldi sem greindur Hallur bafdi til 
l^yggingar af Benidickt l^onda Halldorszsyni. ef þau 
være ecki til edur aunnur þeim samgilld. þa bann sijn 
kvilldi villdc aptur bafa. Og til sannenda bier uni seti- 
Um vid ockar innsigli íyvev þctta vitncsburdarbref bvort 
^i' skrifwad var i adurgreindum stad. manudaginn ept- 
livijtasunnui) um vorid datum M d Ixx. 



281. 17. maí 1570. á Vatnsleysu. 

DÓMR mn luild Brands Fúsasonar á á með lanibi og 
líígaávöxt þar af tvö ár. 

^^ibl. Bodl. Oxford, CoU. FM. 127, 4lo., bh 27í)— 7, skr. ca.lGáO. 
^ ^"^^y kgl. Saml. 1947, 4to., bl. 2G a— b, skr, ca. 1660. 

t)omur vmm lialld og laga Auoxt [a] A mcd 

lambe j tuo Ar. 
Aulhnn monnum sem þetla Brief sia edur beyra sennda 
Þonnödur Asmundsson. Þorer Sueinsson. Eyell Einars- 
Logriettumenn. Gudbrandur Biarnason. Alfur Þor- 
steinsson og Eyolfur Þorualldsson quediu Gudz og 
*^Una-) kunnuiítt Giorannde Ad Arum efter Gudz Burd 
'^^^' miduikudaginn næstann effter buijlasunnu A Vatz- 
í^ysu A þijngstad rieltum vorum vier til domz nefnder 
Af beidurligum dandizmanne Gijsla B[onda] Sueinz- 



1) þ. e. 2. í hvitasiinnii. 2) vora 127, 1947 



40(5 



DÓMR 



1570 



sync cr þa Iiafdc logligtt vmbod Olafz Bagga kongsinz: 
foouita yfer Jsland^) til Ad skoda og Raunsaka og 
fullnadar doni A Ad leggia vnini þa Aklogun sem Geir- 
mundur Jonsson klagadi til Brandz Fusasonar. Ad hann 
hefde Ad sier tekid þa A med lambe sem Geirmundur 
hefde eptter latid og sett til jnnstædu sem hann Atte 
Ad giallda Bondanum Þonnode. enn Þormodur villde 
ecki medtaka sokinn þess hun var ogilld og hartt nœr 
Afnam. J fyrstu kom þad framm fyrir oss Ad þesse 
Adurnefndur Brandur hefde hodid Þorniode og Geijr- 
munde fyrir þcssa A adra A med lambe gillda og 
goda. cnn huorge villde medíaka. þui leist oss þad 
hannz gleiniska numde vcrid hafa mcir enn nockur 
Agirnc. Ád hann tok þessa Afnamz A Ad sier og lict 
ecki meta hana gillda. og'Giorde sig so lausann vid 
og baud vpp Ad logum. J Annare grein kom þar framm 
fyrer oss Ad greindur Gcirmundur Jonsson vændist 
tueimur votlum Ad sitt mark hefde A verid A þessari 
oftt skrifadre A enn ecki ]3ondannz Þormodar. Þar fyr- 
ir dæmdum vier til þessara votta Ad þeir skylldu sueria 
fullnadar Bokareid Ad klartt mark Geirmundar hefdí 
A tijttskiMÍadrc A verid. þui so stendur j vorre Landz- 
lagabok. Epttcr gognum og vitnum skal huortt nial 
dœma. Ad h[eilags] Anda nad til med oss kalladre Ad 
so profudu og fyrir oss kom[n]u dæmdum vier fyn*- 
greindcr domzmenn med fullu domz Adkuæde þvatt- 
skrifadann Geijrmund Jonnsson skylldugann Ad leida 
þessa volta framm^) jnnann ,14. natta-"**) og^) Ad Eidn- 
um vnnum dæmdum vier Brand skylldugann Ad giallda 
þessa A Geirmunde med Laga Avexte j næstu tuo Ar- 
[huor au0xtur'^) Ad oss**0 virdtlist"^) nu og reiknnast^) 
tuæuetur ær mcd lambe. hrwlur veturgamall og su lun 
sama ær med lambe sem med fyrstu jnn kom. suo^) oí{ 
matur vndann þeirre A f iordungur smiors og hinn þridic 



1) Jslandi lí)47. 2) sl. 1047. 3) daga 1947. 4) en 1947. 
[1947; hii0stur 127. 0) h. v. 1947. 7) vlrðist 1947. 8) rciknaðist 
1947. 9) }>. V. 1947. 



1570 



SKIPTABRÉF 



407 



'uutur \ri) tunnu skyrs j þesse tuo Ar. Enn vicl kongs 
^íiUdicl kunnum vœr hann ei sekann Ad Giora þui þesse 
öpttskrifadur Brandur liafde þessare tijttskrifadre A 
^Pttlig^ og opinnberliga lyst Bæde med fyrsta og sijd- 
^sta og opttliga vppbodit. 

^amþycktti þennann dom med oss Adurgreindur 
"^'aUdzmann og setti sitt.^) 



^^^' 19, maí 1570. í Lambey. 

SKIPTABRÉF eftir Pál lögmann Yigfússon, er Þóröur 
«óndi Guðmundsson lét gera, i umboði Ólafs Bagga, 
lovcta yfir allt Island. 

ÍB. 79, 4to., bis. 334—0, skr. ca. IGSO; nú i þjóðskjalasafni. — 
Jsl. 1. bls. 57-8. 

Skipta Brief epter Pal saluga I0gmann. 
Aullum m0nnum sem þetta Bref sia edur lieyra senda 
0rn Þorleifsson. Petur Þorleifsson. Jon Eyreksson, 
^i'gnjmur Oddsson. Pall Eyolfsson. Snœbi0rn Halldors- 
^}^' Jon Tummasson. Jon Vigfusson. Jon Brandsson og 
iKuIíis Bi0rnsson svarner I0grettumenn og Sigmundur 
i'olísson kvecliu gudz og sina kunnigt gi0randi. ad ar- 
lun effter gudz burd M. d. Ixx. fostvdagenn næstann 
Gi* Iniijtasunnu vm vored a Lambeyar þriggia lireppa 
I^^Jíígc. vorum vier til nefnder aff beidurlegum dande 
anne Þorde bonda Gudmundssyne j I0glegu vmm- 
^ Olafs Bagga. foveta yfer Jssland. sundur telia og 
^fnian jafna og riett lagaskiffte a gi0ra þeina fasta 
^ignum. odulum og vtj0rdum. er Pall lieitenn Vigfus- 
I0gmann. godrar minningar. baffde effter sig láted. 
hanz sal nadad bafe. 
^^Aoffade Arne Gijslason. vegna Gudrijdar Vigfusdött- 
m ^^^llte Magnusson, vegna Aunnu Vigfussdöttur. 
lmnds0lum ad liafa og ballda þad I0glegt og riettc- 



l?'^'*^ íiUitum til b. V. 1947; i 127 cr hér iitstrijiað „tueim 
• ^> V. 1947. Hór þrýtr bæði. 



408 



SKÍPTABRÉF. 



1570. 



legt lagaskiffte. sem vier greindir menn giordum a mille 
greindra sistra. 

Þuj ad 0llu suo profudu sem þa fyrer oss kom. giord- 
um vier þesse cffler[skrifud] skiffte greindra sistra j 
mille. 

J fyrstu skifftum vier Gudrijde Vigfusdottur j0rd- 
ennc Hlijdarenda j Fliotzhlijd. Ixc. 
Þucra. xxxc. 

Arngeirsstade j Huolhrepp. xxxc. 
halfum Velle j lluolhrepp. xxxc 
partenum j Samst0dum. xxc. 
Vindás j Huolhrepp. xvc. 
Holltzmúla a Landi. xvc. 
.1 Raudarfelle ytra. xxc. 
lialft Jstaliæle. xc. 
Jtem .xxc. j j0rdenne Ey j Myrdal. 
J Selvoííi. Vindás. xxc. Gata .xc. 
Jtem j H0fnum. Galmati0rn. xxxc. Kyrkiuh0fn. xxc, 
Skifftum vier 0nnu Vigfusdöttuv þessum j0rdum. 
Teigc .LLc. 
Heylæk .Ixc. 
iriota. xxc, 
Hilldisey. xxxc. 
austare Fit. xvc, 
Sel .xvc. 
Fijflliollt. xlc. 

J j0rdcnne Lcijrum vnder Eyafi0llum. xxc. 
Jtcm sudur vid Sund. Eingey og Laugarncs .h^- 
Vijkur partur f^a'cr Seltiarnai'nese. xxc. 
Fell j Hornafirdi. xlc, 
Skilldc þesse skifftc slanda ohrigdannlega efftcr þuj 
sem fyrskrifad stendur. 

Og til sanninda hier vmm setiumm vier fja-nefndei' 
menn vor jnnsigle fyrer þetta skifftabrieff. sem skriff- 
ad var sama stad ar og dag sem fyr seiger. 



"•■^'"0. KAUl'BRÉF. 109 

283. 19. niai 1570. í Lambey. 

KAUPJíRÉF fvi ir Jiálfuni Velli. ' 

AM. Apogr. 4709 I) „Ex origiiiali. Jnsií^U'n eru nu 011 fi'u bref- 
<)M rcinuirnar nied, ad fraíeknum þcini ?t sidslu reiniununi, og 
'*^*'Ui(ia l)ar íi skrifud nOfn Jons Thoniassonar, Jons Hrandzsonar, 
^^iKulass Bi0rnssonar. 1704 i JuUo var þelta bref nicd 4 haug- 
'*'íde innsighnu, ad vitni 3ia nianna, seni þíi hafa l)ar af viíUsse 
^•í*i't*^ (A^I.). 

J Giulz nafn[c] anien. lyslizt og stadfestizt suo felld- 
tiv laga giorningur j Lanibey faustudagín næstau epter 
Hvitasunnu aarum eplcr lausnarans fæding M. D. Ixx. 
^^t' bessara nianna j milli af cinne alfu AAmia bonda 
Gislasonar oa Hialia Maí>nussonar. enn af annave bustru 
Jtuinyiar Jonsdottur med fulbiadar forbkun og banda- 
ííudi. niaurgum lieidurzmonnum biaverandi med Radi 
tiUaagi biskupzins Herra Gisla Jonssonar og margra 
^nnara fromra manna. J fystu at cpter þui at jordin 
^^^tiabær var benni til banda dæmd j sina lauggiof ept- 
bennar kaupmalabrefi. og þar til epter laugbgri ti- 
tnidargiof. at suo saman 8eiknudu ur Erfda oduhmuni 
J^t'dina balfa Woll fyrir xxxc. Enn menn gaatu ecki 
íned godri samwijsku fidla grein aa giort buad sv beid- 
tuzkvinna skylkli upbera af þeim peningum sem j testa- 
^^^entisgiordinne stodu og lausagotsid aabrærdi. þuiat 
l^uigu^^ kunne med laugum edur sannindum ncitt at 
.nvijsa vmm þa peningabæd sem þann godi berra Pall 
^eitinn AVijgfusson aatt liafdi j þann tima er bann þess- 
giafer gaaf. og þui feingu þeir lieidurzmenn sem þar 
ta staddir voru aullum þeirra ágreiningum nidur sleig- 
^ uied suo giordum skibiiala at adurnefnd bustru Gud- 
skylldi upp bera epter sinn bcrra og busbonda greind- 
Pal þessa adurnefnda jord Kollabæ fyrir Ixc og þar 
jordina Imlfan WauU fyrir xxxc bueria adur nefnda 
^alfa jord Waull at fyr skrifud bustru Gudny selldi 
J|Ptnefndum AArna l)onda Gislasyni mcd handsaulud- 
^^gagiorninge. þar j mot gaf AArne Gislason 
Sromdri Gudnyiu og gallt jordina Wijndaas cr hggur j 



410 



KAUPBRÉP 



1570 



Huollirepp fyrir xvc. Lofadi greind Gudny Jonsdottur.i) 
at wmlida adra xvc jordina vid greindann AArna suo 
leingi liann feingi hana ecki keypta. þo j so mata at 
hun feingi aarliga landskylld suo henne mætte vel 
anægia og veniuligt vœi'i af einne xvc jord at gialldazt. 
lijka og 80 at optnefndur AArne bondi skylldi taka og 
leigia suo morg kugilkli upp aa veniuhgt leigugialkl 
sem hun med m0guligum hætti giæti aa eina xvc jord 
sett. oc þar til skylldi hun upp bera j olhun þarfhgum 
peningum ellefutijgi c j kugilldum. hestum. nautum og 
saudum. silfre og audrum þarfligum peningum. þeim 
sem henne þætti sier vel henta og huorumtveggium wel 
semdi þeim vt ætti at giallda og suo henni. at auki 
hennar heimamundur. huer vera skylldi himdrad hundr- 
ada. Hier med skylldu allar þeiiTa agreiningar nidur 
slegnar frij og kvitt livorer med adra fyi'ir þau aull og 
þeirra aarfa hier epter vm allt þad er huorer mætti til 
anara klaga edur kiæra at auUu tiltecknu enn aungu 
fra. oc al Gudny skylldi med aullu allt fram leggia 
huad j hennar Avakt edur W^ardueislu uæri j minna hlut 
edur meira. og fulla grein og reikningskap aa at giora 
huad fargad væri. lied edur j burlu fengid. at frateknii 
þui sem hun hefur sinum Avínum og fatækum monnum 
j kosti j burtu fengid. og at þessu aullu hauUdnu huoru- 
tueggiu Avegna skylldi þessi sami og, f orlikun obrigdan- 
liga a badar sidur halldin Avera. Woru vid þennan all- 
ann fyr skrifadann giorning stadder. heyrdu og sáu 
upp á fyi' nefndra manna handsaul jatan og giorniug 
epter þui sem fyr skrifad stendur. Herra Gisli Jonssou 
biskup at SkalhoIIti. Jon prestur Biarnason aa Breida- 
bölstad. Olafur prestur Gislason. Þordur Gudmundsson. 
Biorn Þolleifsson. Petur ÞoIIeifson. Jon Eirikson. Snæ- 
biorn Halldorson. Þorgrimur Oddson, Pall Eyolfson. 
Jon Thomasson. Jon Brandson. Nichulas Biornson. Og til 
sanninda hier um setium wier Avor jnsigli fyrir þctta bref 
skrifat j sama slad. deigi og aare [sidar enn-) fyr seigir. 



1) Svo. 2) [Svo 



1570. GJAFABRÉF. — KAUP.AIÁLT. 411 

2^4- 20. maí 1570. á DunkL 

GJAFABRÉF fyrir Hróðnýjarstöðum í Laxárdal. 

A^I. Apoí,a\ 47í)5b „Kx originali fra Asgardi i Plvaniiiisvcit**. 
Arni lýsir innsiglununi. 

Þad giore ec Biarne Gudmundsson eodum monnum 
^unnigt med þessu mijnu opnu brefi. ad ec stadfesti 
þann skilmala oc giorning sem Dade Gudmundsson 
hi'odur^) minn hefer giefit niier og minum sonum Syg- 
urdi og Audune sem er jorden Hrönnyarstader huer 
^d liggr i Laxardal j HiardarhoUtz kirkiu sokn xxxc 
^th dju'leika. og þau kugilldi seni þar med eru x. hueria 
adr nefnda jord og kugilldi ad ec nu gef þessum mijn- 
^nu fyrrnefndum sonum til æfinnhgrar eignar og frialz: 
forrædis vndan mier oc mijnum erfijngium, enn vnder 
og þeirra crfingia. Suo og skil ec þad til ad huer^) 
þeirra hrædra selie audrum fyi-stum ef þess verdur 
baurf iiied suoddan dyrleika sem fie liggur i jordu. 
Enn cf suo skier ad þeir verdi ecki menn til ad leysa 
^ijn a millum þa skil ec og til ad þeir þa selie og fyrst 
nujnum skilgietnum erfijngium. Er þetta minn sann- 
nr oc fullkominn vilie oc stadfastur giorningur. Voru 
Pessir mijner giornijngsvottar til kallader Sira Biarni 
^allson. Brandur hondi Einarson. Jon Jonson og ann- 
^i' Jon Jonson og settu sjjn inncigle med mijnu inncigli 
^i'ii' þetta niitt giorningshref. liuert ed skrifad var a 

unck j Snogsdalz kirkiu sokn a lauöardaííen fvrir far- 

íiagavicu vm vorit. þa Hdit var fra gudz hurd M. D. 
ixx. ar. 



^^^^' 25. maí 1570. á Möðruvöllum. 

KAUPMÁLABRÉF Finnhoga Einarssonar og ÞuriÖar 
^oi^grimsdóttur. 

AAl. Apogr. 4702 b „Kx oriií. Hlidarend." Öll (3) innsigU voru 



1) Svo. 



412 KAUPMÁLT. — JARÐARAFSAL. 1570- 

Þat gloruiii vier Orniur SluUason logmann nordann 
og vestann aa Jslandi. Gudmundur Stefannson. Eirikur 
Gudinundsson giorum^) godum monnum kunnugt med 
þessu voiui opnu brefí at vier vorum þar j liia saum og 
heju'dum aa j Audbrekku j Haurgárdal. a fimtudæginn 
j fardagaviku vm vorid þa er lidid var frá Gudz ])urd 
Jesu Cbristi M d Ixx. ár. at suo felldur skibnaale giord- 
ist og framm för j niinum ærbgra manna Fimmboga 
Einarssonar og hanz ærhgrar kuinnu Þviridar Þorgrims- 
dotter.-) J fyrstu festi aadur nefndur Fimmbogi sina 
kuinnu sier til logbgrar eiginnkonu epter Gudz logum 
og Iieilagra fedra setningij og epter landzlogum rictt- 
um scm logmábt raad fja^er giorer. Somuleidis gaf hann 
sinnc kuinnu xc j ollum godum þarfbgum peningum 
og einn keyrgrip ])ann cr luui villdi til kiösa vr banz 
eigu. Skjdbb luin þessa peninga ciga huertt sem hun 
bfdi lionum leingur eda bann benni. Skjlde^) tittnefnd- 
ur Fimmbogi þad til at þesser peningar skylldu aptur 
falla under þeirra born þa Gud þau kalladi cptcr rett- 
um erfdum. vard bun þessum banz giorningi samþj^ck. 
Og til sanninda bier vm setium vær vor jnnsigli fyrir 
þetta þeirra giornings Bref. buert ed skrifat var á Modru- 
vollum j Haurgárdal sama dag og are sem fyr seiger. 



286. 28. ma: 1570. á HofL 

PÁLL GRÍMSSON og Margrél Erlendsdóttir fá Jóni, syni 
sinum, 60 bundr. i Hofi á Höfðaströnd. 

AM. Aj)oyr.' 5(151, m. li. Jóiis Ma^nússonar á Sólheniinn. „E>^ 
orif^'inaU"' „á kalfskinn". 

Þat giorum vær Hrolfur Biarnason. Biorn Jonsson. 
Fuse Brandzson. Jon Gunnlaugsson Godum monnuni 
kunigt. ad uœr uorum lúa. saum og heyrdum á ord og 
hanndaband þeirra fedga Pals Grimssonar og Joníí 
Palssonar. sunnudagin epter fardagauiku heima á Hofe- 



1) Svo uppi yfir linnnni; cr ofankið. 2) Svo. 



JARÐARAFSAL. 413 

^var þa lidit fra Gudz biird M. d. Ixx. at siio viidertol- 
udu og fyrir skildu cr lians moder Margriet Elleiidsdott- 
^i' hatdi sitt jayrdc nied vottiun til koiludum og liannd- 
^olum vid sinn J)onnda Pal Grimsson vmm arfaskijite 
^^^cd sinum sonum wm Hof og sinn bondi liefdi sina 
sonu atVreitt sem uære Holltastader fvrir hundrad 

luudrada. hefur hun suo halldin verid til kaupz og 
kuonarnumdar epter gomlum bi-cfum. þar med ij kirki- 
^nar jardei* sin huorumi) med fiorum kuilldum huor. 
^^u fyrir þann skulld at þesse þeirra son Jon Palsson 
'^^'íir nu tuitugur madur. villdi hann og vita huad sinn 
fadcr edur moder villdi sier til sæmdar qiora j motz 
^'1^1 sina brædur og eigi hafdi neitt wr bytum fengit og 
þui fieck Pall Grimsson med sinnar kuinnu samþyckc 
^inuni sj'ue Jone til eiíínar og adseturs Ix liundrud i 

loti ]ucd lianndsolum med suoddan skilyrdi ef hans 

^i'^icdur þættuz vanhalldner i arfaskiptum ^vid hann 
^^'Uini þessc Ixc i Hofi epter þeim giorningi sem þcirra 
uioder hafdi adur wid þa giort. Skylldu þeir þa aptur 

*^Sgia til Rettra laöaskipla uid sinn brodur Jon o£>" vinna 

<i eid huad huor hefdi vpp borid vnder Riettan reilcn- 
^^^g huor vid anann. Suo oq skyldi I^all Grimsson ])ad 
1 peirra hanclsolum ad hans sonur Jou skYlldi auuííua 
^ogvorn fyi'ir Hofe hafa ad suo bunu og einginn vtan 
^nn sialfur suo leingi sem hann uæri fær sialfur til 
^Uars. hier med fieck Pall syne sinum molz uid sina 
^i'íiedur vj kugilldi honum til eignar. Suo og vferlvste 
^ urmizson þui fyrir os[s] ad hann gylldi kirkiune 
f Hofe i porcio .iiij. kugilldi fyrir þad sem fallid hafdi 
\^'iij aar med suoddan skilmala ad Jon skylldi þau til 
sm leysa en sœma sialfa kirkiuna lil vpphclldis j bokum 
Ur skruda. vrciknad kirkiubot og vijntoUur i viij aar. 

^ um uier a huad jnann stocks war og leist oss þat fa- 
*^ytt. ficck Pall honum þat utan cina sæng og ketil, Og til 
meire sanninda hier vmm sctium vier fyrr grcinder menn 

oi jiisiííle fyrir þetta aiorniníízl^ref. huert skrifad v^^ar 
Hofdaslronnd sania dag og áre sem fyr seiger. 

1 )~~s^ — ^ — 



414. 



JARÐASKIPTI, — AFHENDING. 



1570, 



287. 29. maí 1570. í Hólum, 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Ai)Oíír. 12G6 „Ex orig. Ara ÞorkcLssonar i Haga. in niembr.** 
Arni scglr til innsigla. 

Þat gioriim vid Hialmur Sveinsson og Jon Jonsson 
godum monnum viturligtt med þessu ockru oi^nu brefi 
ad vid voruih j hia saum og heja'dum aa ord og handa- 
band þessara manna Jons bonda Mai^teinssonar af einne 
alfu og [Jons Nikulassonar af annare vegna sonar sins 
Þorkiels Jonssonar. selldi^) Joni Marteinssyni jordina 
Nes j Eyiafirdi j Saurbæiar kirkiu sokn hveria jord 
Jon Marteinsson hafdi adur giefit greindum Þorkieli 
Jonssyni. Hicr j mot gaf Jon Marteinsson nefndum Jone 
Nikulassyni alla halfa jordina Haukatungur liggiandi j 
Kolbeinsstada kirkiu sokn med slikum skihnala sem 
giafalirefid fyrir Nesi hliödar. hveria halfa jord Jon 
Marteinsson hafdi leyst af herra Gisla Jonssyni fyi'ii' 
dali. skylldi Þorkiell edur hans erfingiar þa hann þyrftí 
edur villdi selia Jone Marteinssyni edur hans afkvsem- 
um nefnda halfa jord fyrir jafnadarverd. Skylldi Jon 
Nikulasson edur logliger imibodzmenn Þorkiels hallda 
nefndri jordu til laga. enn Jon Marteinsson svara laga- 
riftingu. Skal Jon Marteinsson hafa afgift og rád á joi'd- 
unne og Þorkieli til þess liann er. xvj. vetra. Og til 
sanninda hier imi setium vid ockar jnsigle fyrir þetta 
kaupbref huertt skrifad var j Holum j Eyiafirdi þann 
níunda og xx. dag Maj manadar. datum M. D. Ixx. 



288. [í fardögum] 1570. 

AFHENDING Hjaltastaða í Útmannasveit. 

AM. 259, 4to., bl. 97 (= a), skr. 1592; bl. 18 (=b), skr. 1595; 
bl. 96 (brot = c), skr. ca. 1595 (máldagasafn Odds byskups). 

Hialltastader. 

Þá lidit var fra lausnarans fæding 1570 medtok ec 



1) [Svo 



I-'^/O. AFHNDING. — TRANSSKRIPT. 415 

Snorre p. Hallxsoni) svo fellda peninga med Hiallta- 
stadarkirkiu sem hier eptir stendur skrifad. 

J fyrstu 6 kugilldi Bufiaar, eirn tiu aura kapal. eirn 
kelil bættann. iij trog. eckirt matliellt. iij upgiordar- 
ker0lld-) med sama moti. eitt xx skiolna keralld med 
tveimur giordum j þrem stodum loggbrotid. 

Jtem inan kirkiu ein messuklædi gomul og lasin. 
^itt alltarisklædi med brvn. IjitiII dukur aa alltarinu. 
fíorar Ivhickur med tveimur körbiollum. voru tvær kolf- 
lausar. hueriar ec selldi kirkiunni fyi"ir ketil. vo onnur 
beim 16 merkur og 20. onuur 12 merkur einar. Jtem 
*^^i*n kalekur lasin med tini oa vaxi samanbættur. nockr- 
lár bokaskrœdur gamlar. eirn bokastockur. 



2. 



^^^- í júní 1570. 

TRANSSKRIPT eða vidisse af bréfum um crfðamál eft- 
sira Björn Jónsson á Melstað. 

^i'unibréfasafn .IS. nr. 15, brot af friimrituðu vidcsse á skinni, 
s^i^^ bæði hcfir verið skorið ntan af og ncðan af, svo að ekkert 

í^i'tfunnm cr þar hciU, oií blaðið blakkt og máð. Þar i hafa 
^'^^^'ið hessi bréf: 

• ^^Kiptabréf Kristófcrs Þrándarsonar og Axels Júls á cignum 
síra Bjarnar Jónssonar 23. júni 1551, Dipl. Isl. XII. nr. 145. • 
I^vittnnarbrcf Páls Hvitfclds til Jóns Magnússonar 5. júli 
IÖ53, Dipl. isl. XIT. nr. 328. 

, vitnisburðr Þormóðar Arasonar 22. mai 1567. 

'~~ — Einars Sigurðssonar 29. apr. 1567. 
Q ~~ — Jóns Brandssonar 4. niai 1567. 

Páls Grimssonar 27. niars 1568. 
o ^ ■ Arngrims Jónssonar 10. apr. 1568. 

• ^vcinsstaðadómr Þorvalds Björnssonar 26. apr. 1568 (að 
^ í^ins niðrlag). 

• Albingisdómr Orms lögmanns Sturlusonar 30. júni 1569 (bréf- 
«ör 25. sopt.). Alþb. ísl. T, bls. 51—52. 

^ [Vier epter skrifader menn ] laug- 

tumenn. ÞoIIakur Einarsson og Olafur Gislason prest- 
^ ^^^edk^i^^ þesg^^ y^YM opnu brefi ad vier 

Halldzson c. 2) Hér þrýtr c. 



416 



DÖMR 



1070 



liaufiun sicd og yfer lesid suo lalandi bvef nied Jieiluni 
og o[sk0dduni liangandi innsigluni ord C])ler ord seni 
f^^rr skrifad slenldur og liaufuni vier giorla at gaad 
og rannsakad og sanian lesid bædi þeirra transkripluni 
]úer aa þessuni brefuni íyvv skrifad^) eru oc so þessi 

liaufudbref jnsiglud oc ]iliod[andi ] ord epter 

ord sem liin cr nied jnsighnium eru. þeirra manna seni 
eru fyrir slvrifadcr. oc til sanninda liicr nm sctium 
xiier fyvv skrifadcr menn wor jnsigli fyrir j)etla tran- 

[slíripíarbrcf er giort var ] dag junij anno 

15 og 702) Qar. 



290. 1. júlí 1570, á Öxarárþingi. 

á Þingvelli og í Miðfelli. 

DÓMR. 

Bi)s. .Skalli. VIII, 18, fniiurit brófsins á skiiini. — AM. Ai)()íÍí'' 
2í)05 eftir friimritinii, og ei* ijppski'iftin líerð 1711. — J^rentað i 
All)b. ísl. í. I)ls. -ír)— íi. 

Hofslada Domnr 1570.^) 
Ollnm monniim þeim scm þelta bref siá cdur licyra 
senda Arnngrimur Jonsson. Þorcr Sueinsson. Magnus 
Petursson, Gudmundur .Ormsson. Fuse Jonsson og Magn- 
ns Einarson kuediu Gudz og sijna. kimniglt gi0rande ad 
árum cpttcr Gudz burd M. d. Ixx. laugardaginn næst- 
ann fyrir visitationem Marie a almenniligu Auxaraar- 
þingc vorum vicr j dom nefnder af Heidarljgum monn- 
nm Herra Orme Slullasync laiigmanne fyrir nordan og 
vestan og I^orde (nidmundssync laugmannc fyrir sunn- 
ann og austan aa Jslandc til ad skoda og ransaka og 
fullnadardom aa ad leggia vmm þá ákiæru scm Herra 
Gislc Jonsson Supcrinlcndens Skalbolltz slickllis klag' 
ade til Sugnrdar ÞoUeifssonar og Þordar Þollcifssonav- 
ad Þordur Þollcifsson befde sellt jordina Hofstade seiTi 
ad domkirkiunnar eign væri og verid befde. Enu biskup 

1) Svo. 2) Svo (15 oíí 70) = 1570. 3) Dtan á frunirítími. " 
Domur uni Hofstade ii Myruin 1570, — m. li. Arna Matínússonar 
i 2005. 



1570 



DóMR. 



417 



-^"guuuuUu- hcfdc og feinctid Siira ÞoUcife heitnum 
"l^inckssyne. Enn þad biuijsadist ad þesse fyrr greind 
Joi'd hefde ad gonilu og nyiu verid domldrkiunnar eignn. 
P^u lcist oss Biskup Augmundur þa jord feingid hafa 
olleife heittnum Eirickssyne sem hann aatte ecki. fyrst 
^ckc kom aunnur fasta eignn jgen. edur adrer jafngpd- 
^^pcningar domkirkiunne til handa. 

I^^ii j Gudz nafne amen ad aullu so profudu og iyvÍY 
^ss komnu sierdeíhs heilax anda nad tilkalladre dæmd- 
^ui vier fyrr greinder domsmenn med fulhi doms at- 
'iiíede fyrr nefnda jord Hofstade vnder domkirkiuna 
^Pttur og Herra Gisla Jonsson þessa jord frialsliga mega 
sier taka doiukirkiunnar vema. nema þui ad eins 
þad hiuijsist ad domkirkian hefde fuUa peninga 
"^Ppborid fyrir tijttnefnda jord. Enn þeim brædrum and- 
^'ude sitt apttur af þui godze sem þeirra fader aatte. 

Samþyckttu fyrr greinder laugmenn þennann dom 
^^^ed oss fyrr skrifudum domsmoimum og settu sijn 
J^sif>le nied vorum insiíílum fyrir tíetta domsbref huertt 
^iíi'iiad var j sama stad. deige og aare sem fyrr seigcr. 

Alfv'^^^. '*Uíhi,i?c var iiin l)cssa iörd Hofstade íí Myruin í 

nvi ny doniiir iilncindiir cptcr fjrcrskipan höfiids- 

jjj*^""**^'^^ 'íolians Buckholt. Var þii þcssc nær\'crande doinur nict- 
so sein ocki löglcgur. oií dænulest iördcn SÍLíurdi Þorlcifssyne 
^■^ "ans Síunörfuin.i) 



291 

1. júlí— 10. ágúst 1570. á Þinfívelli uð Miðfelli 

22. marz 1596. á Járngerðarstöðum 

^ANDAMERKI Geitabergs i Svinadal. 



•itað 



Hj. Q . '^^o' "tan iim skuinsnephma, ritar Arni: „tuaMcirar 
^líniikið 159fi. Er transscriptum yfir 3 vitnisburdi 1570". 

'^^Hfta^ '"a* ^^^'^ "^" þessuin, og ineð stuðningi npp- 

inu 170^! Apogr. 1C81, m. h. Páls Hákonarsonar frá árabii- 

má fá brcfin hei]. Það citt cr sett hér i hornklofa, 



Dinf T^l^'líÍ/'^ frumritið m. h. Arna ]Magnússonar 



27 



LANDAMERKI. 



1570. 



er þá var iir fallið og Páll hcfir sett að tiltíáín. Þim skörð, sem 
Páll hefir ekki fyllt, cr hér sett í eftir likindum, og þcss getið 
ncðanmáls. Onnur n])pskrift cr og í AM. Apogr. KýSI, ni. h. 
Ilans Bcckers. 

Landamerkiabrief Geilabergs j Sviiia[dal]. 
Þad giore eg Joii prestur Þorleifssoia godum monii- 
um kunugt med þessu mijnu opnu brie[fi] ad aa Geita- 
bergi i Saurbæar kyrkiu sokn á Hualfiardarstrond var 
eg t[ilkva]dd[r] umm þann handsaladann giorning sem 
þar fram for ad eg skylld[i fuUnadar] vlinisburd vmm 
bera á millum þeirra Ellens Þoruardssonar [og Jons 
Sugurds]sonar vmm þá þrætu sem þeir liofdu haft vm 
liti[nn] jardar [part sin á milli aa millum] Geitabergs 
og Draghals. xlagdi herra Ellendr þad j gudz [hendur 
med godra manna] tillogum og sinum sialfs eiginleg- 
inn vilia ad su akæra skyll[de med ollu utgiord fyrer] 
sier og ollum sinum logligum erfingium og efterkom- 
cndum til æf[inligrar eignar] til Geitabergs lai;i[d]s. 
Og til meiri audsj^ningar hier vm set ec mitt in[sigli 
fyrer] þetta vitnisburdarbrief. huert skrifad var á Þing- 
uelli sunudæginn næstan epter^) Peturs Messo og Pals 
arum epter gudz burd 1570. 

Þad giori eg Gu[d]mundur Ormson godúm monnum 
kunigt med þessu minu opnu briefi ad á [Gei]tabergi j 
Saurbæar kirkiu sokn. aa Hualfiardarstrond var ec vid 
stad[d]ur og heyrdi og sa á þann handsaladan giorning 
er þar for þa framm j níillum þeirra Ellinds Þoruards- 
sonar-) og Jons Sugurdssonar vmm þa akiæru er þeii' 
hofdu haft vmm [li]tinn jai'dar p[art] sin á milli & 
millum Geitabergs og Draghals. lagdi herra Ellendui' 
þd j gud[z] liendur med godra manna tillogum og 
sinum sialfeienligum vilia ad su akiæra skilldi ined 
pllu vt giord fyrir sier og ollum sinum logligum epter- 
komendum til æfinligrar eignar til Geitabei'gs lands. 
Og [til] meiri bijvisingar hier vm set ec mitt jnsigh 

1) fyrer, uppskr. báðar (= 25. júni), sem hlýtr að vcra rangt; 
rotið úr LXIX, 18. 2) Þonialssonar, transskr. 



1570. LANDAMERKI. — JARÐASKIPTL 419 

firir þetta vitnisburdarbrief. huert ed skrifad var á 
t^ingvelle sunudægin næstan epter Peturs Messo og Pals 
arum epter gudz bvrd 1570. 

Suo[felldan] vitnisburd ber ec Magnus Jonson ad 

var iij sumur aa Geitabergi hia [Sigur]di hetnum 

Olafssyne er þa atte jordina Geitaberg og þar hafdi 

þ[S self0r fra^) jnnra Holmi. heyrda ec alldri tuimæli 

^ leika huorki eingium. skogi [nie beit.^) suo og heyrda 

bondan Rogualld þvi lysa ad hann hefdi i:)eninga 

[vpp borid fyrir^) þaiin skogar bruna sem Guidny á 

^[i*ag]shalsi giordi j greindu tak[marki. Somuleidis 

"^ijssa ec ad Kornahlid fyldi^) Geitab[ergi og var þ]ad- 

br[ukud og beitt og^) taladi þar eingin vpp á. Og 

sannenda hier vm þrycki eg [mitt imisigle á þetta] 

^itnisburdarl)rief, huert ed skrifad var j Midfelli j 

Hrunama[nnahrepp þ]ann 10. d. Augusti Anno doinini 
1570. 

t'ad medkiennunst vier Þorleifur Sugurdsson og Jon 
Gudlugxson og KietiU Gudniundson ad vier hofum suo 
felld jnsiglud brief lesid ord epter ord sem hier fyrir 
^fan skrifad stendur. Og til sannenda hier vmm seti- 
Um vier [vor] jnsigli fyrir vorar medkeningar. Skrif- 
^th á J[a]rngerdarstodum þann anan og xx dag marci. 
^^no 1596. 



^^2. 10. júlí 1570. í Botni. 

SAMÞYKKI Þóreyjar Ólafsdóttur á jarðaskiptum Arn- 
gí'ims Björnssonar, bónda síns, við Eggert lögmann 
Hannesson. 

Bæjarskjalabók, bls. 89—90, skr. ca. 1730—40, stafrétt eftir 
^^'"mriti á kálfskinn. 

Jhesus, 

. í^ad giaurum vier Jon Ellindsson. Magnus Jonsson 



[roUð úr; seU hér að tilgátu; ekki fyllt eyðan i uppskrift- 
num. 2) Svo. 3) [rotið iir; sett hér að tilgátu; eyða i upp- 
s^i'irtunum báðum. 

27* 



420 



lÆIKNINGR 



1570 



prcslar og Onnur .íonsson leikniann godiun nionnuni 
kunnigtt nied þessu voru opnv Brcfi ad a þann tijunda 
dag Julij manadar þa lidit uar fra hingatburd uors 
herra Jhesu Christi m d Ixx ara þa uorum vicr þar j 
liia og saum og heyrdum þar upp a ad Þorey Olafs- 
dotter medlcendizt ad hon hefdi fulltt og alltt samþj'^cki 
til lagtt og sitt lof og leyfi til gefid þad ad sinn bondi 
Arngrimur Biornsson liefdi selltt Eggertt Hannessyni 
þa tuo jardar partta sem hann atte a Uestfiaurdum 
sem ero xc j Lambauatne a Raudasandi og viijc j Kirkiv- 
boli j KoIIsuijk huertt kaup ad fyrgreind Þorey Olafs- 
Dotter nv med fullnadar handabandi styrkti og stadfesti 
npp a ny uid fyrr greindan Eggertt Hannesson ad lialld- 
ast skylldi til æfinligrar og obrigdiligrar stadfeslu fyrir 
sier og sinum erfingivm og epterkomendum. cnn hier 
j moti skylldi Þorey eignast xviijc j iordune Hafafelli 
j Borgarfirdi epter þuj sem kaupbref þeirra Eggerltz 
og Arngrims utuisar, ^uo og medkendizt fyrgreind Þor- 
ey j þessu liandabandi Eggerttz og hennar ad Eggertt 
hefdi sier gefit fyrir upplag a þessum iDaurttum an allz 
bitalings sem Arngrimnr hafdi Eggertt selltt og fyr ero 
greinder gamalltt naut og vj stikur klædis og hicr 
epter uilivm vier sueria ef þurfa þiker. Og (il sanninda 
hier um festum uier fyrgreinder menn vor jnsigli fyi'- 
ir þetta uortt uitnisburdarbref huertt ski-ifad uai- j nedra 
Botni j Hualfij'di a sama Deigi og fyr seigicr. 



29.3. 13. júh' 1570. á Möðruvöllum. 

REIKNINGR Möðruvallaklaustrs. 

AiM Fasc. LVÍ, 31, friniirit á skinni (nú i þjóðskjalasafni). Af 
ö innsiglum cr 2. (i. innsiglið fyrir. — Eflirrit frá líí37 er i 
Isl., Fa^rö og Grönland, Suppl. II, 44 (nú i þjóðskjaiasafni). 

Þetta er Reikningnr Maudruvallaklausturs.^) 
Þat giorvm vier Biornn Gislason. Gudmnndur Skijda- 

1) Utan A bréfinu ni. samtiða h. í Siipplcni. IT, 44 stcndr: So 
niikcd Jnvcntariuni lict Odmur Stullason ai'hcnda mijnum Sah'fí'^ 



1^^70. REiKNIKGR. 421 

son. Olafur Arnason. Þorgcir Gunnasson preáíar. Hialni- 
111' Sueinsson og Haldan Einarsson leikmenn Godum 
iiionnum kunnigt þa lidit var fra Christz hingatburd m. 

Ixx þann xiija dag Julij Afenti Gudmundur Nichu- 
lasson j loghgu vmbodi Orms Stullasonar Benedict Hall- 
dorssyni Modruuallaklaustur epter skipan Jolians 
Bockholtx haufudsmanns yfer Islandi. 

J fyrstu jnnan gátta. 
^ J sudurskiemmu .v. kistur lasnar. ij erkur. ij trefaut. 

vcrnisfot. ij vatzkallar. ij mvmniaugar. mustardz- 
kucrnn med stein. piparkucrn fanyt. ij smioriarnn. stigi. 
^x fiordungar vllar og v mcrkur. tunno lianc. ix vætter 
s>íiiors i kistum. 

Jtcm i storustofu ij bcckiarklædi. vij faut heil. xix 
^kierbord vppa gamla vijsu. i kista og ij loklausar. i ork. 
í^onnustoll. salltsier. iiij bord. ij forsæti. 

•Tteni i liuri vij storkieruUd miog gomul. xvj sma- 
leruHd matheil. xx skaler. xx spæner vonder. i ausa. 
^in skyrgrind. ij siur. i vixlasluir og ij brotner. ij flotar. 
^iij sniakieruUd onyt vij og xx trog med illum og god- 
^ím. og vi lii einkis. iiij fotur. 

^tialbarda ein ork. ein kista. ij pottar og i lijtill 
^^í>tu"m og bættur. i kietiJl íecur tunno. og ecki minna 
^?^^ hneíagat a honum. annar tekur iiiVo fiordung med 

/^^^^!;^^^^* fiordungskietill med iiij botum. 
störa skála iij reckiouoder. i sterk. ij fornar. iiij 
'*^ni>vu' med hægindum. vij sængarhrer onyt. ij aklædi 
jí^^iiHil. iiij lií)egi,i^ii vond. ij badkufar. ein kista. vij tin- 
'onnur gamlar og lasnar. cin tint j svndur. 
iorfk^^^ ^^i^H^niu .v. klyfberar reidder. og i oreiddur. 
jj-j^ ^i'olcar vpp a hest. i reip og einhogldungur. pall las- 
ste*^^'^ f^i ^itil. skeri. i nafar. i krakur. i lar. huerfu- 

^rf^^ ^^^^^^' rekm^ vai^lansar. Rekstedie. hornnasog. 

• eni frijder peningar. kyr xv. vi atta uetra. ix yngri. 
_j^saudur xVo kugilidi. og i æi\ 

Ciausir . 1 Bencdict Halldorssync heijnia ii Modruvalla 
^^íafssv*^ • ^^^^" ^^"^^^'^' '^^^ uppskrift er frá HalUlóri lögmanni 



4 



422 



IvAUPMÁLABRÉF 



1570 



i gamall kapall meiddur. aiinar tuæuetur. 

Afgreiddi adurnef iidur Gudinundur Nichulasson Bene- 
dict Halldorssyni þessa fyrrskrifada peninga oss asia- 
andi og vid uerandi enn ongua adra kuika edur dauda 
suo vær vissum. Og. til sanninda hier vm setium vier 
[fyrskrifader menn vor inncigli fyrir þetta vortt vidur- 
uistarbref At þcssuni Reikninge huer skrifadur var sama 
stad Modruuolhim deigi og ari sem fyr seiger.i) 



294. 17. júii 1570, í Sítálholti. 

KAUPMÁLABRÉF Þorvarðs Þórólfssonar og Vilborgav 
Gisladóltur. 

AM. Apogr. 4772 b orlginali Einars Jsleifssonar íi Rcyki- 
iim." — Ágrip m. li. Kinars ísloií'ssonar cr i Jbskj. AM. Kjósars. 
2, staðí'est af lioninn og öðruni nianni aÖ ileykjuni i MosfclLssvcit 
(>. júli 1705. 

Þad gi0rumm vier Jön Krákzson. Þordur Jonsson. 
StepJian Hallkiellsson i^reslar Skálliollts Biskupsdæmis. 
Snæbiorn Halldorsson. Magmis Jonsson og Þorer Sveins- 
son svarner l0griettumenn Gödum m0nnumm lcunnigt 
med þcssu voru opnu brefc. vier medkicnnunst at arum 
effter guds burd M D Ixx þann attunda sunnudag Trini- 
tatis-) i Timbursíofunne i SkalhoIIte beirdum vier og 
saum med odrum f leirum fromumm monnumm. leikuni 
og lærdumm þa for soddan giorningur og bandsol framni 
á millum berra Gisla Jonssonar S[uperintendentis] 
S[kalbolltsstigtis] vegna sinar dottur Vilborgar af einne 
alfu. Enn af annare Þorolfs bonda Eyolfssonar vegna 
sins sonar Þorvards Þorolfssonar þá ed adur greindur 
herra Gisle. giffte sijna dottur Vilborgu adur nefndum 
Þorvarde. at berra Gisle gaf sinne dottur til heiman- 
mundar Ix bundrud i jordum og lausafie med so ordna 
peninga: Innstavog sem er ad dyrleika fiorum hundr- 
udum og XX er liggur á Akranese. i Garda kirkiu sokn. 
og xxc i Gudnabakka. þar til xujc j þarflegum pening- 

1) [Aftan á bréfinu. 2) þ. c. U. júli. 



1570. 



JARÐASKIPTAinU-F. 42 



o 



^ini friduni og ofriduni sem er i nialniíukugilldum. naut- 

toi. saudum og Iiestum. Hier i möt gaf greindur Þorolf- 

med jayrde og samþycke siimar heidursqvinnu Mar- 

gnetar Ellendsdottur sinum syne Þorvarde hundrad 

^indrada i sofelldum peningum sem eru Sudurreiker 

•^l- luuidrudum er liííííur i Mosfells kirkiu sokn. oa bar 

jordena Skaga fimtige hundrudumm er liggur á Akra- 

riese i Garda kirkiu sokn, þar til xxxc i 0llum þarfligum 

Peuingum fridum og ofi^ídum. Jtem gaf greindur Þor- 

"^ardur med jayrde og samþicke sins f0durs Þorolfs og 

^mnar mödur Margretar fiördungsgi0f úr greindum i^en- 

ingunnn at tilskilldum xx hundrudum upp i greinda 

30rd Skaga og þar til xc i 0lluni göduni þarfligum i^en- 

^iiguni og hier upp a skillde herra Gisle sijna dottur 

itborgu málakonu. hver mále var at hœd niutijger 

^^udrud i gard greinds Þorvards. svofallenn sem ádur 

gi'cint. og hier ofan a for ein riett festing framm 
effj > 1 

lei' iogniale. Og til sannenda hier um setiumm vier 
jnnsigle fjTer þetta giorningshref ski'ifad i sama 
^^^íl. deige sidar enn fyr seiger. 



^^^- 17. júlí 1570. í Glaunibæ. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

Ha^?^' "I^^ tabula nicnibranea, qvani connnunicavit 

c orus Einari. Jnnsigle synast alklri ad hafa liicr vid koniid 
ski'iftarfonncd cr liicr um de ainio 1500— 70** (AM.). 

^ Þad giorum Avid Arngrimur Jonsson. Einar Jonsson. 
01 ualldur Eireksson Godum monnum kunnigt med 
essu voru opnu brefi arum epter liingatburd vors herra 

Ql^^^^ C'^i'isti Mdlxx.i) a midsumars sunnudagin^) at 
oinhíTc j Skagafirdi vorum vier i hia saum og heyrdum 
^ liandaband þeirra brædra er Jon Halldorsson 

^^^^^^^ Halldorssyni halfa jordina Leifstadi med 

s^yncst'^^^^^^*^^^ "lad. L. cr skirt. cnn þad scni eptcr kcmur 

^^'^'^ ^^' helldur cnn xv. annad hvert cr þad. inio þad 
ast ad vera xx'^ (AM.). 2) þ. e. 10. júli. 



4 



424 



HÉRAÐSDÓMR 



1570 



þiii scni liun aa med Riettu. Hier i nioti gaf Þordur Joni 
jordina Solvanes med þeim Gognum og giædum scm 
]ienni aa med Rietíu at fylgia. J annari grein lieyrdum 
vier og sáum aa ord og handaband Elinar Gudmund- 
ardottur og suo Þordar. at hun gaf lionum til fuHrar 
cignar jordina Nyabæ j Ej^stri dolum j Guddala ki^kiu 
sokn med þui er hun a nied riettu. og x mahiytu ku- 
gilldi er lum atti hia honum. Hier med gieck^) i borg- 
an vid Þoi*d at hann skilldi eiga til giptingar Ixc i jordu 
og xxc i godum peningum. þar med skilldi l)ann skuUda- 
laus af hcnni [i] vor i fardogum. Samþycktu þcnnann 
giorning Brodurs^^ner hennar Jon og Gudmundur vid 
Elinai) med handsoium. Og til sannenda hier \vm seti- 
um vier vor jnncigli íyrcr þcnna giorning er skrifadur 
Avar i sama stad. dcigi sidar enn fyrr seigir. 



296. 2. áftúst 1570. á Mýruin. 

HÉRAÐSDÓMR um vitni og ciðatökur vegna gjafar 
Katrinar Hanncsdóttur til Guðrúnar, sysíur sinnar, og 
barna hcnnar. 

AM. Apoíír, 4771 b ,Jix oriyinali Þorbiargar Sig^urdaníoltiir a 
Kiihi". Árni scgir til innsigla. 

OUum m0nnum þcim seni þetta bref sia edur heyra 
scndum vier^) Torfe Sigfusson. Þorleifur Biarnarson.^) 
(íudmimdur Hclgason. Þordur Sigfusson. Olafur Þor- 
gautsson. Biarne Jonsson quediu gudz og sina^) kunn- 
igt gi0rande mcd þcssu voru opnu brefe þa cr lidet var 
fra gudz burd M. d. Ixx. ár. a midvikudaginn næstann 
fyj'ir Olafsmesso enu sidare. a Myrum j Dyrafirde a al' 
mcnniligu hicradzþinge vorum vier j dom nefnder 
heidarlegum dandismanne Jone bonda Olafssyne er 
þa hafde bifalning og umbod af herra Egerth Hannes- 
syne yfer Jsafiardarsyslu ad jafnfullu og hann sialfii^' 
[ad] skoda. reyna og ransaka og med skjmsemd fulln- 
adar doms adkvæde aa ad leggia hvert afl ad hafa skylld^ 



1) Svo. 



r 



^^^^^' IIÉRAÐSDÓMR. 



425 



sa alþiugisdöjnur. scni dænidiir var j sumar a alþiugei) 
Þorlakur bondc Einarssou bar þar franim fyrir oss. 
luar svo stod j millc annara orda at Þorlakur Einars- 
son skyllde sin vilne bafa leitt jnnann manadar ad 
oi'fallalausu ])a beim kiemur j bierad fyrir kongs um- 
odzínanne yfer Jsafiardarsyslu nærverande Magnuse 
onda Jonssyne cdur lians lögligum umbodzmanne. Koni 
Pai' franim fvrir oss ])ad fvrsta ad Þorlakur bonde Ein- 
isson befdi scnt j Augur til Magnusar bonda Jonssouar 
^'J menu skiælliga at g'i0ra b0num avisan aa ok^) full- 
^'^n bodskap nær at þinga ætte um þessar eidal0kur 
^^]^^ ^lþingisdömur jnne belldur. ok-) vitnenn skulo 
i^ast seni sína vitnesburde bafa þar ut um gefit um 
*^ giof sem Katrinn licitinn Hannesdoltcr. sem gud 
^^^inar sal uade. gaf Gudrunu systur sinne og benuar 
^ ' »nuni. scm reikuadist beunar lauggiauf upp j þá 
sem þar var tilskilinn. Kom þar fram fvrir oss þess- 
cnu s0mu menu sem scnder voru i Aucíur oa baru 
I oss til eyrna at bondenn Maguus bafde þa einöinu 
1 '^^' fi'annnc baft ad banu'mætte eige j þennann 
^^ac og dag koma sem til være settur um þessar þratt- 
^ lífadar eidat0kur. J annare grein kom þar framm 
^iir oss sendebrief Maguusar bonda Jonssonar suo lat- 
^^í*a ad Iiann befde feingit bref Þorlaks bonda Einars- 

Þ^i^ være aakvaddur ad nær til tíme var. til- 
- T'^^^ millum sin og bondans Þorlaks um j0rdina 
lofa ^^'^^ «g komu þar cingenn forfaull til belldur bans 
ad baun skylldc j þeunann stad og dag koma. 
bi^T ^^^^ ^^^^^ ^ þvidiu grein framm fyrir oss afbotunar- 
forf ^^'^^^^"^ Jonssonar bucr^) baun talldi sin fyrstu 
^ ^ i- þad ad bann befdc baft kaun aa bakiuuo og 

lí'efd ^^^^^ spi'ungit. Jtem þau auuuur forfoll at bann 
^ uuckla fyrirbyggiu ad bitala sinar skullder 0£í 
!»íi0i*a s' * 

' A'cikningsskap nu j þessare viku. Jtem þau 

ad^l í ^ -^^^^ ^^^"^^ '^^^^^^ ^^^^^ ^^'^ ^"^^^^^' Gufudals 
fauli f "^^^ ^Pter. bvad oss virdist einginn l0gleg for- 
-'^--^íí^í'^íjmf^^ oss af bans bende bonda-ns 

All,b. I, 25-6. 2) Svo: 



426 



PROVENTA 



1570 



Magniisar suo þesser eidar niælte eige takasí. epter þvi 
sem alþingisdomuriiin jnne lielldur og þar aa avisar. 
þvi kunnum vier ecke þennann alþingisdöm j neirii 
máta ad riufa. edur rcyngia lielldur virdest liann oss 
j allan mata [myndugur] og skiæligur ad vitaum leidd- 
um ok^) eidunum aunnum^) ad nærverande skilvisum 
mon[n]um. þo ecke sie beggia l0gmanna jnnsigle fyr- 
ir þessum alþingisdöme. Og ad lieilax anda nád til- 
kalladre og vær aller j doms sæte sitiande ad svo prof- 
udu ok fyrir oss komnu. þá dæmdum vier med fuUu, 
doms alkvæde Jon bonda Olafsson epíer sinne bifaln- 
ingu rettiliga þessa eida mega taka epter sinum jnnsigl- 
udum vilnisburdum. sem sig liafa lúer til bodit ollum 
oss aa heyronduni domsmfjnnuin og fleirum 0drum 
dugandism0nnum sem hier voru saman komner. Og til 
sanuinda hiev um sctur fyi'rncfndur bifalningsmann Jon 
bonde Olafsson sitt jnnsigle med vorum fyrrgreindra 
domsmanna jnnsiglum fyrir þetta domsbref hvertt ed 
gi0rtt ok skrifad var aa sama aare og deige og fyrr seiger. 



297. 2. ágúst 1570. i Ögri* 

JÓN yngri Gíslason fær Jóni eldra murta, bróður sín- 
um, hálfa Æðey í próveníu mcð sér. 

AM. Apogr. 5889, iii. h. Jóns Magnússonar 'á Sólhcinium „Ex 
originali*' „a "pergament'*. — AM. Apogr. 47(>3b, ágrip m. h. 
Árna Magnússonar „Ex onginali llagncidar Jonsdottur i Gr0f". 

Medkiennum vid eptirskrifader menn Magnus Jonson 
og Olafur Gijslason fjTer olkuu ath þá lijdit var fra 
Gudz burd. M d Ixx þann xxx dag JvHi j Ogre i Jsafirdc 
vorum vid i hia saum og heyrdum a ord og handsol þess- 
ara manna og tueggia brædra af eirne alfu Jons murta 
Gijslasonar og Jons yngra Gijslasonar. ath Jon yngre 
fieck i sama skildaga og handabandi Jone elldra halfa 
jordina Ædey med oUum þeim gognvmi og giædum 
sem þessare jordu hefur fylgt og fylger til fullrar eign- 



1) Svo 



^570. SAMNINGR. 427 

^i' viidan sier og sinum erfingium cn vnder Jon elldra 

hans erfingia til æuennligrar eignar. liier i mot skildi 
Jon juigre sier mat og fot og æuennligtt frammfære sem 
godum monnum þætte liann vel lialldin. hia Jone murta 

hans erfingium. og þessu jatadi Jon murti suo at vid 
fyrskrif adir vottar heyrdum. Samþyckta j eg Olaf ur 
^ijslason þessa profentugiof og arfsal Jons yngra brod- 

niins og allann þenan giorning og skildaga suo eg 
^g miner erfingiar skulum þar alldre vpp á tala fra 
þessum deigi. Og til saninda hier vni set eg Magnus 
Jonsson. Olafur Gijslason. Joíi murti Gijslason og Jon 
yngre Gijslason vor jnsigh fyrer þetta bref huortt skrif- 

^ar i sama stad og are þrem nottum sidar cn fyr seigir. 



^^^- 7. ágúst 1570. á Grund. 

SAMNINGR Þórunnar Jónsdóttur og Þorbergs Bessa- 
^oar um afgreiðslu skuldar hcnnar við lianu. 

AM. Apogr, 250 iu. h. Styrs Þorvaldssoiiar „Kx origin. luoinbr''. 
'^rni sogir til innsigla. — AM. 255, 4to., bls. 230—1 og 287—9. 

Olluni þeim goduni monnum sem þetta bref sia edur 
^^yra sendum vier Olafur in-estur Arnason. Magnus 

i^nason. Halldor Þorlaksson. Magnus Þorgrijmsson og 

nmas Þorkelsson kuediu Gudz og vora. kunnigt gior- 
^ndi at þa lidit ^^^. f^,^ holldgan Jhesu Christi M. d. Ixx. 
"^i'^ a Grund j Eyafijrdi þann vij. dag Augusti mánadar. 
"^oiunn vier hia. saum og heyrdum á ord og handsol heid- 
^í'samligra nianna. J fyrstu af einne álfu hustru Þör- 
^^nar Jonsdottur og af an[n]are Þorbergs Bessasonar 
^g hanz kuinnu HcIííu Siqurdardottur. at suo fvrir skildu: 
J lyi'stu at allur sá Giorningur. sem nefnd Þorun og 
í'orbergur h0fdu giort ádur sijn á mille. skyllde stod- 
^^gnr og obrijdeligur standa sa sem sj^ndist med bref- 
l^ni og jnsiglum um jordina Grund j Eyafijrde. S0mu- 

t^idis umm arf efter Jsleif heitinn Sigurdsson. enn fyr- 
bad at Þorbergur hafde eige feingit þad lumdrad 

nidrada og ,xxxc. i jordum sem Þorunn hafdi hon- 



428 



DÓMJí 



1570 



iim lofad Þorbergi fyrir þad af lionum liafde geingit 
Ilöf, ytra Brecka. sydre Brecka. og Hraun. hveriar all- 
ar liggia á Hofdastr0nd. og reiknast hundrad hundrada 
og xxxc. Hier fyrir galll Þórun Þorbergi jordina Aung- 
ulstade j Ej^afirde fyi-er Ixc. og j0rdina Biork þar næsta 
fyrir xxc. þar lil lofade Þorunn tveimur .xxx. hundr- 
ada jordum ef hun kynne þær fá. elligar jordinne Fiosa- 
íungu fyrir Ixc. med þvi skilorde at Þorbergur fái þa 
jord Fiosatungu Þuride dotlur sinne til eignar. enn 
Þorunn lialldi. bygge eda Bii á hafc nefndre jordu 
Fiosalungu svo leinge. og þar til ad Þuridur giptist. enn 
giallda Þorberge cda Þur'idc .ijc. j landskj^lld. og suava 
þurfamannatiund. biskupstiund og presttiund árliga a 
niedann Þorunn liclldur Fiosatungu. Hier til skj^llde 
Þorun giallda .xxc. jord. cnn á medann su jord være ei 
golldinn. lofadc sira Sigurdur Jonsson ad giallda Þor- 
berge eda lianz umbodsmannc afgiaUd af sinne .xxc. 
jordu þcirre er Mylastader heita; liier til lofadi Þor- 
unn .xxc. j lausa fie. og gialldist j haust og ad vore. 
hicr med skyllde allur þeirra peninga Reiknijigskapur 
klár og kuittur og med ollu átolulaus liiedan j fra. og 
þetla samþyckte Hclga kvinna Þorbergs og hanz syner 
Sigurdur og Jsleifur cUdre med handsolum ad þcssu 
holdnu. skyllde Þorbergur þeim jordum hallda til laga 
sem Þorun feinge honum. enn gangi þær jarder af Þor- 
berge )ned l0gum. hveriar helst Þorun fær Iionum. þa 
suarc Þorun eda hennar arfar odrum jafndyrum jord- 
um án klogunar. Og til sanninda hier umm. setium viev 
vor jnsigle fyrir þetta bref, hvert giort var j sama stad* 
ár og dag sem fyi'r seiger. 

299. - 12. ágúsl 1570, á IVÍúla. 

DÓMR um tilkall Eydalakirkju á hendr erfingjum síra 
Konraðs Steingrinissonar (brot). 

Bibl. Boíll;, Oxford, CoII. FAI. 127, 4Ux, skr. ca. 1640. 

Domur wm Eydala kirkiu godts. 
Þad giorum vier Einar Ar[n]ason. Jon Biarnason of^ 



JARÐASKlPTABlií:!" 



429 



570; 

^cialis.i) Magiuis Jonsson. Finnbogi Tuniason. Hialni- 

^ ^ijnarsson.'O prestar. Jtem Magnus Kietilsson. Joii 

pnisson. Asbiorn Arnason. Jon Gijslason og Stein- 

Snjniur Gunnarsson. logrettumenn. og Jon Biornsson. 

Sodum monnum kunnuqtt med þessu voru opnu briefi. 

iaugardaginn effler Laurentij dag þa lided var fra 

vors lien-a Cliristi fædingu 1570 ar a Mula j Skriddal 

gstad riettum. vorum vier j dom nefnder af lieidar- 

j Sum dandismanne Eyreki lionda Arnasyne er þa 

^afdi vors nadugasta berra kongsins syslu j Mulaþijngi. 

ad skoda og rannsaka o£S fuUnadardoms atkvædi a 

^ leggia vm þa akiæru er lierra Gijsle Jonsson stefndi 

Píir a þijnginu Birnc Skieggiasyne er þa bafdi loglegt 

"vmbod vegna sinnar kvinnu Þordijsar Þorsteinsdotter^) 

hennar barna erfiuííia sijra Codrans lieitins Stein- 

í^^ijmssonar. og þui dæmdum vier fyrrnefndan Biorn 

i'iettclega fyrir kaUadan. 

^yi^stu líijuijsadi berra GijsU ad Eydala kirkiu vanl- 

^^li vppa sinn reikningskap bia erfingium sijra Codrans 

^^íjc betur.i) þar j xvij maUiytu kugiUde og vc j gicUd- 
XI e. 

Jtem bar Biorn fram kaupmalabref sinnar konu er 
áiortt bafdi verid med [bonum og] þessari konu sijra 
*^drans. luiortt so uar bUodande ad benni bafdi giefiA 
^^^'^d j sinn beimannmund .xxxc. i fostu og lausu [og 
hann skillde gicfa bcnni j tilgiof xvjc^) [og var] 
J .xijc. jord. Enn vicr mcigum sannUga 



^^^' 12. ágúst 1570. undir StaðarfeUL 

16. júU 1575. á Skarði. 

JARÐASKIPTABRÉF (ágrip). 

Ii ^l^*^^"^'* 4775 b, m. Ii. Áriiíi Magnússonar „Ex orii^inalibus 
b !p^5"^^''* «bnissonar i Picykiahlid". Lýsir Árni innsigluni fyrra 
'■^snis, uni Inð síðara áíírinið segir liann, að það sé gert 



Svo. 2) Hialniar, hdr. 3) Hér vantíU' nafn eins prests til. 
^V|o liundrud, hdr. 5) Niðrlag vantar. 



1 



430 ■ nÓMR. 1570, 

r 

Anno 1570. xj. Aug. á Skardzstr0nd. loku þeir h^nd- 
um saman Biarne bonde Oddzson og Arne Gislason. og 
endurnyudu þann kaupskap. sem þeir h0fdu adr haft 
sin á mille um iardernar i Bohingarvik. i svo mata. ad 
Biarni Oddzson. med samþycke hans kvinnu Sigridar 
Þorleifsdottur. sellde Arna Gislasyne i0rdina Os xxiiijc. 
Hanhol xijc. vjc i GilL allz xlijc. hveriar liggia i Bol- 
migarvik i Hols kirkiu sokn. hier i mot gaf Arne 
Biarna og hans kvinnu Belgsdal i Saui^bæ fyrir xxiiijc* 
og þar til xviijc. i malnytu og 0llum godum peningum. 
Vid stadder voru Oddur Thumasson. Sigmundur Þor- 
olfsson. Sigurdur Arnfinnzson. Halldor Þordarson og 
Sveinn Sigmundzson. og gi0ra hier um bref undan sin- 
um innsiglum under Stadarfelle á Medalfellzstr0nd á. 
sama áre deige sidar enn fyrr seiger. 

Anno 1575. Lagardagenn næstan fyrer Thorlaksmesso 
um sumarit á Skardi á Skardzstr0nd. medkenner Biarne 
Oddzson sig ad hafa utteked alla þá peninga sem Ariie 
bonde Gislason atte ad giallda honum i milhmi þeir[ra] 
iarda er Biarne sellde Arna i Bolungarvik. og þeir[rar] 
sem Arne sellde lionum. so sem kaupbref þar um gi^i't 
utvisar. Og gefur Biarne Arna b[onda] Gislason kvitt- 
an og akiærulausann hier um fyrer sier og sinum erf- 
ingium. 



301. 16. ágúst 1570, í Saurbæ. 

DÓMR um afhending eignarskjala fyrir Kalastöðun^- 

Bréfabók Brynjólfs byskiips: AM. 273, fol., bls. 274 og Lbs. 1082, 
4to., bls. 649—51, í transscripto Odds skólanieistara Eyjólfsson-- 
ar og fimm annarra, geröu i Skálholti 1662, eftir frumriti. 

Domur umm Kalastadabref. 
Aullum þeim m0nnum sem þetta bref siá edur heyr^' 
senda Gudmundur Hallsson. Einar Oddsson. Þorsteiti* 
Helgason. Gisle Sigurdsson. Teitur Arnason og Gud- 
mundur Helgason. kvediu Gudz og sina. kunnugt g^P^" 



^•"^70. DÓMR. 



431 



l^ndi ad þá lidid var fra Gudz biird. 1570 ár. næsla dag- 
^íin epter Mariumessu fyrre umm sumarid á Saurbæ 
^ Hvalfiardarstr0nd. vorum ver i dom nefndir af Ein- 
uri Eirekssyne. er þá þar þingadi i vmmbodi logmanns- 
^nz Þordar Gudmundssonar. thil ad skoda og rannsaka. 
fullnadardomz atkvædi á ad leggia. umm þá ákæru 
Vigfus Jonsson kærdi Ibil Pálz B0dvarssonar. J fyrstu 
l^tefndi ádur greindur Vigfus fyrnefndum Páli fyrer 
^g- þar strax stundarstefnu fyrir oss fyrer þá s0k. ad 
^^nn og hanz fadir B0dvar hielldu fyrer sier þeim bref- 
er þeir h0fdu optgreindum Vigfuse ádur lofad. og 
^'iUdu þá ecki uti láta. Bar Vigfus Jönsson þar framm 
yi'er oss vitnesburdárbref med tveimur hángandi jnn- 
^gluni hvertt so innihiellt. ad ádur greindir fedgar 
^0dvar og Páll hefdi lofad med handsolum ad fá Vig- 
/^si j hendur þau bref og skiWki sem þeir hefdi fyrer 
lordinni Kalastodum þegar ad ádur greindir fedgar 
eidi medtekid þau iijc sem ad þeir brædur Vigfus og 
smundur hefdi þeim lofad fyrir þessi ádurgreind bref. 
b jardar upplag. Og nu i sama máta medkendist ádur 
gi^eindur Páll fyrer oss. ad hann og hannz fadir Sira 
odvar liefdu medtekid þessi iijc af opt greindum 
veK ^^"^ Asmundi og Vigfusi effter þvi sem þeim hefdi 
anægt. Þvj i Gudz nafni Amen ad so pröfudu og fyr- 
oss komnu. dæmdum ver ádur greindir dömzmenn. 
G fullu dömz atkvædi ádur greinda fedga B0dvar og 
j ^\ ^kyllduga ad vera. ad leggia f ramm i hendur Vig- 
Jisi Jönssyne innann hálfs mánadar. ad heyrdum döm- 
^J^^mi. aull þau bref er þeir hefdi fyi^er j0rdunni Kala- 
þ^ "^' Vigfusi) mátti thil bata koma. Enn villdu 
h^iu^^^^^ þ*^ssi bref framm leggia og ecki þennan döm 
ad k ^^i^dí-un vier opt greinda fedga skyllduga 

^ konia á Saui-bæarþing næst þá þingad er fyrer l0g- 
nnmn edur hannz ummbodzmann. og þá skyllduga 
ad svara dömrofum. og fyrer handsalzrof. 

Um^^r- ^^^^^ þennan vorn dom med oss fyrskrifud- 
- — 2^^í^5ií^0n^^ greindur Eínar Eireksson. og 

5) Svo! ~ 



432 



VID ISSE. — ÁREIÐ 



1570 



setti siU iniisiglc mecl vorum fyngreindra clömzinanna 
innsiglum íyrev þetta dömzbref. hvertt ed skrifad var 
i sama stad, áre og deigi sem fyr seigir. 



302. 21. ágúst 1570. viS Hofsós. 

VIDISSE (ágrip), sbr. nr. 162. 

AM. Apo^M'. 4773 b, ni. h. Árna Magnússonar. 

Jon bondi Jonsson. Jon Grimsson. Olafur Tumasson. 
Þordur Þorleifsson. Jon Palsson transscribera ex origi- 
nalibus 2 doma um Audbrecku utnefnda af Eggert 
Hanncssync I0gmanne 1557. a Alþinge. og um bausted i 
Eyafirde. Þctta þeirra vidissc er daterad vid Hofsös á 
mánudagin næstan fyrir Bartolomei Apostoli dag anno 
M. D. Ixx. 

Ulan á brefed er skrifad manu coæva: 

Domiir iim Aiidbrecku. enn hofutdomnn'nn er hict 
Joni Marieinssijni oc Joni Jonzsyni. 



303. 30. ágúst 1570. í Odda. 

AREIÐ á landamerki i miUi Odda og Selalækjar. 

Eftir uj)i)skrirt síra Bjarna Halliírlnissonar i Odda nicðal Odíiíi- 
skjala í ])jóðskja]asafni : ,,I>etta fi-anujn skrifad er i'ieU ('oplerad 
efter Bók Biskiipsens Ma^í. Þordar Thorlakssonar seni er j Skal- 
liollte. Til vitnes eni iinderskrifud nofn ad SkalhoUtc þunn 20- 
Julij Anno 1G82. (under hafa skrii'ad) [Gisle] Alfsson Eh. ... ■ 
Jonsson". Er nppskrift sira Bjarna frá ca. 1712. — - Lbs. fitS, 4to-» 
bls. 280—82, skrifað ca. KiSO.. 

Arcid midlum Odda og Sclalækiar. 
Anno 1570 midvikudagcnn epter binn 14^) sunnudag 
Trinitatis var cg j Odda j Arveriahrepp, þa kom fyrei' 
mig Hcrra Erasmus Wilhialmsson er þa hiellt Oddastad 
og qvartadi miog fast um mikla þræUi a landamerkiunA 
millum Odda og SchalboUtzdomkirkiu jardar Selalæki- 

1) 15, G8. 



Í'"í70. SÁTT. il 



Þvi nefuda cg lil þessa danunicnn lærda og leika. 
fyi'st sira Jon Biarnason officíal. sira Jon Jonsson oa 
^nnann sira Jon Jonsson. Jtem Snæbiorn Halldorsson. 
01'nolf Olafsson. Torfa Jonsson. Solmund Jonsson. 
^l'^^gnus Elleudsson. Þorvard Þorolfsson. Bioi'n Biorns- 
son. Paal HalIdoj\sson og Arna Gislason med fleijrum 
0ílruni godum monnum. lofudum vid bader Herra Givsle 
^^8 Herra Erasmus med liandsolum þad ,ad hallda a 
^^^dluni Odda og Selahekiar sem þessum firrnefndum 
godunx ni0nnum þælte riettast. Þvi ridum vier j fyrstu 

þcini snialaskala scm stcudst tíagnvart á vid Bæar- 
^3i'nar a Biolu. sijdann tokum vier oss bein[a] stefnu 
^^"^ snialaskalaiium austur a sandana. ad eirne þufu 
^^íii ad stendur fyrer nedan Lambhaga. hvor þuf a stendst 
^ ^iíl adurnefndann smalaskala oíí so riett a Biolu bæ 

kalla. J. þessare nefndre þufu fundum vier rietta 
y^itla. ad gomlu nidurlaíída. sijdann tokum vier oss 

uiu oí'ann j þann gardsenda enn efra sem gengur 
v^f^i' um nesed. hvor nedra gards ende liggur framm j 
^i^ga ena Eyslre. hvor gards ende æ hefur vered 
^i^dainerke j millum Lambhaga og Odda. Þvi leitst oss 

best fara ad varda være hladinn a efra endanum 
'íísa gards. vissum vier ecke annad sannara. enn þesse 
i<tainerke sonn vera mundi j kringum Odda upp fra 
^l^dnum. Þo vilium vier þessarre vorre areid skiöta lil 
^^^ynsamaj'c manna ef þurfa þiker. 



04 

4. sepíember 1570. á Mýruni. 

20. deceiiiber 1570. í Saurbæ. 

uni landanierki i milli Núps og Alviðru. 

•^^. 4io., bls. 305— íi, skrifað ca. 1750. 

^ Gnúps Bref. 

ent ^^^^^^^^^' ^^^ilí^grar þrenningar, þa medkennunst vier 
íion^'fí^^^'^^^^*' nienn Jön OÍafsson. Þörleifur Biarna- 
fn.^* ^^'^fur Þorgautsson. Sveirn .Tonsson. Þordur Sig- 
• • uu urunsson. oív síiorun^ ííödun^ m^nnum kunu- 



431 SÁTT. 1570. 

iigt med þessu voru opnu breí'e. ad á þaiin fiorda dag 
Septembrismanadar. þa lided var fra hingadburd vors 
liufa lausnara Jesu Christi MDLXX ara á Myruni i 
Dyrafirde. þa vorum vier þar i hia og heyrdum þar uppa 
ord og handaband þessara effterskrifadra manna. seni 
var af eirnre lialfu Þorlakur ])onde Einarsson. enn af 
annare halfu Eggert Hannesson. Enn þad falldest og 
skilldest under þessu þeirra handabande ad þeir med 
sier s0mdu*og nidursettu med sinn gödann vilia. og 
med voru og annara gödra manna tillage þa langvarande 
þrætu og agreining sem vered hafde um landamerke í 
langa tima i mille Gnups og Alvidru er liggia i Dyra- 
fijrde. þa i fyrstu var so til skiled. ad Gnupur skyllde 
eiga allt land med alh'c jardarh0fn og fie þvi olhi sem 
þar kynne ad finnast i jordu og á. og ecke fyndest eig- 
ande ad. fra gardc þeim sem geingur ofann ur fialle 
og ofann i Gnupsá fyrer jnnann lambhaga. og ut i læk 
þann sem heiter Kalldalækur. so sem sagdur lækur 
helldur nu fra sinne uppspi-ettu. og til siöfar ofann hia 
F0grutraud. Enn i annann máta fra sinne uppsprettu 
rietta sionhending upp effter leitenu. og so riett upp 
effter hhjdenne á fiall upp. so hv0rke skillde steckia 
ut á nie jnn á hv0rkis land fyrrgreindra jarda. Enn AI- 
vidra skillde eiga land allt utann ad fyrrgreindum læk 
og f}Trskrifudum takm0rkum bæde til fialls og fi0ru. 
Svo og skillde Alvidra eiga fyrer alla þa sem þar kynnu 
ad bua. hvort þeir eru fleijre eda færre. a hvoriu áre 
frialsa beit fyrer allann þeirra pening vetur og sumar. 
haust og vor. hatt og lagt i fyrrskrifadann part. sem er 
á [mille] greinds Kalldalækiar og fyrrskrifads gards 
þess sem geingur ur fialle og ofann i Gnupsá sem fyrr 
seiger, Hier med skillde og aller þeir sem i Alvidru 
biggia a hv0riu áre hafa frialsann torfskurd til Ellde- 
vidartaks i fyrrskrifudum parte. so sem þeim þætte^ 
sier vel þarfnast til sins buss a hvoriu áre. og þar med 
frelse þann EUdevid hijrda og þurka. og sidann heim til 
sin flytia. Hier med skyllde Alvidra eiga allann Reka 
vidar og hvala. og allt annad hvad á land kynne ad 



l'^^^O. SÁl^. 435 

bera fra grcindum Kalldalæk og jnn i midia Gnupsa. 
þar med skillde Alvidrumcnn eiga niet frelse veide i 
Gnupsá. ad jafnfrialsu sem Gnupsmenn þa þeir viUdu 
^eida sem i Alvidi 'u eru. nedann fra siö og upp ad 
fyrr greindum garde þeim meigenn sem Gnupsland er. 
onn vijst ei leingra framm effter anne. I annare grein 
skylldu Qg aller þeir sem i Alvidru bigge. hv0rt þeir 
være marger eda faer. a Iiveriu áre hafa frialsa sclf0r 
^ied allann sinn pening á Gnupsdal hv0rt ár fra vor- 
d0guni. og so langt framm á haust sem þeir villdu. 
^killdu og Alvidrumenn meiga lata reka og renna sina 
peninga um sumar Iivert á fyrrs0gdum tima. hált og 
nedarlega og framarlega á fyrrsogdum Gnupsdal. 
^'tann lata varda sínuni ijeninge þeim Eingium. sem 
íjnupsmenn liete sialfcr varda^) sier til slægna. Hier 
^^ed skilldu Alvidrumenn hafa frialsa þiodgotu á Gnups- 
^'al til sinna þarfenda. hvcrt helldur þeir fære ed efra 
^dnr nedra um dalenn á medann þeir hefdu i selenu. 
^nn beita þo hv0rke Eingiar nie taiulur þeirra sem 
Undcr Gnupe være. Svo og skilldu Alvidrumenn hafa 
selst0du á Gnupsdal þar sem ad fornu hafde vered. og 
þar nieiga giora hus effter þ0rfum sinum. og hafa þar 

frialsa stungu og ristu þar a dalnum. hngrif og hrijs- 
i'if a fyrrsogd hus til tröds effter þorfum. hier med torf- 
skurd til Elldevidartaks so sem þeim þætte þarfna hvert 

a medann værc vered i selenu. SkiUdu Alvidrumenn 
nieiga lata sin selhus ad frialsu standa þar á dalnum 
bvert ár. Svo og skilldu Gnupsmenn med frialsu meiga 
h^fa skipa uppsatur i fulla naudsyn i Alvidruland þar 
hia Kalldalæk. enn lata þo ei leingur standa enn skemst 
^öette þeir sem under Gnupe eru. utann þeir leifdu 
beim sem Alvidru œttu. 

Og lil meire audsyningar. stadfestu og sanns vitnes- 
burdar hier um ad so i sannleika er sem hier fyrer 
skrifad stendur. þa festum vær fyrrskrifader gi^rnings- 
^ottar vor jnnsigle fjTer þetta giorningsbref. hvi0rt 



varfi, hdr. 



28* 



4?AS VITNISBURÐU. — JARÐASKIPTI. 1570. 

ski'ifad var i Saurbæ a Raudasande þann 20. d. Deceni- 
bris á sania are seni fyrr seiger. 



305. 5. sent. 1570. á Grenjaðarstöðum. 

VITNISBURÐR uni landanierki Héðinshöfða. 

AM. Fasc. LVi, 32, fninirit á skinni. Brot cr í'yrir lú innsijíliiui. 
— AM. Apogr. 83. Kr uppskrii't sú í'yi'st stuðfcst í SkúKioIli 10. (lec. 
1707 af Arngrinii Hjarnasyni, Snorra Jónssyni og Þóröi- Þórðar^ 
syni, og cnn aftur 0. mai 1711 af Þorlcifi Ai'asyni, Gisla Rjarna' 
syni, Grinii Magniissynl og Magnúsi Tíinarssyni. — „ÞcUa brcf 
gef eg Monsr. Bryniolfi Þördarsync. [þvi liad cr íicfad conlra 
Hedinsii0fda.i ) Þad cr incd hcndi Sira Sigiir<iar i\ Grcniadar- 
síad" (AM.). 

[Uni landamerke Hiedinsli0fda.-) [vin Baeka.-O 
Þad giore ec Jon Ormsson mins nadugasta herra kongs- 
ins eidsuare og þar med siiarinn logrettnmann godvm 
monnum knnnigt med þessu minu opnv brefi at ec uar 
uppuæxtarmadiu' j sydre Tungu a Tiornese hia fodur 
minum Orme Jonssyne er- hann þar bu hafdi nockur ar. 
Stefann heitin StuUason bio a Hiedinsliofda oa uar cc 
þar nætur margar og lieyrdi ec alldrei annad enn Hied- 
inshofdi ætti ecki leingra siidur enn j Rej'^daraa fyrir 
nedan gliufur og heyrdi ec oppt Stefan Stullason og 
faudur minn um Hicdinshofda landamerki ræda og 
aunguan heyrdi ec þa annat liallda. Og til sannenda 
hier um sct ec mitt jncigle fyrir þetta vitnisburdar- 
bref huortt ed skrifad uar a Greniadarstodum j Adal- 
rejdciadal þridiudaginn næstan fyrir Mariumesso enu 
seirne um sumarid arum epter gudz burd .M. d. Ixx. 



306. 10. september 1570. á Hvoli. 

JARÐASKIPTABRÉF. 

AM. Fasc. LXVIII, 16, frunirit á skinni. Þvcngir og fíir 4 inn- 
sigla, en nú innsigli ekkert. — .Ibslcj. AM. Dalasýsla íi („Fra 

1) [„liad cr övist", ath. AM. 2) [utan a bréfinu ni. h. Árna. 
3) [Utan á brcfinu ni. ganialli li. 



1570 



VITNISBURÐR. 



437 



Sknrdi ;i Skai-(lslr0n(l*^ AM.), uppskrift slíiðl'esl af tvciiii niönn- 
um að Skarði 19. mai 1704. — AM. Apogr. 5908. 

Kavpbref niillvm Ellendz og Asnivndar vm Kleyfa. 

•In nomine domine^) amen for sno felldur giorning- 
lii' og kanpskapur fram á sydra Hvole j Huolhrepp 
svnnvdægin næstann epter natiuitas sancte Marie þa lidit 
var fra gvdz burd. ni.d.lxx ar j mille þeirra Ellendz bonda 
Jonssonar og Asmundar ÞoReifssonar lians mags sem 
hier seiger: J fyrstv faldist þad og skildist vnder þeirra 
handabandi ad adur skrifadur Asmundur selldi Ellindi 
líonda jordina Kleifar er liggur j Gilsfirdi i Gardzdalz^) 
kyrkivsokn med aunum þeim gaugnum og giædum sem 
greindre jordu filger og filgt hefur ad fornu og nyiu. 
Hier i mot gaf Ellendur bondi Asmundi Þolleifssyni 
Joiulina Mijdey er liggui- j Vomulaslada kyrkiusokn med 
^ulhnn þeim ííauunum oo í>iædum sem líreindre iordu 
*ylger og fyllt hefur ad fornu og nyiu og liann vard 
fvenisl eigandi ad. Enn ef suo kyne til ad bera ad 
^ockur klaugun kiæmi vpp á Mijdey af nockurs manz 
licndi þa skylkle ttitt^ nefndur Asmundur edur hans 
^^i'fingiar eiga ad EUendi bonda edur hans erfingium 
^di'a .xxc. jord l)a scm honum vel hkadi ad taka eda 
sina aptur. Worv þesser kaupuottar hier til kallader: 
Öiorn bondi Þollcifsson o^ sira lon lonsson. Eireikur 
^ionison.2) Sigmundur Þorolfsson. Snorre Arnorsson 
^^g Biarnhiedin Marcusson og settv sin insigle fyrer 
þetta kaupbref huert cd skrifad var i sama stad og 
<lag scm fyr seiger. 



^^'^' 16. sepí. 1570. á Crenjaðarslöðum. 

VITNISBURÐR uni landamerki Bakka á Tjörnesi. 

Bps. Hol. Fasc. V, 13, fmmrit á skinni. hnisigli'ö cr áoWm frá. 

Vm Backa 1570. 
^ad gioi o cg Oddur Asmundzson mins nadugasta herra 

Syo. 2) flngnað. 



438 



VÍRÐÍNG 



1570. 



kongsins eidsuare og þav nied suarinn logrettumann 
godum monnum kunnigt med þessu minu opnu brcfi 
at ec lief i vcrid vpp alinn j Skorduni aa Tiornnesei) og 
þar verid og til uitad mest allann minn alldur og er ec 
nu Ixx. ara gamall og hefi ec alldrei annad heyrt ne 
vitad enn jordinn Backi aa Tiornesi^) ætti allt land 
vt fra sicr vti Reydaraa sem suo kallast. bio minn faud- 
urbroder Stefan Stullason aa Hiedinshofda j morg ar. 
kom cc þar þa opt og til vissi og heyrdi ec alldrei ne 
vissi hann cigna sier eda jordune Hiedinshofda leingra 
sudur enn j þa Reydaraa sem nu fellur hun. hygg ec 
hann lieti þo ei telia af sier j þann tima. og alldrei 
heyrda ec þad talad eda eignad af nockrum manne 
leingra sudur enn j þa Reydaraa fyr enn þa Þorsteinn 
bondi bio aa Hiedinshofda nu fyrir vel xx arum. og þo 
fylgdi haiin þui alldrei fram nei^ hafdi þad leingra 
sudur. Og til sannenda hier um set ec mitt jncigli fyrir 
þetta Bref Skrifad a Greníadarstodum þann .xui. dag 
septembris aruni epter gud'A hurd M. d. Ixx. 



308. 20. september 1570. í Haga, 

VIRÐING Hagakirkju á Barðaströnd. 

AM. Apogr. 1134 „Aptan af SlÖru Transscripto fr'á Haga Íi 
Pjardastrontl giordu 158Í)'' (AM.), 5. maí. 

Anno M d Ixx. Enn aa deigi Septembris enum xx. ad 
krof u Eggerttz Hannessonar. voru þessir menn j metum 
og verdlage kirkiunnar ad Haga. Jon Loptzson. Ellend- 
ur Þordarson. Sueirn Þorl)iarnarson, Magnus Jonsson. 
kirkna þionar. Helge Jonsson. Jon Sueinsson. Pietur 
Bardarson. j-) liafde þá Eggertth tekid vid kirkiune oc 
gardinum: Enn sira Magnus Eyolfsson sleptt. kom oss 
þad samau epter vorrc skynsemi ella fauitzku at munde 
sama kirkia virdast vid god viijc an þaks og þilia. 

Kirkiunnar ornament var þá suo felltt jn primis ij 



1) Svo. 2) Svo, Apogr, 



1570. 



SIGLING Á BÚÐIR 



439 



i>^essuklœde sœmilig alfær. enn eiu fanyt bruu an lier- 
^ptz, blanierktur dukur fangaliettur. korkapu slitur. 

■ 

^ii'n sloppur foutzklædi lasid, eirn kaleikur j tueim 
paurttum med sterkri patino, xxij bækur miog fanga- 
liettar. klucka ein kolflaus. Ofœr kopar vatzkall, litiU 
koparhíalmur lieill. ein koparpiija litil. 



^^9. 22. sepíember 1570. í Brimum. 

BRliMAMENN Ijciðast milligöngu Dr. Jóakims Hincks 
^ið konung um sigling á Biiðir og kvarta undan rupli 
Hans Gronewoldts þar. 

í^ílásskjalasafnið i Briimini. L'ftir iippslvrift 1933 frá TI. Christ, 
íiíí'stoðamianni l)ar, 

Ehrwerdige Hochgelerdc undt Elu-hahr I. Ehrw. syn 
Unser gantz willige Deinste jeder tydt thovoren bereidt, 
gunslige Her. luAven Ehrw. muge uns unsern hotturfften 
^^ha deinstlich klagende nicht bergen. Offte woll von 
^er Kon. Maytt. tho Dennemark unsern gsten. Hern mytt 
^ievhevoren de Haven Bodenstede in Isslandt beleöen 
l^^itt allen ohren Kopmanss Gerechticheiten unde tho be- 
loringe ahne jcmandts(?) vorhinderunge jahrlikss 
^hogebrukcn und darsulvig thohandelen unde thowan- 
^eleu jegen eine namhaffte Pensión underdenigst aff 
gepachtett. De Inselken gebohrnuss an ohre Kon. Maytt. 

. gnedigen gestalten allemall in underdcnigster gudt- 
^villicheidt entrichlctt hcbben. Datt doch deme tho je- 
§en nhu ..(?).. verschienen lahrc ein Schipper von 
Waniborg mitt nahmen Hanss Gronewoldt tho gefahren. 
^ind by Hochslgedachter Kon. Maytt. so viele subreptitie 
jho Avege gebracht. datt ohre Kon. Maytt. ohme de Not- 
^aven Stoppe so sick gantz nha an vobemelte unse Haveu 

odenstede almlett (: wowoll vor einem lahr geringess :) 
V') tho gebruken gnedigss vorgunstigett. Welcken unss 
der order an unsern handell undc wandeH 'tho 
inerkliclien beschwcr und vorfange geworden(?) 

ín gnedigster und gunstiger crweauna dan im solckc 



440 



SIGLING Á BÚÐIR 



1570. 



Havcn Stoppe sunst nemandt deinede(?) bemelten 
Gronewoldte. damidt unse liandelen InAvalmer de Ha- 
ven und Vogdie Bodenstede De he sick ock unde synen 
handell vorwandte unss averst affwendich gemakett 
hcfehlen(?) Dovhcr wy dan an unser handteringe und 
neringe dergestaldt affhrok nehme. datt unss solckess 
ahnc hesondere heschAverunií und enlliken vordcrff tlio- 
crdragen unmögeh'ck. 

Dewyle wy dan de underdcnigste hapening undt Iho- 
vcrsicht sclieppcn. dal oln'C Kon. Maytt. desser Dinge 
gelegenlicid(?) und umme? (welcke Gronewolde unge- 
twivclt in der foide hclioldcn) underdcnigsí ^vehren 
])ericlitett wurden. datt dann ohre Kon. Maytt. mehr- 
])emelten von Hamijorg unss tliom vorfange in dessen 
gnedigst niclil Avilfolirct licddcn. Und avcrst dessen 
dingc dcr Kon. Maytt. dorch gudc Hern und sondcrlick 
durch I. Ehrw. nochmall notturftlich ..(?).. berichtett 
und ])e\vogen. und ^vic bey den unsern undcrdenigst 
vorl)aden werden. 

Demenlui biddc wy dienstlick I. Elirw. sick gunstig- 
Jick nicht besclnvcrcn willen. an Jiochstöedachte Kon. 
Mayt. unss luwe Ehi^w. voi'bidtlickc schriffte gunstig- 
lick mede thodelcn. darmedc ohrc Kon. Maytt. disse 
gelegenheid behertzigendt gnedigst geruht unss by un- 
ser vcrpachteden Haven und Vogedei Bodenstedt ahre 
mcnniglikge IncTranck offte vorhinderinge jegen danck- 
bahriicke erlegung dcr jehrlicken Pension. gnedigst 
thobeschutzigcn und andcre(?). so sick undcr gester- 
vcdcn(?) sclicine und gesochten(?) behelp. . (?) . . unss 
undt unsc handteringc tho merckliken besclnver und 
nliadeclc dar hen in thodrengen vorhehbcnss. davon 
gncdigt affthowisen. 

Desscn tho ohren Kon. Maytt. wic ock tho I. EhrW- 
wie unss underdcnigsl undt deinstlick erwescn. undt 
seind negest bcfchlingc Godcss dcss almechtigen in ko- 
ninglicken und Ehrbaren wolstandc crnstcs unses ver- 
mogendess thovordencnde gantz'willich. Dalum By*^-' 
men. dcn 22 tcn Scptcmbris Ao 1570. 



1570 



KVITTAX. 



441 



I. Ehrw. gaíiízwillige liorger tho Bremen 

Clirisloffer Bonefast(?) 

Vassmer Bacle 

lohan Hudenian 

loJian Libbe und 

Cln-isloffer Meier 
vor sick undt in nalnncn ohre niede fi'eunde mide 
Rehdere de Havcn l^odenstede in Isslandt. 

Redicta. 

Wess ock sunsl gunstiger Her I. EhrAV. hievor lest 

vorthonemen will gerahde dancken. darmede dissc 

í^inge tho guden wegen befordert. und wy dessen oick 

^uern koninglichen Schirm vorgcwissert \verden moch- 

ten, Wilen I. Ehrw. Iiiemede deinstlick liingestellett. 

ock gentzHck vorniittelt(?) hcbben. Dess deinsticken 

^i'ledenss(?). jegen I. Ehrw. dermahlen unss danckbar- 

lick thoverlioldenn. datt sick I. Ehr^v. derwegen jegen 

^ms nicht schall Iiobhen tliohcscliwercn. Datum 22. VII 
bris. 

[Ulanáskrift:] 

Dem Ehrwerdiííen hochííelerden und Ehrbaren 
herrn loachim Hincken der Rechten Doctoren. 
Domdeken der Kercken tho Brenien. Praweste 
Iho Bucken unde Osterholte. unsern gunstigen 
Hern. 



• ' 27, seplember ÍÖTO. á Bessastöðum. 

JOHANN BOCKHOLT kvittar Henrik Gerkens um af- 
*^ending kvikfjár Þingeyraklaustrs. 

•^M. Fasc. LXXVI, E. II, 4, Innisscriptuni á pappir frá 11. 
«^l>r. 1G19. ^ AM. Apogr. 063. 

J^g Johan BuchoIIt konglig Maiestatis Befalnijngs- 
*^and offer .Islandt kicndis oc gior ffor alle vidurligt 
meth ihete mitt obcne Bref att jich haffer annamed och 
J^Ppbaredt paa h0igbemelthe konijnglig Matz mijn nade 
^erris wegne Aff Erlig mannde Heinrek Gerkijns thrij- 



442 



sJörrARDóiNín 



1570 



sindstiuffe gamble gieldffare oc thrij fijre vinther 
gamle oxen som hand aff Thing0re klosthurs jnuenta- 
rium hijd til form konings maiestatis Behoff senth og 
fforscliicldd haffuer. Til ydermeiri vidnisbyrdt haffuer 
jeg thryckt mitt signetli Iier nedenn paa tlienne kuittann- 
díze som Er giffuet og skriffuid paa konglig Maiesta- 
tis gaardt tlienn 27 dag Septembris Anno 1570. 

Þad medkiennunst vier Epterskrifader menn Þordur 
Gudmundsson. Einar Eirelísson og Jllugi Wigfusson ad 
uier liofum sied og yfer lesid suo laatandi bref ord 
Epter ord sem liier fyrir ofann skrifad stendur med 
Eigin Iiandskrift Johans Buchollts og hans veniulegu 
signeti nedan fyrir þriktu. Og til sannarligs merkis hier 
vm þa skrifum vier uorar Iiandskrifter og setium vor 
signeth her fyrir nedann þessa vora medkiennijng huor 
skrifud var a HuijtaruoIIum þann 4 dag Septembris 
Anno 1607. 



311. G, október 1570. aS Kirkjulæk. 

SJÖTTARDÓMR, kvaddr af Árna Gislasyni, kongs um- 
boðsmanni í Rangárþingi, um umboð Guðnýjar Jóns- 
dóttur. 

Lbs. 720, 8vo., 1)1. 27—8, skr. ca. IGOO— 20, m. h. Björns Giið- 
mundssonar i Þykkvaskógi. P\itháttr er nokkuð afkárak'gr um 
sumt, og cr ekki fylgt liér út i æsar. — Brot af dómabók i þjóð- 
skjalasafni (áðr i Landsb. 119, 4lo.), bls. 181 — 2, m. h. sira Torfa 
Snœbjarnarsonar á Kirkjubóli í Langadal 1024 — 9. — Lbs. 790, 4to., 
bis. 213—14, skr. ca. 1G42. — Lbs. 07, 4to., bl. 134 b— 5 b, m. h. 
sira Jóns Erlendssonar i Villingaholti ca. 1050. — Auk þessa 
eru til mörg ónýt ágrip af dómi þcssmn, svo sem i Lbs. G5, 4to. 
I, 88; AM. 19G, 4to., bl. 118 a—b; Ny kgl. Saml. 1945, 4to., hl. 
55 b og 3999 a; Lbs. G, fol., b1. 239; Lbs. G8, 4to., bl. 172, og cnn 
viðar. — 1 AM. 211 c, 4to., bis. 139—40, skr. ca. 1700, er að 
"vlsu uppskrift af dómi þessum, en afbökuð í ýmsu, og hér 
ckki lekin til greina. 

Domur hustru Gudnyar Jonsdpttur. 
Þad giorum vier Biorn Þolleifsson. Pietur Þorleifsson. 
Jon Eyrijckson. Nijckulas Biornsson. Jon Brannson- 



suarnir logrieítumenn. og Jon Gudmundson godum 
inonnuni kunnugtt med þessu voru opnu briefi ad^) 
arum cpttir gudz burd 1570 ar a Kirkiulæk j Fliosshlijd 
^ Þijngstad riettum. [þann G dag Ocktobris-) uorum 
Uier 3 dom nefndir af Arnna Gijslasyni kong[s] um- 
bodznianni j Rangarþijngi ad skoda og ransaka og 
[med skynseme^) fullnadardomz atkuædi a ad leggia 
<^pttir bon og uilia þcirrar heidarligrar kuinu luisfrur^) 
Gudnyar Jonnsdottur huorsu fara skylldi um þad bu 
þa penijnga fasta og lausa frijda og ofrijda er greind 
Gudny Jonnsdotter^) nied Iiondum hafdi þa.^) huad*) 
h^n þottist full forfoll hafa greindu bui og penijngum 
forstodu og fyrersion ueita sakir hennar nockurs veik- 
leika og uanmattar. J aiman mata beidist greind Gudny 
íloniz a Iniortt hun skylldi meiga edur eij sitt umbod 
edur*^) profenttu giefa edur eij þeim er hun uilldi. 
stendur so skrifad j [þeim 24 cap. j Kuenagipttijngum.^) 
Einginn madur skal fie skiptta fyr edur arfi enn dainn 
<^r nenia þcss sie leyfe er adur a. vtann menn siai ádur^o) 
^d med^ i) spiollum fari. J annari^-) grein stendur so 
[J 28 capitula j Kuenagipttijngum.is) Erfijngi a kost 

hallda omagaeyrir þo liann eigi min[n]a fie enn 
oixiægi ef hann uirdist ohættur skulldunautur. Lysti 
Sreuid Gudn^'^ þar fyrer oss ad hcnnar erfingi uæri Gijsli 
Jonnson hennar brodur.^^) Kom þar og frani fyrer oss 
hans liendi. huad mycklla borgun hann hefdi fyrer 
Gudnyu hana mcd heidri ad hallda og hennar penijng- 
^^in forstodu ad ueita. Jtem [i fyrstai'^O capitulai*^0 j 
l^ranifærslubælki. Enn sa arfsali er seliast vill skal 
hiodai^) sijnum nanustu frændum vid[toku]^8) þeim 
s^ni fuUar uorslur liefur. Jtem Eingin skal odrum ai'f- 
^^líi^l^^ra^oc fyrer þa grein oss adur^í^) nefndum domz- 

1) h. V. 119, 790, 07. 2) [sl. 790, 07. 3) [b. v. 07. 4) K v. 
^^9. VOO. 5) si. 119, 790, 07. 0) sl. 110, 790. 7) Tviritað i 720. 
^ o^' 119, 790, 07. 9) [j Yorum land'/l0gum 119, 700. 10) b. v. 

^^"^' ^'^^l ^^^- 1""^^'^^^ 1'** t'^*' ^^**' '^*** 

14) 720; brodir 119, 790, 07. 15) þridia 07. 16) [steadur 790; 

p ^I'»- 17) biodast 790, 07. 18) vid 720, 119; sl. 790, 07. 19) 
110, 790. 



4U 



KIRKJUTILLAG 



1570 



inoiinuni virdist naniisíii frændur Gudnyar ei^) uorsl- 
ur hafa vid henni ad tacka og-) hennar fxavsogddu^) 
gossi med fulh-i horgun forstodu ad ueita. kun[n]um 
vier ecki j uoruni lanns loguni ad finna íad Gudny 
Jonsdotter^) skjildadist"') til sití umhod cdur profenttu 
nockruni þeim ad**0 giefa sem ccki liefdu þa hoi^gun 
og uorslu sem logmalid vtuijsar vtan hennar sialfrar*^) 
godur og loslugur^) uilic sic þar iil. Þui ad hcilags annda , 
nad [med oss'*) til kalladri ad so profudu og fyrer oss 
komnu dæmum uicr [firnefndir domsmcnn^'^ med fuUu 
donis atkuædi opt skiifaíhi Gudnyii Jonsdottur meiga 
med frij og frelsi sitt umhod og profenttu mcd nockra 
godra manna raadi gefa þeim^^) liuorium scm^-) hun 
vill hellst og f uUa horgun og uorslur hefur ad hafa fyrer 
Iienni og liennar gossi. ])o an arfsuijka vid erfijnga. 
sakir ])ess oss uirttist greindur Gijsli ecki hafa horguu 
nic^'O uorslur fyrer Gudnyu og liennar gossum. en uier 
sem uonlcgt er iiitum þo cij huor Erfijngi^ ^) epttir 
greinda Gudnyu uerda kann. 

Samþycktti þennan vorn dom adui- skrifaíhu' kongs 
umbodzmann [et cetera.^ '') 



312. 19. október 1570. á Bessasíöðum. 

JÓHANN 130CKH0LT lcggr svo fyrir; að kirkjur i Skál- 
holtsbj^sk'upsdæmi styrki með tillagi smiði Skálholts' 
(kimkirkju. 

AM. 258, 4I()., I)ls. 8.1 — íi, in. h. Hákonar Ornissonar 1043. 

Wnnn Styik Og TiUag Til Wppbyggingar 

Skaalholltz kirkiu. 
Jcg Joliann BocklioIIt konnge Maijtts Befalningsmaníl 

1) 119, 790, Íi7; cr 720. 2) edur 119, 790. 3) Svo. ^í) [Hí^' 
790; þiui linn 67; sí. 720. 5) skyJldrst 119, 790. 6) b. v. H^^' 
790. 7) 1). V. 790, (Í7; sialfiir 119. S) gicdfellíinr 119. 790, 07- 
0) [í). V. 790, 10) [h, V, 790, 119 (f. n. jnenn). 11) þad Hí^' 
12) b. V. 790, 07. 13) og 119, 790, 07. 14) cr, b. v. 720 (ofaiiU^ 
m. 15) ^b. V. 07. 



offuer Jssland. Gi0rer for alle wiidcrligt met thctte mitt 
obnne breff. alt hedcrli g mannd licr Gilbcrt Jonnsscn 
Superinlendcnt offuer Skalholiz stiikt liaffuer wcret 
hoss mig. giffuit níig thiU kiennde ocli ladet mig forstaa 
thenn store bekostning som hannd behoff haffucr thill 
fornc Skalholtz domkicrkis opl)yggningli som hannd 
^ff stor. n0dsynn nu haffuer ladet nedtagc baadc paa 
thembcr thicrc och bordt som vel troligt ehr at hun 
uicgct saadant belr^ffuer. Och althingist gi0ris jo lennger 
och dyrcr hoss thc Wdleandschc Ki0ffmennd. luiess 
íiianndt behoff haffucr at ki0ffuc aff thcnnem. Thi 
tj'ckis mig best lhillb0rligt och paa thett skickeligste. 

alle sognekierker som ligger i Skalholts Stiigt. huad 
^^elder thett ehr Bencficier eller bonndegarde alle och 
huer serdelis hielpcr och thillstirkcr noget thill forne 
^kalholts domkirkis opbygning hner effter siin effnne 

«ch foi 

'muc. thenn meget som mcgct haffuer och thennd 
Hdet som lidet haffuer. TIiii biuder och befaler jeg paa 
'^oijbemelte kong Maytts min naadigste hcrris Avcgne. 
^lle som besiidc kierkcjorder Avnnder fome Skalholts- 
^J^ígt ehuem the helsl verc kunndc. ati her wthii wiUc 
fhindis lv0rige. och huer hielpe effter sinc cbnne och 
^ormue och hannd ehr manndt thill tagenndis l0nn aff 
G^ul Iherfor. Och tack och gunst af kong Maylts. Och thill 
Jflernichre v^^ijdnisbyrdt at jeg haffucr personnlig met- 
^haget ocli samtyckt thcttc bicff. haffuer ieg tryckt mitt 
^ignet hcr ncden for. Datum konng Maijtls gaard Bcssc- 
thcnnd 19 dag Octobris Aar mdlxx. 



^^^^ 21. október 1570. í Brimum. 

ÖHIMAMENN beiðast niilligöngu Dr. Jóakims Hincks 
'<onung um sigling á Kumbaravog. 

I^ilusskjaUisafnið i Hrinimn, eflir lippskrift J!)3:i frá H. Christ, 
•^^^toíSanvianni l)ar. 

^ Khrwerdigc Ehrbar unnd Hochgelerde. Ju\venn Ehrw. 
^ynn unse gantzwillige deinslc Jedcr tydt bercidt tho- 



446 



SIGLING Á KUMBARAVOG 



1570 



vor, gimsiige Her. Watt by J. Elirw. wy liyrbevornn 
vann vsegenn der Havenn Kummerwage in Jsslanclt. 
beyde mundtb'ck unnde scbrifftlick gesacbt unde ge- 
bedenn. Darup dann Juwe Ehrw. aller gunstigenn be- 
forderung (: dessenn wy billick danckbar :) jegen unns 
sick liocblick erbadenn. Datt alless liebbenn J. Ebrw^ 
sick noch unsess vorbapendess gunstichlick thobericbten. 

Wann wy dann nhu de vorsorge dragen, wo wy des- 
scnn ock ungefehr berichtet Datt etUke. \vy der Kon: 
Mst. tlio Dennemarckenn etc. unsem gnedigsten Herenn. 
wolvordenede Personenn. sick umme solcke Havenn by 
obrer Konn: Mst. bewerven. unnd unnss tbo mercklikenn 
vorfange. liochster bescbwer und nachteill. ja ock tbo 
unsem entlikenn vorderve. van dersulven (: imgeachtet 
\vy de aver minschenn gedencken besegeldt unde davor 
alle schuldige gebornuss alme jcnigenn vorwith un- 
strafbar vorrichtett affdrengenn mochtenn. Wy averst 
tho juwer Ebrw. dersulvenn wolgeningedenn thosagenn 
nha. unnss aller gunstigenn beforderung vortrostenn. 
und J. Ebrwó by der mebr und hochstgedachter Kon: Mst. 
vor anderenn wolvordeneden Personen dess vortrefli- 
kenn ansebenss wehten. Datt unss by dersulvenn Juwer 
Ebrw. voi'bitbke beforderung ungetwiveltt nicht un- 
fruchtbar noch vorweigerlick af gescblagenn werden. 

Alss bidde wy deinstbck. Juwe Elirw. in dessen unse 
gunstíge Her unnd forderer synn. und by der Konn: Mst. 
etc. unse beste wehtenn. ock sovele Jummer m0gelick. de 
dinge darbenne ricbten wollen. darmede wy der be- 
meltenn Havenn abne mennicblikess Jndranck jegenn 
de gebobrlike erstadinge asseiwreret undt vorgewásset 
werdenn mocbtenn. 

Datt synn wy nevenn unsen mitvorwandten frudenn 
Rehderen und Kopludenn umme J. Ebrw. mitt werck- 
liker danckbarbeitt tbobeschuldenn und sunst der- 
sulfftenn unsess jummern vormogendess thodenende 
gantxwillicb. Datum Bremen under unsenn Pitzerenn. 
denn 21. Octobris Anno 1570. 

Juwer Ehrw. gantzwillige 



1570 



EIÐR KONU FYRIR MENN 



447 



lolian Munstermann unnd Clamvess Witte- 
sandt. vor sick unde in nahmen ohrer 
medevorwandtenn Rehder und frunde. der 
Havenn Kummerwage inn Jsslandt. Bor- 

gere tho Bremenn. 

[Ulanáskrift:] 

Dem Ehi'werdigen Ehrbarnn und Hochgeleerdenn 
Hernn loachim Hincken. der Rechten Doctorn. 
Domdeken tho Bremenn. Praweste tho Bucken 
unnd Osterholte. unsem gunstigen Hernn. 



314. 25. október 1570. í Miðgörðum. 

DÓROTHEA LAFRANZDÓTTIR sver fyrir alla menn, 
^Uan eiginmann sinn, Árna Oddsson. 

AM, Apogr. 47081) „Ex originali Sira Þorleifs Arnasonar ii 
í^alfafelle".!) Árhi lýsir innsigliim. Prentað i íslenzkinn ár- 
tíðaskráni, Kh. 1893— G, bls. 251—2. 

Til þess leggur ec Dorite Lafransdotter haund á helga 

fiok oc svo skyt cc mijnu mali til Gudz at ec hefi ecki 

i^ockurnn man þijdz til holldhgrar sambudar. huorki 

vtlenskan nie jnnlenskan utan minn eigin mann Arna 

Oddzson. Oc at svo stavfudum Eidi sie mier Gud hoUur 

sem ec satt til seigi Enn gramur ef ec lijg. 

Saunnudu þesser menn oc kvinnur med Dorite greind- 
eid. 

Jon Loptzson. Jon Jonsson. Jon Sverrisson. þar heima- 
i^enn. 

^ígi'ijdur Asgeirsdotter. Margret Jonsdotter, 
Gudrun Stulladotter. Gudrun Þorgeirsdotter. 
Valgerdur Jonsdotter. Halldora Jonsdotter. 
^yvny Einarsdotter oc Secilia Olafsdotter. 

Þad med kennizt ec Marteinn Erasmusson konglig 
^aiestetz fouitc yfer Snæfellznes syslu oc almenniligur 



Sira Þorleifr var sonr Árna á Tindum, Daí5asonar, Árna- 
sonar og Dorotheu. 



448 VERZLUN ENGLENDINGA. 1570. 

profastur þess saina lakmarks nied þcssu nn'jnu opnu 
brfi at þá lidit var fra Gudz hingad burd M. d. Ixx ar. j 
Midgordum j Stadarsvueit. midvikudagin næslan epter 
Lucasmesso. Jiefi ec med dugandi manna radi lekit svo 
látandi Tylftarcijd af ærligri kviunu Dorite Lafrans- 
dottur sem hier fvrer ofan stcndr skrifadur. saunnudu 
oc þeir mcnn oc kuinnur med lienne sem fyrer nedan 
Eijdinn standa skrifader. Voru þesser dugandi menn 
nœr stadder þa ec tok greindan Eid. Gudmundur Gijsla- 
son. Jon Gijslason oc Ellindui- Jonsson oc fleiri dandi 
menn bædi þar hcimilisfaster oc til komandi. 

Og til mciri avíLsyningar oc sans vitnisburdar at svo 
j sannleika er setia greindcr menn sijn jnnsigli med 
mijnu Signcte fyrir þelta mvit medkenningarbref huerl 
ed skrifad var j sama stad ar oc dag sem fyr sciger. 



'315. 23. og 27. október 1570. í Windsor, 

BRÉFSÁGRIP Engladroltningar eöa ráðs bennar, er 
varðar verzlun Englcndinga á Islandi og skuldbind- 
ingar, cr Lyder Otsen iiefir á sig tckið; 

Acts of tlic Prlvy (^oiinci], vol. YH. Síunkva'int oftirriti Dr. 
Jóns Sk'fánssonar í þjóðskjuiasafni. 

At Windcsourc the 25th and 27th of 

October 1570. 

A lettcr to íSir — Asshcficlde. knight Avlierc tlierc 
\vas coniniittcd unto [liini] by thcir Lordships in the 
tynie ctc. 

A lettcr to Sir William Garret and Mr. Osburne in 
aunswer of theirs of tlie Illdc of this monethe. signi- 
ficng Ihc rcccipt of tlic declaracion made by Luder 
Otterson in aunsuer of the complainte exhibited by 
Englishc mcrcliauntes touching ihv restraintc of their 
iisuall trade had made the said merchauntcs pryvey to 

E 

Ottcrson's aunswcr. to thend they inight liave replied 
thcreunto and have bcn thc bettcr lial)le thereby to have 
informed the trouth and state of thc matter. sp they 



15^0 



VIRÐING 



449 



are required that they do imparte the said aunswer 
unto the parties plaintyf. wilHng them to consider the 
same. and to gyve them tunderstand what they can 
alleadge for the reproofe thereof. and thereupon to call 
unto them John AUen. the Queen's Marchaunt. and 
som other that trafficque into Denmarke. and to under- 
stand of them what meanes might be fyt to redresse 
|ms Wrong that is complained of. and whether staying of 
the said Ottersonne untiU he shall promys to see the 
same redressed wil be any hart or let to the trafficque 
the Quenes subjectes through the Sounde. 



3lf5 

2. nóvember 1570. i Glaumbæ. 

VIRÐING á nauti i óskilum. 

AM. Apogr. 4769 b „Ex orig. Gudmundar Þorleifssonar". 

Þat kennuzt ec Arngrimur Jonson logrettomann og 
aunar Arngrimur Jonson. Einar Gilbrigztson. Arne Jon- 
son. Helgi Bergzson. Eirekur Þorsteinzson med þessu 
uoro opnu brefi þa skrifadiz datum M. D. Ixx. á allra 
neilagra dag at Glaumbæ j Skagafirdi vorvm vier tif 
netnder af Gottskali) presti Jonsyni at virda þat raud- 
'wtmott naut gellt sem þar hafdi verit j .v. vikri) j hus- 
m og hag^ og eingin vildi j burtu hafa. Var þessu nautf 
yst adur þar vid kirkiuna fyrir oss suo [og] annarstad- 

• j-^itz oss þetta naut tuæuett smatt og af hollda þar 

ea todrlaust eda dautt j þann tima. var markit aæ 
Pessu nauti styfd bædi eyru og bragd framan under 

u vmstra. Þvi var þat vor giord svo virding at Gott- 

sem • P'*^^*"^ giallda þeim mork j fullum aurum^ 

^ m sig leiddi til med logum at þetta naut uæri sin eígn em 
°?^^/.^iaIfr þetta fyrrsagda naut eda atu. Og til sann- 
a hier um setium vier adur nefnder menn uor fn- 
igli fynr þetta bref er skrifad var [j sama stad. deigi 
lÍ^^^J^sidai^ en fyr seiger. 

Dipl. Isl. XV. B." 

29^ 



450 ENGLENDINGAR. 1570. I 

317. 13. nóveribci- 1570. í Hampton Court. 

BRÉFSAGRIP Englandsdrottningar eða ráðs hennar um 
viðskipti Englendinga á Islandi og skuldbindingar Lyders 
Otsens. 

Acts of tlu» Privy Council, vol. Víl. Saiiikvæmt eftirrítí Dr. 
Jóns Stefánssonar i líjóðskjalasafni. 

At Hampton Goourte 13tli November 1570. 
Thearle of Bedf ord The Lord Admirall. Mr. Trea- 
sourer. Mr. Comptroller. Mr. Seereíarye. 
Wheare Luder Ottersonne. subject unto the King of 
Denmarke. was heretofore bound witli sureties at Ij^s- 
wiche in the somme of vc h.i) to make his apparaunce 
before the Lords of Queen's Majesties Pryvey Council. 
to aunswer unto such matter as was to be objected 
against him for the restrayning of the Queen's Majesties 
subjectes from their free trafficque into Islande. as in 
former times they have ben accustomed. forasmuche 
as liavinge made his apparaunce before their Lordships 
he alleadged that he had donne nothing touchinge thc 
forbidding of the traffioque of the subjectes of this 
realme into Island but that which by order and Commis- 
sion from the King. his master. he Was commaunded to 
do. it was by their Lordships thought very unreason- 
able that such extremitie should be shewed unto the 
Queen's Majesties subjectes seing that as well the 
said Ottersonne. as other of the King of Denmarkes 
subjectes. are and have ben to frindely used in this 
realme. and therefore it was this day by their Loi-d- 
ships ordered that the bandes taker for the said Otfer- 
son's apparaunce shold still stand in force. or other 
the lyke to be taken in theire steade. with this condicion 
tJiat yf either he do procure that her Majesties subjectes 
may enjoye the like free trafficq in Iseland and other 
the King of Denmarkes dominions that his subjectes do 
here and as our men liave lieretofore used. or els yf 
he can not bring the same to passe. do forbeare by him- 

1) þ. e. 5 hiindr. sterlingspund. 



1570. JÖRÐ. 451 

self or any his factoui s to cume or send into this realme. 
tfiat then the said band taken of him and his sureties 
shal be voide and of none effect. or otherwise to stande 
m full streingth and vertue. 



9. december 1370. á Indriðastöðum. 

bóndi Torfason fær Guðrúnu, dóttur sinni, 
tU eignar jörðina Hjörsey. 

AM. Apogr. 5579, ni. li. Jóns Magnússonar á SÓIheinunii „Ex 
o'iginali" „a kalfskinn". .lón segir til innsigla. 

í'ad giorum wier Þordur Gudmundsson. Einar Eirekz- 
^on. Steinþor Finnzson. Gudmundur Hallson og Aug- 
"lundur Hallson godum monnum kunnigt med þess'ii 
joro opnu brefi. ad arum epter Gudz burd M. d. Ixx. 
P^nn lij. dag Decembris manadar j Herseé fyrir Myr- 
|im. ^vorum wier j hia saum og heyrdum aa ord og 
^íandaband þessara fedgina. af einne alfu Þorsteins 
onda Torfasonar. enn annare Gudrunar Þorsteinsdott- 
• ) ad suo fyrir skilldu. j fyrstu fieck og handsaladi 
Íu I! ^^"'■^^*^^'^" dottur sinne Gudrunu .xl. 

oe'f - "/ ^ Si-eindri jordu Hersey til æfinligrar eignar 
g tnals forrædis. vndan sier og sijnum audrum dætr- 

tat ^"^^^ ^^"^ hennar erfingia. Skylldi hun 
^Ka þessi xlc. i sijna hhitdeild af faudurarfi. lysti hann 

Innl^"' jafnmikit gotz kiæmi aa huerar hlut 

sen?^ i ^- erfdinne skipt. Enn þau xxc 

Iihit f ^J'J Hersey \væri dyrari og afgeingi hennar 

íírei'l '^^ fyrnefndur Þorsteinn bondi þau 

Þor V j tijundargiof. Saumuleidis skildi 

þess'l ^'^"^' Torfason sier æfinligt frammfæri aa 
Wel^""^ ^,r ^^ Hersey heidurligt og ærligt sem honum 
salad''-*r' Gudrunu og suo bennar aurfum. hand- 

henn ^''"''"''''''f^^U'- Þorsteinn bondi sagdri Gudrunu 
gard Hersey allan med þeim aulhun gaugnum 



1) Svo. 



29* 



452 



VESTMANNAEYJAR 



1570 



og giædum. eígnum og jtaukum. rekum og hlunnendum 
til sios og landz sem honum hefdi fylgt ad fornu og nyio. 
og greindur Þorsteinn ward fremst eigandi ad med laug- 
um ad auUu til skildu enn aungo fra med auUu þui 
fe er þar kynni ad finnast i jordu edur aa og ecki yrdi 
med laugum eigendur ad. Skylldi hun gardinn strax ad 
sier taka med sama skilordi og adur seiger. for aUur 
þessi giorningur framm med fuUnadar handsaulum. Og 
til sanninda hier vm setium wier fyrrnefnder menn wor 
jnnsigU fyrir þetta giorningzbref er skrifad war aa 
Jndridastaudum þann ix. dag sama manadar. a sama 
are og fyrr seigir. 



319. 10. december 1570. á Fríðriksboi^. 

KONUNGR leitar álita Pétrs Oxe um það, hvort hag- 
kvæmt muni aS leigja Jóhanni Foxal Vestmannaeyjar, 
en við hann hafði konungr skuldaskipti. 

Ríkisskjalasafn Dana, Tegn. p. a. L. 11, 215 — 10. — IJppskrift 
Jóns Sigurðssonar i JS. 372, 4to., bls. 759. 

Till Peder Oxe hoffmester Saa liudenndis. 

Frederich etc. 

Wor synnderhg gunst tilfornn. Wiider att wij ere 
mett Johan Foxal tiiU enns wordenn . . . .^) 

Sameledes ere^) hanndt begierindis att motthe fannge 
Wortt Landt Westmand0. for enn genantt eller affgifftt. 
nu stille wij wdj etthers betennckennde om thett kunde 
Were wortt gaffnn mere thett wij for affgifft wndthe 
hannom thett. eller wij thett mett vore egnne Schibe 
loedtt beseiglle. huadt etther her wdj Raadsomtt siunes 
wille i giffue oss tillkiennde. oc thersom i kunde tenncke 
thett War wortt gaffnn. att handt fick thett attj tha ther 
om wille talle oc bliffue tiill enns mett hannom. oc 
Sidenn lade gi0re huadt breff handt skall haffue. oc 



1) Hér er felldr niðr kafli úr bréfinii um skuldaskipti þeirra 
konungs og Foxals, með þvi að ekki varðar ísland. 2) Svo. 



1570 



FRAMFÆRI. 



453 



Reuersa som hanndt oss egienn giffue schall. huor icke. 
^ttj tha mett beste lempe hannom thett affslaar. Ther 
mett gii0r i Oss tiU %vilge etc. 

Actum Frederichsborg 10 Decembris Ao etc. 70. 



^20. 12. december 1570. á Vatnsleysui 

DÓMR um framf æri Þorsteins GuÖmundssonar, 

AM. 238, 4to., bl. 144—5, skr. ca. 1570 (fúið). 

Ollum godum monnum þeim sem þetta bref sia edur 
|i6y[ra giorum vier] vitanlegt ad sveitarrinnar almugi 
3 Biskupst[ungum og] buindr beiddusti) og kraufdu 
hí'eppstiornar [urskurdar] aa um þann omaga er var 
þrotfall[inn og med] olaugum uar þangat kominn. sem 

Þorsteinn Gud[mundsson og er] vanmegna j þui. ad 
hann kreinkir sionleysi [suo ad] hann kemst ecki flutn- 
ingslaus bæia j milK. 

[Nefnd]usti) þessir menn j dom. aa veniulegum þing- 
stad [Vatnsjleysu. þridiudaginn næstan fyrir Magnus- 
^essu [um] veturinn. þa lidit var fra gudz burd 1570 
Gudbrandr Biarnason. Alfur Þorsteinsson. Liotr 
Þorv[ar]d2son. Teitr Gislason og Magnus Gislason. kom 
Pad [þar] fyrir oss ad Jon Gudmundzson hans brodr 
hefdi fylgt honum og feriat vestann yfir fiall j Bisk- 
^ipstungr.2) þar jnn j hreppinn. 

stendr suo j vorri landzlaga bok; ef fatækir menn 
SKiota baurnum sinum nidr j hrepp ad olaugum. þa bindi 
^rnaga aa bak þeim og lata sialfa bera j burtt ur hreppn- 
aptr. enn oss list þessi Jon Gudmundzson med aunguo 
"loti fær ad flytia hann aptr edur nauckra biorg honum 
veita. enn þar er þo huor annars handbiargar arfi. 

J annann mata kom þar og fram fyrir oss. ad kuiixna 
ormodar Asmundzsonar. Jngibiorg Þorsteinsdottir. og 
^nnar .iiij, systr væri manni firr^) enn systrungar 
"^id þennan Þorstein. Suo og kuinna Orms StuUasonar 
!^g^;|^gjafn^ j saum u ætt. kraufdu og beiddust^) 

-unst, hdr. 2) Svo. 3) fyrr, hdr. 4) beiddunst, hdr. 



454 



FRAMFÆRI. 



1570. 




sueita[rinenn ad] Þormodr Asmundzson gæfi suar sinn- 
ar kuinnu v[egna og af] hans hendi (um) fiar upphæd 
Jngibiargar hans [kuinnu og um] omaga er aa fienu 
voru. sem eru Baud[uar . . . . ] hennar mali er .jc. hundr- 
ata med þeirri giof er [hann] gaf henni aa motz vid 
sig. og er allt þettá fasta ei[gn] vtan .vjc. frid. enn ecki 
tekst af þessum jordum vtann .... [suo ad] vier ecki 
vitum þar laugmal tiL ad hun skylldist ad [selia] sin 
odul edur fasta eignir fyrir suo fyrer kominn omaga. 
[vird]ist oss hun þar fra med aullu og j aungvan [mata] 
þar fie ha[fa] til ad annast þennan omaga. þar sem 
hann skal eiga .iiij. missira biorg fyrir sig og huern sinn 
omaga og þann er þa [kem]ur aa fied, Suo og kom þar 
fram fyrir oss af þessum fatæka manni Þorsteini. ad 
Sigridr hin elldri systir Jngibiargar ætti .i%c. hundrata 
j mala sinn og þar j .xx. malnytukugildi. 

Jtem vitum vier fyrir full sannindi ad Þorbiorg Þor- 
leifsdottir er med auUu fiad fyrir þessum manni. þo ad 
einginn væri vtan hun jafnskylldr. 

Jtem stendr suo j laugmalinu: nu þarf sa madr fram- 
i'ærslu er oskylldari er enn fyrr segir. þrimenningr og 
þar j milli. 

Jtem j audrum stad: enn ef sa aa eigi forlagseyri til. 
þa skulu omagar fara fram j ætt til þess er aa forlax 
eyri hittir. 

Jtem j þridia stad: eigi þarf ad laugbioda omaga fleir- 
um enn einum vtan sa syne med skilriki j laugligan 
stefnudag ad nauckrer standi jafnframt honum. þeirra 
sem fullann forlagseyri eiga. 

Þui fyrir þossar greinir og adrar flciri sem j laug- 
malinu standa og hier ad hniga. nu ad aullu suo profudu 
og fyrir oss komnu. ad heilags anda nad til kalladri 
dæmdum vicr fyrr nefndir mcnn med f [ulhi doms at]- 
kuædi þennan optnefndan Þorstein [Gudmundzson 
riett] settann ad heimili þcssara fyrr grci[ndra manna 
Jngilbiargar og Sigridar og þær skylldugar [honum 
framfæri] og biorg ad veita edur rydia til laugligrar 
fr[amfærslu]. Og til sanninda hicr um et cetera. 



L 



t 



1570. LÖGMANNSIJRSKURÐR. — KÚGILDI HÓLASTÓLS. 455 

321. 17. december 1570. í Þorpura. 

ORMR lögiuaSur Sturluson leggur úrskurð og samþykki 
á bréf Gizurar byskups Einarssonar frá 18. ágúst 1546 
um sölu Hóls í KoUafirÖi, undan Tungukirkju i. Stein- 
grimsfirði. 

Eftir uppskrift í þjóðskjalasafni frá ca. 173(1—40, án ofa ííer'öri 
f^í"tir fnimriti. — Prentað i Alþb. fsl. L 50— L 

Eg Ormur StuUason logniann nordan oc fyrir vestan 
a Jslanndi medkienvst at ec hefi sied oc yferlesit þat 
sama bref med oskoddu hangandi jnnsigU [þess] froma 
niannz herra Gizsurar Einarssonar biskui)[s] j Skall- 
hoUtti godrar minningar hvors at salP) gud nadi. oc 
^ed annara godra manna jnnsiglum. hvortt bref hier er 
med fest. leizt mier oc audrum goduni monnum 
þetta bref skíæUigt oc myndvgtt j allann mattai) oc 
obrigdanhga haUdast eiga. fyrir þa grein laganna at 
svo stenndr j vorum lannzrietti ad biskup skuli rada 
kirkiv oc kirkiv eignum. þui j gudz nafni amenn vr- 
skvrða ec med Uozsum laga vrskurdi sama bref st0d- 
ygt. myndugt. skiæUigt j aUann matta.i) Og tiU sann- 
inda hier um sett[a] ec mitt jnnsigU fyrir þennann 
^inn urskurd. Skrifadur j Þorpvm j Steingrimsfirdi. 
Seitiannde Decemb[r]is. Anno M. D. Lxx. ar. 



eftir jól 1570. 

kOgildareikningr HólastóJs. 

'"^igurðarregistr á skiiini i þjóðskjalasafni, bl. 32 b— 40. 

Anno domini .Mdlxx, efter jol at giordum reikningi 

kugiUdi med jordum. 

Anno 1570. 

^ed Haufda .viij.kug. Mcd Bæ .vj.kug. 
^ Mahney ,vj. — — Þumlaskala .iiij. — 
^^*^^ -iiij. — — Liosiodum .vi. — 

1) svo. 



456 



KÚGILDI HÓLASTÓLS. 



1570. 



Med A .vi. kug, 

— Biarnastodum .vi. — 

— Enni .viij. — 

— Nylendi .vij. — 

— Grindum .viij. — 

— Bruarlandi .vi. — 

— Kambi .iiij. — 

— Alixstodum .ii. — 

— Gardzhorni .iiii. — 
halfum Staf nsholi 

.11. — 

— Midhusum .vij. — 

— Tumabrecku .v. — 

oc ein ær. 
— ' Marbæli .vi. kug. 

— Teigi .iij. — 

— Krosse .vi. — 
— ■ Þufum .vi. — 

— Miclabæ .vij. — 

— Sleitistodum ,viij. — 

— Suidningi .vi. — 

— Saurbæ .vi. — 

— Skridulandi .viii. — 

— Biarnastodum .iiij. — 

— Fialli .iij. — 

oc .V. ær. 

— Skuggabiorgum 

.v.i) kug. 

— Vnastodum .vj. — 

— NedraAsi .viij. — 



Efra Asi 

Vidinesi 

Reykium 

Huammi 

Hrafnholi 



.VI. 

,vi. 
vij. 
vij. 
.vi. 



Med Hrafnstodum .vL - 

— Kalfstodum .ix. - 

— Kaerualstodum .vi. - 

— Nautabui .vi. - 

— Inguelldarstod" 

.V. - 

— Skufstodum .viii. - 

— Gardakoti ,vi. 

— Hringuere .vi. - 

— Holakoti .iiij. - 

— Viduik .xij. - 

— Miclaholi .vi. - 

— Litlaholi .iij. - 

— Brimnesi .vi. - 

— Backa .vij. - 

— Læk .vi. - 

— Kyrhollti .vi. - 

— Enni .vi. - 

— Asgeirsbrecku .vi.- 

— Narfastodum .vi. - 

— Loni .vi. - 

— Vatzleysu .vi. 

— Gliufra .vi. 

— Utanverdunesi 

.vi.2) 

— Hellulandi .vi. 

— Kieflauijk .vi. 

— Ase .ix. 

— Gardi .vi. 

— Rijp .viij. 

— Egg .vi. 

— Hofdælnum .vi. 

— Suadastodum .vij. 

— Dyrfinnastodum 

.viy^. ■ 



1) Hér er ritað neðan við fremra dálkinn á blaðsíðunni: „eptii' 
iol 1570 k[ugilldi] 148". 2) Hér er ritað neðan við síðara dálk- 
inn á blaðsiðunni: „1570 epter iol k[ugilldi] 170". 



1570. 



KÚGILDI HÓLASTÓLS. 



457 



Med Breckukoti .iiii. ■ 

— Axlarhaga .v. - 
~— Ytri Breckum . vj . - 

Sydre Breckum .vi. 
~- Framnesi .v. 

Þuera .vi. - 

^ Bolagrund .vi. 
Frostastodum .vi. 
Hialltastada- 
huammi .v. 
~ Hialltastodum 

.V. 

Biarnarstodum 

.ix. 

Flugumyrar- 

huammi .iiii. 
RiettarhoUti .v. 
Simonargrund 

* • « 

.Vlll. 

Diupadal .vij. 

— Cesscihudal .iiii. 
Vlfstodum .vi, 

~- Kuskierpi .vi. 

— Vpsolum ,viii. 

— Kielldulandi .ix. 



Med Skatastodum 



Merckigili 


.vi. 


Rodugrund 


« 

.1. 


Bygholi 


.i. 


Hagakoti 


* ■ 

■IJ- 


Hia Petri a 


Os- 


landi 


.i. 


Grof 


* « ■ 

.vm. 


Midhusum 


ivVo. 


Abæ 


.vi. 



) 



• • • 1 / 

aiiJ^. — 


Butstodum 


• ■ ■ « 

.nii. ■ — 


Gilium .ivV2. - — 


Þorliotzstodum .v. — 


Hofi 


« « * 

.viu. — 


Ki-yddholi 


.vi. — • 


Torfgardi 


* « » 

.m. — 


Skaurdugili 


.vi. — 


Marbæli 


.vi. — 


Krossanesi 


-vj. — 


Langamyri 


.vi. — 


Backa 


.vi. — 


Husey 


.vi. 


Vallholti 


.vi. — 


Skinnþufu 


• « • # 

.ini. — 


Meyarlandi 


* « 

.u. — 


Nedra Nesi 


.i. — 


Hrauni AiiV^, — 


Þangskala 


« « 

.n. — 


Mallandi 


• « 

.11. — 


oc 


.iiij. ær. 


Kietu 


.iij.kug. 


Kleif 


« « • • 

.111]. — 


Lamula 


• 

.1. — 


Hualnesi 


« * * 

.113. — 


halfum Brokar- 


læk 


• 

.1. — 


Selnesi 


« « « * 

.iiij. — 


Holi 


« • 

.11. — 


Þorbiargarstod- 


um 


.ÍVV2. — 


halfri Sela 


• • 

.11. — 


Sæuarlandi .iiij.^) — 



ent« ^*" ^^^^^ "^i^ fyra dálk blaðsíðunnar: „1570 

dáir-'?, ''"^[illdi] 179". 2) Hér er ritað neðan við siðara 
» blaSsiðimni: „1570 epter iol kiig[illdi] 109 oc 4 ær". 



458 



KÚGILDI HÓLASTÓLS 



1570 



J Nordur vmbodum. 

Med Hrolligstodum 

.iii. kug 



Med Lundi .ij. kug. 

— Hofi .ij. 

— Hretlingstodum .i. — 



J Miclagardz vmbodum. 

Med Arbot .ij. kug 

— Gardi .vi. - 

— Fliotzbacka .iij. — 
• — Gudmundarstod- 



— Læknistodum ÁV2. — 


— Mateyrarpai 


ti .111. — 


— Eidi 


• « * ■ 

.mj. — 


— Þaunglabacka .ij. — 


Heidi 


* * * * 

.iiij. — 


— Botm 


• 

.1. — 


- Hlijd 


• * • • 

.Ull. — 


— Holi i Fioi 


dum 


— Loni 


• • * • 

,U1J. — 




• « 


— - Huammi 


• ■ 

.11. — 


— Grimnesi 


• • 


— Dal 


• • ■ 

.UJ. — 


— Midhusuni 


• ■ • 

.ui. — 


— Alandi 


■ • • 

.llj. — 


— Sueinarnesi 


halfu 


— Gardi 


■ * • « 

.IUJ. 




• « ■ 

.iij. — 


— Krossauijk 


■ • 

■IJ. — 


— Holi 


• • • • 

.111.1. — 


Vadkoti 


* « • 

.UJ. — 


— Steinkirkiu 


.v. — 


— ■ Vnderuegg 


■ * • 

.UJ. — 


— Hallandi 


« ■ « 

.111. — 


— Hrærigstodum .iii. — 


— Brecku 


« « ■ « 

.nii. — 


— Holi 


• • ■ * 

."1.1- — 


— Einarstodum .iiii. — 


— Krossdal 


■ ■ 

.1.1. — 


— Hrafnstodum .v. — 


— Kielldunesi 


.vi, — 


— Samkomugi 


erdi 


— Kietilstodum .iiij. — 




* • 

•ij- — 


— Salltuijk 


• • ■ ■ 

■111.1. — 


— Hleinargardi .iiij. — 


— Myri 


■ • * 

.11.1. — 


— Huassafelli 




— Bot 


« • • • 

.1111. — 


— Argerdi 


• • « 

.111. — 


1570 epter iol 


70^2 - 


— Hlidarhaga 


• • • « 

.iiij. — 



1570 epter iol kug[illdi] 
i Miclagardz vmbod- 
um 94 oc . .1) þui ein 
ær var daud i Flate[y]- 



um 
Felli 

Barnafelli 



.V. — 

• « ■ • 

.iiij. — 
.i. - 

Finnstodum .iiij. - - 
Eyadalsa .iiii. - - 
Fornastodum .vi. - 



J Mvrckar vmbodum 
og skolaiordum. 

Med Myrcka .x. kug- 

— Krossanesi .v. — 

— Aslakstodum .v« — 

— Steinstodum .iiii. — 



1) Hér er skorið neðan af blaðinu. 



1570. 



KÚGILDI HÓLASTÓLS. 



459 



.iiii. kug 



.V. 
.V. 

.vi. 



Med Holi 
- — Eingimyri 

— Efstalandi 
■ — Budarnesi 

— Myrckardal .vj. — 

— Gardzhorni .v. — 
1570 epter iol ku- 
g[illdi] 55. 

J Vrda vmbodum. 

Med Hillum .iiiVa. kug 
— ■ Litla Arskogi 

.ivV^. — 
Hellu .iii. — 

oc .iiij. ær. 



[ 



.VI. 

• • ■ ■ 

.Ull. 

• • t 

.111. 
.vi. 
.vi. 
.vi. 

» ■ ■ * 

.lUl. 



Hofi 
Sælu 

Blængsholi 
Dæli 

Tungufelli 
Melum 
Burfelli 

Hæringstodum .vi. 
Sanda .v. 
Kaungustodum 

.V. 

Klaufabrecku .vi. 
Audnum .v. 
Skrauflustodum 



Þuera 

lardbrum 

Brimnesi 
Holi 

Saudanesi 



.v 

.V. 

* * * ■ 

.1111. 

■ ■ • 

.111. 
.vi, 
.vi, 



Med Holi liia Vrdum 

.V. kug. 

— Vrduin .xij. — 

J Kulu vmbodum. 

Med Asgirsa ,viii. kug. 

— Huarfi .vi. — 

— Adalboli áiii. — 

■ 

- — Biargastodum .v. — 

— Haugi .iii. — 

— Litla Osi .iiii. — 

— halfum Þoreyar- 
nupi .iii.2) — 

— Horgholi .V. — 

— Galltarnesi .iiii. — 

— Kistu .iii. — 

— Geithomrum .vi. — 

— Grund .vi. — 

— Snæringstodum 

.vi. — 

— Liosholum .iiii. — 

— Hollti AxVo. — 

— Litla Dal .iii. — 

— Solheimum .vi, — 

— Ytri Langamyri 

.V. — 

— Sydri Langamyri 

« ■ ■ 

,111. — 
- — Evuindastodum 

.vi. — 

— Enni .V. — 

— Nupi 

— Manaskal .iiii. — 

— Balaskardi ÁvVo. — 

— Skrapatungu .vi. — 



^ 1) Hér er ritað neðan undir fyrra dálk á blaðsíðunni: „1570 
Píer lol kug[il]di] .llx. oc .ix. oc .iiij. ær". 2) [Dregið strik yfir. 



460 



KÚGILDI HÓLASTÓLS. 



1570 



Med Ey 


.iii. kug. 


Med Osbrecku .iiii. — 


■ — Sæunarstodum 


— Sydri A .ii. — 




■ « ■ 

.mi. — 


— Hraunum .iiii. — 


— Spaconofelli .ij. — 


— Reykium .iiii. — 


— Finnstodum AiV^. — 


— Lambanesi .v. — 


— Brandaskardi .i. — 


— Brunastodum .vi, — 


— Hafsuollum 


.i.i)- 


— Molastodum .iiii, — 






— Reykiarholi ,v. — 


J Fliota vmbodum. 


— Holum .V. — 


Med Siglunesi 


.V. kug. 


— Nefstodum .v. — 


— Stadarholi 


■ ■ ■ ■ 

.1111. — 


— Miolbrigdastod- 


— Rareyri 


■ • ■ 

,111. — 


um ,v. — 


— Saurbæ 


■ * ■ * 

.1111. — 


— Moafelli ,iii. — 


— Holi 


• ■ 

.11. — 


— Deplum .iii. — 


— Skarsdal 


* • * 

.111. — 


— Fossi .iiii, — 


— Haufn 


• ■ » « 

.1111. — 


— Skeidi .iiii, — 


— Huanneyrí 


« • ■ *■ 

.1111. — 


— Brecku .iiij, — 


— Eingiadal 


■ • 

.11, — - 


— Hamri .iiii, — 


— Dalabæ 


,v. — 


— Sliettu .V. — 


— Mæner 


« ■ • 

.111. — 


— Haganesi ,vi, — 


— Hiedinsfirdi 


« ■ 

.11. — 


— Nedra Haganesi 


— Brimnesi 


* ■ 

.11. — 


.1111. — 


— Hornbrecku .iiii. — 


— Holi .iiii. — 


— Baustabrecku 


— IUugastodum .iiii. — 


.iii%. — 


— Laugalandi .iiii. — 


— Loni 




— Reykiarholi .vj, — 


— Kalfsa 


.vi. 


— Heidi .vi, — 


— Holi 


.vi. — 


— Ysta Holi .vj. — 


— Kallstodum 


.V. 


— Midholi Á\V2* — 


— Reykium 


.vi. 


— Sydsta Holi .ij. — 


— Hreppisa 


• • • « 

.1111. — 


' I\l lldolUULllII •>• 


— Vemundastodum 


— Kloni .ii. — 




.vi. — 


— Þuera .iii. — 


- — Ski eggi abr ecku 


— Geirmundarhol- 




.vi. 


um .iiii. — 



í) Hér er ritað neðan við siðara dálkinn á blaðsíðunni: „1570 
«pter iol kug[illdi] .c. oc .viiM!. 2) Hér ritað neðan við fyrra 
dálk á blaðsiðunni: „1570 epter iol k[ugilldi] c oc. . (skorið af bl-)* 



Med Krakustodum Med Myrarkoti .ij.kug. 

— Brædra .iiii. kug. — Lundi^) 
Rodholi .iiii. — — Þrasastodumi) 

— Tiornum .vi. — Hia sera loni .i,^) — 

— Kielldum .iiii. — 

Anno Md Ixx. 

Eptir iol at giordum reikningi kugiUdi at taulu i bygg- 
iiigu i hueriu vmbodi sem hier seiger. 

Jtem i heima vmbodi .v. .c. .Ixxx. og .viij, kugilldi 
oc ein ær, 

J nordur vmbodum .Ixx. kugiUdi og .iii. ær. 

J Myklagardz vmbodum .Ixxxx. oc .iiii. kugilldi oc 
•V. ær.3) 

J Myrckar vmbodum .1, oc .v. kugiUdi 

J Vrda vmbodum llx. oc .ix. kugilldi oc iiij. ær. 

J Kulu vmbodum .c. og .vii%. kugiUdi. 

J Fliota vmbodum .ij, .c. oc vi%. kugilldi. 

Summa summarum ,xi. .c. .Ixxx. oc eitt kugilldi oc 
ein ær. 

Jtem epter iol at giordum reikningi heima a Holum oc 
ollum stadarins buum so morg kugiUdi at taulu oc 
fridur peningur sem hier epter skrifad stendur. Jtem 
heima a Holum oc í eldum kyr .xl. oc ein. asaudur .c. 
•Ixx. oc .vij. þad eru .xxx. og .ij. kugiUdi oc .v, ær, 
Summa .Ixx. oc .iii. kugiUdi oc .v. ær. 

J gielldum peningum heima oc j eldum, tuæuetur 
uaut og elldri .Ixxxx, oc .v. Reikna eg þau fyrir 95 .c. 
tuæuetur kuiga kiefld, fyrir .iiii. agillde. naut vetur- 

I) Út undan bæjarnöfnunum „Lundi" og „Þrasastodum" er 
ritað m. h. Guðbrands byskups: „Voru ix kugilldi skipud erf- 
ingmm herra Olafs af hofudzmanne Ghristoffer Valkendorph. 
2? ^f^ kugilldi voru fra Lundi og Þrasastodum. Anno mdlxix". 

Neðan við siðara dálk blaðsiðunnar er ritað: „1570 epter iol 
^Lugildi] iix. oe viiMi". 3) Hér er ritað utanmáls m. h. Guð- 
rl'T ^^^^"P^- "Med V Steinkirkiu kugilldum. a þau ecki ad 
mi ^^^^ ^*^^^" alldrei j hendur sijra Sygurdi nie helldur 

k.^^Mii^^^^ eg aptur þeirre jordu vnder kirkiuna nu seinna med 
^uguldum. 



462 KÚGILDI HÓLASTÓLS. 1570, 

gomul .xij. med ,vi. i Fliotum i eldum, Summa 99 .c. 
oc .iiii. agiUdi. 

Jtem gielldingui' .c. ,llx. oc .vi. med hrutum fyrir 
.XXX. oc .ix. .c. oc .xl. alner. veturgamler sauder .i^. 
.c. og einn fyrir .xv. .c. og .x. alner. Summa 54 .c. oc 
morck. 

Jtem a Flugumyri kyr .x. asaudur .Ix. og .vi. naut 
tuæuett eitt. veturgamallt eitt. þreuetrer sauder .iiii. tuæ- 
uetrer .iii. veturgamler .1. oc .vi. 

Summa kugillda .xx. oc eitt. Summa gielldur pen- 
ingur .viV^- .c. og .v. alner. 

Jtem i Holti kyr .viii. asaudur .xl. oc .ij. tuæuett naut 
eitt. sauder tuæuetrer oc þreuetrer .iii. veturgamlir .xx. 
oc einn. 

Summa kugillda ,xv. Sum[m]a fridur peningur .ij. 
.c. .iiii. agilldi oc .X alner. 

Jtem i Tungu kyr .vii. asaudur .xl. oc .ij. ær. naut. 
fimuetra .j. fiogra uetra .ij. þreuett .j. veturgomul .ij. 
tuæuetrer sauder oc elldri .v. veturgamler .xx. oc .v. 

Summa kugillda .xiiii. Summa gielldur peningur .vii. 
X. oc .xij. aurar. 

Jtem i Biarnastada hlijd. kyr .vij. asaudur .Ix. oc 
-ij. ær. naut fiogra uetra .ij. tuæuetrer sauder oc elldri 
.xi. veturgamler sauder .xl. 

Summa kugillda .xvij. oc .ij. ær. Summa gielldur pen- 
ingur .vij. .c. og .xx. alner. 

Jtem a Kulu. kyr .xii. asaudur .Ix. oc .v. ær. tuæ- 
uetur kuiga gielld fyrir .iiii. agilldi. tarfur tuæuetur. 
veturgomul naut .iii. tuæuetrer sauder oc elldri .xiii. 
veturgamler .xl. oc .vij. Summa kugillda .xx. oc .ij. 
oc .V. ær. Summa gielldur peningur .viii, .c. oc ,v. aurar. 

Anno .M. .d. ,lxx. 
Jtem i Miclagardi kyr .xiii. asaudur .Ixxx. oc .iiii. 
naut sexuetra eitt. fimm uetra .j. fiogra uetra .j. tuæ- 
uetur .iii. oll fyrir .vi. .c. kuigur tuæuetrar .ij. naut 
veturgomul .iij. tuæuetrer sauder og elldri .xx. og 
einn. veturgamlir saudir .1. heima. kalfar .iii. 



1570. ÚTHÝSING VIÐ KUKLI. 463 

Summa kugillda .xx. og .vii. Summa gielldur pening- 
.XV. .c. oc .xl. alner. 
Jtem med Hofstodum .xii. kugiUdi 
Summa kugilldanna a ollum buunum at medreiknud- 

Hofstodum .c. oc .ix. kugiUdi oc ein ær. 
Jtem heima a Holum sem fyr seiger -Ixx. oc .iij. ku- 
giUdi oc .V. ær. 

Summa summarum heima oc a oUum buunum. at 
í^edreiknudum Hofstodum .i%. .c. .xx. oc .iij. kugiUdi. 
vtangardz sem fyr seiger .xi. .c. Ixxx. oc eitt kugilldi 
ein ær. 

Summa summarum allra kugilldanna .xiii. .c. .xl. oc 
-iiij. kugilldi oc ein ær. *^ 

Summa summarum gielldur peningur heima a Holum 
olluni stadarins buum oc i eldum hundrad hundrada. 
Jxxx. .c. oc eitt .c. .iiii. agilldi oc .v. alner. 

Hestar heima a Holum -viij. fullordner og þreuetrer 
hross .XX. oc .eitt. veturgamlir kaplar, 

A. Flugumyri hestar .ij. hross iij 

•1 Hollti forst sa kapall er þar var. 

J Tungu kapall vamhalltur sa þar var i fyrra vor. 
. J Hlijd hestur einn. oc hross eitt. hafdi þar farist 
annad hrossíd. 

A Kulu hestar .ij. hross .iiij. veturgamall .j. 

J Miclagardi hestar .iij. hoss .iiij. oc tuæuetur .ij. vef- 
^i'gomul .ij. - 

Jtem eydiiarder eingin kugilldi med oc eingin land- 
skylld gielldzt af Nijpaa j Kinn. Eyri j Fiordum, 



^23. 1570. 

DÓMSGREIN, er bannar að hýsa þá, er fara með kukl. 

' kgl. Saml. 1945, 4to., bl. 383 in. li. Hannesar Gunnlaugs- 
•^onar 1666. 

Anno 1570. 

Eingi madur skal taka þann mann j hws sijn. sem 
^nn veit ad fared hefur med kukl. sie hann obættur. 
^lla sekur 3 aurum. 



t 



464 



JARÐASKIPTABRÉF. 



1570- 



324. 



1570. 
1570. 



í Miðhlíð. 
í Gufudal. 



JARÐASKIPTABRÉF. 



AM. Apogr. 1304, m. h. Styrs Þorvaldssonar „Ex orig. Ara Þor- 
kelssonar". 

Þad giorum vier Jon prestur Þorleifsson. Þorleifur 
Jonsson. Torfi Andresson. Sigfus Helgason og Haflidi 
Jonsson. godum monnum kunnigt med þessu voru opnu 
brefi ad þa lidid [var] fra hingadburd voi's Iierra Jhesu 
Christi M, d. og Ixx. ar i kirkiune j Midlilijd a Barda- 
i^trond i Haga kirkiusokn vorum vier i Iiia. saum og 
heyrdum á ord og handaband þessara hiona af einne 
alfu Orms Ellingssonar enn af annare alfu Válgerdar 
Brandzdottur kvinnu hans. þad faldizt og skildizt j og 
under þessu þeirra handabandi: ad Ormur Ellingsson 
gallt og gaf kvinnu sinne Valgerdi Brandsdottur jord- 
ina Haukaberg xxxc ad dyrleika er liggur i fyrskrifadri 
kirkiu sokn med oUum þeim gognum og giædum sem 
greindri jordu fylger og fylgt hefur ad fornu og nyiu 
bæde til sios og lands og Ormur vard fremst eigande ad 
allt til skilid. enn ecki neitt undanntekid. fyrir þa henn- 
ar malajord sem hann hafdi henni adur feingil sem 
var vc. og .xx. j jordunne Trostranzfijrde er liggur j 
Otradals kirkiusokn med svo felldum skilmála og laug- 
ligum lagagiorninge og fuUu handsali ad þesse adur- 
skrifut jord Haukaberg skylldi falla til þeirra barna- 
sem Ormur ætti med Valgierdi edur eigandi yrdi. Svo og 
þo Valgerdi yrdi þess audit at eiga annann mann enn 
Orm EUingsson og med þeim manne nockur baurn. þa 
skylldu þau born aungva tiltolu eiga til þessarar tijtt 
skrifadrar jardar Haukabergs til arftauku edur nockrar 
gíafar edur annar[ar] eignar. Og til meijri audsyning- 
ar og stadfestu hier umm. þa sette tijttskrifadur Ormur 
EUingsson sitt jnsigle med vorra fyrskrifadra manna 
jnnsiglum fyrir þetta giorningsbref hvert skrifad var 
j nedra Gufudal á sama are sem fyr seiger. 



325. 1570. á Meðaldalsþingi, 

SJÖTTARDÓMR um skuldir landsmanua við Hannes 
Reck og Hannes Elmenhorst. 

AM. 266, foL, bls. 177—8. (CCCXLVIl). — AM. Apogr. 791, 
ni. li. Árna Magiuissonar (eftir 266). 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
sendum vier Þordur Sigfusson. Magnus Halldorsson.. 
Olafur Eigilzson. Jon Olafsson. Halldor Sueinsson. Jon. 
Atlason kuediu gudz og sijna kunnigt giorandi þa er 
lidid var fra hijngadburdi vorz herra Jesu Christi m d: 
íxx aara á Medaldalzþijngi j Dyrafirdi vorum vier j 
dom nefndir af ærligtim danumanni Torva Sigfussyni 
þa hafdi mijnz herra kongsinz sydslu og vmbod j 
^illum Botnzaar og Langanes ad skoda reyna og rann- 
saka og med skynsemd fullnadar domz adkuædi aa ad. 
leggia huort afl hafa skylldi su akiæra er Hanes Reck 
ög Hannes Elmenhorst haf di til jslendskra manna þeirrai 
sem sijnum skulduf hielldi og sig villdi ecki finna j 
^ietta kaupstefnu. þui beiddust adur nefndir kaupmenn 
hier domz ad fyrir fyrrskrifudum sydslumanni og krofdu 
i'iettar af oss ollum aheyrandi domzmonnum. Og ad 
heilagz anda nad tilkalladri [dæmduml vær allir j 
Qomsæti sitiandi so profudu og fyrir oss komnu sem 
landz lauginn avijsa og riettarbot Hákonar kongz^) þar 
vm helldur. huor sa er sekur halfri mork íyrev hundrad 
huort sem ei er golldid fyrir Olafzmessu hina fyrri foi^- 
íallalaust halfft kongi enn halft þeim sem skuld aa 
^'tan sialfum semie odruvijse. Enn ef jslendsker hafa 

luorki fijsk nie lysi nie vadmal enn bioda þo annann 
skyleyrir þann sem j lagi stendur og vílie vtlendskir 

ornemast ad taka þa leggium vier þar ongva sok uid. 
Pui osz virtist sem huor penijngur verdi annann ad 

eysa so vmm þeirra skulldir sem ann[a]ra manna hier 
3 landi. Samþykti þennan dom med osz et cetera.2) 



(D- 1 T^' ^^^^' ^•''^^"sar konungs. Sbr. réttarbót 7. janiiar 1330i 
IJ T: ^^^^ ^^^^ hér iim bil 1345 (Dipl. IsL 

' ^^'r.- . ^ ^*"*^^ i bréfabókinni samþvkkt eða 

Dipl. Isl. XV. B. 30 



466 REIKNINGR: 1570, 

326. 1570. • í Skálholti. 

REIKNINGR kvikfjár, afla og afgjalda Skálholtsstóls, 
og stóS þann reikning Gisli bóndi Sveinsson. 

AM. 260, 4to., bl. 57—60. 

Anno domini 1570. 

Suo micil vetrar vanholld á stadnum oc aullum stad- 
arins buum fra Attadeigi til fardaga. Jnprimis dou v 
kyr. Jtem j naut þreuett. Jtem asaudur I oc ij. Jtem 
gellder sauder xxu. Jtem j hestur fullRoskenn. Jtem j 
þreueur. Jtem j hross fuIlRosked. 

Su micill framgangr a stadnum oc aullum stadarins 
buum. Jnprimis kyr 1. Jtem gomul naut xxj. Jtem þriu 
þreuetur. Jtém v tuæuetur. j veturgamallt. Jtem asaud- 
ur iiijc 1 oc viij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre ijc xl 
oc ij. Jtem fullRoskner hestar Ixx oc j. Jtem j þreuetur. 
Jtem viij tuæuetrer. Jtem fullSosken hross xl oc viij. 
Jtem ij þreuetur, Jtem vj tuæuetur. oc j veturgamallt. 

Su micit heim tecid aa stadnum oc aullum stadarins 
buum, kyr xxvj. Jtem eitt naut þreuett. Jtem iij tuæ- 
uetur. oc iij veturgomul. Jtem asaudur xx. Jtem gellder 
sauder tuæuetrer oc elldre xiiij, Jtem veturgamler L 
Jtem j hestur fuIlRoskenn 

Suo micit vr fodrum j Floa oc á Skeidum. Jnprimis 
kyr xxxj. Jtem gomul naut xx oc iiij. Jtem þreuetur ix. 
Jtem tuæuetur xl oc vj. Jtem veturgomul xl oc j. Jtem 
asaudur 1 oc j. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xx oc 
vij. Jtem veturgamler sauder ixtigi oc iiij. Jtem hestar 
fullRoskner v. j tuæuetur. Jtem fuIlRosken hross iij. oc 
iij tuæuetur. oc j veturgamalt. 

Suo micid vr fodrum vr badum Hreppum. Jnprimis 
kyr xxiiij. Jtem gomul naut viij. Jtem vj þreuetur. Jtem 
xxiij tuæuetur. Jtem veturgomul xix. Jtem ær viij Jtem 

kirkjulagaskiimn um ineinbugi á hjónabandi (Nu af þui ad heilag- 
ur hiuskapur etc. — fyrir fræiidur hafft og halldid) = Dipl. 
Isl. II, nr. 90 A. — Þar eftir kemr alþingissamþykktin forna 
(1295) um melrakkaveiðar = Dipl. Tsl. II, nr. 158. — Þá lcemr 
kaupstefna og forsagnir. 



1570. 



REIKNINGR 



467 



tuæuetrer sauder oc elldre xj. Jtem veturgamler Ixx oc 

* ' * — 

^iij. Jtem j hestur fullRoskenn. oc ij hross veturgomul. 

Suo micit vr fodrum j Biskupstungum med Laugar- 
dal. Jnprimis kyr xlj. Jtem gomul naut þriu. Jtem vj 
^aut þreuetur. tuæuetur naut 24. vetui'gomul xxxj. Jtem 
^saudur xxij. gamler sauder v. veturgamler sauder 87. 
Jtem fullroskner hestar ij. Jtem ij hross fullROsken. 

Suo micid vr fodrum j Grimsnesi oc Auluesi. Jnpi'im- 
is kyr 34. Jtem gomul naut xix. Jtem þrieuetur xj. Jtem 
tuæuetur 38. Jtem veturgomul xxviij. Jtem asaudur 
^xxij. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xj. Jtem vetur- 
gamler 73. Jtem ij hestar fuUroskner. Jtem ij hross full- 
i^oskin. iij tuæuetur. oc j veturgamalt. 

Suo micit vr fodrum j Skammbeinstadavmbodi. Jn- 
Primis kyr xj. Jtem gomul naut xv. þreuetur x. Jtem 
tuæuetur xiiij. Jtem veturgomul xvij. Jtem asaudur xxx 
ix. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre viij. Jteni vetur- 
gamler sauder Ixxx. Jtem j hestur fullroskenn. oc ij 
hi'oss fullrosken. oc j tuæuett. 

Summa kyr aa stadnum oc aullum stadarbuum. oc 
fodrum oc tilluckt vr vmbodum med þui sem heim 
yar tekid. Jnprimis kyr c tiux^) oc fiorar. gomul naut 
ixtigi. þreuetur xl oc vj. Jtem tuæuetur c xxx oc iij. 
Jtem veturgomul c oc xx. Jtem asaudr vc oc ixtigi. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldri ijc ixtigi oc viij. Jtem 
veturgamler sauder iijc xtigi oc ij. Jtem hestar fuUroskn- 
viijtigi oc iij. Jtem eirn þrieuetur. oc ix tuæuetrer. 
Jtem fullroskin hross 57. þreuetur ij. tuæuetur xiij. 
Jtem veturgomul v. 

Suo micid vti luckt burt bygt oc til jarda sett á stadn- 
J^ini oc auUum stadarins buum. Jnprimis kyr xxxv. Jtem 
iij naut gomul. Jtem viij tuæuetur. veturgomul xx. Jtem 
asaudur c oc vj. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xx oc 
^J. Jtem veturgamler xtigi oc j. Jtem hestar fuUroskner 
^iJ. Jtem ij tuæuetrer. Jtem j hross fuUroskit. eitt þrie- 
^ett. oc v tuæuetur. 

Jtem haufum vier saman jafnat frammganginum oc 

þ. e. tiutigir ~~~~~~ 

30* 



468 



REIKNINGR 



1570. 



tillucktuniim vid vtiluckternar vid. þad sem epter var 
vm sumarid til lifs oc bus oc til fiallz. Jnprimis kyr vt 
sem jnn. Jtem asaudur vt sem jnn. Jtem gamler sauder 
oc vnger vt sem jnn. Jtem gomul naut oc vng vt sem 
jnn. Jtem gamler hestar oc vnger vt sem jnn. .Ttem gom- 
ul hross oc vng vt sem jnn. 

Suo micit til lifs oc bus a stadnum oc auUum stadar- 
buunum. Jnprimis kyr c oc Ixx. Jtem asaudur iiijc xtigi 
oc ij. Jtem fullroskner hestar viijtigi. Jtem eirn þrie- 
uetur. vij tuæuetrer. Jtem hross fuUroskin Ivj. j þrieuett. 
viij tuæuetur. oc v veturgomul. 

Suo micid til fiallz a stadnum oc auUum stadarbuun- 
um. Jnprimis gomul naut 87, Jtem þreuetur xl oc vj. 
tuæuetur c xxv. Jtem veturgomul c. Jtem tuæuetrer saud- 
er oc elldre ijc vijtigi oc ij. Jtem veturgamler iijc oc j. 

Suo micil sumar vanhoUd aa stadnum oc auUum stad- 
arbuunum. Jnprimis kyr iiij. Jtem gomul naut 4. eitt 
þrieuett. iij tuæuetur, viij veturgomul. Jtem ær xxxv. 
Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xuij. Jtem veturgamler 
^j. Jtem fuUroskner hestar 4. Jtem j tuæuetur. Jtem 
fuUrosken hross 4. eitt tuæuett. oc j veturgamaU. 

Suo micid af fiaUi á stadnum oc auUum stadarbu- 
unum at til reiknudum auUum sumar vanhoUdum. Jn- 
primis gomul naut af fiaUi sem á. Jtem þreuetur naut 
þrimur færra af fiaUi enn á. Jtem tuæuetur naut viij 
færri af fiaUi enn á. Jtem veturgomul xij færri af fiaUi 
enn aa. Jtem tuæuetrer sauder oc elldre xv færri af fiaUi 
enn á. Jtem veturgamler Ix færri af fiaUi enn á. 

Suo micil haustaflogun aa stadnum oc stadarbuunum. 
Jnprimis kyr xxix. Jtem gomul naut xlj. þreuetur xv. 
tuæuetur ix. veturgomul iij. Jtem j ær. Jtem tuæuetrer 
sauder oc eUdre c 1 oc ij. Jtem veturgamler sauder 
xiij. Jtem j hestur fuUroskenn. 

Suo micíd til Ufs oc fodurs á stadnum oc aullum stad- 
arbuunum. Jnprimis kyi' 70. gomul naut xij. á fiorda 
vetur 4. á þridia vetur iij. aa annann vetr viij. Jtem a- 
saudur iiijc Ix oc vj. Jtem tuæueti-er sauder oc elldre 
c oc ij. á annann vetur c vijtigi oc ij. Jtem gjonbrar 80. 



1570 



REIKNINGR. 



469 



hestar fullroskner vijtigi oc v, aa fiorda vetur j. aa þridia 
^etur vj. aa fyrsta vetur xj, Jtem hross fuUrosken 53. a 
bridia vetur 8. aa an[n]an vetur 4. a fyrsta velur xiij. 

Suo micid j fodrum j Floa oc aa Skeiduni. Jnprimis 
^yi* XV. gomul naut xiiij. aa fiorda vetur iiij. aa þridia 
vetur xxxiiij. aa annann vetur xxxvij. aa fyrsta vetur 1 

vii j . Jtem laumb Ixiiij . 

Suo micid j fodi'um j baadum Hreppum. Jnprimis kyr 
^^X- j naut gamalt. aa fiorda vetur iiij. aa þridia vetur 
. aa annann vetur xviij . aa fyrsta vetur xxvii j . 
Jtem laumb c. 

Suo micid j fodrum j Biskupstungum. Jnprimis kyr 
xxxij. Jtem iij naut aa fiorda vetur. Jtem xvj aa þridia 
v^tr. aa annann vetur xxj. aa fyrsta vetur xxx. Jtem 
lomb xtigi oc ix. 

Suo micid j fodrum j Grimsnesi oc Auluesi med Laug- 
^i'dal oc Hola jordum. Jnprimis kyr xvj. gomul naul 
vj- aa fiorda vetur iij. aa þridia vetur xxx. aa an[n]au 
vetur xvij. aa fyrsta vetur xl. oc iij. Jtem lomb 73. 

Suo micid j fodrum j Skammbeinstada vmbodi. Jn- 
Pnmis kyr ix. gomul naut v. aa fiorda velur yj. aa þridia 
vetur xiij. aa annann vetur xj. aa fyrsta vetur xx. Jtem 
lomb 80 oc ij. . 

Summa j fodrum á stadnuni oc auUum stadarbuun- 
^iu oc aullum vmbodum. Jnprimis kyr c xl oc j. gomul 
^aut xxxviij. á fiorda vetur xxv. á þridJa vctur c oc 
^J- aa an[n]an vetr xjtigi oc v. á fyrsta vetur iVii^'- Jtem 
lomb njc vujtigi oc viij. 

Jtem haufum vier saman jafnad þad sem var til lifs 
oc bus vm sumarid oc til fiallz. vid þad sem var til lifs 
oc fodurs vm haustid epter ad reiknudum suniar van- 
'^olldum oc haustaflogun. Jnprimis kyr vt sem jnn. Jtein 
gomul naut oc vng vt sem jnn. Jtem asaudur vt sem 
Jnn. Jtem gamler sauder oc vnger vt sem jnn. Jtem 
fullroskner hestar oc unger vt sem jnn. Jtem gonml 
hross oc vng vt sem jnn. 

Summa kirkiu kugildi j Floa oc á Skeidum 23. Jtem 
leigu kugildi ijc ixtigi oc j. 



470 



REIKNINGR. 



1570 



Summa kirkiu kugildi j badum Hreppum ij. Jtem 
leigu kugildi c xl oc vij. 

Summa kirkiu kugildi j Biskupstungum xij. leigu ku- 
gildi c Ivi^^. 

Summa kirkiu kugildi j Grimsnesi oc Auluesi med 
Laugardal xiiij. leigu kugldi ccxxiiij. 

Summa kirkiu kugildi j Skammbeinstada vmbodi vij. 
Jtem leigu kugildi c xxxvij. 

Summa krkiu kugildi j Gryndavijk med Herdijsarvijk 
oc Krysuvijk viij. leigu kugildi xxxj. 

Summa kirkiu kugildi j Heynes vmbodi. Borgarfirdi 
med Bryniudal ij. leigu kugildi c ixtigi oc ij. 

Summa summarum kirkiu kugildi j aullum stadarins 
vmbodum 80. Jtem leigu kugildi xiijc xl oc iiij. 

Summa summarum gomul naut oc vng iiijc oc xx oc iiij. 

Summa summarum gamler sauder oc vnger ijc vijtigi 
oc iiij. 

Summa summarum lomb iijc viijtigi oc viij. 

Summa summarum gamler hestar oc vnger ixtigi oc iij. 

Summa summarum gomul hross oc vng vijtigi oc ix. 

Suo micil hlutar skreid oc landskylldai' skreid j 
Gryndavijk. Herdijsarvijk. Seluogi. Þollakshofn. med 
Eyrarbacka xj lester iiijc 1 oc viij. Beiknadizt skreid vt 
sem jnn. 

Suo micil smior heim komin oc golldin jc vætter 
xjtigi oc V. 

Jtem vadmal vt sem jnn.^) 

Suo micil vetrar vanholld aa stadnum oc aullum stad- 
arbuunum til Attadags. j kyr. naut á annann vetur. oc 
ij hestar fuUroskner. Jtem ásaudur 74. gelder sauder 34. 

Stod þennan Reikningskap heidarligr dandismann 
Gisle Bondi Sueinsson. enn þennann Reikning tok herra 
Gisle Jonsson S.S. Voru þesser Reikningsmenn. herra 
Erassmus Vilhialmsson. Sijra Jon Biarnarson. Sijra Ein- 
ar Olafson. Sijra Þordur Gislason. Arni Gislason. oc 
Eigill Oddzson. enn Grimur Skulason skrifadi. 



1) Svo 



1570. 



TRANSSKRIPT. _ JARÐASKIPTI. 



471 



[um 1570]. 
TRANSSKRIPTARBRÉF (ágrip). 

A^í' Apogr. 477Gb, m. h. Árna Tklagnússonar ,,Ex apographo 
vetusto vidismato, fra Gr0f a H0fdastr0nd". 

Sveinn prestur Bardarson og HauskuUdur Einarsson 
ti'ansscribera ex originalibus 3 Doma um Hof á H0fda- 
str0nd. dat. 1553. 57. og 59. Under þeirra transscripto er 
^ckert datum. Er þad á pappir og hanga þeirra innsigle 
bar under. Mier synest skriften vera hier um de anno 
1570. og ecki storu yngri, Transscriptum þetta hefi eg 
haft til láns frá Gr0f á H0fdastr0nd. fra hustru Ragneide 
Jonsdottur. fyrst i Kaupenhafn, og sidan 1707. Domana 
sem þad innehelldr hefi eg skrifada med hendi .lons 
Torfasonar. og standa framan á þeim þesser Runabok- 
stafer og ofan yfer: 

Ex apographo vetusto vidimato, fra Gr0f a H0fdastr0nd. 



^28. [um 1570]. 

LtSING á nokkurum jarðaskiptum Ögmundar bysk- 
^Ps Pálssonar. 

Lbs. 108, 4to., bls. 546—7 m, h. sira Jóns Halldórssonar i Hitar- 
cftir bréfabók Gisla byskups Jónssonar. 

Um Jardakaup 0gmundar Biskups hefur herra 
Gisle Jonsson sier til minnes uppteiknad 

þetta epterfylgiande. 
So hafa sagt mier dandismenn i Austfi0rdum fra 
Jardabytingum Biskups 0gmundar. 

fyrst atte Skalhollts kirkia Papey og feck hann hana 
Loffte Eyolfssyne fyrir xxc i Borgarh0fn. hv0r xxc 0g- 
^undur biskup feck Asgrijme Asgrijmssyiie fyrir hálfft 
Horn. effter þad sellde 0gmundur Biskup Loffte Ey- 
olfssyne J0rdene Eigelstade i Vallanesþingá sem dom- 
l^yrkian átte. og Gudrun Finnbogadotter gaf med sier 
1 profventu i SkalhoUt. enn Lofftur gaf þar fyrir xxc i 



472 



SKIPAN UM KIRKJUSÓKN. 



1570 



Vijdev0llum ytrum 1 Fllotsdal. enn hvad domkyrkian 
hefur þar fyrir feingid. vita menn ecke. 

Berunes átte og Domkyrkian ad g0mlu. Þad selldi 
Biskup 0gmundur Hannes lausakaunnu enn Hannes gaf 
þar fyrir Kolmula xijc j0rd. og þar til áklæde ofed med 
guUþræde. enn Skriduklaustur helldur nu Kolmula. þvi 
0gmundur Biskup sellde hana Þorvarde prior fyrer xxc 
i Borgarh0fn og þar til viij malnytu kugijllde. enn þenn- 
ann xxc part i Borgai'h0fn. helldur nu Þickvabæarklaust- 
ur. enn Skálhollts kirkia hefur ecke par. 



329. [eftir 1570]. 

SKIPAN tveggja bæja fil kirkjusóknar. 

Lbs. 108, 4to., bls. 541 — 2, ni. h. síra Jóns Halklórssonar i Hitar- 
dal eftir bréfabók Gisla byskiips. 

Bref herra Gisla Jonssonar um kyrkiusokn fra 
Lambhaga og Galltarhollte til Leijrár. 

Eg Gisle Jonsson S.S.S. gi0re goduni monnum kunn- 
ugt med þessu mijnu opnu Brefe. 

S0kum þess er marger fromer dandismenn. leiker 
og lærder og sierdeilis l0gmadurinn Þordur hafa mier 
klárlega undervijsad. so og hefe eg sialfur skodad og 
'sied hv0rsu mi0g langur vegur og torvelldur sie. þessar 
jarder hafe átt. og þeir sem á þeim bued hafa. sem er 
Lam[b]hage og Galltarhollt til kirkiusoknar framm til 
Garda á Akranese. þa hefe eg soddan skickun á gi0rt 
med l0gmannssins og annara godra manna samþicke. 
^d þessar jarder Lambhage og GalltarhoUt skulu hier 
*effter liggia til Leirarkirkiu til þess ad fátækur almuge. 
•sem á þessum Bæium er. meige þess offtar gudz ord 
'heira þo med soddan skilmála. ad su kirkiutiund. sem 
■falla kann a þessum bæium gialldest annadhv0rt áred 
íil Garda. enn annad til Leirárkirkiu. 

Og i sannleika ad so er etc. 



REIKNINGR. 473 

^^0- 1570—1. í Bæ. 

REIKNINGAKVER Eggerts Ha'nnessonai' árin^ 1570 
—1571, 

Heikningar Eggertz heitins Hannessonar og mágs hanns 
^lagniisar Jönssonar.i) Er fimdid j briefarusle j Bæ ii Rauda- 
sande 1727.2) 

M. d, Ixx ara. 
Jhesus. 

Reickningskapur wppa allar þær skullder fornar og 
^ygar seni adrer menn ero skyllduger mier Eggertt 
Hannessyni. og þeir eiga mier ad giallda j þetta ar 
anno Ixx. 

Jtem af Breidadal j Onundarfirdi C j landskylld 
I^gtti Jon Snorason j þessa landskylld xxx alna fodr 
"§ nj ær nied lombum og þar til v aura j odruni pening- 
^rn sem var aa med lambi og veturgamall saudur. 

Jtem hia Brandi á Þorfinnstodumm II alnir j land- 
^kyldd lugtt j þetta iiij ær og x alnir vadmala og ero 
J Haga vadm[alum]. 

Jtem hia Jone Dramb Ixxx alner j landskylld af 
Grafargile lugtt j þetta iij ær med lombum og ij saudir 
^'eturgamlir. 

Jtem hia Sueine Jonssyni j landskylld af Sæboli 
^iiilldi og vj vætter fiska lugtt j þetta ku og fyrir j 
ínnstædu til Þorfinnstada. 



1570. 
Jhesus. 

Jtem hia Jone Gislasyni vnder Halsi Ixxx j landskylld 
^gtt j þetta iij ær og tuævetran saud restera v alnir. 



..Í^^ J'^^^^stu blaði 1 AM. 68, 8vo. m. h. Orms Daðasonar 
'27). ÞeUa er svo að skilja, að reikningar Magnusar eru einn- 
"8^1 sömu bók. 2) ÞeUa stendr a blaði aftan við reikninga þessa 
Orms Daðasonar. 



474 



REIKNINGR 



1570 



Jtem hia Jone Nik[u]lassyni j landskylld af Skaga 
iij vætter fiska og iij ær med lombumm lugtt j þetta 
iij ær og Jone Einarssyni hina x aurana. 

Jtem hia Gudmundi Jonssyni j landskylld af Aluidru 
vj vætter fiska og quiUdi lugtt j þetta ku og gallst sera 
Halldore Gislasyni vegna sera Jons Ellindssonar fyrir 
hest. , 

Jtem hia Jone á Kiæranstodumm Ixxx alnir j land- 
skylld lugtt j þetta þreuetrann hest fyrir Ixxx alner. 



M. d. Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem hia Jone Gislasyni á Kulu Ixxx alnir j land- 
skylld lugtt j þetta xx alna elldi og iij ær med lomb- 
um og hefir þær heima til leigu. 

Jtem hia Eireke á Raudzstodumm xx alner af fyrra 
árenu og nu x aura j landskylld lugtt j þetta xx alna 
eldi og eina vætt fiska til Jurginz, restera xl alnir lugtt 
j þetta kalf fyrir xx og elur hann ad vetre fodrar xx 
alner j þessu skulld og er þessi kalfur j hanz abyrgd 
til vorz hia honum. 



Jtem hia Þordi á Borg ij vættir fiska fyrir hanz 
leigur j haust og nu x aura j landskylld lugtt j þetta 
til Jvrginz ij vætter j vadmalum og ij vætter fiska. og 
ol naut j vetur j xx alner. 

Jtem hia Hilldebrandi á Dyniandi II alnir j land- 
skylld lugtt j þetta til Jurginz ij vætter j vadmalum og 
ij vætter fiska og ol naut j vetur j xx alner. 



M. d. Ixx ara. 
Jhesus, 

Jtem hia Jone Olafssyni vnder Horne C j landskylld 



^^gtt j þetta til Jurginz lysis tunna fyrir iiij vætter og 
þar til vætt fiska og mier sialfum xx alna eldi. 



Jtem hia Birne j Skogum x aura j landskylld lugtt j 
þetta XX alna eldi og xxx steinbita fyrir x alnir restera 
^ aurar lugtt j þetta ij fiordunga smiorz rest. x alner. 

Jtem hia Hromundi á Laugabole C j landskylld lugti 
hann vppi þessa landskylld er á fellur nu j vor. ij fiord- 
^nga smiorz j haust er var og til Jurginz xi% fiordung 
fiska og xvj skotur fyrir viy^ fiordung fiska og j lyse 
^ fiordunga fiska og mier sialfum j fiordung j ricklingi. 
^'est. xl alner lugtt vppi þetta j fiordung smiorz. 

Anno Ixx ara þá sellde eg Jone Halldorssyni^) Guddu- 
syni kenndr er gamalltt naut fyrir vj vætta gilldi j fiski 
lyse og þar til malny[tu] quilldi á fiskurenn og lys- 
id ad gialldast ad summre. enn á ad leig[i]a vnder sier 
quilldid þar til hann leysir þad med fiski. 



M. d. Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem hia Bergþore á Steinanesi Ixxx alnir j land- 
í^kylld og skattur og x alner j giaftoll lugtt j þetta til 
Jurginz iij vætter fiska og x alner vadmala og mier 
sialfum XX alna eldi og iiij refskinn j x alner. 

Jtem hia Þorsteine á Eyre ij fiordungar fiska af fyrra 
are vegna Heinreckz og nu v alner j syslumannz giaf- 
toll lugtt j þetta x alna fodr og iij refskinn. 

Jtem hia eck[i]une j Bottne gamlar x alner og nu j 
vor skattr og x alner j giaftoU 

^^gtt j þetta Jurgin ij vættir fiska 

vppa nyg lofad quilldi og xx alnum j hordomzsauk 
Jonz Biarnasonar, 

Jtem hia Þorsteine j Trostanzfirdí x aurar af fyrra 
^re og nu x aurar j landskylld og v alner j giaftoll. 

1) Halldorsonarsyni, frumr. 



476 



REIKNINGR. 



1570. 



liigtt j þetta til Jurginz % vætt j lysi og Ix steinbita 
fyrir xx alner j Otradal og veturgamlan gridung fyi'ir 
xl alner og v aura elldi rest. xxv alner lugtt j þetta 
hud fyi'ir % mork. 



M. d. Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem hia Eyiolfi j Trostanzfirdi x aurar af fyrra are 
og þar til brast á hanz leigr^) j haust ed var ij fiord- 
unga smiorz og nu xv aura j landskylld. 

lugtt j þetta til Jurginz vætt j lyse og ij fiordunga 
fiska og mier sialfum ij refskinn fyrir v alner og v 
aura eldi og veturgamla quigu fyrir xl alner [restera 
Ixxx alner^) og Ix steinbita fyrir xx alner rest. x aurar 
og vppa nyg xx alner af leigum j haust. 

Jtem hia Jone Sveinssyni v alner vegna Heinreckz af 
fyrra are og nu skattur og x alner giaftoll. 

lugtt j þetta Jui'gin vætt fiska og mier sialfum x alna 
eldi rest. v alner lugtt þessar v alner j fiski. 

Jtem hia Gislasyni^) á Fossi v alner vegna Heinreckz 
af fyrra are og nu x aura j landskylld og skatt og x aln- 
er j giaftoll. 

lugtt j þetta til Jurginz iy^ vætt fiska og x ahier vad- 
mala og mier sialfum xx alna eldi og viij refskinn 
quittar v alner.^) 



M. D. Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem hia Ara Einarsyni skattur og x alner j giaftoU 
og lanad honum j vetur xx asmunda og x alner fyrir 
snære og x aura fyrer Jlloga lugtt Einare j þetta x aln- 
er vadmala og % vætt hia Olafi Þorkelssyni og golldid 
Jone Olafssyni x aura minna vegna. vppá nyg x alner 
vadmala og mioltunna. 



1) Svo. 2) [strikað út. 3) Tviritað. 



1570. 



REIKNINGR. 



477 



Jtem hia Biarna Jonssyni j Otradal v alner j giaftolL 

Jtem hia sera Sueine ij c fyrir Andres og þad ad 
vtii) quiiidí og kapal gilldi og iij saudi veturgamla. 

Jtem hia Amunda á Eyi'e x aurar j landskylld og x 
^urar af kyr verdi og borgar Are þetta x aura vegna 
Arnunda. hicr til lugtt mier sialfum á med lambi og xx 
^lna eldi og veturgamla gijmbur fyrir x alner i-est. x 
^lner. 

Jtem brast á leigur Jonz Tumassonar i% fiordung 
selltt honum miolstamp fyrir xx alnir. 

Jtem hia Bornygar syni á Eyre xx alner fyrir miol- 
stamp af fyrra are og nu x aura landskylld. lugtt j 
t^tta mier sialfum Ixxx steinbita fyrir xj fiordunga 
físka og iiiii/^ fiordung j hakalle fyrir v fiordunga fiska 
V2 vætt fiska j lyse rest. 1^2 vætt fiska og wppa nyg 
^íolstamp fyrir xx alner. 

Jtem þad Biarne Oddsson á er hia sera Sueine tuæ- 
^^tr quiga ad vore og tuæuetr saudr og annar vetrgam- 
^IL Jtem j abyrgd Jonz Sueinssonar ij ær og vetur- 
ganiall saudur ad vore jtem hia Þorgerdi j Bottne ein 
^r. Jtem hia Þorsteine j Trostanzfirdi x alner. 



M. D. Ixx. 
Jehsus. 

Jtem hia elldra Eyiolfi j Billdudal stod eptter j fyrra 
XX alner og þar til hanz biskupz tiund sem er halfniunda 
alen vadmala af xvjc og xl nu vppa nyg hanz skattur 
þar til mioltunna xl alner [og ij fiordungar smiors 
fyrir XX alner og xij fiordungar hualz^) og 1/2 vætt 
^egna Heinreckz. lugtt j þetta x alner vadmala og iij 
vætter og vij fiordunga betr hia Skegg[i]asyni vppa nyg 
lanad honum ij vætter fiska og mioltunnu og C vppi 

1) Svo, vetr. 2) [strikað yfir i frumr. 



478 



REIKNINGR 



1570 



gamalltt naut er eg feck honum og enn sellda ec hon- 
um iij fiordunga smiorz. 

Jtem hia Didreck skattr og x alner j giaftoU lugtt j 
þetta Einare x alner vadmala, lugtt j þetta iij fiordunga 
fiska til Jurginz. 



Jtem hia Leifi v alner j giaftoU og j fiordung vegna 
Heinreckz. lugtt j þetta til Jurginz ij fiordunga fiska. 
rest. j fiordung og wppa nyg xx alner j giaftoU. 



M. D. Ixx. 
Jehsus. 

Jtem von á skatti hia Joni j efre Huestu og v alner 
j giaftoU. lugtt j þetta i% vætter fiska til Jurginz, 

Jtem hia Kattli j efre Huestu v alner giaftoU lugtt j 
þetta xij steinbita. 



Jtem hia Snorra Einarssyni v alner j giaftoll. 

Jtem hia Bryniolfi j Hrisdal ij quilldi og C j land- 
skylld og skattr og x alner j giaftoll. lugtt þessi ij 
quilldi og hefr þau til byggingar lugtt til Jurginz vj vætt- 
er fiska og mier sialfum xx alna eldi og xx steinbita 
fyrir x alner. 

Jtem er eg skylldugur Brjoiiolfi vm ij tunnur miolz. 

lugtt Jurgin honum þær minna vegna. 



M. D. Ixx ara, 
Jehsus. 

Jtem hia Jone á Hole v alner j giaftoU lugtt j þetta 
xiiij steinbita. 



Jtem hia Þorkattli Gunnarssyni skattur og x alner j 
giaftoU og i%c j landskylld og iij merkur j hordoms- 
sauk og X alner vegna Heinreckz, 

lugtt j þetta Einare x alner vadmala og til Jurginz x 



1570 



REIKNINGR 



479 



vaetter j lyse og ij vættir fiska. og xx alna eldi mier 
sialfum vppgefnar xxiiij alner rest. iiij vætter fiska. 

Jtem hia Stefane skattr og x alner j giaftolL 
í^gtt j þetta Jurgini iV^ vætt fiska. 

Jtem hia Jone j Audzmandzdal Ixxx alner j land- 

^kylld og skattur og x alner j giaftoU. 

^^gtt j þetta Einare x alner vadmala og til Jurginz 

vætt fiska og mier xx alna eldi og geime á med 
lambi. 



M. D. Ixx ara. 
Jehsus. 

Jtem hia Sigridi á Kirkiuboli xv aura j landskylld og 
skattur og x alner j giaftolL 

lugtti hun mier j þetta v aura vndir sialfum mier og 
alna eldi og tl Jurginz ij vætter fiska og iij fiordunga 
^etr rest. ix fiordungar. 

Jtem hia Jadgeire xv aura j landskylld [og xv alner 
^^gna Einars Pallssonar^) og ij vætter og ij fiordungar 
I>etur gomul skulld og nu vppa nyg ij fiordunga fiska 
^yrir snære og fyrir miol ij fiordunga fiska og j smior 
fiordung fyrir ^ vætt fiska og % vætt j vertoll og xx 
3lner er eg gallt Torfa hanz vegna. 

^^gtt j þetta sin hlut vr Skor og var hann ij vætter og 
^^V2 fiordungur fiska og j Haga lugtt vj fiordunga fiska 
J vor hier til xl alna elde. rest. iiij vætter og ii% fiord- 
^iig betur. 



Jteni hia Jone á Auskubrecku skattur og x alner j 
giaftoll og goduilia fyrir þad skip hanz geingur Fife- 
stodum. lugtt j þetta ÍV2 vætt fiska til Jurginz. 



[fyrir ofan linuna, og óvist, hvar niðr á að konia 



480 REIKNINGR. 1570L 

M. D. Ixx ara, 
Jhesus. 

Jtem hia Þorsteine á Fifestodum j landskylld vj vætt- 
er fiska og quilldi og von á skatti og x alner j giaftolL 
og iij vætter fiska fyrir vj fiordunga smiorz suo og 
feck eg honum skiphrof og iiij þyskar fialer. 

hefur Þorsteirn lugtt j þetta qu og bygda eg hana Ein- 
are Palssyni á Nedra Bæg og lugtt j þetta til Jurginz 
ix% vætt fiska og mier sialfum xx alna eldi. 

vppa nyg selltt Þorsteine gamalltt naut fyr[ir] xij 
vætta giUde j fiske og lyse. 

Jtem hia Jone vinemane v alner j giaftoll lugtt j fiskL 

Jtem hia Grime Arunssyni v alner j giaftoU lugtt j 
þetta til Jurginz viij skotur vpp ij fiordung. 



M. D. Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem hia Einare Palssyni á Nedrabæg v alner j giaf- 
toU lugtt þessar v alner. 

Jtem hia Jone pilltt á Husum v alner j giaftoU. lugU 
þessar v alner. 

Þetta er eigi godr fiskr. ^ 

Jtem hia Steinolfi v alner j giaftoll og þ[in]gm[anns] 
toU lugtt þessar v alner. 

Jtem hia eUdre Einai'e Palssyni iij merkur vegna Stein- 
olfs þetta viU eigi verkast. lugtt j þetta geUdan kapal 
fyrir xv aura og þar til ij saudi gamla. annat fie þad 
sem gott er. 

Jtem hefur eg sialfur greitt Jurgin xix vætta giUdi ] 
vadmale. 



Summa þad Jurgin hefr minna vegna og af mier 
sialfum medtekid er Ixxxv vætter og iij fiordunga betr. 



1570. 



REIKNÍNGR 



481 



Hier vppa þetta hefur hanii mier bitalad fyrst xj 
vætter fyrir þad eitt og annd sem hann flutti vt fyrir 
'^ig j sumar. 

M. D. Ixx. 
Jhesus. 

Jtem enn hier vppa hefur eg vtteldd af honum jn 
Pi'imis. 

•Ttem xiij tunnur miolz. 
Jtem eina tunnu sallttz. 
Jtem enn viij tunnur miolz 

Summa xxij vætter. 
Jtem xiiij stikur klædis fyrir vij vættir. 
Jtem enn striga vppa vij fiordunga. 
þa á eg ha honum xv vætter. 

Hier vp])a bitalad ij vætter j netgarne þa ero epptir 
^íij vætter hefur Arne bitalad mier þessar xiij vætter 
^egna Jurginz. 

Jtem striga vppi ij fiordunga. 

Jtem eitt bryne vppa j fiordung. 

Jtem iiij hatta fyiúr vij fiordunga. 

Jtem ij þialar og j litinn hamar fyrir iij fiordunga. 

Jtem xxvij grenebord fyrir iij vætter og iij fiordunga 
betur. 

Jtem viij eikibord fyrir x fiordunga. 
Jtem vnder xvj hesta jarn vppa ij vætter. 
Jtem iii/^c skipsaums vppa x fiordunga. ^ 
Jtem lugtt honuni vegna Steinunnar yíWz vætt. 
Jtem xj vætter fyrir þad er hann liet giora fyrir mic 
j vetur vtanlandz. 

Jtem vppa iiij vættir sko. 

Jtem iij halldsnæri fyrir i% vætt. 

Jtem ivy^ lod med onglum fyrir ij vætter og ij fiord^ 
^nga betur. 

Jtem iiij por hnifa fyrir vj fiordunga fiska. 
Jtem ij skyrtur fyrir x fiordunga. 
Jtem iij oxar fyrir xij fiordunga. 
Jtem iiij hae fyrir vj fiordunga. 

Dipl. isl. XV. B. 31 



482 



REÍKNINGR 



Jtem striga vpþa vætt. 
Siimma xlj vætt. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem liia Hrafne j Krossadal skattur og xx alner j 
giaftoll og fyi'ir manzlan xx alner. 

lugtt j þetta X alner vadmala og til Arna j blautu 
vj fiordunga fiska og ij fiordunga j haurdu og enn % 
vætt fiska. 

Jtem hia Jone bonda af fyrra are vii% fordung fiska 
og nu iij vætter j landskylld og x alner j vertoll og 
X alner j giaftoll. 

lugtt j þetta XX alna cldi og ij vætter fiska og xl alner 
j steinbit og nu vppa nyg miolstamp fyrir xx alner. 

Jtem hia Jone Liotssyni iij vætter fiska og v fiord- 
ungar betur af fyrra are og nu x aura j landskjild og 
X alner j giaftoll, 

lugtt j þetta XX alna eldi lugtt j þetta til Arna j 
blautu ij fiordunga fiska og fra Lambeyri vj fiordunga 
j haurdu og ij vætter er hann gallt mier sialfum. rest. 
iij vætter og nu vpp a nyg miolstamp fyrir xx alner. 

Jtem hia Þordi Olafssyni i^y4 vætt fiska fyrir gamlan 
saud lugtt j þetta iV^ vætt fiska. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jone Stefnessyni x alner af fyrra are og 
nu xl alnir fyrir mioltunnu og nu x alnir j giaftoll. 
lugtt j þetta iij vættir fiska. 

Jtem hia Helgasyni j Selatrauik vætt fiska fyrir miol- 
stamp af fyrra are lugtt j þetta vj fiordunga fiska enn 
þad meira er er quitt gefit. 



5570. REIKNINGR. 483 

Jtem hia Snerte vj vætter fiska j landskylld og skattur 
XX alner j giaftoU og ij vætter fiska fyrir mioltimnu. 

lugtt j þetta XX alna eldi og iiij refskinn fyrir x aln- 
er og Yiij vættir fiska og ij fiordungar betur. rest. jj 
fiordunga fiska, 

Jtem hia Bassyni v alner j giaftoll quitt gefit vppa 
^yg i% fiordung smiorz og miolstamp. 



Vmm Talknafiord M, D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Hrobiorgu x alner af fyrra are og nu xx 
^lner fyrir miolstamp og v alner j giaftoll. 

'^gtt j þetta i^, fiordung j blautu til Arna og mier 
fiordung j haurdu og nu vppa nyg miolstamp fyrir 
XX alner, 

Jtem hia Olafssyni á Backa x alner af fyrra arc og 
j landskylld Ixxx alner og fyrir miolstamp xx alner 
og X alner j giaftoll og j iij tiundir iv% alen vadmala. 

í^ígtt j þetta XXX alna eldi og ij vætter fiska og vetur- 
ganila quigu fyrir xl alner og er hun hia honum. rest. 
XX alner og nu vppa nyg miolstamp fyrir xx alner. 

Jtem hia Gerdis Jone Ixxx alner j landskylld og x 
fíordungar af fyrra are og nu xx alner fyrSr miolstampp 
og X alner j giaftoll. 

^^Stt j þetta XX alna eldi og til Arna j blautu vætt 
fiska og xl alner j vefnadi og vllarvinnu og ij vætter 
fiska og ij fiordunga betur rest. xx alner og nu vppa 
^yg miolstamp fyrir xx alner. 



Vmm Talknafiord M. D, Ixx ara. 

Jhesus, 

Jtem hia Jone meygarkinn af fyrra are ix fiordunga 
fiska og nu j landskylld iiij vætter fiska og xx alner 
fyrir miolstamp og x alner giaftoll lugtt j þetta xx alna 



31* 



484 REIKNINGR. 1570. 

eldi og ii\<2 vætt fiska og x aura j steinbit. rest. v 
alner og nu vppa nyg rhiolstamp fyrir xx alner og enn 
annan miolstamp fyrir xx alner. 

Jtem hia Gunlogi á Felli stod eptter Vo vætt j fyrra og 
nu vj vætter fiska og quilldi j landskylld og fyrir Y2 
vætt smiors ij vætter fiska og xx alner j hanz skatt 
og XX alner j giaftoll og j vertoll af lianz skipi iij vætt- 
er og ij fiordunga betur, 

lugtt j þetta XXV alna eldi og ku fyrir C og iiij ref- 
skinn fyrir x alner lugtt j þetta til Arna j blautu ij 
vættir og vij fiordunga fiska og mier sialfum iiij vætter 
j haurdu og enn iij vætter fiska og ij fiordunga betur og 
til V aura steinbit og nu wppa nyg j kongssok fyrir Sela 
ij quilldi og iij vættir fiska og gelldfiar x aura. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Gudmundi Grimssyni x alner j giaftoll. 

Jtem hia Helga j Husum iij fiordunga fiska af fyrra 
are og nu x alner j giaftoll lugtt j þetta xx alner j 
steinbit. 

Jtem hia Olafi Þorkelssyni fj'^rst j gamlar skullder j 
vætt fiska og fiordung betur og þar til V2 vætt fiska 
vegna Ara Einarssonar og vegna modr^) hanz v aura 
j landskylld af Geseyre og j ij tiunder iY^ alner vad- 
mala af vc j Geseyre og nu vppa nyg honum ijc j land- 
skylld af Laugardal og á þad vera quilldi og vj vætter 
fiska og hier til ij vætter fiska fyrir tuituga vod vad- 
mala og j alla vertolla af hanz skipi iij vætter og xx 
alner j hanz skatt og xx alner j giaftoU og enn % vætt 
fiska vegna Ara. 

lugtt j þetta XXX alna eldi og til Arna vj vætter j 
blautu og mier sialfum xij vætter og vij fiordunga bet- 

1) Svo. 



■ 



1570 



REIKNINGR 



485 



j haurdu. rcst. ij vœtter fiska og þar til iij vætter 
fiska og X aura frida vegna Gudmundar Jonssonar. 



Vmm Talknafiord M. D, Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Biarna Palssyni af fyrra are x fiordunga 
fiska og nu viij vætta gilldi j landskylld og xl alner fyr- 

mioltunnu og x alner j giaftoll og á hia honum all- 
ann skiphlut af þui skipi sem nu er hann fyrer og j 
vertoll af sama skipi ÍV2 vætt fiska. 

lugtt j þetta XX alna elldi og ij ær med lombum og 
^ aura j vefnade og vllarvinnu og iij vætter fiska j 
haurdu og vj fiordunga betur. rest. iii^ vætt fiska og 
V merkur smiorz af hanz leigum og nu vppa nyg xl 
alner fyrir mioltunnu. 

'Ttem hia Biarna Sueinssyni skattr og xx alner giaftoll. 
^^gtt j þetta X alner vadmala og vj fiordunga fiska. 

•Ttem hia Jone Jonssyni á Eyre skattr og xx alner j 
giaftoll, 

lugtt j þetta X alner vadmala. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

•Ttem hia Jochim stod eppter j fyrra j vætt og vj 
fiordungar fiska betr og nu vppa nyg ijc j landskylld 
af Eyre og vj vætta gilldi j landskylld af Hole og nu 
hanz skattur og j vertoll af hanz skipi ij vætter og vj 
fiordunga betr, 

^^igtt j þetta X alner vadmala og xx alna eldi og hier 
til ii/oc er eg tok vnder sialfum mier fyrir hanz land- 
skylld nordr j fiordum. rest. xiiV^ vættar gilldi lugtt 
þessa xiii/o vætt fiska j fiski. 

Jtem hia Jone Tummassyni von á skatti og giaftollur 
X alner lugtt j þetta Vo vætt fiska. 



48(> REIKNÍNGH. 1570. 

4 

Vumi Talkuafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem liia Jone Þorsteinssyni j Tungu af fyrra are 
iii^^ vætt fiska og nu vppa nyg C og v aura betr j land- 
skylld og X alner j giaftoll og xx alnet fyrir þad eg gaf 
liann lausann vm skipz árodur. 

lugtt j þetta XX alna eldi og ij ær med lombum og 
XX alner j vUarvinnu og v vætter fiska og iiij fiordunga 
betr rest. iij vætta gilldi og nu vppa nyg vætt fiska fyrir 
skemd á vllarvinnu til tuegg[i]a voda og xx alner 
fyrir manzlan. 

Jtem hia yngra Jone j Tungu xv aurar j landskylld 
og X alnir j giaftoll. 

lugtt j þetta X alna eldi og ij ær med lombum og 
ay^ vætt fiska. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jone á Eysteinseýrí viij vætta giUdi j land- 
skylld og X alner j giaftoll. 

lugtt j þetta XX alna eldi og ij ær med lombum og 
vi/2 vætt fiska vppa nyg xx alner er eppter stodu af 
hanz leigum j haust. 

Jtem hia Gislasyni j Botne C j landskylld og vætt 
fiska fyr[ir] x alner vadmala og v alner fyrir þad sem 
eptir stod af hanz leigum j haust ed var og lanad hon- 
um vætt fiska og lofad mier fyrir sinn son Þorleif 
iiij vættum fiska og ad sla vikuvedk j Haga og x ahier 
j giaftoll og j hanz vertoll iYz vætt. 

lugtt j þetta V aura eldi og ij œr med iombum og ixVs^ 
vætt fiska rest. vj fiordungar fiska og nu wppa nygt 
ij saudi gamla fyrir iij vætter fiska og mioltunnu fyrir 
xl alner. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Biarna EigiIss;y]nLjL C j landskylld og 1/2 vætt 



1570. REiKNiNGa. 487 

fiska fyrir v alner vadmala og xx alner fyi-ir þad sem 
Gppler stod af hanz leigum j haust ed var og xx alncr 
fyrir miolstampp og x ahier j giaftoU og j vætt fiska 
j hanz vertoll. 

^^g^t j þetta XX alna eldi og ij ær med lombum og 
vij vætter fiska vppa nyg % vætt fiska fyrir v alner vad- 
^iala og fiordung smiorz er brast á hanz leigur j 
haust. 



Jtem Þordi j Hofdadal viij vætta gilldi j landskylld 
vætt fiska fyrir x alner vadmala og x alner j giaf- 
toll og j fiordung físka af fyrra are og nu j vertoll af 
hanz skipi ij vætter. 

^^S^^ j þetta XX alna eldi og til Arna j blautu vij 

vætter fiska og iij vættir fiska j haurdu og v fiordunga 
betr. 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Marteine á Lambeyre viij vætta gilldi j 
landskylld og ij vætter fyrir mioltunnu og ij ær fyrir 
^orualld og j vætt af fyrra are og j vertoll af hanz 
skipi iy^ vætt og ij fiordvmga betr og x alner j giaftoll. 

^^Slt j þetta ku fyrir C og xx alna eldi og til Arna eina 
^^tt j blautu og mier sialfum vj vætter og vj fiordunga 
^^^y j haurdu og enn ij fiordunga fiska j haurdu rest. 
^3 fiordungar fiska lugtt þessa ij fiordunga fiska og nu 
"^Ppa nyg niioltunnu fyrir xl alner og x aura fyrir atu 
^f rostungí. 

Jtem hia magra Jone vij fiordungar fiska af fyrra 
^i'e og nu X alner j giaftoU. 

. ^^gtt j þetta til Arna iiV^ fiordung j blautu og mier 
^ ^^tt j haurdu. 

^Ppa nyg selltt honum mioUunnu fyrir xl alner. 



488 



REIKNINGR 



1570 



Vmm Talknafiord M. D. Ixx ara. 

Jliesus. 

Jtem hia Britt Jonzdotteri) viij vætter fiska j land- 
skylld og skatt og giaftoll og j vertoll af hennar skipi 
ein vætt fiska. 

lugtt j þetta X ahia eldi og x alner vadmala og iij 
vætter fiska og vj fiordunga hetr og v aura j steinbit og 
enn ij fiordunga j steinbit fyrir v alner og iij ærgilldi. 

Jtem hia Jone Fusasyni xx alner og til annara xx alna 
hefr hann visad mier liia yngra Eyiolfi er þetta fyrir 
sakferli og x alner fyrir manzlan og j vertoll vj fiord- 
unga fiska. 

lugtt j þetta til Arna j blautu vj fiordunga fiska og 
mier sialfum vj fiodunga j haui'du og veturgamlan 
saud er yngre Eyiolfur galltt mier hanz vegna og þar 
til X alner og enn galltt Fusason ij fiordunga fiska. rest. 
x alner og lofad þar j lyse. 



Vmm Patregxfiord M. D, Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem Pale á Gesseyre C j landskylld af xxc og xl 
alner fyrir mioltunnu og v aura fyrir gamlann saud og ij 
fiordungá fiska fyrir xx asmunda og ij fiordunga fiska 
^fyrir tioru attung og % vætt fiska fyrir iiij grenefialer 
og nu von a skatti og j giaftoll x alnir [og fyrir ij 
mannzlan.2) og j toll af hanz skipi ein vætt. 

lugtt j þetta XX alna eldi og iij ær med lombumm og 
V vætter fiska. rest. Ixxx alner og þar til hanz tollvætt 
nu j haust og bænluisskæde og þriggia marka sok á 
huoru þessu fyrir sig hier til selltt honum mioltunnu 
fyrir xl alner. 

Jtem hia Biarnasyni á Skere x aura j landskylld og 
giaftoll lugtt j þetta iij ær med lombum og hefr þær 
framvegis til byggingar enn quitt gefinn giaftollur. 

vppa XX alnir fyrir miolstamp. 



1) Svo. 2) [útstrikað 



1570. 



REIKNINGR. 



489 



Vnim Paíregxfiord M. D. Ixx ara, 

Jhesus. 

•Ttem liia Olafi j Racknadal iiij vætter fiska fyrir ij 
tunnur miolz og x [alner] j giaftoll og j vertoU af hanz 
skipi iiy^ vætt fiska og ij vættir vegna Gudrunar Biornz- 
tlottur og vj fioi'dunga vegna Torfa lugtt j þetta v alna 
clde og ixVo vætt fiska vppa nyg x ahier vadmala fyrir 
vætt fiska. 

Jtem hia Gudrunu j Racknadal vætt gomul skuUd. 
lugtt j þetta X alner j steinbit. 

Jtem hia Gisla j Bottne x ahier j giaftoU og iij merk- 
ur fyrir halkl á skiædatolle. 

^^gtt j þetta V alna eldi og ij fiordungar fiska og 
<iuitt gefid sokena. 

Jtem hia Kattli scm var j Vadzdal giaftollur x ahicr. 
lugtt j þetla til Arna V2 vætt fiska. 
vppa nyg x alner j giaftoll og xx alner fyrir miol- 
stamp og þar til b[a]r[n]secktt. 
^^g^t j þetta XX aner j vefnadi. 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Gisla a Skere Ixxx alner j landskylld og ij 
væltir fiska fyrir mioltunnu og lanad honum eina væ.tt 
fiska og x alnir j giaftoll og j vertoll af hanz skipi iVz 
^ætt fiska. 

lugtt j þetta til Arna vij vættcr fiska og iij fiordunga 
betr og mier sialfum vætt fiska hia Marteine. og á hann 
^u hia mier iij fiordunga fiska. 

Jtem lugte Marteirn j þetta giaftoU og vætt A^j 
í"iordunga fiska. 

Jtem hia Birne Konradssyni skattur og ij vætter fiska 
fynr mioltunnu. 

^^Stt j þetta X alner vadniala og 1/2 vætt fiska og v 



490 REIKNINGB. 1570. 

aura af Nesparte og nu wppa nyg xl alner fyrir niiol- 
tunnu, 

Jtem hia Jone Konradssyni skattur og fyrir manzlan 
XX alner og j giafloll og j toUa af hanz skipi ij vætter 
og vj fiordunga. 

lugtt j þetta X alner vadmala og xx alner af þeim v 
aurum sem gialldast j landskylld á Nese, 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

JteiTi hia Jou Arasyni v alner j profastgiaftoll og 
V alner j syslunianz giaftoU af fyrra are þetta huoru 
tuegga og nu j giaftoll x alner og fyrir mioltunnu xl 
alner og x aurar er Heinreck vísadi mier til hia hon- 
uni j hordomzsok fyrir hanz konu og fyrir smatiundar- 
halld j haust c. 

tok Jon Arason þessa fyrskrifada skuUd alla vnder 
sialfum sier og gallt eg honum hana fyrir Eyiolf yngra 
og þar til gallt ec honum hross med folaldi fyrir C 
og iij ær med lombum og ij saudi gamla nu j haust ed 
kemur og vij alner vadmala. 

— 

Jtem hia Jone Einarssyni^) af fyrra are v alner j giaf- 
toll og v ahier j syslumanz giaftoll vegna Heinreckz og 
nu j þetta ár x alner j giaftoU og fyrir miolstamp xx 
alner lugtt j þetta v alna eldi og til Arna vætt fiska j 
blautu [og mier sialfum vætt fiska.^) 

vppa nyg selltt honum % miolstamp fyrir x alner. 

Jtem hia littla Þorgeirssyni wppa nyg selltt honum 
miolstamp fyrir x alner og x aurar j landskylld og 
x alner j giaftoU. 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtcm hia Jone Grimssyni j Vadzdal vij á gilldi j 



1 ) Kiuarssonarsyni, frumritið. 2) [útstrikaíS. 



1570 



REIKNINGR. 



491 



landskylld og x fiordunga fiska af fyrra arenu og nu 
alneri) j giaftoll og vætt fiska fyrir miolstamp og lan- 
honum 1/2 vætt fiska og nu enn ij vætter fiska fyrir 
íí^ioltunnu vegna Steinunnar og nu xx alner fyrir manz- 
lan og j vertoU af hanz skipí iMi vætt fiska. 
^^igtt j þetta fyrst v aura eldi og iij ær med lombum 
viiy^ vætt fiska rest. ij vætter fiska og vj fiordunga 
betr. 

Jtem hia stora Joue skattr og xx *alner j giaftoU og 
^sett fiska fyrir miolstamp. 

lugtt j þetta X alner vadmala og vætt fiska og vj 
fiordunga betr. rest. ij fiordungar fiska og j vætt betr. 

og nu vppa nyg vætt fyrir manzlan og vj fordunga 
íyi'ir snære. 

Jtem syne stora Jonz j br[u]Iaupzsk[att] x alner 
K^tt þetta % vætt fiska. 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia He[I] gusyni af fyrra are x alner j ij giaftolla 
nu enn x alner j adra ij giaftolla og vætt fiska fyrir 
^iolstamp og 1/2 vætt fiska fyrir v alner vadmala. 

lugtt j þetta X alna eldi og ^2 vætt fiska og xx alner 
.1 steinbit og hakalle. rest. x alner og nu wppa nyg Vz 
^^tt fiska fyrir v alner vadmala. 



Jteni hia Jone Juarssyni af fyrra are vij fiordunga 
fiska og nu x aura j landskylld og xx alner fyrir miol- 
stamp og j 1/2 vætt j vertoll og X alner j giaftoll. 

lugtt j þelta X alna eldi og j sin uorhlut viy^ fiordung 
fiska og enn ij vætter fiska og til xx alna j lyse og x 
alner j steinbit og iV^ fiordung ricklingz. rest. xx alner 
l^gtt j þetta vættar gilldi j fiske. wppa nyg I/2 vætt fyr- 

V alner vadmala. 

Svo. . ~" 



492 



REIKNINGR 



1570 



Jtem hia Joiie Aslisarsyni af fyrra are ii% fiordung 
fiska og V2 vætt vegna Heinreckz og xx alner j hestleigu 
er á fiell j haust og nu x aurar j landskylld og x alner 
j giaftoll og X alner j vertoll. 

lugtt j þetta X alna eldi og ij ær med lombum og j 
hanz vorhlut viM; fiordung fiska og x alner j lyse og 
X alner j steinbit. rest. ÍV2 vætt fiska. 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þorlaki sem var j Tungu xv aurar j land- 
skylld og skattur og xx alner j giaftoll og xx alner 
fyrir miolstamp og fyrir ij manzlan xx alner og j ver- 
toll af hanz skipi ÍV2 vætt fiska. 

lugtt j þetta V aura eldi x alner j vllarvinnu og viij 
vætter fiska. rest. tollvætt su á fiell j ha.ust. 



Jtcm hia Jone á Tunguparte v aura j landskylld og x 
alner j giaftoU og x alner j vertoU. 

lugtt j þetla X alna eldi og vij fioi'dunga j hanz vor- 
hlut rest. x fiordungar fiska lugtt j þetta ij fiordunga 
smiorz fyrir vætt fiska. rest. ij fiordungar og xx alner 
j hestleigu iu j haust. 

Jtem hia Husa Jone vætt fyrir miolstamp og er Sijg- 
urde þar j borgann fyer og hefr hann sialfur lugtt 
þessa vætt. 

Jtem hia Kattli j Hænuvík x alner af fyrra are og ij 
fiordunga fiska j verioU fyi'ir pilltt hanz af fyrra are. 



Vmm Patregxfiord M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Sijgurdi j Hænuvik xx alner j kapalleigu 
er áfiell j haust ed var og nu C j landskylld og xX 
alner fyrir miolstamp og V2 vætt fiska fyrir v alner 
vadmala og xx alner fyrir þad eg gaf hann lausan uiti 



1570. REIKNINGR. 493 

^kipz á rodur og x aliier j giaftoll og hu j vertoll af 
[hanz skipi og iV-.i) 
lugtt j þetta fyrst v aura eldi og ixM; vætt fiska. og 
alnir j kapalleigu nu j haust og x alner fyrir kapal- 
ha. rcst. Vo vætt lugt i/o vætt. 



Jteni hia Jone Bardarsyni xx alner j hestleigu er 
^ fiell j haust ed var og nu C j landskylld og vætt fyr- 

ij fiordunga smiorz og vætt fyrir skipz á rodr og 
^ alner j giaftoll og j vertoU af hanz skipi ij vætter og 
Mí vætt fyrir pilltt Ketilz af fyrra are. 

lugtt j þetta fyrst v aura eldi og x alner j vllarvinnu 

X vætter fiska. rest. hestleiga nu i haust. hefr eg 

lofad ad selia honuni gamal ku edur naut vngtt til draps 

þar vppa hefr hann lugtt fyrir færi j vætt og vj fiord- 

^uga heti'. hefur eg selltt Bardarsyni naut fyrir viij 

^ætter fiska liier vppi liefr hann lugtt j vætt og vj fiord- 

^uga hetr og enn lugtt j þetta iij vætter og ij fiordunga 
betr. 



Vmm Vikur M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jteni hia Jone Skegg[i]asyni skattur og xx alner j 
SiaftoU og fyrir manzlan vj fiordunga fiska og fyrir 
lianz skipz á rodur vj fiordunga fiska og j vertoU af 
hanz skipi x fiordunga fiska og i^/^c j landskylld vegna 
Eyiolfs elldra og iYz vætt vegna Oddz. 

^^^gtt j þetta fyrst xl alna eldi og iij ær med lombum 
^g til Arna x vætter fiska og vj fiordunga hetr og a 
h^nn nu hia mier x alner. vppa nyg x alner j legkaup 
^Ppter harn sitt og hanz tollvætt su á fiell j haust. 



Jtem hia Oddi Jonssyni xx alner j hestleigu er á 
^^^11 j haust ed var og nu C j landskylld og x alner j 
§iaftoll og j legkaup x alner og xl alner fyrir vetur- 
t^amla quigu er forst fyrir honum. 



strikað iit. 



f 



494 líEIKNINGR. 1570. 

# 

luglt j þetta fyrst v aura cldi og tuæuett naut fyrir 
X aura og iiij saudir veturgamlir fyrir xl alner og ij 
kalfa fyrir v aura og þar til i% vætt j fiske. 



Vmm Vikur M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

^ Jtcm hia Olafssyni xx alner af fyrra are og nu x 
alner j giaftoll fyrir modur sina. 
lugtt j þetta á med lambi. rest. x alner. 

Jtem hia Ara á Laganúpi C j landskylld og skattur og 
XX alner j giaftoll. 

íugtt j þetta fyrst v aura eldi og til Arna vj vætter 
fiska og ij fiordunga betr. rest. ij fiordungar fiska og 
hanz tollvætt.su á fiell i haust. 



Jtem hia Jone Brandssyni ii^/^c j landskylld og xx 
alner j giaftoll og skattur. 

lugtt j þetta X alner vadmala og vj ær med lombum 
og iiij saudir veturgamlir fyrir xl alner og xx alna 
elldi. rcst. vij vætter og nu vppa nygt x alner j legkaup 
epter born sitt. 

lugtt j þetta iij vætter fiska og ij saudi tuæuetra fyr- 
ir xl alner. rest. iij vættir fiska. 



' 

Vmm Vikur M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jsleife x alner j legkaup af fyrra are og nu 
V alner j giaftoll. 

lugtt j þetta til Arna j vætt fiska. 

r- 

Jtem hia Biarna Brandssyni af fyrra are ix fiord- 
unga fiska og xv alner j hestleigu er á fiell j haust er 
var og nu C j landskylld og x alner j legkaup og x 
alner j giaftoll. 

lugtt j þetta X aura j fiargeymslu og vj fiordunga 
fiska j hanz vor hlut og vætt j lyse. rest. iiij vætter og 



1570 



REIKNINGR 



495 



j fiordung betr lugtt j þetta iij vætta gilldi og j fiordung 
^^tr j hakalli og j steinbit. rest. ein vætt og nu vppa 
^yg selltt honum miolstamp og ij alncr vadmala fyr- 
X fiordunga fiska. 

Jtem hia Biarna Palssyni x aura j landskylld og x 
alner j giaftoll og ogolldin liostollur hanz lugtt j þetta 
X alner er eg tek vnder sialfum mier og ij vætter fiska 
eina vætt j lyse. _____ 

Vmm Vikur M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hiai) Þorleifi á Latrum i^/^c j landskylld og xx 
alner j giaftoU og skattur og x alner j legkaup cppter 
barn hanz og j vertoll af hanz skipi Vo vætt. 

^^gtt j þetta X aura j fiargeymslu og xx alna eldi 
vetur gamlan saud lugtt j þetta mier sialfum v% vætt 
fiska og til Arna j tunna lysis fyrir ij vætter wppa nyg 
s^lltt hommi ku er Gudmimdur Jonsson fekk mier hia 
honum fyrir vj vætter fiska. 



Jtem hia Ellingi j Keflauik C j landskylld og xx aln- 
j giaftoll og skattur og j vertoll af hanz skipi j vætt 
og fyrir trie er eg feck honum xx alner. 
^ ^^gtt j þetta XX alna eldi og iij ær med lombum og 
W Arna vij vætter fiska og á hann hia mier nu vætt. 
[vppa nyg x alner j legkaup eptir barn hanz^). 



Jtem hia Oddi prestssyni II alner gomiil skulld. 



Vmm Sand M. D. Ixx ara. 

Jhesus, 

Jtem hia Biarna á Lambauattne C j landskylld og 
alner j giaftoll og skattur og xl alner fyrir iiij manz- 
lan og xl alner fvrir mioltunnu og j vertoll af hanz skipi 
ij vætter. 



tviskriíað. 2) [strikað út. 



496 



REIKNINGR 



1570 



lugtt j þetta V aura eldi og v aura j vefnadi og vllar- 
vinnu og V vætter flska og vj fiordunga betr. rest. v 
vætter og ij fiordungar betr. lugtt j þetta iiij vætta 
gildi j steinbit. rest j vætt og ij fiordungar betr lugtt 
eina vætt fiska. rest ij fiordunga lugtt þessa ij fiord- 
unga A\^ppa nyg selltt honum mioltunnu fyrir xl alner. 

^ Jtem hia Jone á Lambauattne C j landskylld og xx 
alner fyrir miolstamp og x ahier fyrir v alner vad- 
niala og x alner j giaftoll. 

lugtt j þetta V aura ellde og x alríer j vllarvinnu og 
ivVli vætt fiska rest ÍV2 vætt. rest.^) lugtt j þetta xx aln- 
er j steinbit. rest. x alner lugtt j þetta vætt fiska. 

og nu vppa nyg niioltunna fyrir xl alner. 

Jtem hia Magnusi á Stockum Ixxx alner j landskylld 
og skattur og xx alner j giaf toll og eina vætt og ij fiord- 
unga betur j iij vertolla. 

l^igi^ j þetta xl alna eldi og iij ær med lombum og 
xij fiordunga j ij hanz vor hluti. rest. vx fiordungar 
fiska lugtt j þetta vj fiordunga fiska. 



Vmni Sand M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Smidssyni j gammlar skulldcr ix vætta gilldi 
■ og C hestr þar til nu x aur[a] j landskylld og x alner 
j vertoll og ij alner vadmala og j quartil j biskups tiund 
af fyrra are af xvc j Vadle og nu þetta ar iiij alner vad- 
mala og V^ quartil betr j iij tiundir af ixc á Stockuni. 

lugtt j þetta j sinn vor hlut vj fiordunga fiska og iiiVa 
vættar gilldi j steinbit og hakalli og lyse. rest. af olluni 
hanz skulldum iiVa^. 

Jtem hia Þordi Suartssyni af fyrra are ij fiordunga 
fiska og nu x aura j landskylld og fyrir mioltunnu xl 
alner og fyrir j fordung smiorz x alner og j giaftoll x 
alner og j vertoll x alner. 



1) Svo. 



1570 



REIKNINGR. 



497 



lugtt j þetta V aura eldi og j sinn yorhlut vj fiord- 
^nga fiska og fiordung betr og x aura j vefnadi. rest, 
XiV^ fiordungr fiska lugtt j þetta vij fiordunga steinbitz 
fyrir XV alner. rest. v^/^ fiordungur fiska og nu vppa nyg 
^ioltunnu fyrir xl alner og xx alner j kapalleigu nu j 
taust og enn adra mioltunnu fyrir xl alner. 



Vmm Sand M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Halie j Kroki af fyrra are v fiordunga fiska 
X alner j legkaup eppter barn hanz ag nu x aura j 
landskylld og xx alner fyrir miolstamp og x alner j giaf- 
toll og X alner j vertoll lugtt j þetta v aura eldi og xl 
alner j vefnadi og vj fiordunga fiska j sinn vor hlut. 
**^st. j vætt og vij fiordungar betr og nu vppa nyg x 
alner j legkaup eppter barn hanz lugtt j þetta x fiord- 
^iiga steinbitz fyrir xx alner. rest. xj fiordungar fiska 
^pa nyg selltt honum mioltunnu fyrir xl alner. 



Jtem hia Brandi j Kroki af fyrra are v fiordunga 
fiska og X alner j legkaup eppter barn hanz og nu x 
^^Ura j landskylld og xx alner fyrir miolstamp og x 
^lner j giaftoU og x alner j vertoU og lanad lionum j 
fiordung fiska. 

lugtt j þetta vj aura eldi og x alner j vllarvinnu og 
^iJ vættir fiska. rest. j vætt. lugtt j þetta iV^ fiordung 
^miorz. rest. v alner og nu vppa nyg x alner j legkaup 
^PPter barn hanz. 

Jtem lanade eg sera Jone Ellindssyni j sumar ij vætt- 
^i' fiska og nu j vetr x alner vadmala. 



Vmm Sand M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia fatæka Þorgeirssyni xx alner af fyrra are 
XV alner stodu eppter af hanz leigum j haust ed var 

líípl. U\. XV. B. 32 



498- 



RÉIKNINGR, 



1570. 



og ifiu X aura j landskylld og % vætt fyrir v alner vad- 
m'ðla og X álner j vertoll og v alner j giaftolL 

lligtt j þetta XXX alna eldi og til Arna vætt fiska j 
blautu og til V fiordunga fiska j lyse. rest. ij vætter og 
iiij fiordungar betr lugtt j þetta vj fiordunga fiska j 
sin vorhlut og xx alner j steinbit og heyg fyrir xv alner 
wppa nyg iVo miolstamp fyrir v aura. 

Jtem hia Biarfla Sueinssyni stod eptir skattur j fyrra 
vor og hanz tollvætt j haust og nu C j landskylld og 
skattur og x alner j giaftoU og xx alner fyrir miolstamp 
og 'V2 vætt fyrir snære og vætt j ij vertoUa. 

lugtt j þetta xl alna eldi og vij vætter fiska og ij 
fiordungar belr og quitt gefid j vætt og vj fiordunga 
betr. 

rest. hanz tolluætt su á fiell j haust. 



Jtem hia Skula skattur lugtt j þetta x alner vadmala. 



Vmni Sand M. D. Ixx ara. 
. ' ■ ■ ' Jhesus. 

- Jtem hia GudmUndi Jonssyni 'toUuætt su er á fiell 3 
haust ed var og nu quiUdi fyrir gelltt naut og hanx 
skattur og fyrir mioltunnu xl alner og j vertoll af hanz 
skipi iy^ vætt fiska. 

lugtt j þetta ku hia yngra Eyiolfi og v vætter fiska 
Wppa nyg hanz tollvætt su á fiell j haust og lanad hon- 
um j vetr.vætt fiska. 



Jtem hia Gudmundi á Siounnda C j landskylld xx 
alnér fyrir mio^Istamp og x alner j giaftoll og vætt j ij 
vertolla. 

lugtt j þetta xl alna eldi og VÍV2 vætt fiska. 
á Gudmundur hia mier af sinum hlutum vj fiord- 
unga fiska. 

Jtem selltt honum wppa nyg gamlan saud fyrir ÍV2 
væit fiska og miöltunnu fyrir xl alner. 

^ * M M M ^ 



1570 



lÆIKNlNGR 



499 



Vmm Bardastrond M. Ð. Ixx ai^a. - 

Jhesus. 

Jtem hia Olafi Ellingssyni C j landskylld og x alner. 
J giaf toll og fyrir gelldann saud % vætt fiska og vetur- 
gamlan saud og fyrir snære x alner og j vertoU af hanz 
skipi iij vætter fiska lugtt j þetta xl alna eldi og ij 
saudi veturgamla og til Arna Vj vætter fiska og % 
*unna lysis fyrir ij vætter "wppa nyg i^/2 vætt fiska fyr- 
^i' gamlann saud. 

Jtem hia Marteine x aura j landskylld vegna þeirra 
brsedra j Dal og x alner j giaftoll og x alner j þinguite 
^^gtt j þetta XX alna eldi og á med lambi og til Arna iy^ 
voett fiska wppa nyg vj fiordunga fiska vppa gamlan 

saud. 

i'est. er hia Hallssyni M; vætt fiska vppi gamlan saud. 

Jtem hia yngra Eyiolfi skattur og xx alner j giaftoU 
^§ XX alner vegna Jonz Fusasonar og ij vœtter fiska fyr- 
íi* iiiioltunnu og lanad honum vætt fiska og fyrir j fiord-. 
^«g smiorz 1/2 vætt fiska. 

lugtt j þetta veturgamlan saud enn þad þetta er meira 
tok liann þad vnder sier á miUi Reckstada og Hris- 
dalz og þad ad auki sem eg galltt Jone Arasyni vt fyrir 
hann, 

Jtem hia Hallssyni vætt vppi gamlan saud og fyrir 
annánn veturgamlan xv alner og x alner j legkaup ept- 
barn hanz. 



Vmm Bardastrond M. D, Ixx ara. 

Jhesus, 

..Jtem liia Þprmodi Magnussyni skattr og xx alner j 
giaftoll og fyrir miolstamp xx ahier og lanad honum vætt 
fí^ka og fyrir j fiordung smiorz y% vætt fiska. 
, %tt j þetta XX alna eldi og x alner j landskylld af 

^lfu Hollte er hann atti hia mier enn þad meira er tok 

32* 



500 REIKNINGR. 1570. 

hann vnder sier vppi þau iijc sem eg var honum skylld- 
ugur á miUi jarda kaupa ockara og ero þad v aurar 
og hier til galltt eg lionum ij malnytu quiUdi og þar 
til tuæuetran gridung fyrir x aura og ij fiordunga 
smiorz fyrir xx alner. selltt honum wppa nyg iiij saudi 
gamla fyrir j ad vore og á ad hafa þad- til byggingar 
eppter komande. 

Jtem hia Þordi Þormodssyni xv alner fyrir vetux'gaml- 
an hrut og xx alner fyrir ij fiordunga smiorz og enn x 
alner fyrir j fiordung smiorz og xx alner fyrir miol- 
stamp og enn x alner fyrer enn fiordunga smior fiord- 
uiig og x alner j giaftolL 

lugft j þetta iij ær med lombum og eina vætt fiska til 
Arna. rest. v alner. 



Vmm Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Solmundi v alner j giaftoU af fyrra are og 
nu fyrir i% tunnu miolz iij vætter fiska og x alner j 
legkaup eppter modr^) sina og nu x alner j giaftoll. 

lugt j þetta X alna eldi og iiM; vætt fiska. rest. x 
fiordungar fiska. 

Jtem hia Jone Biarnasyni x alner j giaftoll lugtt j 
þetta X alna elldi. 

Jtem hia Gydu v aurar af fyrra are og nu Ixxx alner 
j landskylld og xx alner f yrir miolstamp og x alner fyrir 
veturgamlan saud lugtt j þetta x aura eldi og xv aura 
vppi ku er hun gallt mier enn eg gaf henni vpp einar 
XX alner. 

Jtem hia Biarna Þordarsyni xx alner fyrir miolstamp 
vegna Steinunnar af fyrra are og nu x alner j giaftoll 
og X alner fyrir % miolstamp og vætt fiska fyrir badar 
hanz tiundir af Haukabergi lugtt j þetta x alna elde og 



1) Svo. 



1570 



REIKNINGR. 



501 



X alner j vllar vinnu og til Arna j vætl fiska. rest. j vætt 
fiska lugtt j þetta vætt j fiski. 

Jtem hia Markuse Biarnasyni x alner j giaftoll og x 
alner j legkaup epter barn lianz lugtt j þetta x alna 
^Wi. rest. X alner. 



Vmni Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jone j Hrisnesi x alner j giaftoll lugtt j þetta 
X alna elldi. 

Jtem hia Orme Ellingissyni viij vætta giUdi af fyrra 
^i'e j fiordung betr og þar til selltt honum j vetr v 
fiordunga smiorz og v alner vadmala fyrir iij vætter 
nu hanz skattr. [og x alner j vertoU lians^) og xx 
alner fyrir hanz biskupstiund. 
lugtt j þetta til Arna tunnu lysis fyrir ij vætter 
ÍV2 vætt ed sydra er sira Jon Þorleifsson medtok, 
í'est. viij vætter og iiij fiordunga betr og iijc j hanz sialfs 
sakferle og jc fyrir Oddsdottur.. 

Jtem iiia Haflida Biarnasyni C j tiundarhalld og nu 
X alner j giaftoU og % vætt j vertoll. 

l^gtt j þetta til Haga ij vætter fiska og % vætt til 
Bsegar. rest. ivVa vætt fiska. 



Vmm Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Snægbirne af fyrra are vij fiordunga fiska 
nu hanz skattur og xx alner j giaftoll og xx alner 
fyrir miolstamp og x alner fyrir veturgamlan saud og 
i tmnd iiij fiordunga fiska fyrir v alner vadmala. 
lugtt j þetta X alna eldi og á med lambi og til Arna 
vætter fiska og iij fiordunga betr vppa nyg vætt 



I) [strikað út i frumritinu. 



502 



REIKNINGR 



1570. 



fiska fyrif ij fibrdunga smiorz og x alher j legkaup eppt- 
er barn hanz. - ' ■ . - . 

• Jtem hia Helga Jonssyni xxv alner af .fyrra are og nu 
hánz skattur og x alner j giaftoU og xl ahier fyrir miol- 
tunnu og X aura j landskylld og viij fialer fyrir xx ahiex 
og X alner j legkaup og xx alner j vertoll og j biskups- 
tiund af fyrra are iij alner vadmala og quartil betr af 
xxvc, 

higtt j þetta til Arna % tunna lysis fyrir ij vætter og 
j ij hlute xiij fiordunga fiska og xx alna eldi og quittar 
XX alner fyrir smidar. rest. c. 



Jtem hia Jone Sueinssyni c. j landskylld og skattur 
og XX ahaer j giaftoU og j vertoU af hanz skipi iij vætt- 
er fiska lugtt j þetta v aura eldi og ij saudi veturgamla 
fyrir xx alner og ij ær fyrir xl alner og til Arna ^ 
tunna lysis fyrir ij vætter og v vætter fiska vppa nyg 

■ 

X alner j legkaup eppter barn hanz. 



Vmm Bardastrond M. D, Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þorualldi j Tungumula x ahier j giaftolL 
lugtt j þetta X alna eldi. , 



Jtem hia Biarna á Krossi x aura j landskylld og 
alner j giaftoU og v alner j vertoll og xl alner fyrir vet- 
urgamlan vxa. 

lugtt j þetta XX alna eldi og eina vætt fiska og j sinn 
hlut vr Skor til fardaga ij vætter og iij fiordungar betr. 
rest. i% vœtt lugtt j þetta vætt fiska og veturgamlan 
saud. 



Jtem hia Orme Arnbiarnasyni x alner af fyrra are 
og ij alner vadmala og quartil betur j biskups tiund af 
xvc j Haukabergi og nu xv aura j landskylld og x alner 
j giaftoll og X alner j vertoll. 



1570. 



REIKNINGR. 



503 



. l'^igtt j þetta xl alna eldi og iíVa vætt fiska. rest. v 
aiirar og v alner betr. 



Vmm Bardastrond M. D, Ixx ai'a. 

Jhesus. 

Jtem hia Grime á Vadli xv aura j landskylid og fyrir 
fiordunga smiorz xx alnér og x ahier j giaftoll og 

^ alner j legkaup óg^) 

lugtt j þetta fyrst xl alna eldi og iij vætter fiska og 

^ij saudi veturgamla saude.^) 



' ' ■ Æ 

Jtem hia Ottare c. j landskylld x ainer j giaftoll og 
X alner j vcrtoll og ij f iordunga j vertoU eppter pilltt sinn. 

^^§tt j þetta xl alna eldi og j halfdrætte hanz pillttz 
Vðett fiska og j hanz hlut j Skor ij vætter og x fiordunga 
fiska. rest. i% vætt og iiy^ fiordung betr lugtt j þétta 
folalld fyrir xxvij alner. i-est. x alner og vppa nyg x 
^lner j legkáup eppter fodri-) sinn. 



'Ttem hia Markusi j Huamme x alner af fyrra are og 
XV aura j landskylld og x alner j giaftoU og x alii- 
j vertoU. 

tugtt j þetta V aura eldi og j hanz lilut vr Skor ij 
vætter og ivV^ fiordung fiska. rest. iV^ vætt og iiiVa 
fiordung fiska betr. 



Vmm Bardastrond M. D, Ixx ara, 

Jhesus. 

"Ttem hia Kattli j Huamme af fyrra are ij alner vad- 
^ala og quartel betr j biskupstiund af xvc ibidem. og 
^u XV aura j landskylld og x alner j giaftoll og xx alner 
ij vertolla. 

'ugtt j þetta XXXV alna eldi og j bada hanz hlute vr 
Skor iiij vættir og ix fiordungar betr og á hann nu hia 
íHier v fiordunga fiska feck honum þar fyrir vadmal 



1) Svo 



504 



REIKNINGR. 



1570. 



og vard hann mier þa skylldugur vmm iij fiordunga 
fiska. 

Jtem hia Jone j Efradal c j landskylld og skottur og 
XX alner j giaftoll og j vertoll af hanz skipi iij vætter 
fiska. 

lugtt j þetta xl alna eldi og xx alner j vllar vinnu 
og ij ær fyrir xl alner og til Arna vij vætter fiska og 
er hier med rcicknud su kapalleiga sem á fellur nu } 
haust. 

Jtem hia Sueinc j Nedradal c j landskylld og skattur 
og XX alner j giaftoll og vertollur Skula sem rær hia 
Torfa. 

lugtt j þetta xl alna eldi og xl alner j vefnadi og vU- 
arvinnu og til Arna uiyz vætt fiska. rest. j vætt fiska 
lugtt j þetta X alner vadmala. 



Vmm Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Oddi á Arnorstodum von á skatti og xv 
alner j giaftoll og iij fiordunga fiska fyrir biskups tiund. 

lugtt j þetta X alna eldi og til Arna j vætt fiska og vj 
fiordungar betr vppa i% vætt fiska fyrir gamjan saud 
I»gtt j þetta vætt fiska. rest. % vœtt. 

Jtem hia Jone stranda giaftollur, 

Jtem hia Gudrunu Biornzdottur gomul skulld vætt 
fiska og vætt smiorz og iij fiordungar belr og nu skatt- 
ur lugtt j þetta ij vættir fiska hia Olafi j Racknadai. 
rest. alltt þetta smior lugtt nu alltt þetta smior. 

Jtem hia Torfa Andressyni af fyrra are vij alner vad- 
mala j biskups tiund og vj fiordungar fiska vegna Hein- 
reckz og lanad honum j vetr x alner vadmala og nu 
hanz skalt og xij aura j barnsecktt fyrir hann og 
Eigilsdottir.'i) 



1) Svo. 



1570. REIKNINGR. 505 

^^*gtt j þetta ij vættir fiska og vj fiordunga belr mier 
sialfum og vj fiordunga hia Olafi j Racknadal enn alltt 
^iitt er quitt gefid. med þeim xx alnum sem eg galltt 
honum vegna Jadgeirz. 



Vmm Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus- 

Jtem hia Birne á Þuerá x alner j giaftoll og vetur- 
gamlan saud af fyrra are. 
^^gtt j þetta X alna eldi. rest. saudur á þridia vetr. 



Jtem hia Þorarna á Hamre x aura j landskylld og x 
alner j giaftoU og xx alner fyrir miolstamp. 
í^igtt j þetta V aura eldi og ofid ij voder fyrir xl alner 
til Arna eina vætt fiska. 

Jtem hia Olafi á Fossa c j landskylld og x alner j 
giaftoll og xl alner fyrir mioltunnu. 

^^gtt j þetta xl alna eldi og xl alner j vefnadi og ij 
med lombumm og-iiij refskinn fyrir x alner og til 
Arna ij vætter fiska. 



Vmm Bardastrond M. D. Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Haflida á Haugi c og XX alner betr j land- 
skylUl og skattur og xx alner j giaftoll og fyrir manz- 
t^n XX alner og j vertoU af hanz skipi ij vætter fiska. 

^tt j þetta veturgamalt naut fyrir xl alner og iiij 
saudir veturgamlir fyrir xl alner og xl alna eldi og á 
^^d lambi og vj refskinn fyrir xv alner og til Arna iii) 
vætter fiska og ij fiordunga betr j haust ed var. 



Anno Ixx ara. 
Jhesus. 



Jhesus. 

Jlem á Kupu rær Jadgeir. Markus j Huamme. Ottar 
nguelldarson. Ketell. Suartur ag Biarne sem var á 
i^rossi til fardaga. 



506 



REIKNtNGR 



1570. 



Jtem fiskur ad tolu sem feckst vmm alla vertid á 
þetta skip var xvjc og xx fiskar betr og var sa fiskur 
á vog sem feckst til fardaga xix vætter er þad j huera 
hlut ij vætter og iij fiordungar betr enri vpp fra fardog- 
um ÍY2 vætt og er þad j huern hlut iYz fiordungur. 

Jtem á Stripa rær Gudmundr á Sioundá og hanz son- 
ur og Biarne Sueinsson og hanz piUttur og Grjmur 
rninna vegna. 

Jtem fiskur ad tolu sem feckst vmm alla vertid "á 
þetta skip var xiiijc enn á vog xxj vætt og vj fiord- 
ungar betr og er þad j liuern hlut iij vætter og v fiord- 
ungar betr. ■ 

Anno Ixx ara. 
Jhesus. 

Jíem rær fa á^) Brandssonar naut. Biarne Brands- 
son Husa Jonssön. Hermann. Asmundur. littli Þorgeirs- 
son. Hallur, Smidsson, 

fiskur alUir af þessu skipi sá Arne hcfur medtekid iiij 
vætter og vij giordungar. 

Jtem j þad sem Biarnason medtók var á vog ix fiord- 
ungar fiska Hett og gott og er hier j huern hhit vj fiord- 
ungar fiska. 

Jtem á Katrinar naut rær Þordur Suartsson. Þorleif- 
son* Einar Arndisarson. Magnus og Magnusson. Jon ] 
Tungu og formann til halfdrættis. 

fiskur allur af þessi^) skipi sa Arne hefur medtekid 
~v vætter. 

Jtem þad sem Biarnason medtok var á vog i% vætt 
liett og gott og er hier j huern hlut [vii^/^ fiordungur.^) 

Anno Ixx ara. 
Jhesus. 

Jtem á Kodranznaut rær Helgi Jonsson og hanz pilU" 
ur Jon Brigtason. Pall. Eyuarsson. Skytiudalz Jon. Juars- 
son og Astisarson. 

1) [Svo. 2) Sv0. 3) [út strikað. 



1570, REÍKNINOn. 507 

fiskur allur af þessu skipi sá Árne hefur medtekid 

* ■ ■ 

^í^J vætter og ij fiordunga [og ix vætter j lysi er eg sialf- 
eirn attai) og er þad j huern hlut viV^ fiordungur 
íiska. -^- 

•ítem allur minn hakall seni Helgi afhendi Biarnasyni 
jc og XXXV lykk[i]ur hreina hakall og þar til xv 
heudr og vj spordar og xxxviij bausner. 

Jtem ricklingur af skipi Helga for til Biarnasonar 
xxxiiij flok og xvij af skipi Biarna enn af skipi Þordar.^) 

Jtem Dala Jon hefur roid hia Þorleifi á Latruni og er 
hanz hlutur k[oniinn]. 

Jtem Si jgurdsson hefur roid hia Biarna á Lamba^ 
'vattue et cetera. o Hcre help for des dufels annfechtungen 
anien. dath si v/av suo singe wij alleluia. 

laus Deo. 
Jhesus. 

Anno Donuni m. D. Ixx ara voru suo morg kongz 
*íuilldi med þui vmmbodi sem Arne Gislason hefr haftt 
hann sier þá af hondum selldi enn Eggertt Hannes- 
son medtok og suo margar jarder med sogdu vmmbodi 
sem hier eppter greiner jn prirnis. 

Jtem halfar Haugatungr^) sem liggia j Kolbeinstada- 
hrepp þar med eckertt quilldi. landskylld þar af c. 

Jtem med Fiardarhorne j Hrutafirdi iiij quilldi land- 
skylld þar af Ixxx alner. 

Jtem med Middalzgrof j Steingrimzfirdi iiij quilldi 
landskylld þar af Ixxx alner. 

4 

laus Deo Anno Ixx ara. 
Jtem Giograr nordr á Bolumm er j eydi og hefr suo 
leingi verit er þar og einghi lándskylld af suo ad af 
veit. 

, Jtem med Jngunnarstodumm j Krokzfirdi v quilldi 
landskylld þar af c. 

Jtem med Skalanese j Gufudalzþingum eckertt kongz 
quiUdi. landskylld þar af c. 

1) [útstrikað. 2) Svo. 



508 



\ 



REIKNINGR 



1570. 



Jtem med xxc j Vadle á Bardastrond eckertt kongz 
quilldi landskylld þar af c. 

laus Deo Anno Ixx ara. 

Jtem med xxc j Siglunese á Bardastrond eckertt kongz 
quilldi landskylld þar af c. 

Jtem á Raudasande ligga þriar jarder sem þessu vmm- 
bodi fylg[i]a er suo heita Maberg. Kluka. Kross og ero 
allar j eydi og hafa suo verit vmm langa tima. 

Jtem med Laugabole j Mosdal v quiUdi landskylld c 
þar af. 

Jaus Deo Anno Ixx ara. 
Jtem med Horne j Mosdal vj quilldi landskylld þar 
af c. 

Jtem med Kulu j Arnarfirdi iiij kongz quillde land- 
skylld þar af Ixxx alner og á eg þar og sialfur ad auki 
iij ær. 

Jtem med Gerdhomrum j Dyrafirdi iij kongz kuiUdi 
landskylld þar af i%c. 

' Jtem med Arnarnesi j Dyrafirdi iij quiUdi landskylld 
* þar af jc. 

laus Deo Anno Ixx ara. 

Jtem Birnestader j Dyrafirdi er eydi Jord og hefr 
suo verit langa tima. landskylld þar af xx alner. 

Jtem med "Willingadal á Jngialldzsandi iiij quilldi. 
landskylld þar af Ixxx alner. 

Jtem med Brecku á Jngialldzsande v quilldi land- 
skylld þar af c, 

Jtem med stora Hiardardal j Onundarfirdi vj quilldi. 
landskylld af ijc. 

h 

laus Deo Anno Ixx. 
Jtem med efrc Miduik ein kyr og xiiij ær og hefur As- 
biorn sá þar nu byr af þessu xij ærnar. enn Jon suein^) 



1) Svo. 



þar og byr kuna og ij œrnar landskylld af þessare 
Jordu er c. 

•ftem med nedre Miduik vij ær og hefr Gudmundur sa 
þar byr þær allar landskylld af þessare Jordu Ixxx elner. 

Jtem med Stackadal ein kyr og iij ær og heitir hun 

Sidridri) sem þar byr á þrimur c og hefr liun bædi kuna 

ærnar þar med enn Jon smidur hefur vc af þess- 

^re samre jordu og er oll landskylldin af henne Ixxx 
alner. 

laus Deo Anno Ixx. 
Jtem med Rekavik ix ær og heitir Jon og er kendr 
smidur sá þar byr og hefr hann þessar ix ær landskylld 
þessari Jordu x aurar og þar til á hann ad giallda 
vc j Stackadal iiVa vætt fiska. 

Jteni med Attlastodum ein kyr og vj ær byr Þoruard- 
^i' þar og hefur hann þessi bædi quilldinn sialfur land- 
skylld af þessare Jordu x aurar, 

Jtem med Tungu eckertt quiUdi hefur og Þoruardr 
P^ssa Jord og suarar ollu fyrir hana landskylld þar 

X aurar, 

laus Deo Anno Ixx ara. 
Jtem Glumstader ero j eydi og hafa suo verit langann 
^^g og er þar eingin landskylld af. 

laus Deo Anno Ixx ara. 

Suo morg quilldi med aullum kongsinz Jordum j 

tatirdi sem Hier Eppter greiner. jn primis. 

Jtem med Eyrardal iij quilldi landskylld þar af C. 

Jtem med Suartthammre iij quilldi landskylld þar af G. 

Jtem med Suarfhole v quilldi hefur Þordur þar af 
y^J- enn Olafur sonur hanz eitt landskylld af allre 
Jordune 11 alnir annarz C. 

laus Deo Anno Ixx ara. 
Jtem med Selialande ij quilldi landskylld þar af 
*^xx alner. 

1) 



4 



51Q REIKNINGR.; 1570. 

■ 

Jtem med minne Hattardal iij ær landskylld þar af 
C og adrar iij ær á eg þar sialfur med og hefur eg: 
feingid þær til eignar Þorlaki Einarssyni, 

Jtcm med xviijc j meire Hattardal sem kongurenn á 
þar j ero vi% quilldi hefur Biai'ne sa þar á byr iiij 
quilldinn. enn Jon iiVo quilldi landskylld af þessum 
jardar partte er.^) 

H 

* - V 

laus Deo. 
Jhesus. 

Reikningskapur \^^ppa gialld sem eg á kongzvalldinu 

- 

ad suar[a] af þeim vmmbodum sem eg hefi nu af þeim 
j þétta ar fra alþingi Anno Ixx ara og jnn til alþingis 
Anno Ixxj ara jn primis. 

Jtem af Jsafiardar syshi á eg þeim ad suara 11 mark 
lybesk fyrir alla skatta sem þar falla og suo giaftolla 
þar tíl á eg ad eignast af syslumanz sokumm vj marka 
mal og þar fyrir jnnann enn þeir þad meira er, 

Jtem af profastzmalumm sem og þetta fyrskrifad ar 
kunna til ad falla j sagdre syslu á eg ad eignast þridiung 
af vj marka malumm og þar fyrir jnnann. enn suara 
þeim tueimur hlutum þar af. Enn ef stærre mal kunna 
til ad falla j profastzmalumm þá á eg þau ad sæk[i]a 
vnder kongdominn ad eingeingu, 

laus Deo. 
■ Jhesus. 

Jtem af bivskupz Augmundar gossi kallad er. þui Ariíe 
Gislason hefur hafft á eg kongzvalldenu ad suara xxxv 
dolum eiga ad vera med þessu vmriibodi Ix quiUdi- 

Jiem af kongzinz Jordum ög quilldum j Altafirde S 
eg ad suara xviij dólum og ero med þessum jordum xx 
quilldi. 

Jtem af Borg og Raudstodum j Arnarfirdi sem Torfi 
Fusason hefur att á eg þeim ad suara dal. 

Jtem fyrir landskylld af Midianesi og fyrir leigr^; 



1) Svo 



1570. 



RBIKNINGR. 



^Ppler þáu V quiUdi sem þar med ero á eg kongzvalld- 
^^^1 ad suara iiiVa dal og vj skilldingum betr. 

- • F r 

laiis Deo. 
Jhesus. 

Anno Domini M. D. Ixxj ara medtok eg Eggertt Hann- 
^sson af skipherra Jurginn Elerz og Arna Hesterberch 

l>éirra skippztoll á Vattneyre og var þad xvV^ Jopenn- 
dalur. 




Anno Domin m. D. Ixxj ara medtok cg Eggcrtt 
^^nnesson af skiplierra Hannes Elerz og hanz kaup- 
^áhhe Hannes Reck þeirra skipztoll j Jsafiardars^^slu 
^^H> Jopendal. 

Hefr ég Eggertt Hannesson greitt nu j sumar kongz- 
^alldenu ed sydra þessa bada skipztolla og alltt annad 
fyrskrifad gialld eptter þui sem þeiri'a quittan vtuisar etc. 

Anno Ixx ara. 
Jhesus. 

Þetta eppter skrifad hefur Arne Hesterberg af mier 
^ialfum og suo af odrum minna vegna medtekid sem 
eppter greiner jn primis. 

Jtem j fyrstu greidda eg honum sialfur á Vattneyre 
^-^j vætt fiska. 

Jtem hier til hefur eg og sialfur greitt honum iiij 
hmnur med huallyse fyrir x vætter vætter.i) 

Jtem hefur Helgi Jonz[son] á Skialldandafossi greitt 
l^onum minna vegna ij tunnur og halfa % tunnu lysis 
Pad eg sialfur feck j mina hlute á Latrum. 

■Jtem enn medtok hann af skipi Biarha Brandssonar 
^ vacttcr og v fiordunga fiska. 

*Ttem enn medtok Arne af skipi Þordar Suarttssonar 
'VJ vættir fiska og ij fiordunga betur. 

Jtem enn medtok Arne af skipi Helga viij vættir og 

fiordunga fiska. 

Jtem enn greidda eg honum sialfur á Vattneyre xivV^ 
vod vadmala og iiij alner bett og ehn vj alner. 



■^i Svö. 



512 



REIKNINGR. 



1570. 



Jtem enn greidda eg honum sialfur á Vattneyre j 
annad sinn Ixxx v vætter fiska og v fiordimga betr. 

Jtem enn greidda eg honum sialfur j lysi iij vætter 
og ij fiordunga betr. 

Jtem enn greiddi Þorleifur á Latrum honum V^tunnu 
lysis fyiúr ij vætter. 



Jtem enn greidda eg honum sialfur vj halftunnur 
med hreina lyse vppa xij vætter. 

Jtem enn greidda eg honum sialfur iiij halftunnur 
med hual lyse fyrir v vætter. 

[Jtem enn greidda eg honum sialfur V>tunnu lysis 
fyrir ij vætter er Þorleifuri) Brandsson galltt mier.^) 

Jtem enn greidda eg honum sialfur á Vatneyre xlviij 
vætter fiska og þar af feingid fatækumni fyrir þeirra 
mioltunnu iV^ vætt fiska. 

Jtem enn tok Arne til sin ad bitala mier þær xiij vætt- 
ir sem skipherra Jurginn var mier skylldugur og er 
Jurginn quittur vm þær. 



Þetta epptir skrifad vt tekid af Arna Hesterbarcli 
vppa þetta fyrrskrifad jn primis. 
Jtem viij tunnur maltz viij vætter. 
Jtem % tunna sallt fyrir j vætt. 
Jtem eina tunnu miolz j vætt, 
Jtem enn xx tunnur miolz. 
Jtem enn xxxj tunnur miolz. 
Jtem enn vij tunnur miolz. 
Jtem xvij tunnur biorz. 
Jtem j tunna miadar. 
Jtem j jarn fat. 

Jtem j tunna braudz fyrir j vætt. 
Summa Ixxxx iiV^ vætt. 

1) Hér hefir fyrst veriíS skrifað I>orIakur. 2) [allt útstrikaö- 



Anno Ixx ara. 
Jhesus. 



Arne. 



Anno Ixx. 
Jhesus. 



Arixfi 



1570. REÍKNINGR; 513 

Jtem vppa nyg tunna liueiti salltt. 
Jtem enn medtekid af Arna Ixxij dale fyrir Ixxij 
^setter f iska. 
•Ttem klœdi vppa xiiiV^ vætt fiska. 

Anno Ixx ara. ^ . 

Jhesus. 

'Ttem vnder xl hesta jarn vppa v vætteí-. 

Jtem iiijc saumz fyrir ij vætter. 

Jtem iiij oxar fyrir vætt. ' 

Jtem iiij lasar fyrir x fiordunga, 

Jtem ij Hene fyrir iij fiordunga. 

Jtem xvj arar fyrir ij vætter. 

Jtem xvj grenefialer fyrir ij vætter. 

Jtem enn ein hestajarn og ij bryne fyrir V2 vætt. 

Jtem xj spirur fyrir vætt. 

Jtem enn Ixxxxvij grenefialer vppa xij vætter og j 
fiordung hetr. 

Jtem ix eikibord fyrir xj fiordunga fiska. 

Jtem j pundara fyrir vætt. 

Jtem enn x por arar fyrir ii^^ vætt. 

Jtem enn iij spirur j fiordung. 

Jtem X eikibord fyrir xij fiordunga. 

Jtem einn streing fyrir x fiordunga. 

Jtem netgarn vppa ij vættir. 

Jtem iiij por tuisolada sko fyrir xij fiordunga. 

^^*^^ . Anno Ixx ara. 

Jhesus. 

Jtem ij oxar fyrir x fiordunga. 

Jtem XX por einsolada sko fyrir iiV^ vætt. 

Jteni ij smidiuteingr og eirn lia fyrir vj fiordunga, 

Jtem iiij por hosna \vppa v vætter. 

Jtem fyrir eina tinkonnu wppa nyg ad steypa V2 vætt. 

Jtem v hatta vppa x fiordunga xlix vætter. 

Jtem enn xij grenebord fyrir ÍV2 vætt. 

Jtem j silfurprion fyrir ij vætter. 

Jtem ix snæri fyrir iiij vættir. 

Í^ÍPI. Is!. XV. B. 33 



514 



REIKNINGR. 

■ 



1570. 



Jtem iij lasar fyrir vj fiordunga. 
Jtem V konu punga vppa % vætt. 
Jtem hnifa vppa vætt. 
Jtem enn hnifa vppa vætt. 

Jtem kroka. skœre reimar og laggabond vppa x 
fiordunga. 

Jtem striga vppa vætt. 

Jtem eina skyrtu og eina hnifa og ij skriffæri vppa 
væii. 

Jteni eina fryska kistu ij vætter fiska. 

Jtem lugtt lionum vegna Steinunnar v vætter. 

Anno Ixx ara. Arne 
Jhesus. 

Jtem xlv stikur med smatt lierepptt fyrir v vætter. 

Jtem Ivij stikur lierepptt fyrir v vætter og ij fiord- 
unga betr. 

Jtem IIv stikur striga vppa v vætter. 

Jtem enn Ij stika lierepptz fyrir iiij vætter og ij 
fiordunga betr. 

Jtem enn vij stikur med smatt lierepptt vppa vj fiord- 
unga. 

Jtem Steinunn wppa iij vættir lierepptt. 
Jtem tunna hueite sallt fyrir vætt. 
Jtem loder og snære vppa iiij vætter. 

laus Deo. 
Jhesus. 

Reikningskapur vppa allar þær skullder fornar og 
nygar sem adrer menn eiga ad giallda Eggertt Hannes- 
syni j Bardastranda syslu j þetta ar Anno Domini M. 
D. Ixx og eitt ar jn primis fra Langanesi j Arnarfirdi 
og tit Kopauikur. 

'Jtem hia Bergþore á Steinanesi skattur og xx alner 
j giaftoll og Ixxx alner j landskylld. 

lugtt j þetta XX alna eldi v vætter fiska. 

Jtem hia Jone á Krutzeyre skattur og xx alner j giaf toll. 

lugtt j þetta i% vætt til Jurginz og mier % vætt fiska. 



1571 



REÍKNINGR 



515 



a mille Langanes og Kopauikur Ixxj ar. 

Jhesus. 

Jtem hia þeim brædrum j Geitþiofsfiardarbottne iij 
^erkur j hordomzsok vegna fodurz þeirra og nu þar 
til skattur og xx alner og á med lambi vegna Biarná 
Oddssonar. 

lugtt j þetta ku og á med lambe og ij vætter fiska og 
fiordunga betur og vj refskinn. 

'Ttem hia Þorsteine Olafssyni j Sperlahlid x alner j 
gíaftoU. 

^^igtt j þetta til Jurginz 1/2 vætt fiska. 

■ 

á mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þorsteine j Trostanzfirdi xv aurar j land- 
^kylld og X ahier j giaftoll og x ahier vegna Biarna 
Oddssonar og x alnir fyrir eirn fiordung smiorz lugtt 
J þetta xl alna elde og veturgamla quigu fyrir xl alner 
til min iiii/2 fiordung fiska og til Jurginz eina vætt 
^g^) fiska 1/2 fiordung betr. rest. x alner. 
Jteni hia Ejaolfi j Trostanzfirdi xv aurar j landskylld 
X alner j giaftoll og þar til stod eppter af hanz skulld- 
^'^i þeim hann atti ad luka j fyrra sumar x aurar og 
alner af hanz leigumm þeim á fiellu j haust ed var. 
^^^gtt j þetta xl alna elde og veturgamla quigu fyrir 
alner og ÍV2 fiordung fiska og til Jurginz eina vætt 
íska og Y2 fiordung betur og xx alner j lyse og er hann 
quittur vmm alitt. 
Jtem hia Jone Sueinssyni skattur og xx alner j giaf- 
og ij ær med lombum og veturgamlan saud vegna 
*^iavna Oddssonar. 
íugtt 

j þetta ij ær og veturgamlan saud og iij fiord- 
^inga fiska til min og til Jurginz eina vætt fiska og v 
*^ordunga betr. 

á mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara. 

Jhesus. 

___^^|i^a Jone Gislasyni á Fossi x aurar j landskylld 

t) Svo. 7.. . 

33* 



5Í6 REIKNINGR. 1571. 

og XX alner j giaftoll og skattur og þar til fieck ec hon- 
um stedia er var gott x aura virdi Iiier til vætt fiska 
fyrir Jon Hallsson. lugtt j þetta xx alna elde og j vefn- 
adi XX alner og x alner vadmala og til Arna iij vætter 
fiska. 

Jtem hia Ara Einarssyni skatt og giaftoll og xl alncr 
fyr[ír] mioltunnu feirigid honum nytt snære og nyga 
lod og lanad Iionum vætt fiska rest. vætt fiska 
lugtt þessa V2 vætt til Jurginz, 

hefur Are lugtt j þetta xx alner j vUar vinnu og latid' 
vefua ij voder til xl alna og smidar vr I asmundum. 

Jtem ero og þetta onnr skullda skipte ockar Ara Ein- 
ai'ssonar j fyrstu atti hann hia mier j fyrra sutnar frid- 
uirtt C er ek atta honum ad giallda þá vegna Jonz Olafs- 
sonar og þar til á eg ad giallda Ara nu j vor ed kemur 
af landskylld Jonz Olafssonar x aui'a hier til á hann 
hia mier gelld fiar C fyrir fiogra vetra gamalUt naut 
er fader hanz á ad giallda mier ed sydra hanz vegna 
nu j vor og er þetta allz halftt þridia C. 

á miUi Langanes og Kopauikur Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

'wppa þetta uV^^ galltt eg Ara Einarssyni nu j haust 
ed var gelltt nautt fyrir iV^c. Hier til galltt eg honum 
nu j vor j þctta fyrrskrifad gialld ij ær med lombum og 
vetur gamlan saud hia Sueinssyni j Reyk[i]arfirdi og 
á med lambi j Audzmanzdal og þrieuetran saud j xx 
alner á Kirkiubole liia Sigride oa á med lambi hia Þor- 
gerdi j Bottne feck Are mier apptur þann þrieuetra 
saud fyrir xx alner enn eg galltl honum þá veturgamla 
quigu fyrir v aura og er eg nu quittur vid Ara. 

Þetta éro enu þridiu ockar peninga skipti nu j vor. 

Jtem á eg hia honum j byggingu ij kyr þar j stadinu 
fær hann mier ij kyr a Raudasandi af þeim þremur 
kum sem þeir brædur Jon Olafsson og Hannes Olafs- 
son þar og á eg alltt vid Ara þar vmm enn ecki pa^' 
vid þá brædur og hef eg þær ij kyr j þetta sinn hia 
Halli eiga þeir j byggingu. 



157J 



líEIKNINGR. 



517 



á mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara, 

Jhesus. 

Jtcm hia sera Sueine vegna Andresar sonar sinz ijc 
^^gtl j þelia ku og hross med folallde enn eg feck hon- 
fyvir þa fiora velurgamla saudi sem hann feck mier 
^ Sandi lod og tuæuetrann gellding og lambgymbur 
er nu huor quittur vid annann vmm þessi skulldaferli. 
Jteni enn stendr hia sera Sueine j vor tuæuetur quiga 
tuæuetur saudr og annar veturgamall saudr og hef- 
Biarne Oddzson alt þctta for þcssi tuæuetur quiga og 
tuæuetur saudur til Haga enn sa enn veturgamli do 
sera Sueine. 

Jtem hia Eiolfi i Billdudal ií vætter fiska er cg lanada 
"onum j haust og þar til C cr kemur vppi gamallt naut 
eg feck honum og selltt honum j vetur iij fiordunga 
smiorz og hanz skattur er á felhir nu j vor og þar til 
selltt honum j haust miol tunnu fyrir xl alner og % 
'vætt fiska fyrir v fiordunga steinbitz og enn lanad hon- 
adra mioltunnu fyrir adra nu j sumar lofad fyrir 
'^ana x fiordungum fiska, higtt j þetta xl alner j vefnadi 
^§ j vllarvinnuu og iij ær med lombum er eg tok hanz 
^^gna j landskylld j Kollzuik og þar til lugti hann mier 
jnæuetrann kapal fyrir x aura og x ahier vadmala og 
^er til galltt hann mier af sinne skreidar landskylld j 

^iízuik V vætter fiska og ij fiordunga betr. 



íí mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara. 

Jhesus, 

•Hem hia Kristoforus xx alner fyrir miolstamp og x 
^^^^^ j fiiaftoll og j hordomzsok. 

^gtt j þetta XX alner j vllarvinnu og quitt hordomz- 
^ockinn. rest. x alner j giaftoll. 

al ^^^^ 'Tone Tummassyni x aurar j landskylld og x 
J giaftoll og XX alner fyrir miolstamp og brast 
^ hanz leigri) j haust ed var ÍV2 fiordung shiorz. 

A^gtt j þetta á med lambi og xx alna eldi og xx alner 

1) Svo. " 



518 



RETKNÍNGR. 



1571 



j vefnadi og ij saiuli vetui^gamla og y^z vætt fiska. rcst. 
XV alner. 

Jteni hia Bornygar syni x aura j landskylld og x 
alner j giaftoll og xx alner fyrir miolstanip og v aurar 
af fyrra are og iV^ alin vadmala fyrir biskupz tiund. 

lugtt j þetta XX alna eldi og ij lambgymbrar fyrer v 
aura og v fiordunga fiska til Jurginz og enn j fiordung 
j ricklingi og x fíordunga steinbitz fyrir xx ahier og v 
alner ofann á gymbur. rest. xiij fiordunga fiska giUde, 

a mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara. 

Jhesus, 

Jtem hia Einare Palssyni j Huestu xij skattar vad- 
malz vr ij þingunim er hann hefur af mier og á liann ad 
eignast af syslumanz malum vj marka mal og þar fyrir 
jnnann. Erín ef stærre mal kunna til ad falla þá á hann 
mier þar Reikningskapp af ad standa. Enn af profast[s]- 
malum á hann ad eignast þridia partt af vj marka mal- 
um og þar f^^rir jnnann enn suara mier tueimur hlutum 
þar af. Enn ef stærra^) mal kunna til ad falla þá á 
hann mier þar allann Reikningskapp af ad standa. Hier 
til hefur eg landad Einare miol tunnu fyi'ir adra ad 
sumre og liefur hann lugtt mier fyrir þessa tunnu skolla- 
skinn sem mier vcl likar. 

Hier til hefr Einar lugtt mier þessa xij skatta og stad- 
id mier reickningskap af sakaferlum þeim til haf[a] 
fallid j þessum tueimr þingum. 

Jtem stendr eptir af sakaferli Jonz Olafssonar hía 
Torfa Fusasjmi iiiM:^' vj aurar betr og er þad ad dala 
tale vartt xij daler. 

Jtem hefui' Torfi frænde Fusason lugtt mier j þetta 
iij dale hia Hannes Reek og mier sialfum ij hesta fyrir 
iiV^c. rest. vj aurar. 

vmm Balasyslu vppa minar skullder Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem j landskylld af xlc á Broddanesi xv aurar lugtt 
1) Svo. 



1571. 



REIKNINGR 



519 



þessa landskylld j fridu og j vadmale og medtok hana 
^inna vegna Tyrfingr minna vegna.^) 

Jtem af Midalzgrof Ixxx alner j landskylld kongzjord 
lugtt þessa landskylld j vadmale og fridu og medtok 
hana Gudmundur Jonz^son] miima vegna. 

Jtem af Fiardarhorne j Hrutafirdi Ixxx alner j land- 
sk}dld kongzjord lugtt þessa landskylld j fridu og med- 
^^ív hana Gudmundr Jonsson minna vegna. 

Jtem hia Brandi Einarssyni iij dali j landskylld af 
lialfum Haugatungumm er ligg[i]a j Kolbeinstada hrepp 
l^ongzjord lugtt mier sialfumm þessa iij dale. 

Jhesus. 

Reickningskappur wppa allar minar skullder þær 
adrir eiga mier ad suara j Jsafiardarsyslu á [milli] 
Geirholz og Bottzar j Dyrafirdi nu j þetta ar Anno Ixxj. 

Jtem af halfre Skalauik j Mioafirdi Ixxx alner j land- 
^kylld og eignast Helga Jonzdottir þessa landskylld nu 
j vor. 

Jon Grimsson. 
Jtem á Jon Grimsson hiim elldre ad suara mier vr 
^i^unnauikurþingum og Adaluikurþingi nu j vor oll- 
^iíi skottum sem j þeim badum þingumm falla. Þar til 
a hann ad suara mier þadann ollum syslumanz malumm 
Þeim stærre ero enn vj marka mal. Enn af profast- 
^alumm á hann ad suara mier af vj marka malumm 
þar fyrir jnnann tueimur hhitum enn eignast sialfr 
þndimjjy Enn ef stærre mal kunna til ad falla. þá hann 
beim secktum mier ad suara ad eingu. Suo og hefr 
þ^ssi Jon Grimsson af mier til vmmbodz þær kongz 
.lardcr og quilldi scm j Adaluikurþingi ero og á ad 
suara mier tueimur hlutumm af leigum og landskylld- 
um og ollumm odrum ágoda. 

Jon Grimsson. 

Jhesus. 

^em á kann ad verda bædi til fiallz og fioru á fyr- 
^^^2^^^^™^^ Jordumm Enn eignast sialfr þridiung fyr- 

i ) .Svo! ~ ~~~~ ^ 



520 



REIKNINGR. 



1571. 



ir þad ad quilldinn ero j hanz abyrgd og suo fyrir sitt 
starff og omak. 

Jtcni hefur Gudmundur Asbiarnason^) fallid med 
Gudrunu Loptzdottur j einfallda hordomz sauk j fyrsta 
sinne. 

Jtem verdur þad sem a minn partt kemur af lcigomm 
hia .lone Grimssyni xiij fiordungar smiorz. 

Jtem verdur og þad sem á minn partt kemur hia lion- 
um af landskylldum xv vætta gilldi. 

Wppa Reikningskap Jonz Olafssonar Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem á Jon Olafsson j Hiar[dar]dal ad suara mier vr 
syslu partenum á milli Biarnarnupp[s] og Boitnzar j 
Dyrafirdi Ix skóttum. 

Jtem á Jon Olafsson ad eignast af syslumanz mal- 
um j sogdum syslu parti vj marka mal og þar fyrir jnn- 
ann enn þau stære ero þeim á liann mier ad suara. 

Jtem af profastzmalum á hann þridiung enn suara 
mier tueimur hlutumm af vj marka mahim og þar fyr- 
ir jnnann. enn þau mal sem stærre kunna til ad falla 
j profastzmalum þau á hann ad eingeingu sæk[i]a vnd- 
er konginn til Reickningskapar vid mic. 

Jtem hefur Jon Olafsson lugtt Hannes Elerz þessa 
fyrskrifada Ix skatta, 

laus Deo. 
Jhesus. 

Reikkningskappur wppa allar minar landskylldir sem 
á falla nu j vor Anno Ixxj ara fra Koppznesi j Jsafirdi 
og ad La[n]ganesi j Arnarfirdi bædi af kongz .Tordumm 
og minum sialfz jn primis vmm Alltafiord. lugtt^) 

Jtem j landskylld af Jone Helgu^) j meire Hattardal 
xlv alner lugtt j þetta xx alna elde og lofad x fiordung- 
um fiska lugtt þessa x fiordunga. 

Jtem hia Riarna j meire Hattardal j landskylld xlv 

1) Hér hefir fyrst verið skrifaS: Þoruíírdur Jonsson, cn svo 
strikað yfir það. 2) lilstrikað. 3) Svo. 



1571 



REIKNINGR 



521 



^lucr lugll j þetta á mecl lambi og lofad x fiordungum 
íiska lugtt þessa x fiordunga fiska. 
Jtem hia Þordi j minne Hattardal C j landskylld [og 

alner betr^) lugtt j þetta xx alna eldi og gelldmiolka 

fyrir II alnir. 

Jlcm hia Jone á Selialandi Ixxx alner j landskj^IId 
'"Stt j þetta XX alna eldi og ij ær med lombum og lof- 
vætt fiska lugtt þessa vætt fiska. 

vmm Altafiord wppa landskyllder Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þordi Jonssyni á Suarfholi j landskylld c og 
XX alner betr lugtt j þetta xx alna eldi og ij ær med 
lombum og lofad iiij vættum fiska lugtt þessar iiij vætt- 
fiska. 

•ítcm hia Olafi á Suarfholi j landskylld Ixxx alner lugtt 
.1 þetta ij acr med lombum og lofad ij vættum fiska lugtt 
þessar ij vættcr fiska. 

•Ttcm hia Eyuindi á Suartthamre j landskylld x aura. 

'^íítt j þetta ij ær med lombum og ij saude vetur gamla. 

Jtem hia Þorkattli á Suartthamre j landskylld x aura. 

'^Stt j þetta XX alna elde og eina á med lambi og 
^öfad fiska vætt lugtt þessa vætt fiska. 

<ftem hia Pictri Bardarsyni fyrir Eyrardal C j land- 
s'^ylld lugtt j þetta xx alna elde og iij ær med lombum 
lofad ij vættum fiska lugtt þessar ij vættir fiska. 

^iTim Onundarfiord vpa landskyllder Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

'ítem hia Jonc Geirlogarsyni j stora Hiardardal C j 
landskylld, 

'"^gtt j þetta iiij ær med lombum og veturgamalt naut 
fynr xl alner. 

Jtem hia Jone Eyiolfssyni j stora Hiardardal C j land- 
«kylld, ^ . J 

^Uíítt j þetla v ær med lombum og tuæuetrann saud. 
rest. V alner. 



1) [útstrikað. 



522 



REIKNINGR 



1571 



Jtem af Þorfinstodum 11 alner j landskylld lugtt j 
þetta iiij ær med Jombum og ij saudi vetur gamla. 

Jtem af Grafargili Ixxx alner j landskylld lugtt j þetta 
iiij ær med lombum. 

Jtem af partenum j meire Breidadal. 

\yppa landskyllder vmm Sand og Dyrafiord Anno Ixxj. 

Jhesus. 

Jtem af Sœboli j landskylld vj vœtter fiska og quilldi 
og j vertoU af þeim skipum sem þar geingu nu j vor 
vij vætter fiska lugtt j þetta ku og til Hannes Recka 
xiij vætter fiska. 

Jtem af Villingadal Ixxx alner j landskylld lugít j 
þetta iiij ær med lombum. 

Jtem af Brecku C j landskylld og j vertoll vætt fiska. 

lugtt j þetta iij ær med lombum og til Hannes Recka 
iij vætter j landskylld og vætt j vertoll. 

Jtem af Halsi Ixxx alner j landskylld lugtt j þetta 
iij ær med lombum. rest. j vætt fiska lugtt þessa vætt 
fiska til Hannes Recka. 

Jtem af Skaga j landskylld iij vætter fiska og iij ær. 

lugtt j þetla vj ær med lombum. 

Jtem j landskylld af Birnestodumm xx alner lugtt j 
þetta á med lambi, 

Jtem geck skip fra mijer á Skaga j minu tollverc og 
voru á V menn. 

vppa landskyllder vmm Sand og Dyrafiord 

Anno Ixxj ara. 
Jhesus. 

Jtem j landskylld af Arnarnesi iij vætter fiska og iij 
ær og iiVo vætt fiska j vertoll. 

lí^gtt j þetta iij ær med lombum og til Hannes Recka 
iij vætter j landskylld og eina j tolla. rest. iV^ vætt fiska. 

Jtem j landskylld af Gerdhonirum quilldi og iij vætter 
fiska og j vertoll ii% vætt fiska. 

lugtt j þetta vj ær med lombum og til Hannes Recka 
iij vætter j landskylld. rest. iiy^ vætt j toUa. 




1571. 



REIKNINGR. 



52.'] 



Jtem j laiidskylld af Aluidru vj vætter fiska og quiUdi 
j vor med toUuere a Skaga og iij vætter j toUa af 
íyrra are. 

l«gtt j þetta vj œr med lombum og ku. i'est. x aurar 
^^gtt j þetía iij vætter fiska til Hannes Reck. 

Jtem j landskylld af Kiærannstodumm ixxx alner 
li^ígtt j þetta iiij ær med lonibumm. 

'Hem geck skip vr Lambadal og Skaga og voru á v 
^enn. 

"^Ppa landskylider vmm Arnarfiord Anno ixxj ara. 

Jhesus. 

•ítem j landskylld af Kulu Ixxx alner lugtt j þetta xx 
^lna fodr lugtt j þetta xx alna elde og iij vætter fiska. 

Jtem landskylld af Raudstodum x aurar og xl alner 
af fyrra arenu lugtt j þetta mier veturgamla quigu fyrir 

alner og j fiordung fiska og til Jurginz eina vætt fiska 
vij fiordunga betr. rest. xx alner. 

Jtem j landskylld af Dyniandi II alnir lugtt j þetta 
alna eldi og vod fyrir xl aner og ij vætter til Jurginz. 

Jtem j landskylld af Borg x aura lugtt j þetta xx alna 
^We og til Jurginz ij vætter fiska. 

Jtem j landskylld af Horne C lugtt j þetta xx alna 
Leidi] Qg Jurginz ij vætter fiska og xx alner j lyse. 
lest.i) xl alner lugtt Helg[a] ij æ[r] j þessar xl alner. 

Jtem j landskylld af Skogumm x aurar og x alner af 
^y^'i^a are lugtt j þetta xx alna eldi og til Jurginz V2 
^^tt fiska. rest. xl alner. lugtt þessar xl alncr wppi tuæ- 
^ietra quigu. 

^Ppa landskyllder vm Arnarfiord Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem j íandskylld af Laugaboli C og v aurar af fyrra 
are Itigtt j þetta xx alna elde og ij fiordunga fiska og 
fiordunga ricklingz og iiij skotur og til Jurginz ij 
^aetter fiska. rest. x aurar og xv alner betr. 
Jt^ín hia Jone Guddusyni'^j Holdnzdal fyrir gamalltt 

^> tvíritað. 



524 



REIKNINGR. 



1571 



jiaut cr cg scllda Iionum j liaust quilldi og vj vætter 
fiska og ad giallda fiskinn j sumar cnn Ieig[i]a quilld- 
id þar^) til ad hann liefur le^^st þad nied vj væltum 
fiska. 

lugtt wppi þcnna fisk til Turginz iv^^ vætt fiska og 
mier ij fiordunga med ysur. rest. j vætt fislca og ij 
fiordunga betr ad auki quilldid þad eg á hia honum. 

á millc Langanes og Kopauikur Ixxj ara 

Jhesus. 

.Ttcm hia Leifi j Hucstu j fiordungur af fyrra are og 
nu XX alncr j giaftoH lugtt j þetta ix fiordunga stein- 
bitz. rest. j fiordungur. 

Jtem hia Didreck skaltur og xx alncr j giaftoll lugtt 
j þetta vætt fiska qg saud og iij fiordunga fiska fyrir 
XX alner. 

Jtem hia Brýniolfi j Hrisdal C j landskylld og skattr 
og XX alner j giaftoll. 

lugtt j þetta XX alna elde og [til min-) viiVo fiordung 
fiska og V aura j Ricklingi og x alner j steinbit og til 
Jurgínz ij vætter fiska iii^/^ betr. rest. j vætl og v fiord- 
ungar betr. 

Jtem hia Jone á Holi x alner j giaftoll. 

á mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara 

Jhesus. 

Jtem hia Þorkattli Gunnarssyni Ixxx alncr af fyrra 
are og nu j landskylld i%c og skattr og xx alner j giaftplb 

liífftt j þetta ku og xx alna elde og x alner vadmala 
og til Arna vj vættir fiska og quittar gefnar einar 
alner. 

Jtcm hia Stefane á Backa skattr og xx alner j giaftoll 
lugtt j þetta til min Uyo fiordung fiska og til Jurgin^ 
xi% fiordung fiska. rest. ij fiordungar fiska. 

Jtem hia Jone j Audzmanzdal Ixxx alner j landskyU^ 
og skattur og xx alner j giaftoU og á med lambi og 

3) tviritað. 2) [fyrir ofan línuna, cn ekki visa'ð niðr, 



1571. REIKNINGH. 525 

'^in xiii/o alner vadmala og til Jurginz ij vætter fiska 
vj fiordunga fiska betr. 

Jtem hia Grime Arunssyni xv aura j landskylld og 
^ alner j giaftoll. 

lugtt j þetta XX alna elde og iij fiordunga fiska til 
J*iin og til Jurginz eina vætt fiska og viiV^ fiordunga 
^tr og v aura j lysi. rest. iVi; fiordungur fiska. 

á mille Langanes og Kopauikur. 

Jhesus. 

Jtem hia.Sigridi á Kirkiubolí ix fiordunga vætt af 
fj'rra are og nu xv aura j landskylld og xx alner j giaf- 
toll og skattur og xx ahicr fyrir miolstampp. 

^^Stt j þetta XX álna eldi og veturgainla quigu fyrir v 
aura og þricuetran saud fyrir xx alner og til Jurginz i.j 
"Vöetter fiska og vij fiordungar betr og xv alner j Ivse 
^^st. ii/. vætt. ■ ^ 

Jtem liia Jone á Auskubrecku skattr og xx alner ] 
giaftoll. 

^^*§tt j þetta til Jurginz ij vætter fiska. 

Jteni hia Jonc vinnumanne á Fifestodum x alner j 
giaftoll, 

^H8^t j þetta til Jurginz ij fiordunga fiska. rest. ij 
*'«í'dungar fiska. 

, Jtem hia Kattli Gudmundssyni x alncr j giaftoU lugtt 
Petta ij fiordunga fiska. 

á mille Langanes og Kopauikur Ixxj ara. 

Jhesus. 

' '^5a Þorsteine á Fifestodumm ijc fyrir gamalllf 
*^aut og nu j landskylld quilldi og vj vætter fiská og 
^ ttr og XX alner j giaftoll og xx alner fyrir miolstampp. 
^^^tt j þetta ku 0« asaudar quilldi og xx alna elde 

CíCS 4 ' I T 

^ u Jurginz viijVo vætt fiska og iij vætter j lysc. rest. 
/a vætt. 

^l^m hia Jone á Husum x alner j giaftoU. 
g/tcm hia Steinolfi x alner j landskylid lugtt j þetta til 
^narz Palssonar ij fiordunga steinbitz. 



526 REIKNINGR. 1571* 

Jtem hia Biarna á Nedrabæg skattur og xx alner j 
giaftoll. 

lugtt j þetta X alner vadmala og til Jurginz ij fiord- 
unga fiska. rest. vj fiordunga fiska. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 
^ Jhesus. 

jn primis. hia Hrafne j Krossdal skattur og xx ahier 
j giaftoll og fyrir manzlan x alner. 

lugtt j þetta X alner vadmala og iMi vætt fiska. 

Jtem hia Jone Liotssyni gomul skuUd x aurar og nu 
X aurar j landskylld og xx alner fyrir miolstampp og 
X alner j giaftoll [og j ij hanz vertolla vætt fiska.^) 

lugtt j þetta XX alna elde og iij vætter og vii/a fiord- 
ung betr cnn quittur vmm alltt þad meira er. 

Jtem hia Jone Þormodssyni x aurar j landskylld og 
XX alner fyrir miolstampp og x alner j giaftoll og x 
alner j vertoll. 

lugtt j þetta XX alna elde og til Arna Uy^ vætt fiska 
og vælt mier sialfimi. rest. xv alner. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jiem hia Þordi Olafssyni j giaftoU. 

Jtem hia Jone Stefnessyni x alner j giaftoll og ij vætt- 
er fyrir mioltunnu lugtt j þetta ij vætter fiska. 

Jiem hia Lassa x alner j giaftoll. 

Jtem feingid Bassasyni ij stamppa miolz og iV^ fiord- 
ung smiorz og iiij alner vadmala og^) hefur hann ofid 
fyrir þetla iij voder. 

Jtcm hia Sncrte vj vætter j landskylld og skattur og 
XX alner j giaftoll og ij fiordungar af fyrra are. 

lugit j þetta xx alna elde og v refskinn og til Arna vj 
vætter fiska og vj fiordunga betn 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jlem hia Borgar j Gerdi xl alner j landskylld og x 

í) [litstrikað. 2) Svo. 



1571. 



REIKNINGR. 



527 



^lner j giaftoll og xx alner fyrir miolstampp. lugtt j 
þetta iij vætter fiska og x alna eldi. 

Jtem hia Jone Olafssyni á Backá xx alner af fyrra 
^í*e og nu Ixxx alner j landskylld og xx alner fyrir miol- 
stanipp og X alner j giaftoU og ij fiordunga fiska fyrir 
% fiordung smiorz. 

^'^'Stt j þetta V aura elde og til Arna iiij vætter fiska. 
^est. XXV alner. 

Jtem hia .Tone Fusasyni af fyrra are x alner og nu j 
íandskylld vj vætter fiska og x alner j giaftoll og von 
^ skatti og j tolla af hanz skipi iiV^ vætt fiska. 

í^igtt j þetta XX alna eldi og v alner vadmala og til 
Arna vj vætter fiska og iV^ fiordung betr. og mier sialf- 
xi/o fiordung fiska. rest. % vætt. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. . 

Jtem hia Gunnlogi j landskylld vj vætter fiska og 
^^ídldi og skattar og xx alner j giaftoll hier til j kongz- 
quilldi og iij vætter fiska og x aura gellda og j 
y^i'toll af hanz skipi j vætt fiska og j fiordung fiska 
^yi'ir eina ar. 

^^*gtt j þetta XX alna elde og ku og ix ær med lombum 
x alner vadmala og vj vætter fiska og iiij vætter j 
'ysi til Arna. 

Jtem hia Gudmundi Grimssyni giaftoll af fyrra are 
^g nu annar. 

•'tem hia Helga j Husum x alner j giaftoll. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno íxxj ara. 

Jhesus. 

ir V^^^^ Olafi Þorkellssyni af fyrra are j minar skulld- 
sialfz ij vætter fiska og þar til vegna Gudmundar Jons- 
^onar iij vætter fiska og x aura frida og nu vj vætter j 
^ndskylld og quilldi og skattur og xx alner j giaftoll og 
^jertoll af hanz skipi iiiy^ [vætt]. 

fio^^f** ^ ^^*^^ ^^"^ ^^^^ *■ ^ "^™^ ^ vætter og vj 
^^rdunga betr. rest. vij vætter og vj fiordungar og x 

^aí' frider og hundrads hestur lugtt þenna. G hest. 



528 RElKNiNGR. 1571 . 

Jtem hia Biarna Palssýni af fyrra are ÍÍÍV2 vætt og 
nu xl alner fyrir mioltunnu og j landskylld v vætter og' 
ij fiordungar og xiij merkr betr og x alner j giaftoll 
og V alner fyrir þad sem brast á hanz leigur j haust ed 
var og enn adra mioltunnu fyrir xl alner og j fiordung 
smiorz fyrir x alner. 

lugtt j lietta 11 alner j vllarvinnu og j vefnadi og xx 
alna eldi og til Arna v vætter og iij fiordunga betr. 

rest. ij vætter og j fiordungr betr. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara^ 

Jhesus. 

Jtem hia Gerdis Jone af fyrra arc xx alner og nu j 
landskylld ij vætter fiska og v fiordunga og vij merkur 
bétr og XX alner fyrir miolstampp og x alner j giaftoll. 

lugtt j þetta X alna eldi og xl alner j vefnadi og til 
Arna ij vætter og v fiordunga, betr. [rest. v fiordung- 
ar fiska.^) 

Jtem hia Jochim á Eyre ijc þar af j landskylld og eitl 
C af Holi og hanz skattur og j vertoll af hanz skipi iiV^ 
vætt og ij fiordungar betr. 

hier wppi tek eg j vor nordr vndann af hanz land- 
skylldunim iy^c og hier til lugtt mier sialfumm xx alna 
elde og hier til Arna ix vætter fiska og enn mier sialf- 
um ij vætter og vj fiordunga. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. , 

Jhesus. 

Jtem hia Biarna Sueinssyni sem var á Eyri skattr og 
XX alner j giaftoll. 

l^^gtt j þetta X alner vadmala. 

Jtcm hia Jone Jonssyni á Eyri skattur og j giaftolk 
l^^gtt j þetta X alner vadmala og ij fiordunga fiska. 
Jtem hia Jone Tumassyni j giaftoll xx alner j skatt. 
lugtt vppi þetta viij alner vadmala og ij fiordunga'' 
fiska.. 

Jtem hia Jochum Gunnusyni af fyrra are v alner o{í 
1) [útstrikað. 



1571. 



REIKNINGR 



529 



Ixxx alner j landskylld og x alner j giaftoU og xl 
alner fyrir ij miolstampa. 
^^§t^ j þetta XX alna elde og til Arna ij vætter fiska 
vVo fiordung betr og vættar gillde j lyse og mier 
sialfum viii/a fiordung fiska. rest. % vætt. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara, 

Jhesus. 

Jtem hia Jone Þorsteinssyni x aurar af fyrra are og 
j landskylld Ixxx alner og vætt fiska fyrir spioU 
^ vllarvinnu og vefnadi og xx alner fyrir manzlan og 
X alner j giaftoU. 

j þetta XX alna eldi og xl alner j vllarvinnu og 
ær med lombum og til Arna iiij vætter fiska og j 
lordungur betr og mier sialfum iij fiordunga fiska. 

Jtem hia Jone [syne Þorsteinssonar^) Ixxx alner ] 
landskylld og X alner j giaftoll. 

l^gtt j þeíta XX alna elde og a med lambe og til 
rna j vætt og v fiordungar betr og mier sialfum vij 
"ordunga. 

Jtem hia Jone á Eysteinzeyre stod eppter xx alner af 
^gum nu j haust ed var og nu j landskylld C og xl 
alner betr og x alner j giaftoll. 

j þetta XX alna elde og á med lambe og til Arna 
l^iJ vætter fiska og ij fiordunga betr. og mier sialfum 
vætter. rest. xx alner. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

''tem hia Gislasyni j Bottne af fyrra are vj fiordung- 
fiska og nu j landskylld C og x aura fyrir ij saud> 
gamla og xl alner fyrir miol tunnu og j hanz vertoll 
.0 vætt og X alner j giaftoll og fyrir strock xx alner og 

2 vætt fiska fyrir xv alner vadmala. 
j ^^gtt j þetta XX alná eldi og á med lambe og x aura 

be't^^'^^*^* til Arna vij vætter fiska og v fiordunga 
rest. iij vætter og v fiordungar betr. 

[Svo. 2) tviskrifaíS. 



530 



REIKNINGR 



157K 



Jtcm hia Biarna Eigilssyni j Bottne C j landskylld og^ 
X alncr j giaftoll og x alner fyrir v alner vadmala og 
V alner fyrir þad sem brast á hanz leigur j haust ed var 
og j hanz vertoU j vætt. 

higtt j þetta xx alna clde og á mcd lambi og til Arna 
ivM; vætt fiska. rest. j vætt og vj fiordungar. 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þordi j Hofdadal j landskj'lld viij agilldi x 
alnir j giaftoll og von á skatti og j vertoll af hanz skipi 
ij vætter og fyrir vætt smiorz ij vættcr fiska og hia 
syne hanz v fiordunga fiska vppa miolstampp. 

lugtt j þetta XX alna clde og veturgamlan saud og 
xiiy^ vætt fiska til Arna. og nu hia Grime syne hanz 
veturgamlan saud og vætt fiska j barnsecktt. 

Jtem hia Marteine viij agilldi j landskylld og x alner 
j giaftoll og xl alner fyrir mioltunnu og x aura fyrir 
roslung og j vertoll af hanz skipi j vætt og vj fiord- 
ungar og ij fiordunga smiorz fyrir vætt fiska. 

lugtt j þetta XX alna elde og iij refskinn fyrir iij fiord- 
unga fiska og til Arna xij vætter fiska. rest. ij vætter 
og vij fiordungar betr. 

Jtem hia magra Jone xl alner fyrir mioltunnu og ^ 
alner j giaftoll. 

lugtt j þetta ij sandi vcturgamla fyr[ir] xx alner og 
vi% fiordung fiska. rest. vy> fiordungur, 

fra Kopauik og ad Talkna Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Brit á Sudureyrc viij vætter j landskylld og 
skattr og j vertoll af hennar skipi. 

lugtt vppi þetta viij alner vadmala og xx alna elde 
og mier sialfum ij vætter fiska og j fiordung betr og til 
Arna iiij vætter fiska og vij fiordunga betr, 

E 

fra Talkna og ad Straumnesi Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jfem hia Pali Sigmundssyni af fyrra are Ixxx alner 



1571 



REIKNINGR. 



531 



hanz tolluætl su a fiell j liaust og bæntusskædi og 
^^^gg[i] marka sok á huoru þessu. og nu j landskylld 
^ skattur og j giaftoll xx alner og fyrir mioltunnu 

alner og j vertoll af hanz skipi j vætt og vætt fiska 
fyrir ij fiordunga smiorz og ij fiordunga fiska fyrir 

arar. 

lugtt j þetta quillde og v vætter fiska og v aura ellde 
^g þad meira er. er quitt fyrir smider og fyrir þad minn 
líiadr hefr haft þar hia honum hus lios hita þurck og 
dryck j vetur. 

• Jtem hia Jone Biarnasyni x aurar j landskylld og 
^yrir miolstampp xx alner og j giaftoll x alner. 
lugtt j þetta iij ær med lombumm og i% vætt fiska. 

fra Talkna og ad Straumnesi Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Olafi j Racknadal Ixxx alner j landskylld 
XX alner fyrir manzlan og vætt fiska fyrir x alner 
yadmala og x alner j giaftoll og j vertoll af hanz skipi 
ij vöetter ij fiordunga fyrir mioltunnu xl alner. 

^^^gtt j þetta V aura fyrir fiargeymslu [og til Arna 
^*^^) ix vættir og vj fiordunga betr. og á Olafur nu hia 
*^ier X alner. 

Jtem hia Gudrunu j Racknadal x alner j giaftoll. 
Jtem hia Gisla j Bottne x alner j giaftoll lugtt j þetta 
% vætt fiska. 

Jtem hia Kattli j Bottne brullaupzsecktter og x alner 
i giaftoll og XX alner fyrir miolstampp og nu skattr og 
annar j fyrra og toll vætt j haust og halld á skottum 
^g toIIvæt[t]enne. 
. j^gtt j þetta XX alner j vefnadi og v alna eldi og % 
med Vo skiphlut vmm vertid og gridung fyrir x 
^Ura og iij í)er med lomhum og hefr þær til leigu næsta 
og er hann nu quittur vmm alltt saman. 

fra Talkna og ad Straumnesi Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

^^in^hia Arasyni j Skytiudal x alner j giaftoll. 

[útslHk^ðT ~ ~ ~ ~ 

34* 



532 REIKNINGR. 1571. 

liigtt j þetta til Arna vætt fiska. 

Jtem hia Gisla á Skere var skattur j vor ed var og 
þar vppa er skattlialld og þar var og toUvætt j haust 
og er ogolldin og iij merkai) sok þar á og nu j land- 
skylld Ixxx alner og xx alner j giaftoll og j vertoll af 
hanz skipi ij vælter og enn skattur nu j vor og vætt 
fyrir trie. 

lugtt j þetta XX alner j vefnadi og x alner vadmala 

og ix vætter fiska. 

Jtem hia Birne Konradssyni skattur og xl alner fyrir 
mioltunnu. 

lugtt j þetta X alner vadmala og V2 vætt fiska og v 
aura af Nese. 

Jtem hia Jone Konradssyni skattr og j vertoll af hanz 
skipi iiVo vœtt og ij fiordunga betr. 

lugtt j þetta X alner vadmala og nY^ vætt og ij fiord- 
unga betr til Arna. 

fra Talkna og ad Straumnesi Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Einarssyni^) j Quindisdal x alner j giaftoll 
og X alner fyrir V2 miolstampp og von á skatte. 

kigtt j þötta X alna eldi og x alner j vUarvinnu. rest. 
vætt fiska j skatt sem á fiell nu j vor. 

Jtem hia littla Þorgeirssyni x aura j landskylld og 
fyrir iYz miolstampp v aura og x alner j giaftoll og x 
alner j vertoll. 

íugtt j þetta X alner j vllarvinnu og ij saudi vetur- 
gamla fyrir xx alner og iiV^ vætt fiska. rest. v aura. 

Jtem hia Grimssyni j Vadzdal ij vætter og vj fiord- 
unga betr af fyrra are og nu j landskylld vij agilldi med 
manslane og x alner j giaftoll og j vertoll af hanz skipi 
ein vætt. 

lugtt j þetta XX alna elde og iij ær med lombum ó'^ 
til Arna iyVo vætt fiska. rest. ij vætter og ij fiordung- 
ar betr. 

Anno 72 reicknadi eg vid þennann enn sama Joi^ 

1) Svo. 2) Einarssonarsyiii. fruniritið. 



Grimsson Avppa allar skullder fornar og nygar j huern 
^9ta þær hofdu malt vnder honum verda og huad 
hann hafdi mier wppi þær golldid og vard hann mier 
skylldugu r viyo vætt fiska. 
^^gtt þessa viy^ vætt fiska med veturgamalle quigu. 

fra Talkna og ad Straumnesi Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia stora Jone á Hniote ij fiordunga fiska af 
fyrra are og nu skalt og xx alner j giaftoll og xv alner 
^yrir snæri og vætt fiska fyrir manzlan og vertoll af 
^snz skipi. og j barnsok xx alner. 

^^gtt j þetta X alner vadmala og á med lambi og vetur- 
gsnilan saud .Tone Konnradssyni ii^^ vætt fiska. rest, 
% vætt, 

•Ttem hia hanz syne Þorsteine x alner j giaftoll j 
barnsok. 

^^gtt j þetta V aura frida og % vætt fiska. 
Jtem hia Helgusy ni á Hnioti x alner af fyrra are og 
X alner j giaftoll og "vætt fyrir v alner vadmala. 
j þetta X alna eldi og vætt fiska. 

fi*a Talkna og ad Straumnesi Anno Ixx^) ara. 

Jhesus. 

•Hem hia Juarssyni x aura j landskylhl x alner j giaf- 
. ^g V2 vætt fiska fyrir v alner vadmala og % vætt 
J vertoll og XX alner j barnsok. 

, ^^gtt j þetta XX alna elde og iij fiordunga fiska og 
fiordunga fiska og xl alner j steinbit. 
*<^ni hia Astisarsyni af fyrra are v aurar og nu j 
^ndskylld x aurar og x alner j giaftoll og x alner j 
^eHoll og XX alner [j barnsok.i) 

^gtt j þetta V aura elde og ij ær med lombum [og iij 
tiordunga fiska^) og xl alner j steinbit. 
^j' ^cni hia Jone j Tungu v alner af fyrra are og xx 
/^^s' j kapalleigu er á fiell j haust er var og nu j land- 
y |d X aura og x alner j giaftoll og xalner j vertoll 
^J^^^^^J'dunga fyrir snæri [og xx ahier 3 barnsock.2) 

^vo.^2r[úts1rik£ð. 



534 REIKNINGR; • 1571. 

- 

lugtt j þetta V aura elde og á med lambe [og iiij fiord- 
unga fiska og xl alner j steinbiti) ^ aura j steinbit. : 

Jtem hia Kattli j Tungu x alner af fyrra are og nu x 
aura j landskylld og x alner j giaftoU og vætt j verr 
toll [og XX alner j barnsoki) og fyrir snæri iij fiord- 
unga fiska lugtt j þetta xx alna elde [inV> fiordung 
fiska^) og hitt alltt j steinbit. 

* ■ ' 

fra Talkna og ad Straumnesi Anno Ixxj 

Jhesus. 

Jtem hia Sijgurdi j Hænuuik x alner j kapalleigu er á 
fiell nu j haust ed var og x alner fyrir kapal ha og nu 
C j landskylld og x alner j giaftoU og xx alner fyrir 
skipz á rodur og j vertoU af hanz skipi ij vætter. 

lugtt j þetta XX alner j vefnade og ixVí* vætt fiska til 
Arna. 

Jtem hia Jone Bardarsyni xx ahier j hestleigu er 
á fiell j haust ed var og iij vætter standa eppter af 
nautzverdenu og nu C j landskylld xx alner j giaftoll 
og XX ahier fyrir skipz á rodur og j vertoU af hanss 
skipi vætt og skattr og x alner j giaftoU fyrir Mar- 
tein. rest. v fiordungar. 

lugtt j þetta XX alner j vefnadi og vj refskinn fyrir 
XV alner og til Arna xj vætter fiska og v fiordunga betr. 
rest. V fiordungar. 

fra Talkna og ad Straumnesí Anno Ixxj ara. 

, Jhesus. 

Jtem hia Marteine x alner j giaftoH, 
Jtem hia Husa Jone x alner j giaftolL 
lugtt j þetta ij fiordunga fiska og þad quitt vsem meira 
er. 

Jtem fra Straumnesi vmm Vikur og ad Raudasandi 
jnn primis. 

■ 

Jlem hia Jone Skegg[i]asyni af fyrra are x alner .f 
legkaup eppter barn hanz pg tolivætt su a fiell j haust 
ed var og nu skattur og xx ahier j giaftoU og j hanz: 

1) [útstrikað. 



1571. 



REIKNINGR'. 



535 



íandskylld iV^c og j vertoll af hanz skipi j vætt og fyr- 
skipz arodur xx alner og x alner j legkaup epptex* 

'^^nz barn og adrar x alner j legkaup eppter konu hanz. 
^*^§tt j þetla iij ær med lombum og til Arna xj vætter 

ííska. rest. iV^ vætt. 

vmm Vikur Anno Ixxj ara. 

Jhesus, 

hm\ hia Oddi Jonssyni xx alner j giaftoll lugtt j þetta 
^ líied lambi. 

Jtem hia Sisel x alner af fyrra are og nu j landskylld 
^ aura og j giaftoll x alner og nu x alner j giaftoll. 

Ingtt þessar Ixxxx alner vppi ku er hann galltt mier og 
^aítta eg honum þar til v aurum og var suo huor quitt- 
vid annann vm ockar skullda ferli. 
Jtem hia Ara ij fiordungar fiska af fyrra are og hanz 
tollvætt su á fiell j haust ed var og nu iV^c j landskylld 
skattur og XX alner j giaftoll. 

lugtt j þetta XX alna elde og iij ær med lombum og 
/2 vætt fiska mier og til Arna vii% vætt. rest, ij fiordr 
^ngar og ero þeir quitter. 

Jtem hia Þorlaki j Breidauik var hanz toUvætt su 
afiell j haust ed var og nu j landskylld C og v aurar 
^tr og skatt og xx alner j giaftoll og j vertoll af hahz 
skipi íiy. vætt fiska. 

^'^^gtt j þetta x alner vadmala og xx alna elde og ij 
nied lombum og til Arna viiiM; vætt fiska. rest. V2 
^aett fiska. 

vmm Vikur Anno ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jone Brandssyni slanda eppter iij vætter af 
^naskylld þeirre sem á fiell j fyrra vor og nu j land- 
, vj vætter og v aura betr og skattur og xx alner 
J giaftóU og enn [x aurai) C. 

^^gtt j þetta X alner vadmala og xx alna elde og ii^ 
^UiUdi og iij saudi veturgammla kom þetta bædi j land- 

[útstrikað allt. nema tvcir siðustu stafirnir. 



536 



REIKNiNGR. 



h 

skylld og skadrædi þvi hann vard mier skylldugr sua 
ad hann er nu quittur vid mic vmm allar sinar skulíder. 

Jtem hia Þorleifi a Latrum vj vætter fyrir ku eg sellda 
honum og nu iVo^ j landskylld og xx alner j giaftoll og 
skattur og j vertoll af hanz skipi. 

lugtt j þetta 1 alner j fiargeymslu og x alner vad- 
mala og xx alna eldi og ku og iij saudi veturgamla 
fyrir v aura og til Arna iiij vætter j lyse og j vætt fiska. 

Jtem hia Biarna Palssyni x aurar j landskylld og x 
alner j giaftoll og x alner j legkaup eppter barn sitt 
[pg XX alner j barnsok.^) 

lugtt j þetta V alna elde og iiij saudi veturgamla fyrir 
XX alner og nu til Arna vætt j lyse og j væít fiska. rest. 
v fiordunga fiska. 

4 

vmm Vikur Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Biarna Brandssyni ein vætt af fyrra are og 
nu j landskylld C og x fiordunga fiska fyrir miolstampp 
og ij alner vadmala og x alner j giaftoll. 

lugtt j þetta 1 ahier j fiargeymslu og x alna elde og 
iij fiordungar fiska og til Arna ij vætter j lyse og j 
vætt fiska. rest. ij vætter fiska og iij fiordnnga betr 
lugtt þetta alltt j steinbit vppa nyg mioltunna fyrir ij 
vætter fiska lugtt þessar ij vætter. 

Jtem hia Ellingi j Keflavik C j landskylld og skattur 
og XX alner j giaftoll og j vertoll af Iianz skipi iY^ vætt. 

Iwgtt j þetta XX alna clde og iij ær med lombum og 
til Arna v% vætt fiska. 

Jtem Oddi prestssyni x alner j giaftoll. 

Jtem hia Jsleifi x alner j giaftolL 

vmm Raudasand Anrio Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Jone á Lambauattne C j landskylld x alner 
j giaftoll og xl alner fyrir mioltunnu og ij fiordunga 
fyrir pilltt sinn. 

1) [útstrikað. 



1571 



REIKNINGR 



537 



Jugtt j þetta iij ær fyrir x aura og x alner j vllar- 
Uínnu og til Arna iiij vætter og vj fiordunga betr og 
^ier sialfum vætt. 

Jlem hia Biarna á Lambauattne C j landskylld og 
skaltur og xx alner j giaftoU og xl alner fyrir miol- 
tunnu og xl alner fyrir mannalan og j vertoll af hanz 
skipi ij vætter og v fiordunga betr og fyr[ir] v alner 
vadmala og eina ar v fiordungar fiska og fyrir ketel 
^ygann viij vætta gillde. 

lugtt j þetta Ixxx alner j vllarvinnu og vefnade og 
ku fyrir C og til Arna ix% vætt fiska. rest. iiij vætter 

vij fiordungar betr og enn lugtt x fiordunga fiska mier 
sialfum. rest. iij vætter og v fiordunga betr. lugtt þess- 

iij vætter og v fiordunga, 

Jtem hia Magnusi á Stockum 11 alnir j landskylld af 
á Stockumm. og skattr og xx alner j giaftoll og j 
^íj vertolla iy^ vætt og ij fiordungar betr. 

^^gtt j þetta XX alna elde og til Arna vii^j vætt fiska 
^^g ij fiordungar. 



vmm Raudasand Anno Ixxj ara. 

Jhesus, 

Jlem hia Jone Smidssyni j gamlar skullder ii%c og 
X aura j landskylld af ixc á Stockum og % vætt j 
vertoll og X alner fyrir 1/2 snæri og giaftollur, 

[bigtt j þetta x alna elde^) og iii% fiordunga fiska 
og iiii/2 gilldes) j steinbit og lugtt j þetta iiy^c xl alna 
^Wi og XX alner j vllarvinnu og quigu og kalf fyrir x 
^^ra. rest. i%c af ollum þessumm skulldum. 

Jtem hia Þordi Suartssyni af fyrra are v^/^ fiordung 
iska og XX alner j kapalleigu er á fiell j haust ed var 
g ij niioltunnur fyrir Ixxx alner og nu Ixxx alner j 
andskylld af xijc á Stockum og x alner j giaftoll og 
^ alner j vertoU og x alner fyrir halftt snære og fyrir 
ketel nygan iij vætter. 

'^gtt j þetta Ixx'"*) alner j vefnadi og v alna elde og 



[útstrikaö. 2) Svo. 3) Hér fyrir ofan stendr: xx. 



538 



REÍKNINGR 



1571. 



X alner j vUarvinnu og til Arna ij vætter og vij fiord- 
unga fiska. rest. vj. vætter og j fiordung betr, 

Jtem hia Grime Sijgurdssyni M; vætt fyrir snære og 
vadmal lugtt j þetta j vætt fiska. 

vmm Raudasand Anno Ixxj ara, 

Jhesus. 

Jtem hia Halli j Kroki af fyrra are xj fiordunga fiská 
og nu j landskylld Ixxx alner af xijc á Stockum og xl 
ahier fyrir mioltunnu og x alner j giaftoll og x alner j 
vertoll og V fiordunga fiska fyrer vj alner vadmala. 

lugtt j þetta XX alna eldi og x aura j vefnade og iiV^ 
fiordung fiska og iiiV^ vættar gillde j steinbit. rest. ix 
fiordungar fiska. 

Jtem hia Brandi j Hlidarhuammc ij fiordunga fiska 
af fyrra are og x alner j legkaup eppter barn hanz og 
nu X aurar j landskylld og x alner j giaftoll og vj fiord- 
unga j vertoll. 

lugtt j þetta XX alna cldc og iuV^ vætt fiska til Arna 
og mier x alner j vllaruinnu. 

Jtem lanad sera .Tone ij vætter fiska og x alner vad- 
mala. 

vmm Sand Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Biarna Sueinssyni tollvætt er á fiell j haust 
ed var og nu C j landskylld og skattur og xx alner j 
giaftoll og vætt j ij vertolla. 

lugtt j þetta XX alna elde og xx alner j vefnade og 
vij vætter fiska og mieri) vættar gillde j lyse. 

Jtem hia Gudmundi Jonssyni tollvætt sii á fiell j 
haust og lanad honum vætt fiska og skattr og j vertoH 
af hanz skipi iVÍ; vætt og fyrir vj alner vadmala j hanz 
kirkiutiund vætt fiska. 

liigtt j þetta Mikel vndermanne v vætter fiska. 

Jtem hia Gudmundi á Siounda C j landskylld og ^ 



1) útstrikað. 



1571 



REIKNINGR 



559 



alner j giaftoll og iVí vœtt fyrir ganilan saud og xl alner 
fyrir mioltunnu og vætt j ij vertolla. 

^^igtt j þetta fyrir framm vj fiordunga fiska og xx 
^lna elde til Arna vij vætter fiska og vætt j lyse. rest. 
^ fiordungar fiska. 

. íí*a Sighmesi a Sírond og ad Audnumm Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

•Ttem hia Olafi á Nesi C j landskylld og iY^ vætt ftska 
^yrir gamlan saud eg sellda lionum og x alner j giaf- 
toll og j vertoll af hanz skipi iMí vœtt og hier til á eg 
^Hann hlut af hanz skipi fra paskum og til Jonsmesso 
huad gud á þad gefr. 

lugtt j þetta xl alna elde og til Arna viiVo vætt fiska. 

Jteni liia Marteine á Nesi x aura j landskyUd og x 
alner j giaftoU og vj fiordunga fiska Wppi gamlan saud 
sellda honum og j vertoll og V2 vætt j vertoll og enn 
3 vertoll ij fiordunga fiska. 

^^^gtt j þetta XX ahia eldi og iiV^ vætt fiska og ij betr 
til alna^) ixy^ fiordungar fiska. 

Jtem hia Jone Hallssyni x alner j giaftoll og x alner 
3 vertoU og Vz vætt vppi gamlan saud er eg sellda hon- 
j haust og enn xv alner fyrir annann saud vetur 
Samlan og x ahier j legkaup eppter barn sitt. 

^^gtt j þetta iiVo vætt fiska og ij fiordunga betr. 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus, 

Jtem hia yngra Eyiolfi v aura j landskylld af Reck- 
^todum og skatt og xx alner j giaftoU og v aura vegna 
^'ödri) hanz. 

^^'gtt j þctta j Haga x alna elde og eina vætt fiska 
vii^> fiordung betr og á BiUdudalzeyre til min vVa 
fiordung fiska. rest. xl alner. 

Jtem hia Gydu v aura \ landskylld og j vertoU ij fiord- 
^«ga fiska. 

lugtt j þetta vetur gamlan kapal og v fiordunga fiska. 



1) Svo 



540 



REIKNINGR. 

■ ' h F - ■ 



1571. 



Jtcm hia Grirne x aliier j giaftoll og j vertoll til far- 

daga gefid quitt, 

Jtem hia Solmundi X alner j giaftoU og x fiordungar 
fiska af fyrra are og j vertoll af hanz skipi iy^ vælt. 

lugtt j þetta XV alna eldi og ÍÍV2 vætt fiska. 

Jtem hia Jone Biarnasyni x alner j giaftoll lugtt j 
þetta X alna elde. 

r 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Þordi j HoIItti v alner af fyrra arc og nu 
Ixxx alner j landskylld og x alner j giaftoll og V2 
vætt j vertoll. 

lugtt j þetta XX alna eldi og iiYz vætt fiska og ij fiord- 
unga betr. rest, [i% vætt fiska.i) 

Jtem hia Biarna Þordarsyni x alner j giaftoU lugtt 
j þetta X alna elde, 

Jtem hia Markusi Biarnasyni x alner j giaftoll og 
X alner j legkaup eppter barn sitt af fyrra are. 

lugtt j þetta X alna elde. rest. x alner og vppgefnar 
þessar x alner. 

Jtem hia Jone j Hrisnesi er von á skatti og x alner 
j giaftoll lugtt j þetta til Arna j vætt fiska og hitt quitt. 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara, 

Jhesus. 

Jtem hia Orme Ellingssyni viij vætta gilldi j fiski 
og lysi j gamlar skullder og nu skattur og C er hann 
hefr lofad ad giallda fyrir Gudrunu Oddsdottur. sem 
eppter stendr af hennar sakferli og j vertolla af odru 
hanz skipi ii% vætt fiska og ij fiordunga fiska fyrir 
ij arar og vætt fiska fyrir ix alner vadmala j biskupis 
tiund, 

é 

lugtt j þetta ku og % tunna lysis og til Arna xj vætt- 
er fiska. 

Jtem hia Haflida Biarnasyni af fyrra are xv aurat 
og nu j giaftoll X alner, . 

H 

1) [tviritað, en strikað iit ú fyrra staðnuni. 



^571 . REÍKNÍNÍGIR. 541 

^^gtt j þetta cina vætt og vj fiordunga betr til Arna 
XX alna eldi mier sialfum. rest. j vætt fiska. 

Jtem hia Snægbirne skattr og xx alner j giaftoU og 
^'öetl fiska fyrir ij fiordunga smiorz og x alner j leg- 
kaup cppter barn sitt. 

^^Stt j þetta X alna eldi og á med lambi og ij vætter 
fiska til Arna. 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Helga á Skialldandafossi C af fyrra arenu 

nu X aura j landskylld oí? skattur og xv alner j giaf- 
toll. 

^"gtt j þetta V aura elde og kapal fyrir xv aura og tuæ- 
^ett naut fyrir x aurai) og ij saudi veturgamla fyrir 
alner og tuæuetrann saud fyrir xv alner. 
Jtem hia Jone Sueinssyni C j landskylld skattur xx 
alner j giaftoU og x alner j legkaupp eppter barn sitt 
j vertoll af hanz skipi iiii/2 vætt. 

^^'Stt j þetta V aura ellde og iij ær med lombum [og 
^ alner vadmala^) og til Arna ij vætter fiska. rest. 
ivM; vætt lugtt þessa ivVo vætt j fiski. 

Jteni hia Þorualldi j Tungumula x alner j giaftoll 
l^gtt j þetta X alna ellde og ij fiordungar j vertoll lugtt 
J þetta X alna eldi og ij fiordunga fiska. 

^nim Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jteni hia Jadgeire^) á Krossi af fyrra are iiij vætter 
^g liy^ fiordungr betr og nu j landskylld x aurar og x 
alner j giaftoll og % vætt j vertoll hanz og xx alner 
fyrir nytt snæri. 
: lugtt 

3 þetta xl alna elde og iij ær med lombum og 
alner j vllarvinnu'*) og iiV^ vætt fiska og ij fiord- 
^^iiga betr. rest. x alner. 



1) Hér hafa fyrst verið skrifaðar xl alner og það svo útstrik- 
2) [útstrikað. 3) Hér hefir fyrst verið skrifað: Orme Arn- 
larnasyni, oí* t>að svo útstrikað. 4) Hér liefir vcrið útstrikað: 
^8 uj nicd lombum. 



542 



REIKNINGR. 



1571 



Jtcm hia Orme Arnbiarnasyni af fyrra afe v aurar 
og V alrier betr og nu xv aura j landskylld og.x alner 
j giaftoll og % vætt j vertoll. 

lugtt j þetla xl alna eldi og iij vœtter fiska. rest. ij 
vætter og ij fiordungar belr. Jtem vogst hanz hlutur j 
Bæg Anno Ixxij iiij vætter og j fiordungr betr. 

Jtem hia Kattli xv aura j landskylld og x alner j giaf- 
toll og iij fioríhmga fiska af f5''rra arenu og j vætt j ij 
vertolla. 

lugtt j þetta xl alna elde og til Arna iiij vættir og iij 
fiördunga betr. 

vmm Rardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus, 

' Jtem hia Ottare x alner af fyrra are og x alner j leg- 
kaupp eppter fodur sinn og nu C j landskylld og x 
alner j giaftoll og j vætt j ij vertolla. 

lugtt j þetta xl alna eldi og til Arna iiV^ vætt fiska 
og mier sialfum ij vætter og iij [fiordunga] betr og vppi 
kapal V aurar. 

Jtem hia Markusi j Huamme xl alner af fyrra are og 
nu X aurar j landskylld og x ahier j giaftoll. 

lugtt j þetta 1 alna elde og til Arna iiV^ vætt fiska. 
rest. x alner lugtt j þessar x alnet vetur gamlan saud. 

Jtem hia Sueine j Huamme C j landskylld og skattur 
og XX alncr j giaftoll fog j vcKtoll v fiordunga.^) 

lugtt j þetta xl alna eldi og xx alner j vllarvinnu og 
X alner vadmala og iij vætter fiska til Arna og mier 
til Haga ij saudi vetur gamla. 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtehi hia Jone j Efradal C j landskylld og skattr og 
XX alner j giaftoll og j vertolla af hanz skipi iiVz "vsett 
fiska. 

j þetta xl alner j ellde og xx alner j vllarvinnu 
og til Arna viV^ vætt fiska og x alner vadmala. 

1) [útstrikað. 



1571, REIKNINGR. 543 

Jteni hia Þormodi j Nedradál skattr og xx alner j 
giafloll og quilldi fyrir iiij saudi gamla er eg sellda hon- 
j haust og Vii vætt j vertoll [og vætt fiska fyrir 
J fiordung smiorzi) og j helgibrot v aura og vegna hanz 
fodurz V aura. 

iRgtt þetta quillde og a med lambi og vetur gamlan 
^aud og X alna elde. rest. iiiy^ vætt lugtt jtem vppa iiY^ 
^^tt fiska og ij fiordunga [fiska og v merkur betr.^) 
i*est. vj fiordungar. 

Jtem hia Oddi á Arnorstodum vætt wppi gamlan 
saud og nu skattur og xx alner j giaftoll. 

lugtt j þetta X alna elde og ij vætter fiska. 

vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Gudrunu Biornzdottr^) skattur og v ahier 
'vadmala j biskupztiund lugtta eg henne þenna skatt 
biskupztiund og skatt Torfa Andressonar vppi henn- 
landskylld af I/2 Quindisdal og þar til veturgamlan 
^3ud hia Þormode j Nedradal. 

Jtem hia Torfa And ressyni skattur lugtti hann modr^) 
í*mne þennann skatt minna vegna. 

•^tem hia Birne á Þuera x alner j giaftoll lugtt j þetta 
^ alna eldi. 

-Item Iiia Þorarna^) á Hammre x alner j giaftoll lugtt j 
P^tta x alna elde. 
•Ttem hia Olafi á Fossa C j landskylld x alner j giaftoll. 
j þetta xl alna elde og xx alner j vefnadi og 
y Arna eina vætt og viVo fiordung. rest. j vætt og v 
fíordungar betr. 

.,, vmm Bardastrond og ad Audnum Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

•Ttem hia Haflida á Haugi vij agilldi j landskylld og 
. attur og XX alner j giaftoll og j vertoll af hanz skipi 
vætt fiska. 



1) [útstríkað. 2) Svo. 



544 REIKNINGR. 1571. 

liigtt j þetta xl alna eldi og quillde og til Arna iij vætt- 
cr fiska og v fiordunga. 

fra Audnum og ad Gilsfiardará Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem hia Steinmodi Jorundssyni j landskylld Ixxv 
alner og þar til eirn fiordungur smiorz er eppter stod 
hia honum j haust af tiuærdum leigum lugtt j þessa 
landskylld malnytu x aura og selte eg þær med Latrum 
j vor hier til lugtti Steinmodr vpp til Læk[i]ar vj fiord- 
unga fiska og j fiordung smiorz til Jonz Biornssonar j 
Flatey. Jtem Ixx ij ar Iugtt[i] Steinmodr j landskylld 
eptir xc j Latrum malnytu x aura og setta lika med 
partenum suo ad þar ero nu med iij quilldi ad lianz sogn. 

Jtem hia Magnusi á Skalanesi q[ugildi] j landskylld og 
XX alner j kapalleigu og eignast Þorleifur Jonsson þetta 
q[ugildi] nu j vor enn kapalleiguna moder hanz Magn- 
usar. 

Jtem eppter Diupadal halfann 1 alner j landskyUd 
og eignast hana j fardogumm moder Magnusar Þor- 
leifssonar. 

Jtem quilldi j'landskylld af Midíanesi medtok þetta 
q[uilldi] Olafur Jonz[son] nu j vor. 

Jtem quiUdi j landskylld af Jnngunnarstodumm med- 
tok þetta q[uilldi] Olafur Jonzson nu j vor. 

fra Audnum og ad Gilsfiardará Anno Ixxj ara. 

Jhesus. 

Jtem á Gudmimdr Jonsson aa Huole ad suara miei' 
vr þessumm syslu parti nu j vor xxx skottumm j vad- 
mali og standa mier Reickningskap af ollumm syslu- 
manz malumm þeim stærre ero erin vj marka mal suo 
á hann og ad giora mier Reickningskapp af ollumiTi 
profastzmalumm snærum^) og stærrum vtann af helgi 
brotumm og profastz giaftollum. 

Hefur Gudmundr Jonsson greitt herra Gisla þessa xxx 
skatta vadmalz fyrir þær biskupz tiunder er eg med- 

1) snærinn, hdr. 



1570 



og síðar. 



GISLAAíÁLDAGAR. 



545 



tok vegna herra Gisla riu j vor á miUe Audna og 
Langanes. 

Suo og hefr greindr Gudmundr Jonsson stadid mier 
*^iarann Reickningskapp af ollum odrum sakferlumm 
^^in til hafa fallid þetta ar j sogdum syslu parte eppter 
Þui sem Iianz quittunarbref sem hann af mier hefr þár 
hliodar. * 



5^1—688. um 1570 og síðar. 

-^ALDAGAR Gisla byskups Jónssonar. 

. *^'ísli JÓRKson vað byskup í Skálholti 155() að kjöri, en 1558 að 
^'>Sslu, oí? hólt hyskupsdæmi til æviloka (1587). Að kirkjulögum 
^^yhli Skálholtsbyskup hafa lokið yfirrcið (visitaziu) um bysk- 
^Psdæmi sitt á þrem árum (þvi fylgdi vitanlega sú skylda að luiga 
»0 kirkjum og kirknaeignum) . Gisli byskup virðist hafa verið ár- 
p.^ ^^ðr, jafnt í þessu sem öðru, Ekki er vist, hvenær hann 
^ ir byrjað að láta skrá máldaga sína i bók, en vart hefir það 
^^nð síðar cn um 1570 cða svo. Máldagar hans i Vestfirðinga- 
''o^ngi eru til sumstaðar i handritum, skrifaðir sér, og er á þá 
íírtálið 1575, en ckki er ólíklcgt, að það sé uppskriftarárið, 
að margsinnis hafði hann áðr farið þar um i yfirreiðum og 
sér*^*^*^^'^ í*ðiir látið skrá kirknacignir þar, cins og átt mun hafa 
„•r,?*^*^ aðra hluta byskupsdæmis hans. Þetta er þó óvist, og 
Qrr* ^^*""' Og enginn máldaga hans mun vcra yngri cn frá 1579, 
ö t>kki Jjykir hlýða að sundra máldögunum, enda voru þeir að 
onungsboði 5. april 1749 löggiltir að sönnunargagni i mála- 
/^liim sem varða kynnu kirkjucignir. Á siðari árum Gisla bysk^ 
Ps var officialis i Vcstfjörðum sira Pétr Einarsson i Hjarðar- 
oUi og er byskup tók að þrcytast, fal hann sira Pétri yfirreiðir 
f yrir sina hönd. Gisli byskup tók banasótt sina i yfirreiíS 
"^"^ Kjaiarnesþing. 

^ Maldagabók Gísla byskups (oft i handritum ncfnd visitaziubók) 
\m^h • ^'^*'*"""^ ^ Skálholti 1630, svo að hér vcrður að fara eftir 
Pskriftum, og cru þær til allmargar. Mcrkasta vcrðr að telja 

or h/^"^ ^ ^^^- ^^^* ^*^- "^' Bjai*na skálds Gizurarsonar, 
Pa var byskui)sskrifari þar, síðar prcstr að Þingmúla; cr hún 
Oí?^f? -^'^"^^" og siðan staðfest af Brynjólfi byskupi Sveinssyni 
lö"T-f * íT^önnum; cr uppskrift þessi þvi hin eina, sem tclja má 
n^^h- '^*"^'^"- Rómversku tölurnar eru settar hér. — Góð 
i Mí i*^* ^^^^^ Hákon siðar sýslumann Ormsson, skrifuð 1(542, 
^^• 261, fol. (uppskrift gcrð handa Jóni Sigurðssyni cr í .ÍS. 
ui. XV. B. 35 



546 



GlSLAMÁLDAGAR 



1570 og siðar 



411, 4lo.). — í JS. 147, 4to. er uppskrift gerð ca. 1655, er ni. h. 
síra Jóns Arasonar í Vafnsfirði; cr hún ónákvæm, og þrýtr 
hana i Kirkjubæ i Tungu. — Merk uppskrift frá dÖgum Odds 
byskups Einarssonar er i JS. 143, 4to., en lekr einungis yfir 56 
máldaga (sömu máldagar eru i Lbs. 108, 4to., ni. h. síra Jón& 
Halldórssonar i Hítardal). Síðan koma á öðrum stað 24 mál- 
dagar i sömu bók (JS. 143, 4to.) og cnn aftur 3. Mcð því að 
' þetta er elzta uppskriftin eða uppskriftabrotið, skal hér sett 
nánari lýsing: 

I, bls. 203—216: 

„Hier cpter fyJger vm nockur itok kirknana cpter visitafiubok 
berra Gijsla Jonssonar saliga." 

Hefir Oddr biskup latid rita þenna kafla ár 1600. Er það út- 
dráttr úr máldögunum cftir frumriti Gislabókar og leiðréttir 
ýmislegt i beztu uppskriftum af Gíslabók, sem nú eru til 

I>ar er ágrip af þessum máldögum (hér og hvar innskof frá Oddi 
biskupi). 



1. Hróasholt 

2. Gaulverjabær 

(Þar á cftir kemr vitnisb. 
um rckaniÖrk milli Hrauns 
og Háeyrar frá 25. nóv. 
1580). 

3. Kaldaðarncs 

4. Langardælur 

5. Oddgeirshólar 

6. Ólafsvellir 

7. Hof i Eystrahreppi 
«. Stoinsholt 

9. Hólar i Hrunamannahreppi 

10. Hruni 

11. Rcykjadalr 

12. Bræðratunga 

13. Haukadalr 

14. Torfastaðir 

15. Miðdalr 

16. Öndvcrðanes 

17. Þingvöllr 

18. ITlusvatn (Úlfljótsvatn) 

19. Reykir i Ölfusi 

20. Arnarbæli 

21. Hjalli 

22. Þorlákshöfn 

23. Strönd 

24. Krýsiivik 



^5. Staðr i Grindavik 

26. Kirkjuvogr 

2". Hvalsncs 

28. Kirkjuból 

29. Kálfatjörn 

3'0. Garðar á Alptancsi 
(þar mcð vitnisburðr 
Hauks 1307) 

31. Nes við Seltjörn 

32. Engcy 

33. Laugarnes 

34. Viðey 
Suður-Reykir 

?/'>. Þerney 

37. Rrautarholt 

38. Saurbær á Kjalarnesi 

39. Eyjar 

40. MeðalfelJ 

41. Eyri i Kjós 

42. Reynivcllir 

43. Tngunnarstaðir 

44. Saurbær á Hvalfjarðarströnd 

45. Tnnri líóJmur 

46. Hcynes 

47. ní>rðar á Akranesi 
4H. Kialardalr 

49. Leirá 

50. Melar 



54. Varmalækr 

55. Fitiar 

56. Reykholt 



1570.. og síðar. GÍSLAMALDAGAR. 547 

Höfn 
«»2. Hvanneyri 
^3. Bær i Borgarfirði 

- 

»Hvad seni ineira er þad ma lesa i fyrr nefndre visitatiu bok 
*ícrra Gijsla saliga." 

II, bls. 251— 2Ö1: 

^ísía máldagar í Þórsness og Þverárþingi: 

»iRegistur nockra kirkna fyrer Avcstan eptcr þui kucrc sem 
J^om fra sera Loptte Skapttasyne 1625 og sagt er sira Loptur 
iieitinn j Hijtardal hafe skrifad Anno domini 1576.'* 

Flestir þcssir maldagar eru eins og í Gislabók með nokkuriim' 
^rðamun. Stundum cr þó cfninu raðað öðru visi þótt allt sé 
Píío hið sajua. Nokkurir máldagar cru samt mjög afbrugðnir (Kol-' 
beinsstaðir, Alptanes, Borg og Ferjubakki). ' 

Máldagarnir cru þcssir: 

Breiðabólsfaðr á Skógar^ 
slrönd 

2. Narfcyri 1574 

3. Helgafell 1574. 
Bjarnarhöfn 1574 

5- ' Setberg 1574 

Krossnes 

Fróðá 1574 

íngjaldshóll 
^*^. Lón 

JO. Laugarbrekka 1574 
■'L KnÖrr 
^2. Hraunhöfn 

»t»etta alltt sem firr skrifád er fra Breidabolstad a Skoga 
' raund (inchisive) cr skrifád epter þui sama kvere, scm sera 
^opttur hcitenn j Hitárdal skal hafa skrifad. Var þetta skrifad 
1 Skalholltte 28 Martij Anno 1625." 

III, bls. 309, 310, 312: 
Hitarncsmáldagi 
Krossholtsmáldagi 
Akramáldagi 

Aftan við hvcrn þessara máldaga stendr: 
vPetta cr skrifad ordriett epttcr þeirre miildagabok scm kall- 
^st visitatiubok herra Gijsla Jonssonar og liggnr i SkalhoIItti 
no 1627. Og til sanninda l)ar vm vnderskrifa þesser menn sijn 
n hier fyrir nedann hver med sinne eiginn hende.** 
^'fssi uppskrift (TIT) kölluð 143 b i orðamun. 
^ her enn að nefna þessar uppskriftir, og .eeta mcnn scð 

35* 



13. Slaðastaðr 1574 

14. Gaul 1574- 

15. Hofstaðir 

16. Miklahoit 1574 

17. Kolbtnnsstaðir 

18. Krossbolt 

19. Hítarnes 

20. Hjörsev 

21. Alptárós 

22. Aíptanes 

23. Borg 

^4. Ferjubakki 



548 



GÍSLAIVÍÁLDAGAR. 



1570 og síðar. 



uánári lýsingar þeirra i hantlrilaskrám landsbókasafns: Lbs'. 98,- 
104, 105, 332, 972 (nú komin i þjóðskjalasafn), 1120 og 1345; 4to., 
JS. 144, 145, 146, 148, 4to.; ÍB. GD, 4to. Suniar þessara iippskrifta' 
er nokkuS ganilar. Lbs. 972, 4to. (frá ca. 1650) og JS. 148, 4to.. 
m. h, Þórðar Jónssonar (seni talinn cr J)á i Strandseljuni, en úðr 
að Látriim), nokkuð ónákvæmar og gallaðar. 

í þjóðskjalasafni eru þrerinar uppskriftir, allar i 4to., hin elzta 
frá ca. 1()90 eða laust fyrir (að niestu að þvi er virðist m, h. 
Styrs prentara i SkáJholti Þorvaldssonar (aftan við Vilkinsbók 
m. annarri h.), önnur um Vestfirðingafjórðng frá ca. 1750, hin 
þriðja m. h. sira Magnúsar .Hákonarsonar (d. 1875), skrifuð 
handa síra Hannesi Stephensen að Ytra Hólmi. — Þar er og 
uppskrift Þórðar Jónssonaí' að Látruni. i Mjóafirði 1665, óná-^ 
kvæm (tekur einungis yfir Vcstfirðingafjórðung, ncfnd Látra- 
bók i orðamun. * • . . 

Vísa má i Dipl. Isl. IV., bls. 27 o. s. frv., um sum þessi handrit. 

Loks cr hér látin fylgja skrá til hægðarauka: 



AíSalvik XX. 
Akrar CXII. 
Álfadalr XXXV. 
Álptamýri XLIIÍ. 
Alptancs CXVL 
Álptárós GXV. 
Álptártunga CXVH 
Alviðra XXXVr. 
Árbær CCXXXV. 
Arnarbæli i Dalasýslu LXXL 
Arnarbæli i Ölfusi (jLXXXIX. 
Árnanes i Hornafirði CCCXV. 
Arnarholt CCCXLV. 
Arneiðarstaðir CCCXLV. 

Árnes XV. 

Ás i Fellum CCLXXXIV. 
Ás i Holtum CCXXXI. 
Ás i Hálsasveit CXXVHL 
Ásgarðr LXXVIL 
Ásar i Skaftártungii 

CCCXXXVIIÍ. 
Asólfsskáli CCLXVIIL 

Berufjörðr CCCVIL 
Beruncs CCCVI. 
Bessastaðir á Álptanesi 

CLXXIL 
Bessastaðir cystra CCLXXXVII 



Bildudalr XLVII. ; : 

Bjarnarhöfn XCÍ. 
Bjarnanes CCCXV: 
Borg undir Eyjafjölhim CCLXXIL 
Borg á Mýrum CXIX. 
Borgarhöfn CCCXX. 
Brautarholt CLXI. 
Breíðavað CCCLIV. 
Brelðabólstáðr i Fljótshlíð 

CCLIX. 
Breiðabólslaðr i Hórnafirði 

CCCXXH. 
Breiðabólstaðr á Siðu CCCXLIIL 
Brciðahóistaðr á Skógarströnd ■ 
. . LXXXVÍIL 

reiðabólstaður í Ölfusi CLXXXVL 

Brjánslækr LTV. 

Bræðratunga CCVI. 

Búðardalr LXVIIL 

Búland CCCXXXVIL 

Búlandshöfði CCCXLIX. 

Búrfcll CXCVL 

Bustarfell CCLXXIX. 

Bær í Borgarfirði CXXXVIII. 

r 

Dalr undir EyjafjöUum CCLXVL 
Dalr i Mýrdal CCCXXXIV. 
bunkr LXXXVIL 



1570. ög siSar. GíSLAMÁLÐAGAR, 



549 



I^ergasteinn CCXCIX. 
í^yrhójmar CCCXXXL 
r>ögrðarncs.LXX. 

I^fri Brú CXCV. 
í^fri Hvoll CCLX. 
Kgilsstaðir i Flóa CCXXVIL 
í^iðar CCXCIIL 
'-ngey CLXIX. 

Einholt i Hornafirði CCCXVlíí 

í^^iniholt i Árncssþingi CCV. 

^k(i)holt CXXII. 

í^yiar i Kjós CLVIIL 

Eyri i Bitru VITL 

Kyri i Kjós CLVL 

^yri i Seyðisfirði XXIV. 

^yri i Skutiilsfirði XXVIL 

í^ystra Skarð CCXLIIL 

^-yvindará CCXCIL 

%vin(iarnuili CCLXIV. 

^afíradalr LXVII. 

^ell i Hornafirði'cCCXXIV. 

i Kollafirði IX. 
f'ellsendi LXXXIIL 
f'ellsnn'ili CCXLIL 
J^crjuhakki CXX, CCCLL 
^^tjar CXXXV. 

^íafí(v)elta CCXLL 
Flatey LV. 

J^ossvellir CCCXLIV. 
^>óðá XCV. 

^3lniastunga T. 
í^altardalstunga LXXIII. 
J^ííHarholt CXXL 
Garðar á Álptanesi CLXXIIL 
J^^arðar á Akranesi CXLVL 
^íirðsdalr (Garpsdalr) LXITL 
<iaul CIX. 

Gaulverjahær CCXXIV. 
J^eitheiinr CCCVíIT, CCCXTIL 
'^^ilsbakki IL 

^"%r i Hrepp CCXL r 

'^ninnavik: XIX. 

^^"fudalr LVIII - 



Gufunes CLXVL 
GulJsmiðsrcykir CXXXL 
Gunnarsholt CCXLIX. 

Haffjarðarey CXIIL 

Háfr CCXXVIIL 

Hagi á Barðaströnd LII. 

Hagi i Holtum CCXXXIIL 

Hallormsstaðir CCLXXXVHL 

Háls i Hamarsfirði CCCIX. 

Haukadalr CCIV. 

HeigafcII XC. 

Hersey (Hjörscy) CXIV. 

Hestfjörðr CCCLII. 

Heslr i Dýrafirði XXXT. 

Hcydalir CCCV. 

Heynes CXLVÍTL 

Hitardalr CVIIL 

Hííarnes CXL 

Hjalli í ()lfnsi CLXXXVITL 

Hjaltastaðir CCXCIV. 

Hjarðardalr XXXTX. 

Hjarðarholt i Borgarfirði CXXIV 

Hjarðarholt i Laxáral LXXVIIL 

Hlíðarendi CCLXIIL 

Hnerrir, sjá Knörr CL 

Hof í Álptafirði CCCX. 

Hof i Hrepp CCXTT. 

Hof á Kjalarncsi CIJ^IL 

Hof á Rangárvölluni CCL. 

ITof i Vopnafirði CGLXXVITI. 

Hof í Öræfum GGCXXV. 

Hoffell CCGXVII. 

Höfstaðir i Miklaholtshr. CV. 

Hofteigr CGLXXXTIT. 

Hólar undir líyjafjöllum 

CCLXXIIL 
Hólar í Grimsnesi CXCVTIL 
ííólar i Hrepp CCXITL 
Hóll i Bohingarvik XXVTIT. 
Hólmar i Reyðarfirði GGGTL 
Hólmr i Garði CLXXVI. 
Holt undir EyjafjöIIum CGLXTX. 
■Holt i.Mýrdal CCCXXXIIL 
Holt í Saurbæ LXII. . 
Holt i. Önundarfirði XXXH.; :. 



550 



GíSLAMÁLDAGAR. 



1570 oí{ síðar 



Horn i Horjiafirði CCCXÍV. 
Idrafnseyri XLIV. 
Hraun í Dýrafirði XLIÍ. 
Hraungerði GCXVI. 
Hraunhöfn CII. 
Hróarsholt GCXXV. 
Hruni GGIX. 
Húsafell GXXVIL 
Húsavík eystra GGXGVIL 
Hvalsnes GLXXÍC. 
Hvanunr i Dýrafirði XL. 
lívammr i Hvamnissveit LXXV, 
Hvammr i Kjós GLIV. 
Hvammr á Landi GGXL. 
Hvammr i Norðrárdal V™ 
Hvanneyri GXXXIX. 
Hvoll i Saurbæ LXIV. 
Hvylft XXX. 

Hæll i Flókadal CXXXHL 
Höfðabrekka GCCXXrX. 
Höfn i Borgarfirði GXL. 
Höfn i Hvammssveit LXXIV. 



Kirkjuból i Strandasýslu XI. 
Kirkjubæjarklaustr GGGXXXV. 
Kirkjubær i Tungu GGLXXXII. 
Kirkjufell XCIII. 
Kirkjulækr CCLXI. 
Kirkjuvosr CLXXXL 
Kjalardalr CXLIII. 
Khfstaðr GGXCVIIL 
Klofi CCXLÍV, 
Knörr (Hnerrir) ('í. 
Kolbeinsstaðir CVíL 
Kolfreyjustaðr CGCIIL 
Kóreksstaðir CCCXLVÍf. 
Kroppr CXXXII. 
Kross i Landeyjum GCLIV. 
Krossavík GGLXXXI. 
Krossholt CX. 
Krossnes XGÍV. 
Krvsivik GLXXXIIL 
Kvennabrekka IJÍXXI. 
Kviguvogar CLXXVIL 
Kýrauííastaðir CCXXXViL 



Indriðastaðir CXXÍV. 
IngjaldshóII XGVÍIL 
Ingunnarstaðir GLIIL 
Innri Hólmr GXLIX, 

Kalastaðir CLL 
Kaldaðarnes á Ströndum XIV, 
Kaldaðarnes i Flóa CCXX. 
Kálfafell i Fljótshverfi 

GGGXXVnL 
Kálfafell i Hornafirði GCGXXL 
Kálfanes XII. 
Kálfatjörn CIJCXV. 
Kálfholt CCXXXIL 
Keldunúpr CCGXLIL 
Keldur CCXLVIL 
Kerlingardalr GGGXXXIL 
Ketilsstaðir GCXCI. 

CCGXLVIIL 
Kirkjuból i Langadal XVL 
Kirkjuból á Rosmhvalanesi 

GLXXIX. 
Kirkjuból í Skutulsfirði XXVL 



Langárfoss CXVIIL 
Laugaból XVIL 
Laugarbrekka C. 
Laugardalr XLVIIL 
Laugardæhir CCXVIIL 
Laugarnes CLXVHL 
Laugarvatn CG. 
Leirá GXLII. 
Leirubakki GCXLV. 
Lón á Snæfellsnesi XCIX. 
Lundr GXXXÍV. 
Lækr i Borgarfirðí GXLV. 

Marteinstunga XXXIV. 
Meðalfell i Kjós GLVIL 
Melar i Hrútafirði VL 
Melar i Melasveit CXLL 
Melgraseyri XXL 
Miðbæli CGÍJCXL 
Miðdalr CGL 
Miðfell i Hrepp GCXIV. 
Miðfell á Hvalfjarðarströuíl CL. 
Umm UIL 



1570 og síðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



55i 



^iklahoit CVÍ. 
^ióafjörðr CGC. 
J^^^lílartunKa CGXXX. 
^^^sfcli CLXIV. 
Jlosfell i Grinisnesi CXCIX. 
f í KoUafirði LVIL 
f "li á Skálmarnesi LVL 
f "li i Skrií5dal CCXC. 
Jíýílalr CLIX. 

JJýrar i Dýrafirði XXXVIIL 
Jjýrastaðr eystra CCXCVL 
•^^«?Srudalr GGLXXV. 

^'arfaeyri LXXXIX. 
^*^ðn Hvoll CGIJÍVL 

á Seltjarnarncsi GLXXL 
^^es i Selvogi GLXXXV. 
^jarðvík eystra CGXCV. 
^^^rðtunga IV. 
^ýPar í ölfusi GXG. 
•Nupr i Dýrafirði XXXVIL 
^"Pr undir Eyjafjölluni 

GGLVll. 
J»Pstaðr GCCXXVIL 
^sefrholt CCXLVL 

^íJ^ÍMeirshóiar CGXVIL 
^*í<Ii GCLL 
^lafsvellir CGXV. 
^**''ardalr XLV. 

^^estbakki i Hrútafirði VIL 

Jefstaðir GGLXXX. 
"eyðarvatn CGXLVIIL 
«^ykhólar lA. 
^^vkir i ölfusi CXGL 
^eykjadalr GGVIII. ' 
f^^ykjaholt GXXIX. 
[;^ykjavik GLXX. 
^^ynifell i Hornafirði 
_ ^CCXXIIL 
^eynivelllr CLV. 
^^eynir CGGXXX, 

^^n^iar i Dýrafirði XLL 



Sandfell GCCXXVL 
Sandvik i Flóa GGXIX. 
Sauðafell LXXXIL 
Sauðlausíialr L. 
Saurbær á HvalfjarðarstrÖnd 
CLII. 

Saurbær á Kjalarnesi GLX. 

Saurbær á Kauðasandi I-I, 

Saxahóll XCVIL 

Selárdalr XLVL 

Setberg XCII. 

Siðumúli IIL 

Skál á Siðu GCCXXXVL 

Skamnibeinsstaðir CGXXXVIII. 

Skáney CXXX. 

Skarð í Borgarfirði CXLIV. 

Skarð i Meðallandi GCCXXXIX 

Skarð á Skarðsströnd LXIX. 

Skeggjastaðir CCLXXVL 

Skógar undir Eyjafjöllum 

CCLXXÍV. 
Skorastaðir CCCL 
Skriða i Fljótsdal CGLXXXV. 
Skúmsstaðir CGLII. 
Snjallshöfði CCXXXVL 
Snóksdalr LXXXVL 
Snæfjöll XVIII. 
Sólheimar í Mýrdal CGCXLL 
Sómastaðir GGGL. 
Staðarbakki LXVI. 
Staðarfell LXXIL 
Staðarhraun CIX. 
Staðr í Grindavík GLXXXIL 
Staðr á Reykjanesi LIX. 
Staðr i Steingrímsfirði XIIL 
Staðr i Súgandafirði XXIX. 
Staðr á Öldubrygg GIIL 
Stafafel! CCGXIL 
Stafholt CXXVL 
Steinar CCLXX. 
Steinsholt CGX. 
Stokkseyri CCXXni. 
Stóramörk CCLXV. 
Slóri Skógr IJÍXX. 
Stóri VöIIr CCLVIL 
Strönd i Sclvogi GLXXXIV. 



552 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síðar. 



Slö« CCCIV. 
Stöðlar CCGLin. 
SúSavik XXV. 
Suðr-Rcykir CLXV. 
Sva?-ból (Svarðból) LXXIX. 
Svcinseyri XLIX. 
Svignaskarð CXXIIL 
Sæból XXXÍV. 
Sæiingsdalstunga LXXVI, 

IVigr CCLXIL 
Tindar LXL 
Tjaldanes LXV. 
Torfastaðir CCIIL 
Torfastaðir i Vopnafirði 

CCLXXVIL 
Tunga (Tröllatunga) X. 
Tungufell CCVII. 

Ulfusvatn CXCÍI (rétt: Úlf- 

Ijótsvatn). 
Úthlið CCII. 
Útskálar CLXXVIIL 

Vallanes CCLXXXIX. 
ValWófsdalr XXXIII. 
Yall)jófsstaðir CCLXXXVL 
Varmalækr CXXXVII. 



Vatnsdalr CCLVIIL 
Vatnsfjörðr XXII. 
Vatnshorn LXXXIV. 
Vatnsleysa CLXXIV. 
Vctleifsholt CCXXIX, 
Vellir á Landi CCXXXIX. 
Vestmannaeyjar CCLIIL 
Viðborð CCCXIX. 
Viðey CLXVII. 
Villingaholt CCXXVI. 
Voniúlastaðir CCLV, 

Ytri líólmr CXLVIL 

Þerney CLXIIL 
Þingvöllr CXCIV. 
Pórarinsstaðir CCCXLVT. 
Þorlákshöfn CLXXXVTI. 
Þvottá CCCXL 
Þykkvabæjarklauslr CCCXL. 
Þykkvaskógr LXXXV (sbr. 
Stóri Skógr). 

Ögr XXÍTL 
Ölfusvatn CXCIIL 
Öndverðancs í Árnesþíngi 

CXCVIL 
Öndverðeyri XCVL 



Visitatiu Boken Anno 157 5. 

Vestfirdijnga fiordungur.'^) 

L 

Galmastunga.2) 
Kirkian i Galmastungu*'*) á Land ad Wellankautlu- 
Jtem .iiij.- kirkiukugilldi .ij. kyr og .ij. asaudarkU' 
gilldi. 

Jtem i daudu. eitt kier og tekur hálffa fiordu tunnu- 
Jtem i kirkiunni ein messuklædi sæmelig. og ^^^^ 
gamall hýíkull farænligur og verid kostuligur. 

1) Visitatiubokinn Anno 1575 virduglegs herra Biskups Gijsl^ 
Jonssonar j Skalholltfe. oij; hcfstz hicr Westfirdingafioniiin^ 
sem epter filger 147. 2) 147. 3) GalmarStbnga, Látrab. 



1570 og siSar. GíSLAW'ÁLDAGAR. 55íí. 

"^tem silfurkaleikur lijtill. beygd pafinan. 

•Ttem ,x. bokaskrædur. ' ^ 

Jtem glodarkier ærelaust. 

Jtem éin klucka lijlil heil vppi. og onnur kolfflaus. ij. 
líi'otnar i sundur. eitt alltarisklædi ærelaust. 
«Ttem kirkiann vel standande. 

i 

íj Bæier til kirkiusoknar og á kongur bada. 
"ítém lausagotz. xxxc og .iijc. 

■ , F 

II. 

Gilsbacke.^) 

Kirkian ad Gilzbacka á heimaland alltt-) og Lamba- 
tungur og skög i Husafellzhraun. allann Hagagard og 
^lltt vppá-í) niille Huijtár og Kalldár. alltt^) vpp tiT 
fiaiitu theirrar er liggur fra Husafelle. og til Tungu hinn- 

Htlu vppe Íiia amöte. og sköga alla fyrer nordann 
^liot thad er fellur næst Tungu og vpp ad Háffahrauní 
8agnvart Seliatungu. veidi j vlffsvatne ad helmingi og i 
I-angá. Skammá. Vlffsvatzá.^) og i Flodlæk og i Austur- 
tek. aull Grunnav0tn og Lambá alltt offann til Kialarár. 
Gæsatiarner fyrer hiedann Lamblá og 0ll v0tn vestur 
^l^adann. KuijsIav0tn.og Vrridatiorn og allar thær tiarn- 

er thangad falla lækier vr. alfftveidi alla fyrer vest- 
^nn Gnupdala gautu til Huannstödz hins mikla. siön- 
^^^nding fra Huannstödinu og i flöa hinn eystra. ein 
*>orn nordur fra austurfloa. vesturfloa nordast Alfftá 
floa huorutueggia og fiskveide. auU v0tn fyrer sunn- 
^nn á tha sem fellur vr vesturfloa. og offannC) i Bratta- 
ííil. fra Brattagile med Hrutafiardardal til Nordurárz- 
^^'2(!)7) med Nordurárdal fyrer sunnann til [Daug- 
^rdarár eyre^) og Gijslav0tn nedast fyrer sunnann nord- 
^^ardal. tiarner allar i Hellisdal. Thuerárv0tn og Tiarn- 

allar i Lambadal. Laxveidi i Glenararö) fossi i Nord- 
^i'árdal og alfftveidi á Breidavatne. Holltav0rduv0tn og 



. ^). 147. 2) sí. Lálrab. .3) iipp fraa íi Látrab, 4) allz, Látrab, 
^> 'Ulfsvátna, Látrab. 6) nidur 147. 7) Nördiirardals 147, Látráb: 
^> [Dágerdaréyrc, Láti-ab. 9)' 'G16nnarar 147, Glenarár, Látralí 



554 



GfSLAMÁLDAGAR. 



1570 oíí síðar 



Reypav0tn.i) Hrulafiardarveidi og alfftveidur a huoru- 
tueggiu. Laxveijdi i Kiarará offann ad Gr0ff theirri er 
vt er fra sele^) Haukagilsmanna. vt fra Markagr0ff og 
til fiskelækiar. vidarriff i^) Selialandi Samstadamanna. 
Hualreka allann á Bordeyri. halffan [ad Koliá. xij- 
vætter i tuijtugum hval og meira^) a Heggstodum á 
Midfiardamese, 

Jtem á kirkian á Gilzbacka .iij. kugilldi og .xx. er 
thar i .xij. kyr og .xj. ásaudarkugilldí. 

Jtem ,iij. hundradzhesta. eina hestamodur med fol- 
alldi .jc. 

Jtem jnnan stocks i daudu .iiijc. virdtt. 
Jtem i kirkiune ein gomul messuklædi og riffrilldí 
thar til. 

Jtem sæmeligur kaleikur og annar minne^) gamall. 
Jtem .iij. kluckur og ein bialla. eitt glodarkier. eirn 
járnkall. 

Jtem ein kertastika med kopar og n0ckrar Boka- 
skrædur fáneytar, 

Jtem kirkian vel standandi. 

Jtem á kirkian Biarnastade og tekst aff .v. agillda 
leiga. 

thar liggia sex jarder tíl kirkiusoknar og á kongur- 
inn .iiij. 

Jtem fastagotz .xlc, 

Jtem aá kirkian Kolstade og Kirkiubol badar log- 
bylis jerder. 

ni. 

Sijdumule.^) 

Kirkian i Sijdumula á Frodastada land. veijde i Kiar^ 
araá ad helminge vid stadenn i Reykiaholltte millui^ 
Thuerlækiar og Skialldmeyiargilz og veijde vnder Bru 
Sijdumula meiginn til lækiar thess er næstur fellur Bru- 



1) Reipavatn, Látrab. 2) Hér stendr Huams í 350, 147, hátrab.. 
en þvi mun ofaukið. 3) ii, Látrab. 4) [bætt við ineð raiiðu ut- 
anmáls; hefir líklega fallið úr i uppskrift en verið bætt við við 
samanlestrinn. Vantar i 147. Látrab. 5) þar til b. v. 147. 0) 147- 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 555 

Jteni halffann Aurnolffsdal i Kior.O 
Jtem i kirkiunne .ij. hauklar. eim serkur .iiij. kluckur. 
^'^^n silffur kaleikur brotinn lijtiU og ein bialla. iij kop- 

^^PÍjpur affgamlar. 
*Ttem brijk yffer allttari. lasinn allttarisbuningur med 

gyllenis [stijckia krossi.2) 
Jlem .vij.-) bokaskrædur. eirn kopar kaleikur. 

^tem ein met sæmelig. 
Jtem .X. kugiUdi. jc hest. 

Jtem fastagotz med gardinum hundrad hundrada. 
J^xxc. og .iiijr 



IV. 

Nordtwnga.*) 
Kirkian i Nordtungu á land ad Hognast0dura. 
Jtem i KirkiuhoUtte Skog.^) 
Jtem halffann AurnolffsdaL 
Jtem i frijdu .viij. kugiUdi. 

Jnnann kirkiu ein messuklædi. Kaleikur med sylffur 
lasinn. iiij khickur og biaUa. 
Jtem glodarkier. 

Jtem fastagotz [hundrad hundrada og x tiju hundrud 



bet 



ur.ö) 



V. 

J Hvamme.*^) 

^irkian i Huamme i Nordurardal á heimaland aUít 
í^ed g^gnum. 
Jtem .xxc. i Deseyi(!).8) 

á land ad Hoole og Frodaeijnge.í>) 
Jtem i frijdu .x. kyr og .v. ásaudar kugiUdi. ij hundr- 

hesta. ijc i nautum og .c. i saudum. 
Jtem j kirkiunne ein messuklædi. eirn kaleikur. ij 
*^l^íckur og .ij. bioUur og járnkaU. 

^> KiösC) Látrab. 2) stickium a krosse 147. 3) vj. Látrab. 
T)) Skogiir, Látrab. fi) jce og xtijuc betur (eöur hundr- 
J*^ hundrada og tijiitiju hundrud 147. 7) 147. 8) Desey 147. 
-»trab, 9) Frodar Kinge(!). Látrab, 



556 GíSLAMÁLÐAGAR. 1570 og síðar- 

Jtem á kirkian .iiij. jarder bygdar. eru .xv. aurar aff 
tUcimur. enn .c. aff eirnre og .x. aurar aff eirne. 

Jtem^) fastagotz liundrad Imndrada Lxxxc og iiij^") 
betur.i) 

VI. 

Melum.3) 

Bænhused ád Melum i Hrutafirdi a iiij malnj^tu ku- 
gilldi. 

Jtem er jordinn xxxc. 

tékst heima kirkiutijund fra Preslzbacka tíl thess ad 
thar sie frij gisting ætijd tha Bj^skup vmm rijdur ann- 
arz ecke. 

VII. 

Prestbacke.3) 

Kirkian -á Prestbacka^) ,1 Hrutafirdi á Jialfft heima- 
land og jordena Liotastadi.^) 

Jtem allann reka millum Fossár og Kollár og 

Selstaudu 

i gielldingafelL og Hraffnadals landeign. 

Jtem á kirkian i frijdu .x. kugilldi .iiij. kyr og ær. 

Jtem i daudum peningum. gamaltt bord med norsk- 
ann vid. 

Jtem .XXX. fiordunga kieralld nytt. v. trog. iij. vpp' 
gierdar kier0lld. ein strock nyann. iij skaler. [iij spœne. ) 
eitt orff. liá. brine. hrijffu. 

Jtem i kirkiunne. ij messuklædi. ij kaleika. eitt allt- 
arisklædi. lectare. koparhiálm. ij kierttastikur, fglí>^'* 
arkier. ij kluckur ecke storar. iij kierttastikur*^) 
járn. 

liggia thangád állar tijunder aff aullum bæium ^ 
millum Borgárháls og Selár. 

Jtem liggur og thangad aff [thessum 0llum'^) bæiuni 
á sumarid malsmiolk tha hun er sem best og jaffnvel 
á Melum. bondi er skylldur ad ala preste hest frá kross- 
messu á haustenn og til krossmessu á vorenn til allr^ 

•1) sl. 1'47. 2) iijs Látrab. 3) 147. 4) Prcsls Backa, Látrabi* 
Sy Liötstada, - Látrab. ' íi) ' [sl. Látrab. 7) [0!lii!n þessiirii l^^' 
Láf rab. ' 



1 



1570 og síðar. GíSLAMÁLDAGAR.^ 557 

^^uclsjniia jnnann thijnga. Hier i mot skal bondi taka 
^lla heytolla er 1 theim thijngum eru, 

^^^^n a kirkian bækur^) effter g0mhun vana. 

Jtem fasta gotz liundrad hundrada og [ix tijgu^) 
I^^ndrud. 

VIII. 

. Eyre.s) 

^ii'kian a Eyre i Bitru á .v. kyr og .v. ásaudar kugillde; 

Jtem i kirkiunne. ij messuklædi. onnur sUtinn enn 

^nnur heiL eirn lijtill kaleikur med piatur. eitt glodár- 

^^i'. eirn kross og pijpa med járn. ij bioHur n^cked^) 

^^oi'ar. corporalishus og dukur. 

hesse ermáklaííe kirkiunnar effter thui sem Arne sette, 

í^ordung i hualreka oUum a Hruteyrarstrond( !)^) 

I*^ggiast thar til kirkiunnar á Eyre tijund og lysétoU- 

thar med grofftur aff 0lhnn [Bæium milíe^^) Borg- 

^^líáls og Ennishoffda og thar med lambaeldi. skiæda- 

*^Uur og osttollur'^) vmm aUa Bitruna og málzmiolk 

^iidann 0Uu fie miUum Gudlaugsh0ffda og Borgarháls.. 

^I sá bondi sem bvr á E^'^re fæda prest og gieffa hon- 

merkur kaups á hueriu aáre. og haffe thad fic 

niedferdar sem til kirkíu liggur. Enn i moti lamb- 
elfl* -• 

unu á auUum bæium fyrir jnnann GudIaugsh0ffda 
U^adi herra Arne byskup skylldusaung i Gudlaugs- 
yijkur paskadag. [huijtasunnudag. átta dag.^) Drott- 
dag cffter ymbruviku vmm langaf0stu. og tha loff- 
Su thangad ad sækia naudsyniar á fyrrs^gdum'^) d0g- 

Thar er og Byskupsgisting huern tijma er^*^) hann 

yffer Vestfiordu.il) 
• tem fastaeign lumdrad lumdrada .xlc. og .vj.c betur. 

IX. 

FelU) 

^-•.^}^^}^Ti^^nder . felle i CoIIafirde á huertt ár saud 

j í) baí(lo(!) Látrab. 2) [xtijv 147. 3) 147. 4) nockud 147, 
l4*7n " bannig 350, 147. Hruteyiarstr0nd, LíUrab. G) [sl. 
g '(.). 7) er, b. v. Látrab. 8) atta dag. hviitasunnu dag 147. 
Pessum 147. 10) sl. Látrab. 11) Westfioniur 147. 



f 



558 GíSLAMÁLDAGAR. 1570 og siöar. 

Veturgamlann vr Steinadal. annann aff Liuffustauduni- 
thridia vr Fiardarhorne. fiorda vr ThrudardaL finita 
vr audrií Fiardarhorne. sietta aff Broddanese og lanibZ' 
elldé aff aullum bæiuni milhim Kollafiardarness og 
Ennish0ffda huertt ár. 

Jtem á kirkian .ij. vættir skreijdar vr Thorpuni. halff' 
vætt aff Smáh0mrum. [hálffvætt aff Hualzaá^) og vætt 
aff Kollafiardarnese vppá-) huertt ár. 

tijunder og lysetoUa aff 0llum bæium milluni Ennis- 
h0ffda og Karshaffnar. 

Kirkian á Olafsvijk og suo halffann reka allann miH^ 
Haffnarness og Holslækiar. Hun á .vj. alner vadmálz 
vr Hlijd. 

Jtem á kirkian -viij. málnytu kugilldi og .ijc. i 0lluni 
tharffligum peningum ofrijdum med hinne g0mlu jnn- 
stædunne. 

Jlem gaff Andres heitin Gudmundsson kirkiunne vnd- 
er felle sex manna jferd til reytslu i Saurbæiarfi0rii 
æffinnliga. 

Jtem gaff Gudmundur Andresson kirkiunne járnkall 
.ij. psalltara forna. iij alltarisklædi hrijngoffinn med 
stolum. 

Jtem á kirkian ein messuklædi. ij kluckur og eína 
bioUu. 

Jtem vatzkall gamall og glodarkier. 
Jtem eirn sylffur kaleikur. 

Jtem fastagotz .ijc. hundrada. xxc, og iiijc. betur. 
forn messuklædi. 

4 

X. 

Tunga.3) 

Kirkian i Tungu i Tungusueit á heímaland alltt. Effra- 
bol. Hlijdarsel. Arnkautludal. [fioi'dung j Skogarlandi.^) 
áttung j hualreka á Hroffá og i eggvere. Land alltt i 
Groffinne litlu og allann hualreka og vidreka. áttung 
hualreka i Heidarbæe.'*) fimmtung i hualreka á Hey- 

1) [sL Látrab. 2) sl. 147. 3) 147. 4) [sl. Látrab. 5) Heid- 
arbæ 147. Látrab. 



^570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 559 

^alzá. tolfftung i hualreka á Galmastrondi) mille Kar- 

haffnar og Grindar. ad affteknum tolfftungi. thridiung 

^ hualreka á Hualsá. helmingur vidreka mille Holslæki- 

Hoffnaness. reka allann á Kongust0dum. 

Kirkian á Holsland alltt hid efra med 0llum g0gnum 

giaedum. fiordung i 0llum reka á Bruará. Siettung i 

hualreka á mille Kolbeinsáross og Kalldbaksoss. nij- 

^nda part i hualreka i Bergisvijk. Siettung i ollum reka 

^ Gi0gre. fiordung^ allra fi0runytia á Ryffskerium og i 

Akurvijk. halffann sextanda hlut i hualreka á Thrætu- 
*eige. 

Jtem á kirkian hálffvætt fiska aff huerium [Bæ j^) 

kiorlrie*^) aff Kirkiubole. tijunder mille Smahamra o^ 
^offár. 

thar skal vera heimilisprestur. 

Holsland hid efra á allann vidreka mille Fauska- 
laekiar og Holslækiar. 

Jtem gaff Thordur bonde og Vilborg kirkiunne i 
^ungu i Steingrijmsfirdi tijimda hlut i hualreka vr 
theim á Kirkiubole med handtake. 

Grauffen litla bygd fyrer xl. alner. 

Jtem á kirkian so mikla frijda peninga tha sijra 
Clemens medtok Tungustad. vj. málnytu kugilldi. eitt 
skip fyrer .ijc. 

Jfem jnnann gátta .iiij. trog og .v. kierolld mathelld 

^iiQrttueggia. iiij skaler. íiij spæner. iij diskar. eirn 

*^kijdaskur. torffskiere. hundrad skiolna kier gamalltt 

ecke mathelltt. ij kierallda skribl og eirn pottur 
bættur. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi g0mul. sylffur ka- 
leikur brakadur, 

Jtem .iiij. kluckur. ij biollur. lased glodarkier. járn- 
kí^ll. ein kierttapijpa. 

Jtem margar bækur gamlar. eirn bokastoll. 

Jtem Einfætugil i eydi. 
^^^t ein fastagotz xi tijgu hundrud og iii jc. 

Galmarstr0nd, l.átrabók. 2) [Bæ 147, Látrab. 3> eitt 
^i0r|rie, L^trab. 



Jtem skipade sera Pietur Einarsson eina klueku thad^ 
.an til kirkiunnar vnder Felle i Kpllafirdi. 

XI. 

Kyrkiubol.i) 

Halffkirkian á Kirkiuboie á lialfft sietta kutíilldi. . .. 
Jteni cin slitin niessuklædi og ein bialla, 
J0rdin .xxc. pg .iiij, 

XII. 
Kalfanes.i) 

Halffklrkian á Kalfanese á .1 viijc. J0rd Skieliavijk.-) 
Hun á Sandnesholm allann. 

Hun á hualtijund i Skialldabiarnarvijk. reka allami 
á Klaustrum(!)-^) fra Kolbeinsvijkurá og til Kolbeins- 
^ijkur. 

Jtem á kirkiann eitt ásaudar kugilldi. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi og Íuær kluckilr 
litlar. glodarkier. Hraunsti0lld(!)4) riffen og roteil vnnn 
korenn. ij kiertastikur. ij alltarisklædi. 

Jtem j0rdinn .xlc. 

XIII. 

Kirkian á Stad i Steingrijmsfirdi á heinialand alltt 
med g0gnum og giædum. Kleppustadc. allann Liotár- 
dal motz vid Hroberg. aUann Selardal i motz vid Gii- 
stade og Kolstade."*) Huannadal. Farmansdal. Kirkiu- 
Tungu. Norddal. Sunndal hinn minna og Sunndal hinn 
stærra vestur ad Thriv0rdu. Aratungur. halffann Vatnz- 
dal. Odzeý*^) og Thordarcy á Riarnarfirdi med 0llum 
g0gnum og giædum. grass og eggverss. selverss. hualreka 
og vidreka og ágoda. Asparvijk"^) med 0llum g0gnuiTi 
og giædum. nema siettung og áttung hualreka ad Bruara. 
fiordung i reka 0llum bædi hualreka og vidreka 
Revkianesc. allann balffann bualreka 02 vidreka.*) 



1) 147. 2) [viij luindrada Jord, Skieliavijk, Látrab. 3)KIaust- 
iini 147, Látrab. 4) Svo 350, 147, Látrab. 5) Kollstade 147; Hof- 
stadi, Látrab. 6) Oddscy 147, 0rsey, Látrab. 7) Aspars-, 350, 
.AAspartsvij"k( !). Látrab. 8) , [sK, Látrabók. ' 



Lysetollar aff 0llum m0nnum theim giallda eigu miUe 
Rooffár og Selár ad fráteknu Kálffanese og Skieliavijk. 
^J. merkur smi0rs aff hueriu bue jnnann taldra tak-- 
i^arka. 

Jtem stadarinz jarder. Kirkiubol. leigd fyrer .iiij. ær- 

§ildi. Holar leigd fyrer .xij. aura. Grænanes leigd fyrer 

•^iij. sergilldi, [Geijrmundastader leigd fyrer .iiij. ær- 

gilldi.i) Sandnes2) leigd fyr er ,xx. alner. Drangsnes 

^^igd fyrer .x. aura. Jasparvijk( !) leigd fyrer .vj. aura- 

thessar eru obygdar. Gilstader. Asmundarnes. Vijd- 
veller.3) 

Jtem á kirkian .xx. og .vij.^) kugiUdi. halfft huortt 
og ær. 

Jtem eitt gielldfiár hundrad i saudum. ij hundradz 
nesta. eitt skip nytt. iij manna far. 

Jtem jnnan stocks .vj. fiordunga kietil fyrer hundrad. 
JJ. fiogra tunna kier huortt og eitt kierhro. [fimtan per^) 
^alfft aff huoru trog og kieralld.^) ij bordskaler. ij. 
spsener. ein tinkanna. v. diskar. eitt tinfat. 

Jtem i kirkiunne .iij. messuklædi alfær og enn .ij. 
^User h0klar. annar fodurlaus. ij sylffur kaleikar. 

Jtem xix sylffur skillder gylltter fyrer alltari. ij allt- 
^risklædi, 

Jtem brijk fyrer"^) alltare og heffur verid gylltt. iij 

§ itader dukar. kantarakápa. vatnzkall og munnlaug 

kopar. eirn jarnkall. eitt glodarkier. koparhialm- 

brakadur. iij koparpijpur, eitt tannspialld yffer 
^lltare. 

Jtem ein klucka vijds) og stor. ij kluckur adrar. thar 

og^) ein korbialla. eirn stockur og annar gamall til^^) 
skruda. forme og lectare. 

Jtem bækur .xxx. med 0llum skrædum er thar med* 
taldur kostuligur Grallare. 

fastagoz X tiju .c. og .xijc, betur. 

[eyða fyrir þessu i Látrab, 2) leig, b, v. 350. 3) Vijdfe- 
J/*er, Látrab. 4) vj, Látrab. 5) [sL 147 (hér); fimtan p0r;- 
atrab. 6) xv per, b. v. 147 (hér). 7) yfer, Látrab. 8) vijgdi. 
'-atrab. 9) sl. Látrab, 10) er, b. v. Látrab. 

^ipl. Isl, XV. B. Qgj 



562 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



XIV. 
Kalldadarnes.i) 
Kirkian j Kalldadarnese á land er Hraffn gaff til 
hennar og heiter Biarnanes. 
Hun á sex kugiUdi. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklædi. eirn sylffur kaleik- 
ur sæmeligur. ij kluckur og ein bialla. eirn járnkall. 

Jtem fastagotz .ijc. hundrada. xx hundrud og .ix. 
hundrud betur. 

XV. 
Arnes.i) 

Xirkian i Arnese á heimaland halfft. 

Jtem thridiung vættar skreidar aff huerium bu- 
ande(!)2) og fiskemanne theim sem hann er til vers. 
frá Geirholme og i Sauratun half ann manud edur leingur, 

Hun á tijund i 0llum hu0lum sem á land koma i miU- 
um Kalldbakskleiffar og Geijrholmz. 

Jtem allann halfann reka millum Drangatanga og 
Signyarg0tu allann vidreka og tuo hlute i hualreka 
miUum Spors og Aross. 

Jtem videriffs) i Naustvijkiirh^ffda.^) 

Jtem á kirkian .ij kyr og .vj.^) ær. 

Jtem i Busgagne .iij. kieroUd. vj. trog. iij diska. ij 
skaler, ij spæne. xx, kiertalyckiur. halff fimta m0i'k 
vax. eirn pundara. eirn Broddstaff. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi og eirn stackur.**) 
haukull. silfurkaleikur. [hialmur brotinn'^) med kopar. 
[xij bokaskrædur.8) 

Jtem .ij. kluckur. ij bi0llur. 

Jtem hálffs annarz hundradz skip. 

Jtem fastagotz .ijc. hundrada og ,xxc. betur. 

XVI. 
Kirkiubol.1) 

Kirkian á Kirkiubole i Langadal á halfft heimaland 
:xxmj.c. 

1) 147. 2) 350, 147. Látrab. 3) vidarrif 147, vidarif, Látrab. 
4) nautavijkurli0fda, Látrab. 5) xij. Látrab. 6) stakur l-*?' 
Láixab. 7) [hioolbrotennd), Látrab. 8) [sl. Látrab. 



■ 



1570 og siðar. GISLAMÁLDAGAR. 563 

Jtem jardernar Backa og Brecku .xijc, huor, 

Jtem halfft annad Fell i TregiUdisvijk .vjc. 

Jtem á kirkian Xx. ásaudar og .x. kyr. 

Jtem i kirkiunne iij messuklædi .ij. alltarisklædi. eirn 

koparhialmur, ij ti0lld fyrer frammann korinn. eitt glod- 

^i'kier. ij kluckur smár og ein Bialla og eirn stor járn- 
kall, 

Jtem lijtill sylffur kaleikur. ein Baksturjárn. 
Jtem tuær koparpijpur. 

Jtem .vij. Latinubækur gamlar med Eingelskre bok. 
^ii^n lijtiU járnkall er gaff Einar heitinn Murtason.i) 
Jtem fastaeign .ijc. hundrada med hálffum gardenum. 

xvn. 

Laugabol.2) 

Halffkirkian á Laugabole á .v. málnytu kugiUdi. 
Jtem i kirkiunne jein messuklædi. eirn sylffur kaleikur. 
Jteni Bakstur járn .ij. kluckur litlar. eirn koparhialm- 

lijtt brakadur. 
Jtem nockrar Bokaskrædur. 
Jtem fastaeign xxxc. 

xvin. 

Snæfi0ll.2) 

Kirkian á Snæfi0llum á heimaland alltt med g0gnum 
giædum bædi ed efra og ed nedra miUum Beria- 
dalsár og Melhillu.3) 

Jtem Skard .xijc. Hundrad i Landskylld. 

Jtem á kirkian i aullum rekum miUum Kamba^) og 

^elvogsteig med 0llum g0gnum og giædum^) og gras- 
^eytum.6) 

Jtem á kirkian siettung i hualreka i Bolungarvijk fyr- 
austann enn tolfftung fyrer nordann framm. 
Jtem á kirkian thesse it0k i Sandeyrar^) j0rd ad^) 
^dmings torffskurd huertt ár. og stadarteig med vmm- 
^erkium millum Smijrlabergsár og Oslækiar. 

1) Marteinsson 147. 2) 147. 3) Melhyllu, Látrab. 4) Tánga, 
"Strab. 5) reka b. v. 147, Látrab. 6) grasnytium, Látrab. 7) 
' andeyar 147. 8) þ. e. átt; ad, i 530, 147, átt, Látrab. 

36* 



V 



r 



564 



GíSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



Thangad liggia allar kirkiutijunnder og Lysistollar 
mille Kalldalons og Biarnarnups og Lambzelldi i s0gdu 
takmarke aff huerre j0rdu. 

Jtem á kirkian .iiij.^) kyr og .xij. ær. 

Jtem eitt gielldfiár hundrad. og hundrad i Busgagne. 

Jtem i kirkiunne tuenn messuklædi forn. iij kluckur 
sæmeligar og ein lijtil koorbialla. eirn sylffurkaleikur. 
eitt alltarisklædi. 

Jtem tuo glodarkier. skijrnarsár gamall.^) eirn kop- 
arhialmur, tuær koparpijpur, 

Jtem .xiiij. bækur gamlar og eirn skrudastockur. 

Jtem er thar til settur eirn sylffur kaleikur sterkur og 
sæmehgs) messuklædi. og eirn vænn jarnkall. Stendur 
thad fyrer portionis giallde sijdann sijra Halldor frá 
fiell og hann var kirkiunne skylldugur ad thui ad hanns 
dotter sagde. vj. edur ,vj. hundrud. 

Jtem fastagotz hundrad hundrada 'xxc. og .xiijc. betur. 

XIX. 
Grunnavijk.4) 

Kirkian i Grunnavijk a heimaland alltt med g0gnuni 
og giædum. Faxastade. Kiellingarstadi. Sutarabuder i^) 
Aulldugil. Kios. Haffiardareyre og J0rden Alffstader^) 
er Kristin Bi0rnsdottir gaff. J0rdina i Kvijum. Lona- 
fiord hinn eystra meiginn med 0llum g0gnum. og theiiTi 
meiginn Hraffnfiord til Vrdar jnn frá Meleyre. enn sel- 
ver i Suijdingstadalon. hun á og reka allann fra Skor- 
ará til LandzdeiUdarhola og veidar allar, frá Landz- 
deiUdarholum til motz vid Leiruland, veidar allar thser 
sem i notum eru veiddar. 

Hun á og siettung i Smidiuvijk i 0llum giædum og tuo 
hlute BergstoUs i Bolungarvijk. i miUum áross og Bardz- 
vijkur xijtungur i hualreka. Land alltt i Hlauduvijk og 
vidreka allann. enn hálffann hualreka'^) ad affnuminne 
hinne tuttugustu vætt, 

Jtem gaff Einar Eiriksson fiordung 1 hualreka ^ 



1) 7, Látrab. 2) sl. 147. 3) særaelegur, Látrab. 4) 147. 
sl., Látrab. 6) Alsstader, Látrab, 7) allan b. v. 147. 



1570 og síðar. GÍSLAIVIÁLDAGAR 



565 



gi'eiudre Hl0duvijk. i Kiaransvijk tolfftung i 0llum giæd- 
^ni. i Rekavijk á bak Látrum tolfftung i hualreka og 
hinn sextanda hlut. tolff tung i vidreka og 0llum giædum. 

Jtem á kirkian .xij. kyr og .Lx. ásaudar. iiijc i gielld- 
nautum. vc. i gielldum saudum og .ijc. i kauplum. 

Jtem eitt skip j .iijc. 

Jtem á kirkian jnnan sig .v. manna messuklædi alfær 

eirn haukul. ein kantarakápa og eirn sloppur. 
Jtem .ij. gamler alltarisbuningar. og thridie nyr for- 
kostuligur. er sijra Jon Thordarson lagdi til. 
Jtem threnner buningar á frammalltare og ein Brun 
sijra Jon lagdi til. 
Jtem háallttarisdukur. 
Jtem enn annar saradukur. 

Jtem eirn kaleikur gyllttur, vegur kuintin. og enn .ij. 
kaleikar Brakader. 

Jtem margar bækur godar effter gamallre vijsu. og 
^nn n0ckrar er sijra Jon [heitinn Thordarsoni) lagdi tiL 

Jtem .ij. kluckur er [sijra [Jon] heitinn^) lagdi tiL 

fastagotz nijutiju hundrud og .iiijc.^) betur. 

XX. 
Adalvijk.4) 

Ku'kian i Adalvijk á heimaland halfft med g0gnum 
^ggiædum. Kagadarvijk og Sánd^) med Griotleite. hálff- 
thessar eigner med bonda. Tolfftung i hualreka og 
yidreka med ágoda i Rekavijk. siettung i hualreka i 
Koffn er Einar bonde aaff. selver i Midkios i Jokul- 
^iordum er Gudmundur Jonsson lucktti i portio. 

Kirkian á toUlaust skip i Sigmundarlæk. allann reka 
Ji^a Thuerdalzá til Selastillis til Sæbolsskeria og Saulua- 
^i0ru alla. 

Jtem mánadarbeit á sumar. i Thuerdal 0Uum fienadi. 

Jtem bondaei gn i j0rdune .iiijc, og .xx. 

Jtem á kirkian .vij. kyr. eitt ásaudarkugilldi og eirn 
nest. 

}) [sl, 147. 2) [s: h., 147, [Sijra Jön heitenn, Látrab. 3) iijc, 
^-íitrab. 4) 147. 5) land, Látrb. 



566 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtem i kirkiunne .iij. messuklædi alfær. eirn sylffui' 
kaleikur. iiij kluckur med .ij. bi0llum. eirn koparhiálm- 
ur og ein stor kopai'pijpa og tuær adrar litlar. eirn 
dukur. eitt glodarkier. ein kantarakápa med perl^) g0ni- 
ul. eirn skrudastockur. 

Jtem .X. bækur gamlar og er thar med vænn^) grallare. 

Jtem fastagotz.3) c. hundrada. xLc, og .viijc. betur 
med gardenum. 

XXI. 

Melgraseyre.4) 

Bænhused á Melgardzeyre^) á ein messuklædi. eirn 
sylffurkaleik mi0g lijtinn. eitt alltarisklæde. ein lijtil 
klucka. eirn koparhiahnur og tuær koparpijpur. 

XXII. 
Watnsfi0rdur.4) 

Kirkian i Vatnzfirdi á heimaland alltt. alla Borgarey. 

Jtem .xiiij. kyr og .xiiij. ásaudar kugilldi, 

Jtem tu0 naut tuæuetur fyrer hundrad. [ iij vetur- 
g0mul fyrer hundrad. fiogra vetra gamallt naut fyrer 
hundrad.6) iijc j kauplum. iijc i gielldum saudum tuæ- 
uetrum og^) elldre. og tueir hrutar ad auke .Ix. sauder 
veturgamler og .v. kalffar vetrar^) alder. alfær sex- 
ahrijngur med árum og trie. 

Jtem jnnann stocks, vj. sængur fornar og bættar med 
hægendum og huijtuö) vodum. ij thysk^o) áklædi. ann- 
ad fornt, enn annad nytt. 

Jtem iiij storkier0lld og fimta stockakier. 

Jtem .XX. 11) vppgierdarkier0lld og .xx. ti'og. ein 
mallttkuern og mustardzkuern. 

Jtem eirn stockur.i^) x f0í^^) med liettumi^) og god- 
um og átta smáf0t. 



1) pell 147, Látrab. 2) einn, Látrab. 3) fastaeign, Látrab- 
4) 147. 5) Svo 350, 147, Látrab. 6) [sl. Látrab. 7) þadan 
147. 8) vetur 147. 9) hvijlu 147, Látrab. 10) þyck(!), Látrab. 
11) X, Látrab. 12) strokkur 147, Látrab. 13) per 147. l^) 
vondum. 



1570 ogsiðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 567 

Jtem .V. borddiskar. x. spæner. iiij bord i storu stoffu; 

eirn kaunnustoll. 
Jtem eitt i storu badstoffu og .ij. j Breidustoffu og 

med stolum. 

Jtem tueggia tunna ketiU ogi) mælisketill. eirn pott- 
ur lijtiU. 

Jtem liálffkanna med tin. eirn neffstedie og rek- 
stedie. sleggia og belger. 
Jtem jnnann kirkiu. vj. messuklædi alfær. og tueir 

h0klar ad auke. 

Jtem iij messuklædi sem sijra Jon Eirikzson galltt 
yatzfiardar kirkiu alfær og iij li0klar lauser ad auke. 
ij med damask og eirn med gyllene^) stycke. 

Jtem iij kantarakápur og eirn f ontzdukur. 

Jtem iiij alltarisbuningar. og sinn alltarisbuningur a 

liuertt annad alltare. 
Jtem iiij formadukar^) og eirn lijtill koddi saumad- 

^r*) med glit. 
Jtem enn ein kantarakápa rotinn. koparhialmur og 

^in koparpijpa. 
Jtem .viij, og .XX. bækur. er thar i sæmeligur grallare 
psalltari og kiriall. allar thær sæmeligar. 
Jtem galltt sijra Jon heitenn Eireksson kirkiunne i 
^''atzfirdi nyiann grallara og helldur áared i kring og- 
tempore bok og helldur hátijdisdaga vetur og sumar. 
Jtem á kirkian .iij. sylffur kaleika og er^) eirn 
bættur. 

Jtem .iij. merki. vatzkall og munnlaugS) sæmelig. iij 
ti0lld med einu steindu, [grafar klæde og k0gur. 

Jtem .[iiij. kistur med eina lijkastocke.^) ij stolar. eirn 
^kijrnar sáá. metaskáler. tuenn bakstur járn. ij vænger 
hia alltarenu. 

Jtem Biarnfelldur.8) sex glergluggar. kirkiustigi. 

Jtem sacrarium munnlaug og vatzkall. 

Jtem .ij. járnkallar. 

1) eirn, b. v. 147. 2) gyltu, Látrab. 3) fornir dukar, Látrab. 
'^) sl. 147. 5) enn, Látrab. 0) niundlaug, Látrab. 7) [bætt við ut- 
^iimáls með rauðu i 350; sl. 147, Látrab. 8) Biarnarfelldur 147. 



568 



GíSLAMÁLDAGAR 



1570 og síSar. 



Jtem fastagotz ad sogn sijra Jons liundrad hundrada 
og .xixc. niju kluckur med smám og storum. 

XXIII. 
Augur.i) 

Kirkian i Augre. Hun^) á StrandseL hinn fiorda huern 
«el i Thernuvijk^) og attung i huabeka. hinn fiorda 
huern sel i Huallátrum. gielldnauta affriett á Fiall- 
eyiar i Skautufiord. So morgum nautum sem sá á er 
kikiu^) helldur. 

Jtem á kirkian .iiij. kugilldi og .xx. og jordina Smidiu- 
vijk og jordina Skard til lausnar. 

Jtem ij stora járnkalla er Magnus bondi Jonsson heff- 
ur golldid kirkiunne fyi*er ij hundrud. 

Jtem var kirkian virdt fyrer átta hundrud aff herra 
Eggertt Hannessyne. sera Magnuse MokoIIssyne. Thorfa 
AndressjTie. Ara Einarssyne. Orme Erlingssyne. Orm^ 
Jonssyne og Jone Gijslasyne. 

Jtem á kirkian iiij kluckur. 

[Jardagotz til Tijundar .iV^cc. Liiijc.s) 

XXIV. 
Eyre.i) 

Kirkian á Eyre i Seydisfirdi á thridiung i heimalandi. 

Jtem LandIi0ffn. Lxxx. alner i landskylld [og Eidi. 
X. aurar i landskylld.ö) ixc i frijdum peningum nied 
.ij. kauplum. 

Jtem á kirkian skip. 

Jtem jtauk kirkiunnar. affriett aá Vesturheidum nied 
Hestfirdi so morg gielld naut sem sá á sem á Eidi'^) hyr- 
fiordung i hualreka i Bardzvijk fyrer nordan rekamark. 
enn áttung fyrer austan. 

Jtem i kirkiunne ij messuklædi. kaleikur med sylff^^^'* 
iij hialmar. koparstikur iij. iij kluckur. ij bi0llur. glod- 
arkier. metaskáler. 

1) 147. 2) sL 147, Látrab. 3) Þernevijk 147, Latrab. 4) 
Idrkiann, Látrab. 5) [147., sl. 350, Látrab. G) [sl. Látrab. 7) 
Eyre 147, Látrab. 



1570 og síðar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



569 



Jtem korkápa og sloppur. 

Jtein grallare. psalltare. seqventiubok. kiriall og enn 
^ieijre bækur effter gamalle vijsu. 

Jtem Jardagotz til tijundar hundrad hundrada. 

^)Jtem heff eg bifalad^) ög vmmbedid thann ærliga 
dandismann Gudmund bonda Helgason. ad hann haffe 
fulla macktt og vmmsion yffer kristfiár jordunne Heste 
í Hestfirdi. Láte j0rdina vid macktt halldast og thad 
henne fylger. 

Jtem ad fatæk aulmusa haffe alla affgijfftena án 
n0ckura thijngsla annara manna. 

XXV. 
Sudavijk.3) 

Halffkirkian i Sudavijk á it0k i Suarffholsskog raptt- 
^^^g[g] og kolagi0rd til allrar Buneyslu. 
Jtem i kirkiunne ein messuklædi. kaleikur. messubok 
-ij . bi0llur. 

Jtem er Jordinn .xxxc. 

XXVI. 
Kirkiubol.s) 

Halffkirkian á Kirkiubole i Skutulzfirdi á land ad 
^ossum og tekst aff .iiij. ærgijlldi i landskijUd. 

thar skal graffa lijk heimamanna og frá Fossum og 
theirra sem thar andast heima. eda thar i landeign. 

thar tekst heima tijund og lysistoUur [heimamanna 

^g suo fra Fossum og tijund vr Eingidal. enn eigi lysis- 
tollur.4) 

thar skal syngia annann huern dag messu og enn 
^iorda huern ottus0ng og greida presti ij merkur i tijda 
^ffur sem menn eru ei skyllder ad halldas) kirkiudag 
^ Eyri sem hallda á Kirkiubole og á fyrrnefndum bæi- 
og thangad luka tijund. 

thangad liggia tijunder theirra manna. er eij giora 
^kiptitijund á saugdum bæium. 

■l) Heslur Ghristfie 147 (utanmáls). 2) falad, Látrab. 3) 147. 
^ [sl. Látrab. 5) giallda 147. 



570 GISLAMÁLDAGAR. 1570 og síSan 

Jtem á kirkian tuo kugiUdi. 

Jtem [i kirkiunnei) ein messuklædi suo sem ny sæme- 
lig, eirn sylffur^) kaleikur offan sylffur enn eijr vnder. 
patinan med sylffur. eitt alltarisklædi. tuær kluckur 
litlar. ein lijtil bialla. eitt glodarkier. eirn koparhialm- 
ur lijtilL 

Jtem eirn Járnkall. 

Jtem J0rdinn .xxxc. 

XXVII. 
Eyri. 

Kirkian á Eyre i Skutulzfirdi á ij jarder. Haffrafell 
og Selárdal. aff annare .v. ærgilldi. enn annare -X. 
aurar i landskylld. Skog i Tunguland fyrer offann 
Thuerá. Torffskurd tueir hluter áttfednings almenn- 
ings skogar er Thorkell prestur gaff slijktt sem Tungu 
bar á motz vid Kirkiubolsmenn. 

Jtem á kirkian i frijdu .viij. kyr. xiiij og xx. ær. 
iiij og .XX. Saudi veturgamla og .ijc, i gielldum saudum. 
Veturgamalltt naut og threvett. ij hestar og hross. 

Jtem jnnann gátta. iij storkiei'^lld. viij trog. átta 
kier0lld. v, skáler. v, diskar, v, spæner. ij katlar. xiiij^) 
marka pottur lasinn. byrda fangaliett 

Jtem i kirkiunne tuenn messuklæde alfær og eirn 
hauckull laus. sterkur. iij alltarisklæde. Brijk yffer allt- 
arenu og onnur framm j kirkiunne lasin. Sylff ur kaleik- 
ur lijtill. glodarkier, koparhialmur og tuær koparstikur. 
ein járnpijpa, ein klucka og tuær bi0llur. eirn jarnkall- 

Jtem .xiiij. bækur oriffnar og sterkar. 

Jtem jardagotz hundrad hundrada og xxvj hundrud 
betur. 

Haffa Ræningiar i burttu tekid hiedann frá Eyri aff 
thui sem fyrr stendur skriffad silffurkaleik. koparhialni 
tuær koparpijpur. ein messuklæde. [glodarkier. tuo 
alltarisklædi.^) koparmunnlaug^) stora. Brutu alltared. 
golff og becke [i kirkiunne.*) 

1) a kirkian, Látrab. 2) undirstrikaíS með raiiðu (og mun 
eiga að falla úr) 147, 350, 3) viij, Látrab. 4) [sl. 147. 5) mnnd- 
laug, Látrab. 



1570 og siðar. GISLAMÁLDAGAR. 571 

XXVIIL 
' Holl.1) 

Kirkian á Hoole i Bolungarvijk á land ad Lifurkier- 
st0d2) i anne hia Ose. teig i Geirsbreckuskoga. Stod- 
h^ossahaga eda grijsagyllttur i HraunsdaLS) 
- Jtem á hun .ix^) kyr. xiijc oskorud. 

Jtem i kirkiunne .ij messuklædi. eirn sloppur. fontz- 
^lsedi. iij alltarisklædi. eirn kaleikur med sylffur. glod- 
^i'kier. vantar sacrarium munnlaug. ij hialmur. ij kop- 
^rstikur. 

Jtem ein klucka og tuær korbi0llur. ein stika stor. 

^irn forme vondur, triestika stor. metaskaler. 

Jtem .xix. bækur gadar og iUar.^) 

thar skal vera prestur og luka honum .iiij. merkur 
kaups. 

Geijrsbrecka kirkiuj0rd. 

Jtem Kieflavijk. Geijrastader. Grundarholl heima- 
land. 

thar liggia til tolff Bæier med tolla og tijunder. 
Jtem jardagotz til tijundar hundrad hundrada og xlc. 
auke gardurenn .xc. 

XXIX. 
Stadur.i) 

Kirkian á Stad i Sugandafirdie) á heimaland alltt 
^ed g0gnum og giædum. 

Jtem hálffa j0rd Vatnadal og er .viijc. enn landskylld 
•^J- alner.7) 

Jtem ,iij, kyr og .xij, ær med I0mbum. eirn hest i 
hundrad. 

Jtem i kirkiunne. ein g0mul messuklædi og thau 
^enn sem presturinn lagdi kirkiune i portio.s) eirn 
^ylffur kaleikur. ein klucka og tuær bi0llur. eitt 
^lltarisklædi. eirn hialmur er sijra Are gaff kirkiune. 
enn eitt vondt alltarisklædi. eirn járnkalL eitt glod- 

1) 147. 2) Svo 350, 147, Látrab. 3) Hvanisdal 147. 4) xix(l) 
atrab. 5) slæmar 147. 6) Sugandarfirdi 147. 7) aurar 147. 
Portionem 147. 



572 



GíSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 



arkier. eirn ample med Bly. ein kiertastika med kop- 
ar. ein messubok og thar til .xiiij, bokaskrædur. 

thar liggia .x. bæier til kirkiusoknar. 

Jtem fastagotz til tijundar hundrad hundrada og ij^ 
betur. 

XXX. 
Hvillt.i) 

Hálffkirkian á Hvijlt á .vc. i j0rdunne Eyre. 
Jtem .V. málnytu kugiUdi. 

Jtem i kirkiune ein messuklæde sæmehg ny og onn- 
ur vond. kaleikur lijtiU med sylffur. 
Jtem klucka og bialla lijtil. 
Jtem margar bækur gamlar. 
Jtem j0rdinn sialff er .xxiiijc, 

4 

XXXI. 
A Heste.i) 

Hálffkirkian á Heste á [.vc, i heimalandi.^) iiij. mal- 
nytu kugilldi. ein messuklædi. eitt alltarisklædi rifid^) 
og litla bi0llu. 

[Jtem j0rdin .xLc. og .ijc.^) betur.^) 

xxxn. 

HoIItt.i) 

Kirkian i HoIItte i Aunundarfirde á heimaland alltt 
med g0gnum og giædum. halffann siettung j hualreka 
[á Saudanese. siettung hualreka i^) Kiefflavijk. enn 
tolfftung i Reykiarfirdi bædi i hualreka og vidreka. mcd 
grasnautn. alltt til Huanneyrar.o) Skog i Dyrafiardar- 
botne á mille gilia tueggia fyrer offann Thijngmanna- 
riodur. á hina vinstre h0nd er á Glámu rijdur. v. ku- 
gillda h0ffn i Nesdal. beit i Hiardardal vj vikur j annad 
mál hid idra fra thui er vr sele er komid. til x manad- 
ar. siettung i hualreka frá Dalsá og til Rauffarár a 
Sande. tliridiung i hualreka i Rekavijk hia H0ffn. átt- 



1) 147. 2) [sl. 108. 3) sl. Látrab., 108. 4) iijc 147. 5) [sl- 
Lálrab. 6) Hvanneyra 147. 



1570 og siðar. GíSLAMÁLDAGAR 



573 



[i hualreka i L0duvijk. Tolfftungi) i liualreka i 
f ^iote. i Sigluvijk tolfftung i hualreka. Tvo áttfedm- 
^^ga2) torffs i Tradarland. eirn áttfedming i Kalldárland 
riett ad rijda til og láta hross haffa haga vtann t0d- 
og eingiar. Bua vmm torff sem viU [og láta standa 
sem viU.i) med slijkum skilmála er áttfedmingur i 
"^ijfelzmyraland.s) 

Jtem á kirkian thessar jarder Thorolffstadi. heima- 
land. m0rk i landskylld. 

Jtem Vadlar .x. aura landskylld. 

Jtem Kirkiubol ,Lxxx, alner landskylld. 

Jtem Mossveller hundrad i landskylld. 

Jtem Holl .X. aura landskylld. 

Jtem Kalldá .x. aura landskylld. 

Jtem Lækur .x. aura landskylld. 

Jtem Eingidalur hundrad i landskylld. 

Jtem Kiaransvijk á Ströndum .iiijc. ad dyrleika og .xL 
^iier i landskylld. 

Jtem i frijdu. "xij kyr og hundrad ásaudar. 

Jtem .iiijc. j nautum .iiijc. i saudum vngum og g0ml- 
^í^. hest fyrer hundrad og hross gamallt. 

Jtem jnnan stocks. tueggia tunna kietiU bættur. annar 
fiordunga kietilL thridie fiordungs kietilL 

Jtem hundrad skiolnaker thiett og fimmtiju skiolna 
*^ier gamallt. 

Jtem tueggia tunna kier og eirn sár bædi sterk. xij. 
smákieroUd g0mul og tho mathelld. xiij trog. vij disk- 
^ gamler. vj. skierdiskar. xvj bordskaler. vj spæner* 
^ii'n strockur. 

Jtem .V. marka triekanna loklaus. ein munnlaug. eirn 
^^ttzkall. tueir dukar med einu handklædi. eirn pott- 
bættur i barminn.^) ein byrda heil. einer kláffar og 
^íner krokar. 

Jtem iij orff og .vj. hrijffur. ij liáer. kaunnustolL iiij 
oeckiarbord og eitt stortt. tuær sængur fornar med hæg- 
^ndum. einar huijluvoder. eitt áklædi gamalltt og eirn lás 

1) [sl. Látrab. 2) áUmedninga, Látrab. 3) Vijfilsmyrarlande 
^^7. 4) barminum, Látrab. 



574 



GíSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtemi) so miked i kirkiunne. sæmelig messuklædi 
ny og 0nnur rotin. 

Jtem tuenn alltarisklæde og 0nnur med skijldum. eiti 
i'ijckelijn.2) bakstur járn, Bækur gamlar so sem kirki- 
unne gagnast^) ad fornu fare. 

Jtem .iij. kluckur. ij bi0llur. ij koparhialmar. eirn 
forme. eirn stoU. eirn lectare. 

Jtem galltt Biarne Olaffsson kirkiunne sylffurkaleik 
og Jarnkall. 

í Jtem áttaærings^) skip, 
Jtem fastagotz .ii^^c. hundrada og [xlvjc.s) betur, 

XXXIII. 
Valþiosdalur.6) 

Kirkian i ValthioffsdaF) á .xijc, j0rd, 
Jtem .iiij. kugiUdi. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi. eitt alltarisklædi. 
ein klucka stor, korbialla og bly kaleikur. 
jc. i Skóge á Saudanese. 

Jtem fastagotz xtijger hundrud og .viijc, betur med 
gardenum. 

XXXIV. 
Sæbol.6) 

Kirkian á Sæbole á land vnder Hálse og áttung i 
Geirsbrecku i Sugandafirdi og skogum theim, sem þar 
fylgia thui lande. 

Kirkian á thridiung i Nessdal^) og thridiung i heidum. 
xijc j0rd og tekst aff .iiij. ærgiUdi. 

Jtem .iiij. malnytu kugiUdi. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi. eitt alltarisklædi. 
ein klucka. ein bialla. einn blykaleikur. 
Jtem fastagotz .c. hundrada og .xviijc, betur. 



1) er, b. V. 147, 2) ryckiulijn 147. 3) þarfnast 147, Látrab, 
4) attærings 147. 5) vjc 147. 6) 147. 7) Valþiosdal 147. 8) 
Netzdal 147. 



1 



1570 og síðar. GISLAMÁLDAGAR. 



575 



XXXV. 
Alfadalur.i) 

Halffkirkian i Alfadal á eina klucku riffna og alltaris- 
klædi riffed og rotid. 
Jtem fastagotz .xxxc. og .vjc. [betur.2) 

XXXVI. 
Alvidra.i) 

Halffkirkian i Alvidru á [Fiallaskaga^) og .ij. ku- 
giUdi. 

Jtem eitt alltarisklædi i kirkiunne og tuær bioUur. 
^ii-n tialld dukur. 
Jtem er J0rdinn .Lxc. og xviijc betur. 

XXXVII. 
Nupur.i) 

Kirkian vnder Nupe á thridiung i heimalandi. Skógar- 
^^^gg á Kleyffum fyrer vestann i Dyrafiardarbotne. 
^g hina tijundu vætt i Sæbols hluta i huolum og tijunda 
Part i Breidabole i Skalavijk. og tijundu vætt i Dale i 
Arnarfirde. fiordung i reka auUum miUe Huarffs og 
Haukalækiar. Selveidar sem viU hier i miUe. v, ku- 
giUda beit vnder Nupi i NessdaL^) Skipsh0ffn á Skaga 
tollaust og eiga jnster reit á maulum. og Skálagi0rd á 
Brecku. 

Jtem .Lx. sauda beit á SkagahUjd. 

Jtem reites0l á Skaga. 

Thangad liggia tijunder af .v. Bæium. 

Jtem eina j0rd Kotnup tiju aura landskýlld. 

Jtem á kirkian ,xx. malnytukugiUdi halfft partt huort 

og ær og eirn kapal. 
Jtem j kirkiunne .ij. messuklædi. eirn sylffur kaleik- 
lijtilL ij kluckur. ij bi0llur. 

Jtem iij koparhialmar. eitt alltarisklædi og brijk 
yfferS) alltarenu. ein bakstur járn. eitt glodarkier. 



147. 2) [b. V. 147. 3) [FiaUaskoga 147, FiaU á Skaga(I), 
tnjb. 4) Neffzdal 147. 5) fyrer 147. 



576 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 Og síðar* 



Jtem ,xij, gamlar bækur og ein koparpijpa. ein skruda- 
kista. 

Jtem fastagotz .Lxxxc, og .viijc. betur. 

XXXVIIl! 
A Myrum.i) 

Kirkian á Myrum i Dyrafirdi á .xxc.2) i heimalandi- 

Jtem .XV, kugiUda beit i Nessdal krossmessna á miH*^ 

Jtem hálffa Geirdhamrafi0ru.-^) og allar fi0runytiar- 

Jtem skog á Dyrafiardarbotnum med vnimerkiuni. 

Jtem hálffann reka mille Huarffs og Haukslækiar. 
torffskurd i Gardaland so mikinn sem vill. nautbeil 
vnder Felle á Nautahialla. 

Jtem á kirkian skipst0du á Skaga áttæringi og skála- 
gi0rd á Fiallanese. 

Jtem á kirkian thessar jarder.^) Fell .x. aura leiga- 
Rekavijk á Str0ndum ,xL. alner i landgilldi. xxxxiij- 
kugilldi. halfft huortt kyr og ær. 

Jtem eirn hest i hundrad og eina hestamodur. 

Jtem i Idstunne threnn messuklædi. eirn sloppur. 

Jtem fangaliett kantara kapa. eitt alltarisklædi. -íJ- 
kaleika og er annar brákadur. ij kluckur og ein kor- 
bialla. glodarkier. Járnkall. ij koparhialmar litler. iJ 
brijkur. ij koparpijpur. vij bækur og n^ckrar^) skrsed- 
ur ad auk. 

Jtem grallare godur. 

Jtem fastagotz hundrad hundrada. x tiger hundru 
og .viij. hundrud og Gardurenn .Lxc. 

XXXIX. 
Hiardardalur.i) 
Hálffkirkian i Hiardardal á eitt kieralld stortc) er 
sijra Halldor heitinn Jonsson fieck kirkiunne fyrer tuo 
malnytukugilldi. er kluckan átte. 
Jtem klucku og bi0llu. 
Jtem er jordinn, Lxc. 



1) 147. 2) xxxc, Látrab. 3) Geirshamrafi0rii 147. 4) ^ 
Str0ndum, b. v. Látrab. 5) norskar(!), Látrab. 6) girtt 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



577 



XL. 

Huammur.^) 

Hálffkirkian i Huamme á iiij kugiUdi. ij kluckur litl- 
^r. ecke neitt annad. 
Jtem j0rden .Lxc, takast heima^) tijunder. 

XLI. 
A S0ndum.i) 

Kirkian á Saundum á heimaland alltt og Gallttardal 
allann.3) Skipsh0ffn á Skaga. Skog i Dyrafirdi mille 
öeliageiia og Middæla. Skog fyrer offann gautu. vj 
vikna beit vnder Backahlijd. ^ 

thangad liggia .x. bæer til tijundar. 

Jtem á kirkian tuær jarder. tekst aff annare .x. aur- 
^^' ^nn aff [annare .v.^) aurar. 

Jtem .V. kyr og vij ásaudar kugiUdi og eirn hest. 

Jtem jnnann stocks. tuo storkier. xx trog med liett- 
Um^) og godum. xij vppgierdar kier0lld og eitt fautu- 
Hieralld. 

Jtem .V. skáler. iiij spæner. iiij diskar. eirn strockur 
Samall. fiordungskietiU gamall. kistuskriffl. 

tem i kirkiunne. ij messuklædi. eirn kaleik sem nyr. 
f^^ klucka. ein korbialla. ein brijk j^fer alltare. ij 

oparpijpui, eitt ölodarkier. eirn jarnkall. eitt allt- 
^i^^sktede. 

Jtem nockrar bokaskrædur og ein skrudakista. 
fastagotz ,c. hundrada og .Lxc. 

XLII. 
Hraun.i) 

^Ji'kian á Hraune i Dyrafirdi á .xijc. j0rdu. Saura 
firdT ^^^^^^^'^^ ^ landgiUde. Skog á Kleiffum i Dyra- 

^Jem hálffann reka i Kiefflavijk. 
jj^í^ .vj. malnytu kugiUdi. 

jnnann kirkiu .ij. messuklædi. aunnur lasinn. 

fúa^^ IV' Látrab. 3) annann, Látrab. 4) [eyða i 350 af 

• Vondum 147. 6) [sl. 350. 

^^Pi. Isl. XV. B. 37 



578 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



silffurkaleikur. ij kluckur. korbialla brotinn. eirn jarn- 
kalL eitt alltarisklædi med brun. glodarkier. 

Jtem bækur effter gamalle vijsu faneytar. 

Jtem fastagotz .ijc, hundrada og .ijc. betur. 

XLIII. 
Alfftamyre.i) 

Kikian a Alftamyre á heimaland med gognuní og gised- 
um. thessar Jarder. StapadaL^) hundrad i landskijlld- 
Bauluhus leigd-"^) fijrér iiij ærgilldi. Tialldanes 

leigd 

fyrer c. Hiallkallzeijre leigd fijrir c. Ös leigd fyrer X 
aura. Jtem skog i Geirthiofsfirde á miUum Smidiugils 
og Kolla gautu ár. Jtem bunautnar Huamskurd i Nedreto 
Jtem toUaust teinærtt skip á Látrum, Jtem i frijduni p^i^- 
ingum XX og iiij kugillde. Hálftt huort kijr og ær. Jtem 
xxiiij veturgamler sauder. 

Jtem Jnnann stocks, vj trog mathelld. og iiij faneijt- 
Jtem iiij uppgierdar kierolld. Jtem v spæner ein skál 
iiij diskar og iiij skierdiskar. eirn pottur tekur hálfann 
fiordung. Jtem Sijrukier mathelldtt. Jtem xxx 

fiord- 

unga saar. og gomul byrda. Jtem sæng forn med Hægendi. 

Jtem i kirkiunne ij messuklædi. sæmelig. Jtem kaleik- 
ur med Látun. kastad yfer gulL^) enn palinann er in^d 
siífur gylltt eirn alltarisbuningur sæmeligur ij khickui 
og ij koorbiollur. ij Corporalar. Jtem enn tueir alltaris- 
búningar faneijter. ein brijk yfer alltari sæmelig 
^irn iijlill*^) kross. Jtem hálffur járnkall. 

vij bækur uppá gamla vijsu. Jtem var kirkian virdt 
fyrer iiijc tha Sijra Jön Thorleifsson afhendti enn 

Sijra 

Eysteirn heitinn medtök. enn Stadurinn sialfur vai 
virdtur fijrer xx hundi'ud. med vtehusunum. 
Jtem fasta götz xxxvjc. 

XLIV. 
Hrafnseyre.i) 

Kirkian a Hraffnseyre á Karlzstadi^) ogs) Horn strond 

1) 147. 2) Stafadal 147. 3) bigd 147. 4) J(tem) 147. 5) gulle* 
Látrab. 6) sl. Látrab. 7) Karlstadc 147. 8) á, Látrab. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 579 

^ed ollum giædum toUa i Vrdum huoru tueggium og 
^^tia vijk. Geirthioffsfiord.i) mille KoUa gautu og 
Stackagili vtan itok i Skoga skog i Suidungsdal á 
uedstu Kleiff. 

Kalfarekstur og Suijna. og hallda vpp haga gardi. 
^kogar hogg i Kirkiubolsland. á Lx hesta huertt haust 
^'^ogar hogg i Thuerárland torffskurd i Breidu mijre 
sem viU. 

Kirkian á hualreka á SUettanese mUle Suadhöls og 
Töargils. 

Thetta lagde Thoiiias Snartorson'^^ til kirkiunuar 
Eijre tolftung i hualreka á Hornstrond. siettung i hual- 
í^eka á4) Fliote. siettung i {huah'eka i Hlauduvijk. 
jhfidiung i huah-eka og hinn sextanda hJut á Griotleife i 
^agadarvijk og Sandvijk. 

Sa skal Ráda sem á Eijre bijr huortt hann flyteS) 
Pi'est til Kirkiuböls. eda er hann sokttur. 
Thaugad Hggia aUar tijunder af oUum bæium i miU- 

Kuluár og Langaness. 
Jtem medtök sijra HaUdor Einarsson af sijnum bröd- 
Thorlake Einarssyne suo vordna peninga: J firstu 
kugiUdi hestur rosken. giUdt hross. 
Jtem Jnnan gátta iij störkieroUd. xiiij trog. xiiij kier- 
^^ld. Jtem ein fata. vj. diskar. og vj skierdiskar. iiij 
skaler. og vj spæner. 

orf. iij hrijfur. stedie. tong. Jarnsleggia og hamar 
^^J liáer. 

Jtem eirn soknaraunguU. Jtem ij fære. tuijtugur vad- 
^^- Jtem vj æringur. 

Jtem Jnnan kirkiu. ij messuklædi. og eirn gamaU 
^^kuU. málud brijk j^er aUtarid. ij koparpijpur. mál- 
tiaUd fyrer kördyronum. ij kluckur framme i kirki- 
^inni. og tuær bioUur i körnum. bokastöU og thar i 
^ockrar bækur gamlar. Störkista. eirn UjtiU járnkaU. 
^^i'n koparhialmur brakadur og lofadi Sijra HaUdor 



^> Gcirl)iófafi0rd 147. 2) Svidnijngsdal 147. 3) Svartzson 
• 4) ad 147. 5) flytur 147. 

37* 



580 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síSar 



audrum nijum i stadinn. Jtem eirn sijlfur kaleikur lijt- 
ilP) gamall. 

Thessar jarder á kirkian. Bolungarvijk á Str0ndum. 
leigd fijrer Lxxx alner Jtem Bardzvijk, leigd fijrer x 
aura. Jtem Horn leigd fyrer x. aura. [Jtem Sperdlahlijd- 
leigd fyrer x aura.^) 

Jtem fastagötz til tijundar. c. hundrada og ix tijg^ 
hundrada betur. 

XLV. 
Otrardalur.3) 

Kirkian i OturardaL^) á heimaland alltt i miUuni 
Haganess og Beitilshamra. skog i Trostanzfirdi til allr^ 
tharfenda enn leijfa ongvum. Stadarmenn skulu hoggua 
sem tlieir vilia. So vijdtt sem land á skög. Jtem á kirkian 
skogarhogg thad EUingur gaf henne á HiauUum. allt ad 
Bæiargile kirkian á jord hálfa ad Fosse tekst aff x aura 
leiga i millum Vadhamars og Hagagardz fyrer innan 
Vvd á Hraffnzhagahlijd. Jtem so miked i frijdum pen- 
ingum tha sijra Sueirn [medtök^) vij kyr og v asaudar 
kugilldi. ij gielldfiár hundrud. og xij sauder vetur ganil- 
er cirn hest gradann. vod vadmáls. Jtem skip i ij^"- 

Jtem Jnnan gátta. vj trog. viij kierolld. iij skáler- 
eirn sporn. [v diskar. eirn skierdiskur. ij skiölur. strock- 
ur vondur.6) ij katlar og eirn pottur. Lijtid kier. bedur 
med huijluvod''') og hægendi. 

Jtem Jnnann kirkiu, iij. messuklædi^) alfær. eirn silff' 
ur kaleikur. ij kluckur. eitt alltarisklædi. er presturenn 
lagdi til. og aunnur gomul. Jtem sloppur og kantara 
kapa. fontzklædi. eirn jarnkalL Jtem eirn kopar hialni- 
ur. eitt glödarkier. ein triemet. kross yffer kördijronum- 

Bækur margar efter gamalle vijsu. 

Jtem fasta götz til tijundar v. hundrada. og xviij^- 

XLVI. 
.Selárdalur.^) 
Kirkian i Selárdal á heimaland alltt med ííoíínum 



1) sL 147. 2) [sL Látrab. 3) 147. 4) Otrardal 147. 5) [t^^ 
vid 147. 6) [sL 147. 7) vod sl. 147. 8) klædc, Látrab. 



giaedum. millum lijka Stapa og Kálfadalzár. Jtem tollur 
J^ii'kiunnar tijunde huer fiskur sivalur. Sem á land 
*^iemur. bædi j Kopavijk og nidre vid fioru smám og 
sförum. 

Jtem tolf föta grof i Kirkiubölsjord. i Kolmuladal. 
sköga j Geirthiolsfirde^) ad helminge tha sem 
leigid hafa til Spertahlijdar. ad fornu. miUe Kolla- 
Sautu .ár og Sehadals ár. tijunda hlut i huah-eka á 
'^^i'kiuböle i Kohiiuladal [huern veg^) sem á land ber. 
^tann smáhuale og vc. j sköge i Trostransfirde.^) huern 
^kog ad Sijra Thorsteirn Thorarinsson^) keypti vnder 
^tárdalz kirkiu af sijra Kodran Jönssijne er tha átte 
^llann Trostransfiord.s) 

Jtem á kirkian thessar jarder Krosseyre. leigd fijrer 
^ aura. Jtem granda. leigd fyrer x aura. Jtem Osku- 
i'ecka leigd fijrer c. Jtem Nedrebær. leigd^) fijrer c. 

em Vppsaler leigd^) fijrer iiij ærgilldi. Jtem Arnar- 
^tape. leigd fijrer x aura. 

Jtem á kirkian xx á saudar kugiUdi. og xiij kijr. vjc.^) 

^autum og saudum. og vjc i kauplum. 

Jtem Jnnan gátta. xx diskar. xv trog. xij smákieroUd 

^^d tueimur f autum. xj skierdiskar. ix skaler. ii strock- 
ar i " ' " • 

• iiij störkier. v spæner. iij katlar. iij pottar. ein kanna. 

hrip. einer torfkrokar. ij páh-ekur. v orff. vj hrijff- 

• eirn hardsteirn. iij háer. ij olarfære. 

tem alfær sexæringur med segle. og Árum og gam- 
attæringur. So nær sem vppgiefinn. 
; tem Jnnan kirkiu. iiij messuklædi.^) allsæmelig. ij 
Jlltarisklædi. eitt ryckiuHjn. og diakna Sloppur. Jtem 
^tz vmmbuningur. eirn lectaradukur. ij lauser haukl- 
; ^g nockrer lauser dukar. tueir silffur kaleikar. eirn 
hialmur. Jtem allar bækur so sem ad fornu hafa 
^^i"ed. Jtem gomul Járnstika fyrer Há alltare. Jtem 
podarkier. tuær störar kluckur vppe. ein bialla hjtil 
^ koriimn. 



147 .,^^^l^^°^sdal 147. 2) hu0rnenn, Látrab. 3) Trostansfirdi 
7) ;. ^ormodssond) 147. 5) leigdu.r 147. G) leigder 117. 
viJ^ Lá»rab. 3) 01] b. v. 147. 



■ 



582 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 Og siðar 



Jtem lagdi Herra Gijsle Jönsson til kirkiunnar i Selár- 
dal Eina brijk med krossmijnd, Jtem iij koparpijpur 
eirn koparhiálm. eirn Jarnkall. 

Jtem liet herra Gijsle steipa upp iiij kluckur. og átte 
kirkian málmen. 

Jtem lagdi hann og tiL eirn Slopp nijann eitt rijcke- 
lijn. eina kantara kápu bláseinkta( !).i) 

Jtem á kirkian xij hiona huannskurd i Lockinö 
hamratö. 

Jtem reka allann á Nessskerium. 

Jtem fastaeign c^) hundrada og x.x.xc. 

XLVIL 
Bijlldudalur.3) 

Halffkirkian i BiUdudaL á Audahrijsdal. 
Jtem tolf ær. og ij kijr. 

Jtem ij hauklar sæmeliger og tuær kluckur. litlar. 
Jtem Jördinn xlc. 

XLvni. 

Laugardalur.3) 

Kirkian i Laugardal á land fyrer Jnnann á. 

Thangad Hggia tijunder af xiij Bæium. 

Jtem á kirkian thessar Jarder. Minna Laugardal [x 
[c]4) leigd fyrer c. Jtem Holl xijc.. leigd fijrer iiij 
ærgillde. Jtem Hauffdadalur xijc. leigd fijrer [x. aura.^) 

Jtem á kirkian vj kugilldi og ij kapla. 

Jtem Jnnan kirkiu ij messuklædi alfær. ij alltarisbun- 
ingar, ij kaleikar. ij koparpijpur. tuær kluckur. glod- 
arkier. 

Jtem margar bækur gamlar, og flestar ærelausar.^) 
Jtem skrudastockur. 

Jtem fastagötz ij c hundrada Lxc. og viij betur. 



1) blamergta 147, blaþryckta, Látrab. 2) tvo hundrud, Látrab- 
3) 147. 4) [xxc. 147, Látrab. 5) [sl. 350, Látrab. og bætt við 
siðar í 147. 6) faanytar 417. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



58a 



XLIX. 
Sveinseyre.^) 
Hálffkirkian á Sueinseijre á vc. i HauffdadaL 

L. 

Saudlausdalur.i) 
Kírkian i Saudlausdal a i Heimalandi xjc. 
Jtem Lx saudabeit til Látra. Vmm vetur og Solua- 

fiöru fijrer vj manna iferd. Jtem Biarg tolllaust til allz 

gagns ed efra og nedra. 
Jtem skip tolllaust teinærtt.2) 

Jtem siettung i oUum reka i Kiefflavijk. huar sem 
thar á land kiemur og Biarg thar. Jtem hálfann Dalspart. 

Hun á Skog i Trostransfirdi^) til allrar Buneijtslu og 
^yke ad haf a sem vill. enn beita huorge^) tun nie eingiar. 

Jtem xc. Jord Siglunes. leigd fijrer x aura, 

J frijdu. vj málnijtu kugilldi. ij hesta og hesta modur, 

Jtem á kirkian attahrijng nijann. 

Jtem Jnnann kirkiu ij alfær messuklædi. eirn Hokull 
laus Blár. ein kantara kápa. eitt ryckiulijn. iiij Smá- 
kluckur. eirn silffur kaleikur. ij alltarisklædi. Jtem tuær 
t*ioIlur. glodarkier. kopar hialmur. koparstika. Jtem 

gyllter stiakar hia alltare. eitt vijnhorn. 

Jtem Bækur nockrar gamlar, 

Jtem fastaeign ijc hundrada. 

LI. 

Bær á Raudasandi.i) 
Kirkian i Saurbæ á Rauda sande á land alltt i Kirkíu- 
tiuamme .xxc.s) Jtem Siöund á xijc. Jtem Laganupur^^) 
^^iijc. Hundrad af annarre i landskylld. enn tuo hundr- 
J^d af annarre. Fijfustader xxxc. leigd fijrer ijc. og 
^iíii thridia hundrad i Hlijdunum i mille Stálz og 
^orvadana Jtem fra Skor. 

Hun á biarged i millum Saxagiár^) og Mela. lyckiur 
Vordur ad gautunum theim sem Jnn liggia frá giá 



1) 147. 2) teinrætt 147. 3) Svo 350, 147. 4) hvorki 147. 
xxxc, Látrab. 6) Lagamyre, Látrab. 7) Laxagiár,. Látrah. 



584 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar. 

fyrer austann DiupadaL eru tliad koUud vjc. Hun á 
gielldings Skor. og xiij c frijd. og hina x hueriu vætt 
huals af oUum huolum, er rekur Vm oll thyngen. og vætt 
skreidar af huerium skattmanne. Jnnann thijnga og 
skiædatolla af hueriu Bænhuse. 

Hiin á allar smátijunder. Thangad liggia tijunder og 
lijsetollar af vj bæium. og xx. 

Thár skuhi vera ij prestar. enn huer sem gielldur 
-ecke fijrr greindar skijlldur á hueriu Aáre. tha liggur 
Vid iij marka sektt. fijrer huertt fyrer sig. 

Jtem á kirkian xx. kugilldi. x kijr. og Lx. ásaudar. 
iiij kapla. 

Jtem Jnnan kirkiu. iiij messuklædi. og eru ein vond 
ij kaleikar. Kantara kápa og Sloppur fontz klædi. Leckt- 
araduk. ij skrudar á Há alltared og thar til Sijn á huortt 
framme. glödar kier og Socrarium munnlaug. Jtem 
tiolld Vmm kirkiuna framme. ij merke vtlendsk. Jtem 
ij kluckur vppe. og adrari) tuær nidre. og iij- kor- 
biollur. eirn hialmur. Corporalzíius med duke. ij kierta- 
pijpur. Jtem lectare. HiönatöII. og lectarabijrda. 

Jtem fastagötz ijc. hundrada. xxc. og v.^) 

LH. 

Hage.3) 

Kirkia i Haga á Bardastr0d. Hun á Haga hinn minna. 
Mulaland alltt. Slijktt i rekum og skogum sem hun 
heffur átt ad fornu. Skog i Vatzdal i Amotum, 

Jtem á hun x kugilldi og ij kapla. 

Jtem á kirkian thessar jarder Mulaland .c. landgillde. 

Jtem halfft HoIItt leigd fyrer .x. aura. 

Jtem Sandeyre .xxc. Landskylld .iV^c-"^) 

Jtem heffer sera Magnus feinged i burtt .xc. j0rd er 
Haga kirkia átte. og loffad annare jaffndyrre. 

Jtem [i kirkiunne.^) iij. messuklæde. ij alltarisklæde. 
•éitt ryckelijn. kantarakapa. iij corporalar. 

Jtem eirn kaleikur med sylffur. fontzklæde. 



1) 11. 147. 2) ij, Látrab. 3) vVoc 147. 4) ijo, Látrab. 5) 
[íi kiridaim, Látrab. 



1570 og síðar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



585 



Jtem blamerckttur dukur. iij kluckur og ij bi0llur. 
Jtem vattzkall brotinn. eirn hialmur. 
Jtem .x.i) bækur med vondum og godum effter g0mlu 
lage. 

Jtem fastagotz. iV^c.s) hundrada og .xvc. enn gard- 
^irenn er tijutiju hundrud. á thar kirkian i .xxc. 

LIII. 
Midhlijd.3) 

Hálffkirkian i Midhlijd á .v. málnytu kugiUdi. skip 
fyi'er .v.c. 

Jtem á kirkian tolUaust skip ad haffa á Hrijsnese. 

Jtem skogar partt med vmmerkium miUe Thijng- 
líiannaár og Vatzdalzár og enn annann skogarpartt i 
^orudal fra Hagagarde og i Haffaá. 

Jtem i kirkiunne .ij. bi0llur. 

LIV. 
Briamslækur.3) 
Kirkian á Briamslæk á heimaland hálfft. Eingey. 
Jtem jardernar Hlijd og Thuerá. 0nnur fyrer .x. aura 
leigd. enn 0nnur fyrer .iiij. ærgiUde. halffann penings- 
dal. Vppsale og allann Vatzdal med skoge og Haga ned- 
^nn fra Eidsaá^) og Thijngniannaá og framm á Gielld- 
^eytatungur. so langt sem skoge er vaxid vtann skog 
i HniotumS) i millum Thijngmannaár og Lambagilia 

kirkiann i Haga á. 

Jtem á kirkian selveide alla med 0llum fi0rugiæd- 
^iin á Eide fyrer jnnann Skálmanes miUum Sandvijk- 
^irness og Kiellingartanga. 

Jtem kirkiuskier^) tu0. 

thangad liggia vnder .xij. Bæer ad tijundum og Lyse- 
tollum. 

thar liggur til ein prestssk^^llda og luka honum .iiij. 

merkur kaups. 

Jtem á kirkian sex málnytu kugillde. 

1) XX, Látrab. 2) ij^^, Látrab. 3) 147. 4) Eyder a(!) 147, 
Svo 350, 147, Látrab. 6) kirkiukier 147. 



586 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtem jnnann kirkiu .ij. messuklædi. eitt alltarisklæde. 
eirn silffur kaleikur. ij koparpijpur storar á alltare, 
eitt glodarkier. ein klucka og korbialla. eirn lijtill kop- 
arhialmur. 

Jtem steint tialld yffer alltare. eirn skrudastockur 
og eirn járnkall. 
Jtem fastagotz hundrad hundrada. Lxxxc. og ijc. 

LV, 
Flatey.i) 

Kirkian i Flatey a .xLc. i heimalande. 
Jtem skogarpartt i Vatzfirde mille Reijdarlæks og 
Penna. 

Jtem annann skogarpartt i Kiellingarfirde. mille 
tueggia gilia. sem koUud eru Suartagil. 
Jtem Oddbiarnarskier. 
Jtem Sandeyiar og Kirkiuklett. 

Jtem so miked i frijdu. ix. kugillde og eitt gielldfiár 
hundrad. 

Jtem ein mot tuijtug. 

Jtem jnnann kirkiu. ij messuklædi og thridiu hatijda 
messuklæde. ij sloppar. ein kantara kápa blá. 

Jtem enn eirn sloppur fangaliettur og stakur haukuU- 
ij kaleikar. annar stor og gylltur. 

Jtem ein klucka og ij bi0llur. 

Jtem .iij. koparhialmar. eirn járnkall og eitt glodar- 
kier. 

Jtem .ij. alltarisklæde med brunum. 
Jtem formadukur. ein skrudakista thysk.2) 
Jtem vatzkallzpottur gamall med kopar. 
Jtem ein koparpijpa stor og ij litlar á alltarenu. 
Jtem .ij. grallarar og er annar sæmeligur. Suo og fleyr^ 
bækur effter gamalle vijsu. 

Jtem fastagotz .c. hundrada og x tijger .c. 

LVL 

Ivirkian vnder Mula á Skámanese á land ad Vrdunt 



1) 147. 2) þyck, Látrab 



1570 og siðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



587 



Huijtingseyiar og Vattardal hinum eystra meiginn 
alltt ad sio. Skog ad Selskerium [jnn frá Vijdemyre. c. 
i lande i Selskerium.i) 

Jtemá hun .xiiij.^) kugillde og .vj.^) gielldfiár hundrud. 

Jtem i j0rdum. Selskier .xijc. leigd fyrer .iiij. ærgiUde. 

Jtem .vjc. j Skálmárdal, 

Jtem .vjc. Hamar. Eyde. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde. eitt ryckelijn og 
kantarakápa. eitt alltarisklæde. ij kluckur og ein kor* 
bialla. eirn lijtill silffur kaleikur. 

Jtem ein koparpijpa. eirn bokastockur. 

Jtem grallare sæmeligur^) nockrar Bækur effter g0ml- 

hætte. 

Jtem fastagotz .c. hundrada. Lxxxc. og .xviijc. 

LVII. 

Hálffkirkian á Mula i Kollafirde.s) 

LVIII. 

Gufudalur.6) 

Kirkian i Guffudal á alltt^) heimaland og Hoffstade 
0llum g0gnum og giædum. Skog á Melanese med 
Hoffst0dum og allann skog frá Geithusgile og vpp ad 
^iallgiie. manadarbeit i Brecku land. veturbeit nautum 
yffer vmm aa. Skog hia vatne hinu nedra og Lamb- 
haga skog i Alfftadalsmula. Akurgierde vnder Hraune 
^ Skalanese. 

Jtem á kirkian i Guffudal málsmiolk aff huerium bæ 
1 sinne thijn gá. nema vr Gr0ff . vmm Pietursmessu tijma 
skiæde alnar laung. 
Kirkian i Guffudal á allar thær tijunder. sem minne 

enn eyristijund. 
Jtem á kirkian thessar jarder. 

Jn primis Kviöindisfi0rdur. xijc. leigd fyrer .v. ær- 
giUde. 

Jtem Brecka .xvjc. leigd fyrer .c. 

1) [sl. Látrab. 2) xiij, 147. 3) v, 147. 4) og b. v. 147. 5) 
^kki lengri. 6) 147. 7) sl. Látrab. 



588 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síSar 



Jtem Midhiis .vjc, [eyde.i) 

Jtem i kirkiunne. iij messuklæde alfær. eirn haukuU- 
Jtem sloppur og kantarakápa. 
Jtem eirn hialmur. ein brijk yffer alltare gylltt. 
Jtem .iij. kluckur og glodarkier. vatzkall med munn- 
laug. 

Jtem .iij. koparpijpur. eirn jarnkall og lijtill skruda- 
stockur. edur kista. eitt alltarisklæde med duk. eirn 
silffur kaleikur. 

Jtem .XX. bokaskrædur med vondum og godum. 

Jtem á kirkian i frijdu eitt og .xx. kugillde. sem er 
.ix. kyr og .xij. ásaudar kugillde. 

Jtem .iijc. j kauplum. eitt naut veturgamalltt og iiíj 
sauder tuævetrer. 

Jtem jnnann gátta. xij. trog. xij. vppgierdarker0lld. 
eirn strockur. ij kier. 

Jtem .V. fiordunga kietell. 

Jtem eirn pottur med .ij. fotum. 

Jtem fastagotz .ijc. hundi-ada. xLc. og .iiijc. 

LIX. 
Stadur.2) 

Kirkian á Stad á Reykianese á heimaland alltt med 
g0gnum og giœdum jnn i Sn0gS) og offann i austann- 
verda Thorffinsey og ad merkium ad jnnara Hraune 
og vpp i Flokavallanijpu. 

[ Jtem þridiung i vidreka og hvalreka á Hafnarholme.^) 

Jtem thridiung i vidreka og hualreka á KoUafiardav- 
nese vr Seylu'^) theire er geingur vr GuIIsteinum og ad 
Hualzá. jaffnvel i ey sem á meiginnlande. 

Jtem á kirkian gielldfiar rekstur i Middal i Stein- 
grijmsfirde. 

Jtem iij manna ifaur i Saurbæiarfi0ru. 

Jtem á kiAian akurtraud á Suijnanese. i Hlijdar- 
lande og Lambhaga. 

1) [i eyde 147. 2) 147. 3) Snogg 147 (i 350 fyrst skr. Snogg. 
en seinna g-ið svo strikað út), Látrab. 4) [bætt við utannaáls 
nieð rauðu. 5) Sysshid), Látrab. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 589 

Jtem á kirkian thessar jarder. Barm i Diupafirde. 
•xijc. leigd fyrer .x. aura. 

[Jtem Mula i Thoskafirde .viijc leigd f^^rer .x. aura.^) 

Jtem Hamraland .xijc. landskylld .xij aurar. 

Jtem á kirkian i frijdu so miked. iij kyr og iij ásaud- 
ar kugillde og eirn kapaL 

Jtem jnnann stocks. diskar .ij. j strockur. vj trog og 
^in fata. ij skáler. 

Jtem .xL. fiordunga kier gamalltt 

Jtem ein sæng med hægende og huijluvodum. 

Jtem jnnann kirkiu .ij. messuklædi alfær og .ij. haukl- 
lauser, 

Jtem eirn sloppur. kantarakápa. eitt glodarkier. ij 

^lltarisklæde med ij brunum. ein baksturjárn. ij kop- 

^i'hialmur. ein jarnstika. ein koparpijpa. eirn silffur 

kaleikur. iiij kluckur og ein bialla. eirn járnkall. eirn 

skrudastockur. nockrar bækur med gamalltt slag nærre 
■^x. allz. 

Jtem tuær brijkur. 

Jtem fastagootz .xlc. og viijc, 

LX. 

Reykhoolar.2) 
Kirkian á Reykialioolum á halfft heimaland .Lxc. 
Hun á reka og renningar á Sandnese^) ad helminge. 

Thangad liggia tijunder aff .xx. bæium og halffuni 
^iorda. 

Jtem .xxiiij. manna iferd i Saurbæiarfi0i'u. 
Jtem alla Stagleyi.^) 

Jtem j0rdina Barnia .xijc. leigd fyrer .x. aura. 
Jtem á kirkian .xj. kugillde og eirn hest i hundrad. 
Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde alfær. ij ryckiulijn 
^i'malaus. ein kostulig brijk yffer alltare. 
Jtem iij koparhialmar og'^) iij koparpijpur. 
Jtem sex alltarisklædi. ij á hueriu allíare ad Iiaffa. 

[sl. Látrab. 2) 147. 3) Saudanesc 147. 4) Staglcy 147,- 
'^atrab. 5) Jtem 147. 



590 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 

Jtem .iiij. alltarisbruner. ij storar kluckur. ein kor- 
bialla. eirn formadukur. 

Jtem fontur med fontz vmmbuning. stor skrudakista 
med jarnbaundum. 

Jtem .XXX. bækur med vondum og godum effter gam- 
alle vijsu. og eitt glodarkier. 

Jtem galltt sijra Thorleiffur nya Bibliu i D0nsku. 

Jtem silffurkaleik forgyllttan. vo .xviij. aura. eirn 
jarnkall og mallttkuern. 

Jtem fastagotz .iijc. hundrada .xLc. og .xiijc. 

LXL 
A Tindum.i) 

Hálffkirkian a Tijndum á ecke par i heimalande. 
ecke par2) i frijdu. ecke par^) i daudu. og ecke par^) 
i kirkiunne. 



LXII. 
Holltt.i) 

Hálffkirkian i Holltte [i Saurbæ^) ;á Brungil i Bitru 
xvjc. 

Jtem ein messuklæde g0mul. malad alltare. 
Jtem psalltara. iij kluckur litlar kolfflausar. 
Jtem .ij. bi0llur litlar. koparpijpu og glodarkier. 
Jtem gamalltt tialld offid vmm koorinn.^) 

LXIIL 
Gardsdalur.i) 
Kirkian i Gardzdal^) á .xxc. j heimalande. 
Jtem torffskurd i Suarffhoolslande i Raungugr^ffun^- 
Jtem ]irijsh0gg i Borgarskog. Sauluafi0ru j Geiradal 
iil buneitslu fyrer alltt heimafolk, 

Jtem xij manna ifaur i Saurbæiarfi0ru. 

Jtem [raptvidarh0gg i Raudzdalzskog^) i Hoffstada- 

lande. 

Jtem i frijdu .xxiiij. ær og .iiij. kyr. 

1) 147, 2) sl. 147. 3) [sl. 147. 4) kirkiu 147. 5) GarpsdaU 
Látrab. (i) [raptvidar skog i Raudhalsskog 147. 



1570 og síöar. GÍSLAMÁLDAGAR. 591 

Jtem jnnann gátta .iiij. trog. ein fata. etit kieralld. 
cirn strock. eirn sár. eina kláffa. 

Jtem jnnann kirkiu ein messuklædi alfær. lijtiU silff- 
^i* kaleikur. iiij kluckur. eitt glodarkier. eitt alltaris- 
^lsede. eirn jarnkall. liosapijpa. 

Jtem grallare og seqventiubook og fleire gamlar bækur. 

Jtem eirn sterkur stockur. eitt glodarkier. 

Jtem fastagotz, ijc. hundrada. xxc. og .viij. 

LXIV. 
Huoll.1) 

Kirkian á Huole i Saurbæ á Verdmarskielldu j Huols- 
lande. 

Hun á Midhusa land og siettung i huabeka med Enn- 
islande og fyrer Breckulande miUe Hundzv0rdu og Stiga. 
^nn thridiung i vidreka miUe Hundzv0rdu og Kirkiu- 
lœkiar i Bitru. 

Jtem .xij. manna iferd i Saurbæiarfi0ru ad reijta s0l. 

Jtem .vc. til eignar j saumu fi0ru. 

Jtem stodhrossa beit-) vnder Kirkiuferiu 1 Bessatungu 
land. 

Jtem thijnghesta beit j Hrossahialla. 

Jtem á kirkian allann Suijnadal fyrer nordann miU- 
^ Melzgilz og Riettargils. enn [frá Hraffnagile og [til] 
volafallz^) fyrer sunnann framm. 

Jtem torffskurd i Effribreckuland. sem Huolsmenn 
thurffa medann i sele er verid. 

Jtem á kirkian .xijc. i heimalande .vj. kyr og .iiij. 
^saudar kugiUde. 

Jtem jnnann sig^) ein messuklæde forn. tueir ka- 
jeikar litler. ein messubok. Seqventiubok. psalltare ogS) 
'^iriall. alltarisklædi. ij pijpur. 

Jtem klucku og korbi0llu. 

Jtem fastagotz .ijc. hundrada. xxviij betur. 

LXV. 

_í{^lffkir^^ a Tialldanese.6) 

147. 2) i b. V. 147. 3) [Hrafnagile og Bolafelle 147. 4) 
^it-líiu, Látrab. 5) Jtem 147. 6) Eyða. 



592 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síSar 



LXVI. 
StadarhoU.i) 

Kirkian á Stadarhoole á heimaland hálff t og Thuerdal 
allann. fiordung i huah-eka og vidreka j mille Merkia- 
lækiar og Hellu theirrar sem nordur er frá Sandvijk- 
og alldreij fiarar fyrer. Halffann huah'eka med Eyre i 
Jngolffsfirde. 

Jtem á kirkian allar Biarneyar. 

Jtem Biarnastade fyrer .xLc. 

Jtem Kuenngriot .xvjc. Thuerdah Krokzfiardarnes med 
0llum Eyium. 

Jtem Holl thann sem sijra Thordur galltt i stadarfall.^) 

Jtem Galltarey med [theim eyium^) thar med fylgí^ 
fyrer. xvjc. 

Jtem Munadarnes i Arneskirkiusokn. 

Jtem jnnan sig .iij. messuklæde. ij kantarakápur. eirn 
sloppur. eirn dukur glitadur. ij háalltarisklæde. eirn ka- 
leikur. ein baksturjárn. lijtell hialmur. glodarkier. Bi'ij^ 
yffer alltare med alabastur. enn tueir alltaris skrudai' 
framme. ij merke. 

Jtem steint tialld vondt. 

Jtem .V. kluckur og si0tta bialla. vij koparstikur- 
lectare. malltkuern. [lijkakross.^) xvj bækur [nied j^' 
um^) og godum. og enn niessubok ad auke. 

Lxvn. 

Fagradal.i) 

Halffkirkian i Fagradal á Hruteyiar .xijc. og Bugskier- 
Jtem .iij. kugillde. 

Jtem i kirkiunne ein klucka. eitt alltarisklæde forntt- 
ein kopar pijpa. 
Jtem er j0rden .xLc, 

LXVIII. 
Budardalur.i) 
Kirkian i Budardal á j0rd i Huarffsdal. xxc. og ^ 
Tindum. xc. i heimalande. 

1) 147. 2) Stadarspioll, Látrab. 3) [01him eyiini sem l^V- 
4) [lijkakrak. kross 147. 5) [med 011um vondum 147. 



Jtem Broddadalzá i Kollafirde med 0llum reka. 

Jtem i frijdu .iiij. kyr og .iij.^) ásaudar kugillde. eitt 
gielldfiar hundrad. eirn hest og tuævetrann kapal. Jtem 
1 kirkiunne ein messuklæde og silffur kaleik. 

Jtem alltarisklæde. tialld yffer alltare. ein klucka 
0nnur brákud. ij bi0llur. 

Jtem .iij. bækur. 

Jtem fastagotz med gadenum .ií^c.^) hundrada og 
•^iijc. betur. 

Jtem lausagotz halfft annad .c. hundrada [og .xjc. 
betur. 

1575.3) 



LXIX. 
Skard.4) 

Kirkian á Skarde á Skardzstr0nd á heimaland hálfft 
^ed g0gnum og giædum med Geirmundarst0dum hálff- 
og alltt land ad Aa. Roffeyiar med kalffum.Q) Lang- 
hálffa. Kougursey.6) Olaffseyiar hálffar og Sig- 
^rdarholm(!)7) allann. Aurffuseyiar hálffar. hina litlu 
laffsey halffa. thria hlute i vidreka fyrer Thorpum og 
'iualreka mille Kárhaffnar og Grindar ad fráteknum 
Pellskii-kia og Tungu eiga og tueimur tolfftung- 
^y)^) i hualreka er annan á Tungu kirkia og theim 
^idreka er Bænhused á i Thorpum. aff Bænhusvok(!)a) 
íorpuiTi. eru thad .vj. alna trie og thadann aff minne. 
nn stadurenn i Skálholltte á fiordung vidreka i greindu 
akmarke.io) jgffnt vid Skardzkirkiu. 
Jtem á kirkian á Skarde halfft Breckuland i Bitru 
ed hualreka og vidreka") til Hundzv0rdu og ki0rtrie 
juerium tolff mánudum vnder Gudlaugsh0ffda. 
• ^iíi^-) til stiku huar sem kiemur er Halldijs á Gnip 
gat kirkiunne. 



Jj^J^ « j , ^_ 

7) ^l^' Látrab. 6) Kogurscy, Látrab., Kaugurseyd) 350, 147. 

35Q ^^í'^^^^^olni, Látrab. 8) tolftungum 147, Látrab. 9) Svíx 

> Latrab. Bænhusvijk 147. 10) plaatze 147. 11) allt 147.. 
^nn, Látrab. 

^íPl Isl. XV. lí. 



ij, 147. 2) ijc, Látrab, 3) [sL 147. 4) 147. 5) hálfum 



594 



GÍSLAIMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 



Jtem skipst0du kuitta i Biarneyium med Budarst0du 
og hialle .[iij og .xx.i) manna iferd i Saurbæiarfi0ru. 
Budarstad og hrossabeit vid Stadará i Tialldanesslande 
medann fi0rufaur stœdi yffer er Halldora Narffadotter 
gaff kirkiunne thá er hun átte Tialldanes. 

Jtem á kirkian .xL. kugiUde og thar til .viijc. i kaupl- 
um og gielldum nautum. kietel og iij kier. 

Jtem i kirkiunne. Brijk yffer alltare. ij kaleikar og 
rsá enn thridie er Thorleiffur Pálsson gaff kii'kiunne og 
er hann gylltur. 

Jtem gaff hann og kirkiunne. kamlotz stack og skilde 
til at gi0ra skyllde vr tuo h0kla. 

Jtem .V. manna messuklædi. iij. alltarisklæde og eirn 
lectaradukur. 

Jtem forkostulig brijk yffer alltare. 

Jtem ottusaunguabok og vetrarbok med ottusong. i.l 
grallarar og enn postulana bok j norrænu. Thessar .v. 
bækur á kirkian hálffar enn sá hálffar er gardenn á. 

Jtem .xij. adrar bækur smærre. 

Jtem .ij. kluckur storar og adrar .ij. brotnar og ein 
bialla. 

Jtem fastagotz iijc. hundrada .Lc. og .ij. betur. 
Jtem lausagotz .c. hundrada .Lxxxc. og .iijc. [betur.^) 

1575. 

LXX. 
Daugurdarnes.^) 
Hálffkirkian i Daugurdarnese.^) 

LXXI. 
Arnarbæle.3) 

Hálffkirkian i Arnarbæle á thessar eyiar. auffegfsetu. 
Barmseyi^) og Barkarnaut. allar fyrer .xc. 
Jtem .iij. kugillde. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. ij kluckur litlar og 
'éin korbialla. lausagotz .xxc, 
Jtem j0rdenn .xxxc. 

1) [xxiiij 147, Látrab. 2) [sl. 350, Látrab. 3) 147. 4) Daug- 
Jerdarnese 147. 5) Barmsey 147, Látrab. 



1570 og sÖar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



595 



LXXIL 
StadarfelLi) 

Kirkian wnder Stadarfelle á .xc. i lande^) effter g^ml- 
máldaga. 

Jtem á kirkian oll skier og liolma fyrer Harast0dum 
vt ad Kliffe fyrer .vijc. ad fra skildum Tialldanessholma 
Suartaskerium. Aulversskier og SteinthorseyiarS) fyr- 
vijc. Lambey fyrer .xc. 

Jtem á Idrkian Deilldarey fyrer .vijc. er liggur i Stad- 

arfellsthijngum. 

Jtem i frijdu .[iiij. kyr. x.^) ásaudar lcugiUde .iijc. i 
gielldum saudum. ij hesta. xv aura hross med ábæter. 
kietell er Hggia á. xix. fiordungar fyrer .iiijc. Lxxx fiord- 
^nga kieralld fyrer .c. 

Jtem teinæring med ollum reida nyann fyrer .iijc. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde. ein klucka. ein Bialla. 
^irn stolL 

Jtem fastagotz .iijc. hundrada. xxc. og .v. betur. 
Jtem lausagotz .Lxxxc. og .vjc. betur. 

1575.5) ^ 

LXXIII. 
Gallttardalstunga.i) 
Hálffkirkia i Galltardalztungu á j0rdena Galltar- 
^al. xijc, Leiga .viij. tiju alner. Jtem Eingeyiar sex 
li^ndrud. 
Jtem i kirkiunne ein klucka. 
Jtem j0rden .xLc. 

LXXIV. 

Kirkian i Hauffn. 

LXXV. 

Kirkian i Huamme i Huammssueit. á heimaland alltt. 
Hun á land á Akre og effra Huamme og eing i As- 



147. 2) hehiialand 147. 3) Steinþorsskier 147. 4) [x. kyr 
iiij 147. 5) [sl. 147. Látrab. 

3S* 



596 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síðar. 



gardsland. áttung i hualreka og vidreka i Avijkur- 
reka, 

Jtem vidreke hálffur og hualreke hálffur miUe Hualz- 
ár og Grindar. vndanteknum I0gligum jt0kum theim 
sem thar eru i ádur. jaffnvel i eynne sem á lande, 

Jtem skog i Glerárskogum fyrer nedan gautu tha er 
liggur vmm Toptter miUe Faskrudar og Glerár, 

Jtem thessar jarder. Skardstade .xLc. leigd fyrer .c 
og xL. alner. Akur leigd fyrer .c. Hualzá .viijc. leigd 
fyrer x. aura .[Glerárskoga hálffa .xijc. leigd fyrer .x. 
aura.^) 

Jtem á kirkian .xL. og .iiij. kugillde hálfft hu0rtt 
.iiijc, i kauplum. 

Jtem i kirkiunne .ij. silffur kaleikar. iij messuklæde 
alfær. ein kantarakápa. eitt alltarisklæde .iiij. kluckur. 
eitt glodarkier. ij skrudastockar med járnbaundum. 
eirn koparhialmur lasinn. ij stola, 

Jtem ,iij. dukar, ein bialla. Jslendsk^) brijk g0mul. 
ij baksturjárn fabreytt. 

Jtem ij merke. eirn glergluggur med ymsum litum- 

Jtem .XXX. bokaskrædur med liettum og godum. 

Jtem fastagotz .c. hundrada og .xvc. betur. 

LXXVI, 
Tunga i Sælingsdal.3) 

Kirkian i Sælingsdalztungu á J0rdena Saura .xvjc. og 
leigd fyrer .iij. ærgillde. 

Jtem allann vidreka og hualreka á Stikuvijk. tolff^) 
manna iferd i Saurbæiarfi0ru. 

Jtem .V. kyr og xij ær. hundradshest, 

Jtem i kirkiunne ti0lld vmm kirkiuna. ein messu- 
klæde. eirn siUur kaleikur lijtiU. 

Jtem lagdi sijra Jon Loptsson til kirkiunnar kostu- 
ligann h0kul og godann silffurkaleik. ein klucka. iJ 
bioUur. eitt alltarisklædi. ein koparpijpa. 

Jtem fastagotz ,c. hundrada og .ijc. betur. 



1) [sl. Látrab. 2) jslend 147. 3) 147. 4) xiij, Látrab. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



597 



LXXVII. 
AAsgardur.i) 

Kirkian i Asgarde á reka frá Bænhuslæk og ad Raudu 
skridu. fyrer jnnann Kyrhamar vtann siettung i hual- 
^eka sem Huolskirkia á thar i. vj manna iferd i Saur- 
bæiarfi0ru. Jtem .iiij. kyr og .iiij. ásaudar kugiUde. 

Jtem i kirkiunne messuklædi ein sæmelig. eirn ka- 
leikur. tuœr kluckur. eitt^ glodarkier. eirn járnkall. ein 
koparpijpa. eirn Davijdz psalltare forn. alltarisklæde. 

Jtem fastagotz. Lxxxc. og .viijc. betur. 

LXXVIII. 

Kirkian i Hiardarholltte i Laxárdal á heimaland alltt 
ined g0gnum og giædum. 
Hun á SpágilsstadeS) og Vifilsstade. 
Jtem eydekotid Borger med theim reka thar er fyrer 

i Hrutafirde. 

Jtem Saudhus^) .xvjc. leigd fyrer .c. 

Jtem Thrandarkot selst0du. veide i Laxá. millum 
Krosslækiar og Streings fyrer offann Stapa. enn thad- 
^nn ein samann vt i sio. og vmm framm MoUdu skridu- 
Hun á selst0du i Kikasel ollu fie sijnu. stodhrossa 
^eit i Thuerdal. 

Jtem i frijdu .x. kyr og .c. ásaudar. iiij hestar. eitt 
l^ross. ij naut veturg0mul og eitt tuæuett. iiij saude 
gamla. viij tuævetra. og xij veturgamla. 

Jtem eitt net. xij fadma langtt. 

Jtem .iiijc. i Busgagne. eirn .vj. fiordunga kietell og 
ij sængur. 

Jtem jnnann kirkiu .iij. messuklæde. og eirn h0kull 
betur.5) eirn kaleikur og metaskáler. alltarisbuningar 
•iij. forner. fontzklæde sæmeligtt. ein klucka stor. og 

bi0llur. eirn forn sloppur. eirn gamall skrudastock- 
^i'- glodarkier. 

Jtem kopar vatzkall gamall med munnlaug. hialmur 
^ed kopar og .iij. pijpur. 

1) 147. 2) ij, Látrab. 3) Spargylsstade, Látrab. 4) Sand- 
™s 147. 5) beztiir 147. 



598 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtem haffdi sijra Pietur Einarsson goUdid kirkiunne 
silffurkaleik og vegur .xx. lod. 

Jtem Gudspiallabok og Corvinusbok.i) 

Jtem psalltara. eirn jarnkalL koparstiku med .ij- 
pijpum. 

Jtem fastagotz .ii%c.2) hundrada og .vjc, betur. 
Jtem lausagotz .c. hundrada og .x. tijger hundrud. 

1575. 

LXXEK. 
SuarboL^) 

Hálffkirkian i Suarbole á .xc. v. kugilldi. 
Jtem i kirkiunne. ein messuklæde og lijtell silffur- 
kaleikur. ein bialla. 

Jtem j0rden til tijundar .xlc. 
Jtem lausagotz .Lxxxc. 

1575.^) 

LXXX. 
Skogur.s) 

Kirkian i Storaskoge á átta kugiUde og eirn [hundr- 
adz hest.5) 

Jtem i kirkiunne tuenn messuklæde. 0nnur lasenn. 
eirn kaleikur. ij kkickur og ij bi0llur. eitt alltarisklsede. 
Jtem j0rden .Lxc. 

LXXXL 
Kvennabrecka.^) 
[Kirkian á Kuennabreckuö) á heimaland alltt. Krijnglu 
og eystra Skog. Skogarspottur i Nordurárdal. 
Jtem Kolstade. thad er bygd j0rd. leigd'^) fyrer .c- 
Kirkian á self0r i Gielldingadal og hann allann. 
Jtem i frijdu á kirkian ,vj. kyr .v. ásaudar kugillde. 
ijc. i nautum og saudum gielldum. tuo hunradshesta. 
Jtem i daudu tu0 trog. eitt kieralld. eitt stortt kier. 

1) Corvinnubok, Látrab. 2) iijc., Látrab. 3) 147. 4) sl. 147- 
5) [hest hundradz, 350. 6) [Kvennabrecku kirkia 147. 7) sl. 147- 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



599 



Jtem i kirkiunne ein messuklæde og laus h0kull gam- 
all og veit sera Einar aff serknum. eirn silffur kaleikur. 

kluckur og ij biollur. ij alltarisklæde. og er annad 
íorntt. glodarkier. járnstaffur. ij hialmur med járn- 
bækur med liettum og godum. 
Jtem fastagotz .c. hundrada. xxc. og .iiijc. 

LXXXII. 
Saudafell.i) 

[Kirkian á Saudafelle.2) er æffinnlig prestskylld i 
heimalande. Hun á iij jarder. tekst iiij ærgillde aff eirne. 
^i^n XV. aurar aff tueimur. 

Jtem .vc. i Saurbæiarfi0ru. 

Jtem á kirkian .xx. og .iiij. kugillde. halffpartt huortf 
og ær. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde og ij kaleikar. ein 
J^Jucka og iiij bi0llur. eirn járnkall alltarisklæde. ij 
^ierttapijpui'. og ein Brijk yffer alltare. v, Bækur. 

Jteni fastagotz .ii%c.3) hundrada og .ijc. betur. 

LXXXIII. 
Fellsende.i) 

Halffkírkian á Fellzenda á .xc. i heimalandi. 

Jtem .iiij. málnytu kugillde og hest. 

Jtem .ijc. i daudum peningum.*) 

Jtem i kirkiunne ein klucka nockud stor. 

J0rdin .xLc. 



LXXXIV. 
Vatnzhorn.^) 

Kirkian ad Vatzhorne i Haukadal á halffann Slietf-^ 
^i'dals) fyrer nordann framm i millum Sliettardalzár^) 
Svijnadalzár. Suo langtt á fiall vpp semv0tnumhallar. 
Jtem j0rdena Skinnthufu .xc. 

málnytu kugillde. 

147. 2) [A kirkíunne aa Saudafelle 147. 3) iijc, Látrab. 
aiirum, Látrab. 5) SlieUadal 147. 6) Svo hér 147. 



600 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síðar. 



Jtem i kirkiunne eirn kaleikur og ein messuklædi. 
ij kluckur og ein bialla. 

Jtem fastagotz med gardenum. ijc. hundrada Xxc. 
og .ijc. betur. 

Jtem lausagotz Lxc. 

1575.1) 

LXXXV. 
Hálffkirkian á Thyckvaskoge. 

LXXXVL 
Sniosdalur.2) 

Kirkian i Sniosdal(!) á hálfft heimaland .xxxc. 

Jtem .vc. i Giardeyium. áttung huals á mille Drangs 
og Grindar og ki0rtrie. huals áttung i Fallanda^) stada 
relia. 

Jtem .vc. i Saurbæiarfi0ru. 

Jtem á kirkian .x. kyr og .xxx. ásaudar. ijc i gielld- 
um saudum og .ijc. i nautum. 

Jtem hundradz hest. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklædi alfær og ij staker 
hauklar kostuliger. 

Jtem .ij. silffur kaleikar væner. og er annar nockud 
gylltur. 

Jtem ein kántarakápa g0mul. 

Jtem .ij. alltarisklæde. Brijk gylltt. eitt [steinspialld^) 
yffer alltare. 

Jtem .ij. skrudastockar og ij stolar. ij koparpijpuv 
storar. ij kluckur litlar. ij bi0llur. eirn járnkall. og 
eirn járnhialmur. 

Jtem fastagotz .iijc. hundrada og ijc. betur. 

Jtem lausagotz iijc hundrada og Lc^) betur. 

LXXXVII. 
Dunckur.2) 

Kirkian ad Dunckö) á tuo málnytu kugillde. 
Jtem i kirkiunne .ij. biollur litlar. 
Jtem gardurinn .xLc. 



1) sl. 147. 2) 147. 3) Fallande 147. 4) [steint spialld 147- 
5) j, Látrab. 6) Diick(I) 147. 



1570 og siöar 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



601 



Laiisagotz .Lxc. 

Heff eg spurtt ad thessu dánumenn sijra Lopt Narffa- 
son. Petur Einarsson. sijra Einar Marteinsson. Brand 
B[onda] Einarsson. Jon B[onda] Marteinzson. Hannes 
B[onda] Bi0rnsson. hu0rtt theim virdtest thorff á. ad 
thesse hálffkirkia stæde. haffa their aller sagtt já. 

r 

LXXXVHL 
Br eidabolstadur. 1) 
líirkian ad Breidabolstad. á Skogarstr0nd á heima- 
land alltt med g0gnum og giædum. 

hun á xxvij2) máhiijtu kugiUde. gielldfiarhundrud 
liij. i nautum og Saudum. i kauplum iiijc. 
Jteni Skip eitt. fijrer ijc. 

Jtem Jnnann stocks. i Busgagnj og audrum tharff- 
ligum peningum verkfærum og Ambodum. og ein Sæng 
thar med reiknud. alltt theta fijrer viijc. 

Jtem Jnnann kirkiu messuklædi iij. eirn kaleikur med 
SilffurS) Qg annar med kopar. Koparhiahnur eii^n. Kluck- 
ij. alltarisklæde. metaskáler. bokalectare. Ample. 
Bokastockur med nockrar fáneijtar bokaskrædur. Cor- 
Porall [eirn. bialla.^) 

Jtem á kirkian v. Jarder. LaxárdaL LandskijUd jc. 
Borgum. Landskylld viij tijger alner. Leite. Landskylld 
^tijger alner. [Valzhamar. Landskylid. [c. og xL. aln- 
^i^^) Drangar. Landskylld iV^c.e) 

Jtem fastagötz xtijger c. og iV^c.'^) betur. 

Lausagötz Lc. 

prestsins tijundar giörd ad [auk .xxxc. 
Jtem á kirkian Járnkall.s) 
(143 bætir aftan viS:) 

Valshamar landsk. jc og .xl. alner. Drangar landsk. 
ÍV2C. seiger presturenn ad hann gete ecke bygtt firer 
tuilijka^ leigu. 

1) 147. 2) xxvj 147. 3) einn b. v. 143. 4) [sl. 143. 5) 
^^^*' 143. 6) [Vatnshamar landskylld .c. og xL alner. "Wals- 
haniar landskylld iYac 147. ijc Látrab.; jc. og xL alner 143. 7) 

143. 8) sL 147, [sl. 143. 



602 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síSar 



LXXXIX. 
Narfeyre.i) 

Kirkian ad Narfeijre i Eijrarsueit. á xij malnijtu ku- 
gillde. j hestum ijc. 

.Item Jnnann kirkiu. ein-) messuklædi. ein alltaris- 
' klædi. eirn kaleik med silffur.2) og annar med blij. eirn 
CorporalL metaskáler. kluckur ij. bialla lijteL Járn- 
kalL Skrudastockur. nockrar bækur. og eirn boka- 
lectare. 

Jtem á kirkian eina J0rd. Landskylld jc. 
[fastagotz ii%c. hundrada [Lixc.3) 
Lausagotz jc. hundrada. og xviijc. 

Anno 1574.4) 

XC. 
HelgafeU.i) 

Kirkian ad Helgafelle. á heimaland alltt med g0gnum 
og giædum. 

hun á málnijtu kugillde xxx. og vij eckertt á hun 
annad i frijdum peningum. eij helldur Jnnannstocks 
neitt. 

Jtem Jnnann kirkiu. S0ngbækur effter thorfum sijn- 
um. messuklæde threnn Sæmelig. kaleika ij med Silffur. 
alltarisklæde threnn. Koparstikur ij. metaskaler. eru 
henne ij kluckur tileinkadar. Stoll eirn. 

Jtem á kirkian iiij Jarder, og eru tuær bijgdar aff 

heimalandi. og heita suo. ThijngvoUur LandskijUd. eitt 

c. Arnarstader. LandskyUd x. tijger. alner. Hoffstader. 

LandskyUd .jc. Jönsznesz LandvskijUd x aurar. 

Jtem á hun iiij^) smáeijiar. [Jtem eirn JarnkaU sæme- 
Hgur.6) 

fastagotz ijc. hundrada [og xtijger c. 
Lausagotz i%c hundrada.^) xxxvjc betur. 
[Jtem annar kaleikur [en er'S') gijUtur. Stiettenn vnder 
kopar. 



1) 147. 2) .j., b. V. 143. 3) [sl. Látrab., [og ijc, 143. 4) 
1575, Látrab. 5) iij 147. 6) [sL 143. 7) [sl. 147. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



603 



Jtem sá gijUte kaleikur sem hier var er halldinn 
sialffur silffur og patinann. enn allt annad kopar.^) 

1574.2) 

XCI. 
Biarnarh0fn.3) 

Kirkian i Biarnarhoffn. [á land ad Gudnijarst0dum.*) 
Jtem kijr iij. og eitt á saudar kugillde. 
Jnnann kirkiu ein faneyt messuklæde. eirn kaleikur. 
^in messubok. kluckur ij. Járnkall eirn. 
fastagötz j. c. hundrada og xxiiij. 
Lausagötz Ixc. og v. 

1574.5) 

XCII. 
Setberg.3) 

Kii'kian ad Setberge. á heimaland alltt med g0gnum 
giædum. 

Hun á hálffann Grafarreka, i Breijdavijk. vid Knarr- 
arkirkiu. 

hun á máhiijtu kugillde xxx. halfftt huortt. 

J gielldum nautum jc. i gielldum saudum ijc. hesta 
^^J og eina hestamodur. 

Jnnann gátta i Busgagne og elldzg0gnum ijc. ein sæng 
fijrer v. ágiUdi. 

Jtem Jnnann kirkiu. messuklæde tuenn. kaleikar ij. 
^itt alltarisklæde fangaliett. metaskáler med thremur 
^etum. eirn lijtill Járnkall. ein klucka med kolffe. og 
lijtel bialla. ij kluckur riffnar koparstikur ij. bakstur 
J^rn faneijt. messubok med pappijr. 

Thessar Jarder á kirkian Thördijsaírstade. Land- 

%lld iijc. i Sporiö) xc.7) Landskijlld xij aurar. Eijdi 

[Landskijlld jc.8) Hamrar. LandskijUd x. aurar. Grund 

Landskylld jc. Kverná.!^) LandskijUd, x tijger alner. 

Kinn Landskijlld x. aurar. Faxastader. Landskylld 
^n^rk.io) 

1) [sl. Látrab. 2) 1575, Látrab. 3) 147. 4) [sl. 143. 5) b. v. 
G) Spor 147. 7) ix, 143. 8) [L: c, 147. 9) Kvena 147. 
") enn fæst nu naumlega bygd firir .xl. alner^ b. v. 143. 



604 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síðar. 



fastagötz ijc. hundrada. xxxijc. 
Lausagötz ii%ci) hundrada. xxixc. betur.2) 

1574.3) 

XCIII. 
KirkiufelL4) 

Hálffkirkian ad Kirkiufelle. 

XCIV. 
Iírossnes.4) 

Hálffkirkian i Krossnese. og er Aungvu til suarad. 
thui Sijra Gottskalch Bannar. enn thar er tho thorff tih 

xcv. 

Froodaa.4) 

Kirkian a Frodá á [heimaland hálfft. sem er .xxxc. 
med g0gnum og giædum og tradaland.^) 

Hun á .X. málnytu kugillde. hundradz hest og .x. 
aura fyrer vtann Enne [fi*á Jngialldzhuole.*^) 

[Jnnann kirkiu .ij. messuklæde og einn haukuU kostu- 
ligur. 

Jtem eirn kaleikur. 

Jtem .ij. kkickur. ein bialla. eitt glodarkier gamalltt 
eirn hiálmur brakadur. 

Jtem járnkall. er B[ondinn] Halldor lagdi tiL'^) 

fastagotz .iV^c. hundrada [og .xiiijc.s) 

Lausagotz .i^/^c. hundrada og .xLc. 

[Jtem eitt alltaiúsklædi. ein kista lijtel. 

Thar liggia til Bœier aller i millum Hoffda og Ennis. 
viij. ad t0lu.*^) 

1574.9) 



1) iijc, Látrab. 2) Jtem hefiir liofudsmadiiren Jolian Buc- 
hoUh skickad i burttu fra Setberge þcssar tvœr rifnii kUickur* 
b. V. 143. 3) ártali b. v. á spássiu i 143. 4) 143. 5) [xxxc j 
heimalande 143. fi) G) [sl. 143. 7) [sl. 143 en setr 1 staðinn: 
Jnnan kyrkiu hefur presturenn undan skiled. enn eg veit hun 
a messoklæde. minner mig tvenn. og kaleik. Skal þetta fast 
vita i vor umm fardaga bil ef gud lofar og eirninn (um) Jng^' 
ijlldshuols kirkiu. 8) [sl. 147, 9) b. v. 143 utanmáls. 



1570 og síðar. gíslaMldagar. 



605 



XCVI. 
Ondverdaeyre.i) 
Kirkian á Aundverdre eyre á heimaland hálfft .ij. hlute 
i Thordijsaarstaudum. hálffann affriett i Kolgraffar- 
firde. halfft Selkier. hálffann Grafarsand. hálffann reka 
ö Thernusande. 

XCVII. 
Saxahuoll.i) 
Kirkian á Saxahole á .xxc. i heimalandi. 

XCVIII. 
Jngialldzhuoll.i) 
Kirkian á .Tngialldzhuole á niju málnytu kugillde. 
[Jtem ein messuklæde og eirn kaleik.^) 
fiskavætt heffur henne verid till0gd aff sierhuerium 
Bse fyrer vtann Enne og til Frodár heffur leigid ádur. 
^nn kongsvalldid tekur thær nu og suo var ádur. 
fastagotz ,jc. hundrada og .xxijc. 
Lausafie .ijc. hundrada og .ijc. 

XCIX. 
J Loone.i) 
Kirkian ad Lone á .vj. kugiUde. 

Jtems) ein messuklædi. [eirn kaleik. eirn slopp. ij 
kluckur, ein bialla og koparpijpa lijtel.*) 

[Jtem eirn fisk aff 0llum budarm^nnum i Dritvijk 
^g^) Lone, suo og aller vtrodrarmenn, enn tijunder aff 
thessum bæium. Hoolar. Gierdar. [Hellur i Beruvijke) 
Dritvijk.7) 

Jardagotz .xLc. 
Lausagotz .Lxxc. 



1) 147. 2) [sl. 143. 3) Jnnan Idrkiu 143. 4) [eirn slopp. 
l^aleik eirn med silfur. ij khickur. ein hialla. glerspialld yfer 
^Htare broted, ein koparpijpa lijtil og hiaimsbrot, b, v. 143. 
147. 6) [Brennvijkd) 147. 7) sl. 143. 



t 

606 



GÍSLAMÁLDAGAR, 1570 og síðar. 



C. 

Laugarbrecka.i) 

Kirkian ad Laugarbrecku á [.iij. kyr og .ij. ásaud- 
ar kugiUde. Skip fyrer .ijc. og hundradz liest.2) 

[Jtem i kirkiunne^) messuklæde [virdt fyrer .ijc.^) 
[og kaleikur. 

Jtem .ij. kluckur. eirn hiahnur og eitt glodarkier. ij. 
koparpijpur. einar metaskáler.^) 

É 

Jtem alltarisklædi. 
fastagotz. [Lxxxc.6) 

Lausagotz [elleffutiju hundrud.'^) 

[Jtem heffur Marteirn Bondi loffad Sijra Jone Stein- 

thorssyne j0rdinne GijslabæS) til abudar. til leigu med 

ij, kugiUdum so sem theim semur.^) 

1575.10) 

CL 
Hnor.i) 

Kirkian á Hnerre^i) á .xc. i heimalandi. 
Hun á .xij, málnytu kugilldi. 

Jnnann kirkiu eina málada Brijk yffer alltare. ein 
messuklædi forn. kaleik lijtenn med silffur. kluckut 
ij litlar. vatzkall. glodarkier. koparpijpur .iij. allar 
Brakadar. Járnkall. 

fastagotz .[ii/2. hundradi2) hundrada. xxxviijc. 

Lausagotz xj tijger .c.i^) og .viij. betur. 

cn. 

Hraunh0fn.i) 

Saunghused i Hraun H0ffn. á iiij málnijtu kugiUde. 
tijundi3) golldinn til Stadar. 



1) 147. 2) [malnytu kiigillde iiij. hcst og skip firir iij^ l^^' 
3) [Jnnan kirkiu 143. 4) [sl. 147, Látrab. 5) [klucku eina 
litla. kerUapijpur .Ij. eitt glodarker, 143. G) [xxxc(!) 147- 
7) [xtiec 143. 8) Gilsbær(!) 147. 9) [sl. 143. 10) 1574, utan- 
máls i 143. 11) Knere 143. 12) [ije, Látrab. 13) sl. 147. 



1570 og síðar. 



GÍSLAIMÁLDAGAR. 



607 



CIII. 

Stadarstadur.i) 

Kirian ad Stadar Stad. á AuUduhrijgg á heimaland 
^íltt med g0gnum og giædum. 

hun á veide alla i Stadará. Gamla hölm. reka. millum 
Hamarz^) og Hraffnshellis. 

gielldfiárrekstur i Kolgraffarfiord. Selskier. fijrer 
Akranese med veidi^) 

Stodhrossabeit á Baulárv^lkim. 

gielldnautarekstur'^) á Vatnaheide.^) gielldfiárrrekst- 
á Flautur. 

Self0r i Duggusdal til bönda Selia. suo og stodhrossa- 
í^eit i Græntöar. 

Samstadaskög hálffann med tijpt og vexte. 
Hun á og Birtueingiar. 

Jtem á kirkian xxij. kijr. og xij ásaudar kugillde. 
Jtem ij kugiUde er fijlgdu Bænhusenu i Tungu. Vetur- 
gomul naut iij. i kauplum xic.6) 

Jnnann gátta. trog xx. og xx smákier0lld. virdtt fijr- 
^i' ^Vz^J) kier iij og er eitt i J0rdu og eirn sár. fijrer jc. 

[J elldzg0gnum iii^/^c.s) Jtem kier ij fijrer eitt .c. 

J sængum og sængarklædum ijc. 

Sáar^) og Vatzkiæna fijrer eitt c. 

Jtem ein tinkanna. iij tintur.i*>) lijtel munnlaug vj 
diskar. iij skáler. Spæner iij. liáer ij. thetta allt virdt 
fijrer jc. 

Jtem Ornamenta kirkjunnar. kaleikar iij med silfur. 
^g er eirn gijUttur. hauklar iiij. og eru mi0g rptner. 

erker iiij. reckelijn tuö. og er annad ermalaust. altt- 
^t^isklædi ij. Corporalar iij. glitadur dukur slitinn. ein 
^essubök med pappijr og adrar gamlar skrædur fá- 
^^ijtar. ein Skrudakista Bokaforme. og med annar Les^^) 
^ectare. munnlaug. bakstur .Tárn. ein málud brijk yffer 
^íltare. og 0nnur yffer^^) kördijrunum kluckur iiij. 

1)147. 2) DeiIldarhaiTiars 143. 3) Selveidi firir Str0nd jafn- 
/Jiigar sem reke b. v. 143. 4) gielldra naiita rekstur 147. 5) 
vatnsheide 147. 6) ixc, 143 7) ijc, Látrab. 8) [EUdsg^gn í 
^J^Látrab. 9) sau 147. 10) tinter 147. 11) sl. Látrab. 12) fyrer 147. 



608 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



bialla ein hialmur eirn. kiertapijpur ij. eirn vatzkall- 
Járnkall .j. glödarkier og metaskaler. 

Thessar Jarder á kirkian. Sijdre Krossa. LandskijUd 
jc, Ytre Krossa. LandskijUd vij ærgiUde.i) Akra Tungu 
Landskylld jc. Brecku LandskijUd vij ærgillde.^) Foss 
Landskijlld jc. Aulkiellda. Landskijlld vij ærgiUde.^) 
[Grauff. LandskijUd jc. HöU. LandskijUd. vij ærgillde^) 
Slijtandestader. LandskijUd iVoc. Álfftavatn Landskylld 
vij ærgillde.i) Sijdre Tunga. Landskijild iiVsc.s) Jtre 
Tunga. Landskijlld iV^c.^) halfftt Lön. Landskijlld xij 
vætter fiska. Hálffer Guffuskálar. Landskylld iV^c.^) 
BaudvarsshoUt Landskijlld jc. tuær Jarder bijgdar aff 
heimalande. Trader og Arnes. LandskijUd. aff annare 
jc. enn aff annare xtijge alner, 

fastagötz iijc. Iiundrada og xxc. 

Lausagötz iiiy^c.^) hmidrada .xxxc. og 'ij betur. 

[Jtem heffur sera Einar lagdtt kii'kiunne.^) eirn hauk- 
ul ij kiertapijpur. eirn hialm, 

[Jtem heffur hann og^) láted gi0ra klucknaport.^) 

1574.9) 

CIV. 
Gaul,io) 

Hálffkirkian á Gaul. á málnijtu kugillde iiij. er hun 
i stadar thijngum. 

1574.11) 

CV. 
Hofstader.12) 

Hálffkirkian á Hoffst0dum á kijr iij. á saudar ku- 
gillde iij. 

Jnnann kirkiu ein messuklæde. ij alltarisklæde. mál- 
ud brijk. koparstikur ij. kluckur iij. 

hun á eina J0rd Mel.i'^) Landskylld eitt c. 

1) agiUde 143. 2) [sl. Látrab. 3) iii^, Látrab. 4)ijS Látrab. 
iij vœtter fiska 143. 5) iiijí^, Látrab. 6) til, b. v. Látrab. 7) 
[og hefur 147. 8) [sL 143. 9) b. v. utanmáls i 143. 10) 
(en rangles.: Garb) Gaularmáldaga sleppt i Látrab. 11) 
utanmáls i 143. 12) 147. 13) Mela, Látrab. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



609 



Jtem á hun reka frá Gudlaugs Hamre [til Grensár.i) 
^nn ad helminge frá Gud Laugs Hamre.2) og ad Stolp- 
Um3) theim sem stendur fijrer Breckubæj.*) 

fastagötz. J0rdina Sialff xLc. 

Lausagötz Lxxxc. 



CVL 
Myklholltt.5) 

Kirkian J MiklhoIItte. ^6 á heimaland alltt. [Thuffu- 
land.7) Haffursfell. vfHoIzland og líiefflavijk [hálffa.s) 

reka 9)aIIann á HámHsbarda. rekai") vtii) frá Foss- 
læk. vpp vmm Leiningar ad helminge vid Skogness-^ 
ÍQga. Tadnaskier. hálfftt. og Hellu skier hálffttis) og 
I^etils skier hálfftt. 

naustgiordi3) j Skogarnesland. og Akurgierde [og 
HiaIIsgierde.i4) 

nauta afriett á Flautur. skog á Langadal. 

hijle i Straunifiardar á. og Tialldurseijiar.i^) 

hun á X kijr. og x. ásaudar kugillde. eitt gielldfiár 
Jiundrad .jc, i kauplum. ijc, i Busgagne. ein Sæng fijrer 
hundrad. 

Jtem Jnnann kirkiu. Threnn messuklæde. gamall h0k- 
i'otenn. alltarisklwde fáneijtt. korkápa og Sloppur. 
^oi'ttveggia rötid. Corporalar iij. kaleikar ij med silff- 
og steijptt tine nedann i annann. kluckur iij, og er 
kolfflaus. ein bialla. ij kkickur litlariö) nidre. brak- 
^dar glodarkier. metaskáler. Járnkall mi0g stuttur, 
^ifkiu Hjkell med kopar. n0ckrar bækur og skrædur 
^^fter gamalle vijsu. 

Thessar Jarder á kirkiann Kiefflavijk hálffa. Land- 
^kylld vj vætter fiska. Thuffnaland, Landskylld vij 
^giUde. Holzland. landskijUd jc. 
fastagötz iijc. hundrada. Lijc. betur. 

Grensass 143. 2) [sl. Látrab. 3) stolpanum 143. 4) 
^eckubæ 147. 5) 147. 6) Mykelholltte 147. 7) [sl. 143. 8) 
sl 11^^* 9) [halfan reka 147. 10) sl. 147. 11) sl. 143. 12) 
li^ . * hiallgi0rd b. v. 143. 14) [sl. 143. tialldnesseyiar 

'^^' 16) sl. Látrab. ' 

^^hn. isi. XV. B. ' 39 



610 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 



[Lausagötz i%c.i) hundrada. og xvc.2) 

1574.3) 

CVII. 

Kolbeinstader . *) 
A. 

Kirkian ad Kolbeinst0dum á hálffann reka á G0mlu 
eijre. 

Jtem hálffa J0rd i Lone. Landskylld xij vætter fiska. 

Jtem eru og thessar Jarder kii'kiunne nu eignadar. 
Heggstader Landskylld jc. Mijdalui\ LandskijUd iV^^-^) 
Kalldarbacke. Landskylld jc. og v. aurar. Vætekrar.^) 
Landskylld vj vætter fiska. 

Jtem á hun effter g0mlum máldaga kijr viij og xij 
ær .V. hundradshesta. Jtem gaffst hier til [ij kijr.^) 
(er thetta skriffad i theirre máldagabök sem nu er i 
Hijiárdal[)]. 

Thessar Jarder standa thar og. Mijdalur. Heggstader. 
hálfftt Lön, 

Jtem Jnnann kirkiu ij messuklæde g0mul. tho Biarg- 
lig. alltarisklædi eitt slited. og glitadur dukur forn. gam- 
all h0kull mi0g Lasinn. eirn godur kaleikur gijUttur. 
allur. koparstikur ij Sæmeligar. liialmsbrot. nockrar 
s0ngbækur biargligar.'^) Sumar rotnar. bokaskápur. 
kluckur ij. ij litlar biollur. Skijrnar munnlaug. og er 
riffinn i Barminn. metaskáler, Jarnkall er thar: og cr 
sagtt tuent til huer á. 

Kii'ldan kominn ad falle. 

fastagotz iijc. hundrada. xLc. og vijc. betur, 

Lausagötz jc. hundrada. Lc. og ijc. 

(1574.8)) 

B. 

JS. 143 4to„ bls. 258—9, skr. 1625 eftir máldagakveri, sem 
sira Loptr í Hitardal hafði skrifað 1576. 

1) ij 147. 2) [sl. Látrab. 3) b, v. utanmáls 143. 4) 147. 5) 
AVættekra 147. 6) ij. xc. kyr(!) 147. 7) lúalpligar 147. 
b, V. utanmáls 143. 



w 

1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 611 
Kirkian a Kolbeinstaudum. 

Hun á eptter g0mlum máldaga kyr viij og xij ær. fimm 
hundrads hesta. 

Jtem gafust hier til ij kyr. 

(ei' þetta skrifad i þejrre maldagbok sem nu er i Hitárdal. 

þessar jarder standa þar og: Mydalur. Hegstader. Halftt 
Lon). 

Þetta er nu innan kirkiu á Kolbeinstaudum 

Messuklæde ij gaumul. þo biarglig. allttarisklæde .j. 
slited og glitadur dukur fornn. gamall haukull mi0g 
íasenn. kaleikur godur einn. glitadur allur. koparstik- 
-ij. swmelegar. hialmsbrot. nockrar s0ngbækur biarg- 
^^gar. sumar rotnar. bokaskapur. kluckur .ij. lijtil 
híalla. skiji-nar munnlaug og er rifenn i barmenn, meta- 
skaler. jarnkall er þar. og er sagt tvent til hvor á. 

Kirkian komenn ad nidurfalle. 

Þessar jarder eru kirkiunne nu eignadar. 
1- Hegstader .lands. j. 

2. Mydalur .lands i%. 

3. Kalldárbake .lands. j og .v. aurar. 

4. Halftt Lon .lands, xij vætter f[iska]. 

5. Vætekrar. lands. vj vætter f[iska]. 
fastagotz ii%c hundrada xL og ix 

lausagotz .jc. hundrada Lc og ij [xj til og vj ]^) 

1574.2) 

■ 

cvin. 

Hijtardalur.s) 
Allra heilagra kirkia i Hijtárdal á heimaland alltt. 
^^ka hálffann á G0mIueyre. affriett i Langavatzdal. 
Lietorffnaskurd i Hoffstada land á .x. hesta. Laxveide 
helminge i Haffiardará. Hualzeyiar hálffar med 0ll- 
giædum. 

Jtem allann reka á Vigdijsarst0dum. 
Jtem á kirkian thessar jarder. [Hrobiargarstade.^) 
^^lgastade. leigd fyrer .c. [Suarbholl leigd fyrer .c. 

1) Svo i [] i hdr. 2) Utanmáls i hdr. 3) 147. 4) [sl. 147. 

39* 



612 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Altai'land. leigd fyrer c^) [Saurar. landskylld Lxxx. 
alner. Krossnes leigd fyrir c. Knaranes. leigd fyrer .ijc. 
og .X. vætter s0lua.2) Bruarhraun. leigd fyrer .c. Seta- 
hraun. leigd fyrer .vij. ærgillde. Hraunsmule. leigd fyi'- 
er .X. aura, Litlu skogar leigd fyrer c. [. . .skogar leigd 
fyrer c. Molldbrecka leigd fyrer c. Veller leigd fyrer 
c.3) Hage leigd fyrer .Lxxx. alner. 

Jtem Aundverdanes attágillde(!)4)* Hella leigd fyrer 
iijc.5) 

Jtem .ij. eydikot. Arnarstapi og Gielldingaeyiar. 
Jtem á kirkian .vj.^! og .xx. kyr v og .xx.'^) ásaudar 
kugillde. 

Jtem .ij. kugillde er komu fra Bænhusenu i Aund- 
verdanese. 

Jtem .vc. i gilldum peningum. eru thar i .ij. naut .iiij- 
vetra g0mul. xij sauder gamler og .xij. veturgamler .x^. 
i kauplum. ijc. i elldzg0gnum. Kíer fyrer c. sæng med 
áklæde eitt hundrad. Smidia fyrer .c. 

Jtem á kirkian so miked jnnann sig. iiij haukla sæme- 
liga ij ryckelijn. ij serker. iij alltarisklæde alfær med 
Brunum. ein kantarakápa. ij corporalzhus. ij kaleikar 
sæmeliger med silffur. eirn járnkall. eitt glodarkier. 
eirn lectare. eirn boka forme. Brijk yffer kordyr0nuiTi 
med alabastur. 0nnur yffer alltarenu málud. enn thridia 
fangaliett brijk framm i kirkiunne iij. kluckur og ein 
bialla. metaskaler margar bækur. sumar godar. enn 
sumar fangaliettar. ij kopai^pijpur. fontzklæde. eirn 
hialmur med járn. ij bakstur jarn. iiij merkur vax. 

Jtem á kirkian alleina reka fyrer aullum sijnum 
j0rdum. 

CIX. 
Stadarhraun.8) 

Kirkian "wnder Stadai'hraune i Hraunshrepp á heima" 

land alltt. 

1) [sl. Látrab. 2) [sl. 147 hér en kenir eptir Hellu. 3) 
[sl. 147. 4) áUa ágillde, Látrab. 5) iíV2<^ 147. 6) vij, Látrab' 
7) XXV 147. 8) 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 

Jtem j0rclena Bruarfoss. leigd fyrer .Lxxx alner. 
Jtem .V. kyr og .v. ásaudarkugiUde og thau .iiij.^) 
sem komu frá Haffiardarey. xij^) sauder veturgamler. 
sauder threvetrer. 
Jtem atta ærgillde^) i kauplum. 

Jnnan stocks .v. aura i Busgagne og enn hundrad i 
^^sgagne. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde^) alfær. ij alltaris- 
klæde. silff ur kaleikur. ij kluckur. ein koparpijpa. nockr- 
bækur fáneytar. eirn bokastockur. metaskáler med 
i^ietum. 

Jtem fastagotz .c. hundrada. 
Lausagotz .Lxvc.4) 

Jtem járnkall og hundradzhest^) frá sijra Lopte sem 
kom frá Haffiardarey. 

CX. 

Krossholltt.6) 

Kirkian á Krossholltte á heimaland hálfft [sem er 
•xxxc.7) [^gj^j^ reida fyrer hálfft .xxx, hundrud.^) Sel- 
st0du i Hnappadal. 

Hun á hálffann reka vid Hijtarnes^) frá Hallbiarnar- 

^ordum og jnn ad Steinboga. 

Jtem á kirkian málnytu kugillde vj. [(ej veit eg nema 
f^ejre sie).io) 

Jnnann sig ein messuklæde. ein klucka hjtel. kopar- 
Pijpa lijtel. ' 

fastagotz. [Lxxxc. og .vjc, 

Lausagotz .Lxc. 

1574.11) 



CXI. 
Hitarnes.ö) 

Kirkian i Hijtarnese á heimaland alltt med rekum 

sl. 147. 2) kugillde 147, 3) klæde 147. 4) Lxxc 147. 5) 
^^«1 kom b. V. 147. 6) 147. 7) [sl. 147, xxxc 143a. 8) [sl. 
143 b ^^i^arnesd) 147. 10) [sl. 143 b. 11) [iMjc liundrada 



614 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



og [veidum^) ad helminge vid Ki'OsshoUttzkirkiu. Hun 
á ein samann reka fraqim frá Hallbiarnarvordum og 
vppi os, Hun á xiiij málnytu kugillde og lialfft huortt. 
Jtem .ijc. i kauplum. 

Jnnann kirkiu ij messuklæde g^muL^) corporall. eirn 
kaleikur med brakadre patinu. alltarisklæde, kluckur 
ij sæmeligar. ij litlar^) brakadar. glodarkier. nockrar 
bokaskrædur [ (gielldur presturinn sijna tijund til Kross- 
hollttz).4) 

cxn, 

Akrar.s) 

Kirkian ad Aukrum á heimaland hálfft. Kviendisdal 
allann med Sandnese. hálffa Haffursstade. 

Jtem .xj. kugiUde og .iiijc. thar til. 

Jtem i kirkiunne ti0lld vond. iiij kluckur. ij messu- 
klæde alfær.^) kaleikur med silffur. eirn járnkall. glod- 
arkier. ij koparhialmar. ein korbialla. ij alltarisklæde.^) 
bækur [effter gamalle vijsu'^) liettar og godar, sloppur 
og munnlaug. 

[Jtem fastagotz .c. hundrada. xxc og viijc betur 

Stadurinn .xxxc. 

Jtem lausagotz i theim thremur kirkiusoknum. Stad- 
arhraune. 0krum og Hersey .ijc. hundrada og. xxxc. 
betur.7) 

cxin. 

Haffiardarey. 
Med Haffiardareiar kirkiu stadarpeningar tha sijr^ 
Biarne [thar var.^) 
J fyrstu -ix, kyr og .vj. ásaudar kugillde. 
Jtem .iiij. hundradz hestar. 
Jtem .xij. sauder threvetrer i .ijc, 
Jtem vj vetra gamalltt naut. 

Jtem i kirkiunne ,ij, messuklæde, aunnur rotinn. 

1) [i vijdum 147. 2) sl. 143b. 3); kluckur 147. 4) [sl. 143b. 
5) 147. 6) nockrar b. v. 143 b. 7) [sl. 143 b. 8) [tok med. Þar 
var 147. 



Jtem .iiij. kluckur smár og storar .ij. riffnar. eirn ka- 
leikur. eirn hialmur. ein koparpijpa. ' 

Jtem á kirkian HomlhoUtti) og Hausthus. 

Aff theim peningum thetta ordid, 

Thar i Haffiardarey effter .iiij. kyr og ij ásaudar 
kugiUde. 

Jtem i Humlholltte^) .ij. kyr og .ij.^) ásaudar ku- 
giUde. 

[Jtem til Stadarhrauns .ij. kyr og .ij. ásaudar ku- 
gillde.4) thui ads) kirkian thar haffdi mist sijna pen- 
^riga fyrer sijra Stepliane Olaffssyne, 

Jtem hest til Stadarhrauns.6) 

[Jtem thad .c. i daudum peningum sem var i Haf- 
fiardaarey er komid til Hraunsstadar.'') 

Jtem eitt kugiUde til Feriuhacka. 

Jtem .ij. c. hestar thangad og naut vj vetra gamalltt. 

Jtem og til Feriubacka .xij. sauder threvetrer ad 
vorlage. 

Jtem tok Gijsle hestinn. enn kaleikinn Marteirn Eras- 

^^iisson og átte ad láta til Laugarbrecku. 

Jtem messuklædenn 0nnur til Lonskirkiu. enn 0nn- 

voru til einskis. 

Jtem .iij. kluckur til Hijtardals og var ein brotin j 
theim. 

Jtem ein til Bessastada su hin stærsta. 

Jtem koparpijpa til Mycklhollttz. 

[Jtem]8) hiálmtetrid til Hijtardals. 

Jtem haffa their prestar. sem verid haffa ad Stapa 
^g Jngialldzhole hafft Haffiardarey og HumlhoIItt med 
p kugilldum. en thad evdekot Hausthus fylger Haf- 
tiardarey til selst0du. 

[Thetta finst med eigenn handskrifft saliga- 
herra Gijsla .Tonssonar i hanns Visitati'u* 
bok.9) 



1) Hemlholltt 147, Holmliollt, Látrab. 2) Haumlholltte 147: 
^ sl 147. 4) [sl. Látrab. 5) [147. 6) stadar, b. v„ Látrabi 
Lsl. Látrab. 8) enn 147, Látrab. 9) [sl. LátraJx. 



616 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



CXIV. 
Herzey,^) 

Kirkian i Hersey. [hun á fiordung í heimalande og 
land ad Selium. 

Kirkian á fiordung i 0llum theim g0gnum og giædum 
sem fylgia heimalandi.^) 

Jtem .xij. málnytu kugiUde. gielldfiár hundrud .iij. 

Jnnann gátta .iij. kier g0mul. x trog mi0g lasin. sæng- 
urleppa .ij. . 

Jnnann sig tuenn messuklœde. einn lijtell kaleikur 
med silffur. koparhialmur. kluckur ij. ein bialla. 

Thessar jarder á hun. Sel landsskylld .jc. Hamrenda 
landskylld .Lxxx. alner. 
fastagotz .Lxxc. og .vj.^) 

Lausagotz .Lxc. 

1574.4) 

CXV. 
Alfttaros.i) 

Háffkirkian á Alfftarose á .iiij. málnytu kugillde efft- 
er sogn Iierra Marteins. [med soddann hætte keipte 
hann thessa j0rd og sellde Sigmunde Thorleiffssyne. og 
suo sagdi herra Marteirn sijra Asgejre tha hann keipte 
J0rdena. ad thesse kugilldi læge i thessare Jordu. 

J0rdinn .xxiiijc.2) 

CXVI. 
Alftanes.i) 
A. 

Kirkian á Alfftanese^) á .xijc. i heimalandi [og Thor- 
modzskier.ö) 

Jtem i frijdu .xv.'^) málnytu kugillde og .ij. hundrud i 
lcauplum. 

Jtem .iijc. i kautlum. Busgagne og sængarklædum- 
.J'tem jnnann kirkiu .ij. messuklæde og eitt alltaris- 

1) 147, Hi0rsey 143. 2) [sl. 143. 3) vij 147. 4) b. v. utan- 
líiáls 143. 5) AlfUarnese 147. 6) [Utanmáls með sömu hendi 
í i350:; æI. 147 stendr i Látrab. 7) xv, 147, Látrab. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



617 



klæde. kantara kápa og sloppui\ fontzklæde. og ein 
messufata kista. ein brijk. 

Jtem bækur effter gamalli vijsu. 

Jtem .ij. kluckur og ein korbialla. ij kaleikar med 
silffur. Lasin jarnkall. 

Jtem galltt herra Marteirn til kirkiunnar kaleik god- 
^nn. messuklæde god og alltarisklœde. 

fastagotz .iijc, hundrada og .vc. 

Lausagotz .ii%c^) hundrada og .xlc.2) 

Jtem galltt og herra Marteirn kirkiunne god messu- 
klædi og fontz munnlaug, 

Jtem haffdi hei-ra Marteirn látid gi0ra ad kirkiunne 
vtann og jnnann og suo hana málad og korinn gi0rtt 
^ed trie. suo thulijker meiga ætijd kuijtter vera fyrer 
medferd kirkiu portiu. 

B. 

JS. 143, 4to., bls. 260, skr. 1625 eftir kveri, sem sira Loptr i 
Hítardal hafði skrifað 1576. 

Kirkian á Altanese á suo sem brief Biskupz Aug- 
'iíundar vottar sem hier filger. 

[Hér kemr bréf Ögmundar byskups frá 1536 um innstæSu- 
peninga Álptanesskirkju]. 

Jnnan kirkiu eru nu tvenn messoklæde. eitt allttaris- 
klsede med ht. korkapa og sloppur. ij kaleikar med 
silfur. kluckur ij. lasenn jarnkall. nockrar bokaskrædur. 

fastagodz iijc hundrada og vc. 

lausagods ii%c hundrada og xLc. 

CXVII. 
Alftartunga.3) 

Kirkian i Alfftartungu á .xc. i heimalande. 

Jtem .V. kyr og .v. ásaudarkugillde .iij. hesta og .ijc. 

* gielldum peningum. 

Jtem .vc, jnnann stocks, 

Jíem i kirkiunne .ij. messuklæde. kaleikur med silff- 



iij^ 147, Látrab. 2) xLj, 147. 3) 147. 



618 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



ur gylltur jnnann. eirn járnkaU. glodarkier gamallt. eirn 
járnhiálmur. eitt alltarisklæde. eirn lectare. ein klucka 
og ein korbialla. bækur margar effter g0mlum sid. 
Jtem fastagotz .c. hundrada og .xijc. med gardenum. 

CXVIII. 
Langarfoss.i) 

Hálffkirkian á Langárfosse á J0rdena HáffahoL^) xc, 
J0rden .Lc. 

CXIX. 
Borgi) 
A. 

Kirkian ad Borg á .xxc, i heimalande. 
Jtem J0rdina Thiodstade .xijc. leigd fyrer .Lxxx. aln- 
er. xc. j Guffufit. 
Jtem Borgareyiar med eggvere. 
Jtem .X. kyi' og Lx. ær. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde alfær. kantarakápa 
og sloppur.2) eitt alltarisklæde. hjtiU kaleikur. ij kluck- 
ur, ein korbialla. eirn Jarnkall. eirn skrudastockur 
lasinn. nockrar gamlar og rotnar bokaskrædur. 

fastagotz med gardenum .1%^. hundrada .ijc. 

JS. 143, 4to., bls. 260, skr. 1625 eftir kveri, sem sira Loptr. í 
Hitardal hafði skrifað 1576. 

Kirkian á Borg (er mier sagtt) malnytukugillde xx.(!) 
Hun á .viijc. j Gufufit. 
Hun á Þíosstade. er xijc, 
Hun á Borgareyiar. 

Jnnan sig á hun tvenn messuklæde. eirnn slopp. eitt 
allttarisklæde. j lasenn kaleik. Jarnnkall. klixckur ij- 
nockrar gamlar og rotnar bokaskrædur. 

fastagods ijc hundrada og xxxc. 

lausagods .iii%c. hundrada. 



1) 147. 2) halfa Hol 147, Látrab. 3) ein korbialla b. v. 147- 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



619 



cxx. 

Feriubacke.i) 
A. 

Hálffkirkian á Feriubacka á alltt heimaland, 
Jtem ,vj. kugilldi.2) ijc. i gielldum saudum. ijc. i 
koplum. alid naut. vj vetra gamalltt. 
Jtem i kirkiunne klucka brotin, 
Jtem á thesse hálffkirkia Stangarholltt .xvjc. eyde. 
Jtem presturenn 60. 

1578. 

'ÍS. 143, 4to., bls. 261, skr. 1625, eftir kveri, sem sira Loptr í 
Hitardal liafði skrifað 1576. 

Feriubacke. 

Jtem er mier sagtt ad Feriubacka kirkia eige i gamla 
inustædu kyr v. 

Jtem med jaurdunne þriggia marka skip. 

Jtem skipade Biskupenn herra Gijsle þángad af Haf- 
fiardai'eyiar penijngum gelldt naut .vj. vetra. J gelld- 
saudum ijc. malnytukugillde j. hesta ij fyrer ijc, 

Tok sera Þorvalldur Einarsson vid þessu.^) 

CXXI. 
GallttarhoUtt.i) 
Hálffkirkian i Gallttarholltte á land ad Riettarmula. 
Jtem ein hjteis) klucka. 
gardurinn .Lc. med Riettarmula. 

Annoö) 1575. 

CXXIL 
Eskholltt.1) 

Hálffkirkian i Eskholltte á .xc. partt i lande fyrer 
^tann Guffö. 

_[^tem^ein7) bialla. 

^ 1) 147. 2) Jtem b. v. 147.z3) Lxc, Látrab, 4) Þá kemr áfast 
afhending erfingja síra Þorvalds frá 1582. 5) sl. 147. 6) 
^í^trab, sl. 350, 147. 7) rsl. 147. 



620 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 



CXXIII. 
Svijgnaskard.i) 

Hálffkirkian á Svignaskarde á laxveide j Gliufurá frá 
Kiarkalæk og vpp til Kidmula og thadann hálffa til 
Diupavadz. mánadar beit i Gliuffurár lande vmm sum- 
arid. elldevid vmm thann tijma. 

Jtem allann hálffann Vijdedal. 

Jtem i kirkiunne ein klucka. 

Jtem gardurenn .Lxxc. med Sigmundarnese. 

Jtem tijundar Henrick .xLc. 

Jtem madurinn i hialeigunne .viijc. 

CXXIV. 
Hiardarholltt.i) 
Kirkian i Hiardarholltte i Borgarfirde á Lækiarkot. 
Jtem i kirkiunne eirn ærulaus haukull med serk. 
kaleikur nyr. 

Jtem lasid alltarisklædi. forkostuligtt glodarkier med 
kopar.2) ein lijtil bialla. 

Jtem steipttur hurdarlirijngur med kopar.^) ein kop- 
arpijpa og standpijpa lijtil. 

Jtem jslendsk krossmynd yffer alltarenu. 

Jtem fastagotz fimmtijger .c. og ix. betur. 

Lausagotz x tijger .c. 

cxxv. 

ArnarhoUtt.i) 
Hálffkirkian ad ArnarhoUtte. á messuklæde. [ein^) 
klucka. 

Jordin .xxxc. 
Lausagotz .xLc, 

CXXVI. 
Stafholltt.i) 

Kirkian i Staffholltte á heimaland alitt med g0gnuni 
og giædum. 

Jtem thessar jarder. Suarfhol. leigd fyrer c. Biarga' 



ína 147. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



621 



steirn. leigd fyrer hundrad.^) Skogar leigd fyrer ,x. 
^iira. Laxholltt, leigd fyrer .c. Nes leigd fyrer .c. Eingi- 
^^s á Str0ndum med theim reka sem fyrer thui lande 
^iggur. stundum enn offtar^) i eijde. 

affriett i VesturárdaL Biarnardal allann fyrer offann 
^eelefellzgil. affriett i RiodzbiargardaL^) self0r i Thuer- 
^^dal. Hrijsey á Breidavatne. eij vid Huijtá. Thræley. 
Laxveide i Tliuerá og á Feriubacke eirn fiordung. 

Jtem so mykla frijda peninga. xxx. kyr og .iiij. betur. 
^^j ásaudar kugiUde. iiijc i gielldum nautum .xijc. í 
gielldum saudum tuævetrum og elldre. vijc i kauplum. 

Jtem jnnann gátta .iiij. kier og ein byrda. xij trog. 
^iJ fautur. V diskar. x skierbord .x. skaler. vj fiordunga 
kietell og mæhsketill. Bættur pottur. eitt tinfat. ij tint- 
Ur.4) jjjj spggner^ íj sængur fyrer .ijc. kier0lld .v. 

Jtem .ij. strocka og kistuhro. 

Summa jnnan gátta .vijc. 

1575. 

Jtem i kirkiunne iij messuklæde græn. haukull riff- 
inn.5) 

Jtem sæmeligtt Rijckelijn ermalaust. eitt alltarisklæde. 

Jtem eirn dukur glitadur. ein korkápa blekdreiginn. 
corporalar .ij. 

Jtem .ij. silffur kaleikar sæmeliger. kluckur .v. med 
^irnre storri bi0llu i kornum. metaskáler med .iij. met- 
eirn járnkall. mi0g gamalltt stoffutialld. eitt mat- 
^^í'd. ein munnlaug. 

Jtem grallare sæmeligur, ij ottus0ngva bækur og marg- 
^^^) adrar skrædur. ein baksturjárn. eirn forme. ij 
^*olar. tuær kiertastikur med kopar. glodarkier eitt. ij 
■l^rnhialmar gamler. 

Jtem fastagotss iijc hundrada. 

Jtem lausagotz .c. hundrada. xxijc.^) 

■^iino 1643. 27 Junij samanlesid og samhlioda giort 

3) "^l.^*^^^*^*^^^ leigd íyrir x. b. V. 147, Látrab. 2) stundum 147. 
J I^iodbiargardal 147. 4) tinfater(!) 147. 5) rotinn 147. 6) 
^ngvar 147(!). 7) Hér þrýtr Látrab. 



622 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síSar. 



vid visitatiubok herra Gijsla Jonssonar sem i Skalholltti 
er handskriffud af herra Oddi Einarssyne og herra 
Gijsla Oddssyne til vitnis vorar eiginn hendur Skála- 
hollti ut supra. 



Brynolfus Svenonius 

Scalholt. mppa 
Hallus Arnerus. past. 
Templi cath. m. ppa 
Petrus Gissurius scholæ 
cathed. colleg. mppa 



Finnus Jonas stud. s. s. s. 
Theolog. mppa 
Bi0rn Þorvalldsson 
Biskups s. sueirn eh. 

Biarne Gissursson 
Biskups Skriffare eh. 



Gunar Magnusson 
Eh. 



Visitatiu Boken Anno. 157 5. 
Sunnlendijnga fiördungur. 

CXXVII. 
HwsafeU.i) 

Kirkian á Husafelle. á heimaland allt. 

Jtem iiij kijr. og v. ásaudarkugiUde og hundradz hest. 

Jtem Jnnann stocks. iij trog mathelld. eitt kieralld- 
eirn strockur. eirn kietell. ij kier. tekur annad iiij tunn- 
ur. enn annad vel iij. eitt matbord. ij^) grenebord. eirn 
stockur lasinn. 

Jtem viij fialer i palle hurder og Dijrugiætter. fijrer 
aullum Jnnehusum. 

Jtem i kirkiunni iiij kluckur. eirn kaleikur 

Jtem ij koparpijpur. ij messuklæde. ein kantarakápí^ 
og atte ad snijda vr. alltarisklædi eirn sloppur erma- 
laus. iij alltarisbruner. nockrar böka skrædur. ein mál- 
ud brijk og iij alltare. 

Jtem mark stadarins tvijrifad hægra. enn gagnfiadr- 
ad^) vinstra. 

Jtem glödarkier. 



1) 147. 2) eitt 147. 3) gagnrifad 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



623 



CXXVIII. 
AAs.i) 

Kirkian i Áse. á xxc. i heimalande. 
Jtem vj malnijtu kugillde. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde. og eirn silfur kaleik- 
ij kluckur og ein körbialla. eitt glödarkier. og iij 
bökaskrædur. 

Stadurinn sialfur xLc.2) 

Kornslækur xijc. og Refstader xijc. Sigmundarstader 
XV jc. 

CXXIX. 
Reyk[ia]holltt.i) 

Kirkian i ReijkiaHollteS) á heimaland alltt. 

Jtem Breijdabolstad,4) Nordur Reijke. Kialvarastade. 
Kopareijker. Grijmstade. Hofstade.^) Hraunzás. 

Geijtland alltt med skoge. Pieturzskög i^) Nordurár- 
dal. millum Slackagils'?) og Klofa. 

Selfaur i Kiaur med skoge. 

afrlett i Hrutafiardar Heide. 

torfskurd. i Steindorsstada Jaurdu. 

tueggia mánadabeit i Faxadal. 

Jtem vnder Ytrafellj á Str0ndum hálfann vidreka. og 
halftt land vnder Jnnrafelle. fiordung i hualreka, og 
slijktt i ágöda sem vndir Ytrafelle. thridiung huortt. i 
Bijr gisvijk fiordung i hualreka. á Munadarnese fiord- 
^iig hualreka. ad Kambe fiordung i hualreka, 

Jtem á kirkian XXX. og vj kugiUde. hálftt huort kijr 
og ær. 

Jtem vijc. i kauplum. 

Jtem Jnnann gátta. ij kier. ij sáer. fijrer iijc. ix trog. 
iiíj kierolld ij fautur. vj. fiordunga Idetell thetta alltt 
fíjrer c. 

Jtem munnlaug med vatzkalle. og net fijrer c. 
Jtem tekst c. af hueriu stadarins kote eda J0rdu J 
land skijlld. thær sem bijgdar eru. 

1) 147. 2) Lx, 147. 3) Reykholltte 147. 4) Breidabolstade 
^43' 5) sl. 143. 6) Jtem 147. 7) Slagsgils 143. 



624 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

* 

Jtem i kirkiunne iij messuklæde og eirn hokuU laus 
kostuligur. Jtem ij kaleikar og annar bra[kadur]. eirn 
koparhialmur. ij koparpijpur litlar. Jtem ij kluckur. 
eirn alltarisbuningur og annar gamall. 

Jtem nockrar bækur gamlar. Jtem vetrarbök og Grall- 
are sæmeligur. allz ad t0lu bækur vondar og gödar xv. 

eirn Járnkalí. glödarkier. ein g0mul kista. eirn fontur 
med g0mlum buningi. 

fastagötz i%ci) hundrada. og vj. 

Lausafie c. hundrada. Lxxxc. og ijc. betur. 

cxxx. 

Skaney.2) 

Hálfkirkian ad Skáneij á xc, i heimalande og eina kv- 
Jorden Lxc. 

CXXXL 
Gullsmidzreyker. ^) 
Hálfkirkian ad GuUsmidzreijkium á xc. i heimalande. 
Jtem Jorden xxxc. 

cxxxn. 

Kroppur.2) 

Hálfkirkian ad Kroppe. á xc. i heimalande. 
J0rdin xLc. 
Lausafie xxxc. 

cxxxin. 

Hæll.2) 

Halfkirkian á Hæle. 

CXXXIV. 
Lvndur.i) 

Kírkian ad Lunde i ReijkiadaL Tliar liggia til tueir 
bæer, og xx. til tijundar. 

Jtem i frydu vij kijr og xxx ær. ij hundradz hestar. 

Jtem Jnnann gátta. iij kier gomuL vj trog. eirn strack- 
ur. ij katlar, og thridie ærelaus. pottur og lijtel tinkanna. 
bijrduhrrof. alltt thetta xviijc. 



1) ijc, 147. 2) 147. 



1570 og síðar, gIslamáldagar. ^WBiP' 625 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde. eirn kaleikur, brot- 

■ 

inn silfur Texte gamall. af silfred mestalltt. Jtem ij 
krossar ijfer alltare. iij kluckur storar. 

Jtem ærelaust glodarkier. 

Jtem eina lesbok med kálfskinn sæmelig. 

fastaeign ij[c] hundrada og xxxviijc. 

Lausagötz ii/^c hundrada og xijc, 

1575. 

CXXXV, 
Fitiar.i) 

Kirkian á Fitium i Skoradal á^) Jordina Sarp. leigd 
fyrer xij aura. Jtem eijde kot i Lundareijkiadal Gil- 
streyme. ij Skogarteigar eda tungur. er liggia i Vatz- 
hornslandeign, 

Jtem xiijc. i frijdum peningum. 

Jtem i kirldunne ein messuklæde. ij kluckur litlar. 
<^irn kaleikur eitt glodarkier. eirn elldbere. ij kopar- 
Pijpur eitt alltarisklæde med brun. 

Jtem fasta gotz Lxxc. og vjc. 

Gardurenn xLc. 

Jtem galltt bondenn Are kirkiunne sæmelig messu- 
klæde. 

[Anno 1575 fastagotz xjtyger hundrud og vj^) Lausa- 
gotz xLc. og vj. 

CXXXVI. 
Jndridastader.i) 
Hálffkirkian á Jndridastodum á xc. i heimalande og, 
iiíj kugilldj, 

Jtem i kirkiunne ein klucka lijtel. 
fastagötz xxxc. 

CXXXVII. 
Varmalækur.i) 

Hálffkijrkian á Varmalæk. Hun á land i Thordij'sar=- 
holltte. 



1)147. 2) a þridiung i heimalande .xxc. Jtem .vjc, j Digranese;- 
Jtem b. V. 147. 3) [sl. 147. 

Dipi. isi. XV. n. 40^ 



626 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síðar. 



CXXXVIII. 
Bær.i) 

Kirkian i Bæj^) i Borgarfirde. á heimaland allt. 

Backakot. Kálffnes.'*) Stedia hálf Hrijs. eru oll thesse 
kot i eijde. Mulakot v. aura Landskijlld. Faxadal. og 
affriett i Suanga i SkoradaL tuævetrum nautum og Jngre. 

nauta affriett i NordurárdaL 

alla veijde i Flokadalzá enu hálffa vid Varmalœkiar- 
Jand. 

Jtem á kirkian sex kijr. og vj ásaudar kugiUde. iijc. 
i koplum. 

Jtem j kirkiunne ij messuklæde lasin og laus HokuU 
eitt rijckelijn. eirn silfur kaleikur lasinn. iij kluckur 
sumar rifnar. Körhialla hjtel glodarkier. ij koparhialm- 
ar. og hakstur Járn ij koparpyj^ur. altarissteirn silfur- 
buinn. Texte silfurbuenn. enn sialfur miog rotin fontz- 
klæ'de. alltarisklæde. fangaliett.^, Sloppur nijr er tek- 
inn var fijrer kluckubrot. 

Ordubök um xij mánude og margar adrar gamlar 
Bækur. Sumar gödar enn sumar liettar. 

Jtem fastagötz c. hundrada. xxiiijc. 

Jtem lausagotz 2c5) hundrada. og viij betur. 

CXXXIX. 
Huanneyre.i) 

Kirkian á Huanneijre á thessar Jarder. Ásgard, Kista.*^) 
Ausa.ö) Horn. 

Jtem thessa eijde Jord Drageijre thessar allar Jard- 
er metnar fijrer hálffann fimta tug hundrada. 

Jtem Tunga xijc, 

Hun á selfor sem heiter kirkiu Tunga. 

Jtem hálftt kirkiu HoUtt. 

Jtem á kirkian Kielldna [landz"^) einge. 

.Jtem er sokninn xxviij bæer. med v. eijde Jordum. 

Jtem áttung i veide i Grijmssá. 

Jtem Sma hamra reka er liggia i Steingrijmsfirde 

1) 147. 2) Bæ 147, 143. 3) Kalfanes 147, 143. 4) miog Hett 
Í47. 5.) ijc^ 147. 6) -u, 143. 7) [sl. 143. 



J570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. ^VMiP 627 

xijtung millum Drangs og Grindar. galltt thetta Audun 
Salomonsson. 

Jtem á kirkian alla veijde i Andakijlsá fijrer ofan 
Hrafna giL 

Jtem á kirkian x kijr. og x ásaudar kugillde. fimm 
hundrud i gielldum saudum og kauplum. 

Jtem Jnnann kirkiu ij messuklæde alsæmelig. Jtem 
^nn thridiu messuklæde blá. forkostulig med Dubbult 
silke. Jtem eirrn serkur laus. eirn kaleikur lijtill. ij allt- 
^risklædi. iij kluckur. og ij biollur. Jtem Járnkall. 
Ski'udastockur. alabastrum brijk kostulig ijfer alltare. 
Laufahialmur framme. 

Jtem á kirkian margar bækur gödar. Jtem Gudspialla- 
bok og handbok. Martini. 

Jtem tha so skrifadist Datum 1563 galltt Einar bonde 
Eireksson til ad auka Ornamentum^) kirkiunnar á 
Huanneijre. 

Suofelldar bækur Bibliu i Daunsku Gudspiallabok. 
Corvinus de tempore og de Sanctis. Margarita. Passio 
Jesu Christi. 

Jtem fastagötz ijc. hundrada. [x. tijge^) og iiij. 

CXL. 
Hofn.3) 

Hálfkirkian i Hofn. á xc. i heimalande. 
Jtem iiij kugillde. 

Jtem Landvarnarnes i Andakijl. kallad vc. einge. 
Jtem i kirkiunne ij litlar kluckur og er onnur brotinn. 
thar takast heima allar tijunder. 

CXLL 
Melar.-^) 

Kirkian á Melum á Heimaland alltt med [g0gnum 
^g') giædum. 

Hun á Selialand alltt. er liggur á millum FossIækiaS) 
^g^Tu ngu ár. 

ornamenta 147. 2) Lx, 147. 3) 147. 4) [011um 143. 5) 
^^osslækiar 147. 

40* 



628 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Jtem skög vnder Hafnarfialle. 
Jtem vj auratoll af BelgshoUtte. 
Jtem X. alna tollur af Fiskelæk. 

Jtem so margar Jarder tuenn Skorholltt. Sulunes. 
Jarkalæk. med Tungunne theirre sem Abote Steinmodur 
reidi) til Jarkalækiar, 

Jtem xxc. i Belgsholltte. er sett voru fijrer jnnstædu 
kirkiunnar. 

Jtem skipade Bijskup 0gmundur kirkjunne ad Mel- 
um. Eingland i Lundareijkiadal med iiij kugilldum. og 
thár med Bærihusenu^) kijr og^) hestamodur. var tha 
Datum 1539. 

Jtem á kirkian ix kijr og ij ásaudarkugillde. 

Jtem ij hestamædur. 0nnur fijrer xv aura. enn 0nn- 
ur fijrer Lxxx. alner. 

Thetta i daudum peningum, iij trog. eirn pottur. Járn- 
kall. Huerffusteirn.^) kvern. ij byrdur. eitt kier. Jtem 
matbord. Thetta alltt hálft annad hundrad. 

Jtem i kii'kiunne ein g0mul messuklæde. eirn serkur 
og kantarakápa ærelaus. eirn kaleikur nijr. j hialmur. 
Jtem iij kluckur og ij biollur. eirn lectare. glodai'kíei*- 

Jtem fastagotz c. hundrada. xLc [og vj betur.^) 

cxm. 

Leiraa.ö) 

Kirkian á Leirá á xxxc i heimalande. og thridiung 
allrar veijde i Laxá. 
Jtem Akurey i Vogum. halffa Suanga J0rd. i Skoradal- 
allan skög austur ad Suartagjle. 

Jtem viij kugillde. ijc. i kauplum. og ijc, i giellduni 
saudum. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. ein klucka. 
Jtem gardurinn Lxc. 
Jtem fastagötz jc. hundrada og^) xiiijc. 
Jtem lausagotz c. hundrada. og viij betur. 

1575. 

1) íi, b. V. 143. 2) .j. b. V. 143. 3) hucrfusteirn 147. 4) [sl. l^^' 
5) 147. 6) tviskrifað i 350. 



1570 og siðar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



629 



CXLIII. 
Kialardalur.i) 
Hálffkirkian i Kialardal á Kirkiugierde i Arkarlande. 
Jtem iiij málnijtu kugillde, 

CXLIV. 
Skard.i) 

Hálffkirkian á Skarde. á thridiung i heimalande. ij 
kijr. og slijktt Jnnann sig sem firzt, 

CXLV. 
Lækur.i) 

Hálffkirkian á Læk. á thridiung i heimalande. og 
^0ckud meira ef finst. 

CXLVI. 
Gardar.i) 

Kirkian i Gordum á Akranese á heimaland alltt. Gal- 
^asvijk alla. 

Hun á land rnillum Öss i Arnarnese og Griotgardz i 
Galmasvijk. allann storreka og 011 thau trie. er thar 
leingre. enn vj alna. og Bolauxe meige setia á 
f^rer framann. 
Hun á reka allann vpp med Ala á og alltt land jnn^) 

Merkelæk. enn sá er vid gardenn ad öse. 
Selfarer ij. adra vpp med Leijrá fijrer vestann. gagn- 
^^Tti Bijskupsbrecku. adra framm á Mast0dum.3) 
^ffiett i Suanga 0llum nautum. enn a Gagnheide 0ll- 
saudum. 

Jtem á kirkian i frijdu vj^) kijr. og iiij ásaudar ku- 
gdlde. iij sauder threvetrer. ij tuævetrer iij hestar. 
hundradz skip. 

Jtem Jnnann gátta. iiij trog. ij kierolld. ij diskar. ij 
^káler. málmpottur. 
Jtem Jnnann kirkiu. ij messuklæde alfær. tinkaleikur 

^smn. alltarisklæde. iij kluckur og. fiorda i font- 
^ii'kenu. 

147. 2) Jtem 147. 3) Marstodum 143. 4) v, 147. 



630 



GlSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar 



eXLVIL 
Jtre holmur.i) 
Halffkirkian á Ytra holme á xc. i heimalande. 
Jtem V. málnytukugillde. 

CXLVIIL 
Heynes.i) 

Kirkian á Heijnese á hálftt heimaland og Vorduhus 
hálftt med ^lkim giædum. 

Hun á reka allann og veijdar allar. frá Fiostungu og 
Jnn i Vigra2)vijk, til lækiar thess er fellur fijrer Jnn- 
ann Thorgrijmsgierde og gierdid sialftt. 

Thar fijlger s0luafiara fijrer siaf argarde. vt^) i Skarfa- 
skeri. fiárbeit á Suijnavfíllu.^) og alltt dals sokna. af- 
riett i Suanga gielldnautum. Skögur i Skoradal fiji'cr 
nedann Selialæk. vt frá Eijrenne nedre. 

CXLIX. 
Jnni'e Holmur.i) 

Kirkian á Jnnra Hölme á Akranese. á xLc 1 heima- 
lande og vtl0ndum. ad tilgreindu Hurdarbake. og hálffw 
Kambslande. Hun á selstaudu á Midfitium. selstodu i 
Karttarh0fda. xij hrossabeit i Os J0rd. og Huijtanes a 
voren. krossmessna mille. Sexhrossabeit i Blasins^) Dal. 

Jtem i Klafastada J0rdu fiarbeit á vetur fijrer c. fi^^' 
og husst0du. enn fiármadur skal hafa sæng i skála og 
sess i Badstofu. 

gielldfiarrekstur á Gagnheidi og gielldnautarekstur 

i Suanga. 

Suijnarekstur og kálffa i Graffardal. 
thar liggia til tijundar vij bæier. 
Jtem á kirkian xiij kugillde. og ijc. i kauplum. 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde. sæmelig. 
Jtem liet bondinn Are giora nijann kaleik til kirki' 
unnar og galtt henne. 



1) 147. 2) Vigar 143. 3) og 143. 4) Svijnavorduí !) 147- 
Blacius 143. 



1570 og siða. GÍSLAMALDAGAR. 



631 



Jtem ein stor klucka. Jtem ij pijpur^) faneytar. Gard- 
Urenn Lxc. Lausafie Lvc. 

Anno 1575. 

CL. 
Midfell.2) 

Halffkirkian ad Midfelle. 

CLI. 

Kalastader.2) 

Hálffkirkian á Kalastodum. á xc, i heimalande, 
Jtem iiij málnijtu^) kugillde. 
Jtem i kirkj unne ein klucka. 

Jtem fastagötz^) Garduren Lxc. Bondanz. c. hundrada. 

Anno 1575. 

CLII. 
Saurbær.2) 

Kirkian ad Saurbæ á Hualfiardarstr0nd á heimaland 
allt. 

Jtem thessar Jarder. Ferstikla. landskylld xv. aurar. 
Hi'afnabi0rg Landgijllde^) xv aurar. Katanes land- 
gilldes) c. Hauffde landgijllde^) x aurar. Skálatange 
landgiUde^) xL. alner. 

Jtem iiijc. i Öse. landgilldes) xx alner. 

Jtem i frijdu x kijr. vij ásaudarkugillde .vijc. i kaupl- 

gelldtt naut [v. vetra6) gamalltt .j. c. 
eitt skip i Í1/2C.7) 

Jtem Jnnann gátta stoffubord og annad minna kier 
ijrer c. ein sæng og kista. 

Jtem Jnnann kirkiu iij messuklædj ein kantara kápa 
^ii'n sloppur. eirn alltarisbuningur med Brun. ein Brijk 
málid. og 0nnur lijtel ijfer alltarenu. Skrudakista. 
U kluckur og thridia kolfflaus. ij körbiollur. VattzkalL 
akstur Jarn. Silfurkaleik med brakadre patinu. hialmur. 
^^^l^^^^ai ^ lijtill, ein triepijpa, med i iij Jarnpijpum. 

1) kluckur 147. 2) 147. 3) sl. 147. 4) undirstrikað, 350, 
i^nnig 350, 147. 5) landskylld 147. 6) og vetur 147. 7) ij 147. 



632 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og siðar 



vij bækur heilar og iiij bokaskrædur. 

Jtem fastagötz iy^c. hundr[ada] og Lc. betur. 

Lausagötz hundrad hundrada xLvjc. 

CLin. 

Jngunarstadei\ 
Kirkian á Jngunnarst0dum. á xj kugillde. 
hun á heimaland alltt og siettung i Eijialande.^) 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde alfœr. Silffur ka- 
leikur hjtilL koparstika. 
Jtem hjtil klucka. 

CLIV. 
Huammur.i) 

Hálffkirkian i Huamme i Kios. á v kijr. og eitt ásaud- 
ar kugillde. 

Jtem i kirkiunne. eirn gamall alltarisbuningur. ij 
kluckur vænar. vatzklu^cku htla. glödarkier. ij bækur 
gamlar. Jtem eirn kaleik. 

gardurinn Lxc, 

Lausagötz xxxc. 

CLV. 
Reyneveller.i) 
Kirkian á ReijneAv0llum. á heinialand alltl. Sorns- 
land^) leigd fijrer c. thridiung i Laxfosse. Siafarfoss 
allann. Kiösarskier. Bollstædingahijl.*) ij skögartorf- 
ur^) i Skoradal eina i Suijnadal. kastaskurd j Vindás- 
landeign. annann J Thorlaksstada lande. thridia i Vallda- 
stadalande. ij mánada beit 0llu saudfie á vetrin i Sand- 
fellzhlijd. og Skiölgiordö) i Vindaslande. xL Sauda hóf^ 
i Mulafiall og skiol i Mariuheller. og thad skal sa telia 
efter hueria hrijd. Sem á Mula bijr. xj tijger Lamba- 
[rekstur'7) i Lambatungur 1 EilijfsdaL^) xij hrossa beit 
á vetur i Thuffuland. vj hrossabeit i Eijrarland. hun á 
hrosshölm og Hrijs a Mariuhialla i BrynjudaL 

1) 147. 2) Eyarlandi 147. 3) Sonnsland 143. 4) -hol 147- 
5) skogartofftter 147. 6) skiolgard 143. 7) sl. 147. 8) Jlijfs- 
dal 143. 



1570 og síðar 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



633 



Jtem a kirkian ix^) kijr, og iiij ásaudar kugiUde. ij 
^^Ut tuævetur. iij naut veturg0niuL v. ærgiUdi i gielld- 
saudum. iijc. i kauplum. 

Jtem Jnnann gátta ijc. i kautlum. trogum. og kier- 
oUdum, 

Jtem i kirkiunne iiij messuklæde. eitt alltarisklæde. 

■ 

^U'n haukulL Slitinn laus. ein kantara kápa. eirn slopp- 
ij alltarisklæde. ij kaleikar. annar gijllttur. ij kluck- 
Ur störar og thridia lijtiL ij körbi0llur. Skrudastockur. 
Jtem vij Bökaskrædur. 

Jtem JarnkalL pundare, ein koparstika og Jarnskip 
^ed fiorum pijpum. 
Jtem fastagötz ijc hundrada. Lxiiij.^) 
Jtem Lausagötz ijc, hundrada. 

1575.3) 

H 

CLVL 
Eyre.4) 

Hálffkirkian á Eijre i líiös. á iiij kugillde. 

Jtem ein g0mul messuklæde. iij kluckur smár. 

Jtem :á kirkian á Eijre. ad hafa thridiung i^) veijde 
^ Laxfosse. SkálhoIIttz kirkiu vegna.^) á kirkian xc. 
i heimalandj. 

Jordinn xxxc. 

Jtem Lausagötz 35c. 

1575.7) 

CLVII. 
Medalfell.8) 

Kirkian á Medalfelle i Kiös. á xxc. i heimalande 
[Leigu J0rd.ö) er Hurdarback heijter. LandgiUde c, . 
tnanshlut 1 Laxá. 



1) xij, 147. 2) Lxiiijc 147.^ 3) sl. 147. 4) 147 Eyre i Kios 
^^3. 5) sl. 147. 6) [sL 147(!( Hér bætir 143 (Oddr byskup ár 
1600) við: Þad stendur klarlega i Visitatiubok herra Gijsla sal- 
"ga og verdur lijka bijvijsad med godra manna vitnisburdum. 
Enn su vejde hefur verid vielud fra Skaiholltzkirkiu i tijd herra 
^ijsla Jonssonar og hafa þejr á Eyre halldid þeirre veide sijdan. 
sl. 147. 8) 147. 9) [Jorden i heimalande 147. 



634 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtem vj kugillde. 

Jtem i kirkiunnfe ij messuklæde aunnur mi0g vond. 
eirn silffur kaleikur. koparpijpa. koparhialmur. glod- 
arkier. JárnkalL Jtem ij störar kluckur og adrar minne. 
og n0ckrar Bökaskrædur. 

Jtem fastagötz til tijundar. xtijger hundrud. 

Lausagötz Lxc. 

CLVIII. 
AA Eyum.i) 

Hálfkirkian i Eijjum. á xc. i heimalande [.og skög i 
Suijnadal. 

CLIX. 

Hálfkirkian i Mijdal. á xc. i heimalande.^) 
Jtem iiij malnijtu kugilldj. 
Jtem lijtel klucka. 
J0rdenn xxxc. 
Lausagötz xxxjc. 

Anno 1575. 
CLX. 

H 

Saurbær.3) 

Kirkian i Saurbæ á Kialarnese á xxxc. i heimalaifde. 
enn thad eru ij kot. Artun og Hiardarnes .x. aura 
Landskylld af huorre. 

Jtem x. kijr. og ii% Aásaudar kugillde. iij hestar. 
tuævetur gridungur. tuævetur Saudur .j. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. alfær og eirn h0k- 
ull laus. Silffur kaleikur gijllttur. ij kluckur. eitt alltaris- 
klæde lasid. 

Jtem vij bökaskrædur med theirre eirnre sem sig 
lysti eiga heima á Hoffe. 

Jtem eirn hialmur med trie. vatzkall og glödarkier. 

Jtem fastagötz c. hundrada. og viij tijgu^) hundrud 
betur. 



1) 147, Eijar 143. 2) [sl. 147 og slcngir máldögimiiin sainan 
i flaustri. 3) 147. 4) sl. 147. 



1570 og síðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



635 



Lausagötz c hundrada. xxxiiij. 

1575.1) 

CLXI. 
Brautarholltt.2) 

Kirkian i BrautarhoUtte. á land ad Mijrarholltte. Leigd 
J0rd fyrer c. Borg fyrer c. 

Jtem J kirkjunne ein messuklæde g0mul. og mi0g 
i'ífinn. eirn silffur kaleikur lasinn og patinann mi0g brot- 
iiin. ij kluckur og brestur kolff ur i adra. thridia korbialla. 
^itt alltaris klæde med liereptt. ij stockar. ij kopar- 
pijpur. ij metaskáler. 

Jtem 'á Idrkian i frijdu. viij kijr og xxx. ær. [ijc.3) 
hesta. 

Jtem fastagötz ii/^c4) hundrada. 

Jtem lausagö tz c. hundrada. xxxiiijc. betur. 

CLXII. 
Hof.2) 

Hálfkirkian á Hofe á Kialarnese, 

CLXIII. 

Þerney.2) 

Kirkian i Therneij. á thessar eigner. Iiálfa Therneij. 
Aifsnes, Hafaheide. Vidnes. 
Kirkian á ad helminge Self0r i Stardal og suo afriett 
thess hlutar fioru er Therneij fijlger. i Krossvijk, 
Skog i Skoradal.5) 
Jteni vj kugilldj. 

CLXIV. 
Mosfell.2) 

Kirkian ad Mosfelle á xij kugiUdj.e) 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. og eirn blij kaleik- 

alltarisklædj. ij kluckur. 0nnur kolflaus. kopar- 
Pijpa ein. 

140 ^ ^l- 147. 2) 147. 3) [ij, 147. 4) ijc, 147. 5) Hér bætir 
ý (Oddr byskup) við: nu er ejngin kirkia i Þerney og eckertt 
^irkiu kugiJlde Anno 1600. 6) kyr 157. 



636 



GlSLAMALDAGAR. 1570 Og siðar 



Jtem eirn silffur kaleikur. er Öláfur Jönsson lagdi til 
kirkiunnar. 

CLXV. 
Sudur Reyker.i) 
Hálffkirkian ad Sudurreijkjum. á J0rdena Wlfasfell.^) 
xc. Leigd fyrer x. aura. 

Jtem. iij kirkiu kugiUdi. og er eitt ásaudar kugilldj. 
Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklæde. eitt alltaris 
klæde. med lierept. ij kluckur litlar. Kiertapijpa med 
piatur, 

Jtem takast lieima tijunder og lijsistoUar. 
Jtem Jordinn xLc, 

CLXVI. 
Gufunes.i) 

Kirkian ad Gufunese. a Jnnann Sig. ein messuklæde 
sæmelig. eitt alltaris klæde. eirn silffur kaleik lijtinn. 
ein klucka. ein [koparpijpa.^) 

Jtem vij^) kugillde. 

CLXVIL 
Videy.i) 

Kirkian og klaustrid i Videij. átte heimaland alltt 
med gognum og giædum. 

Jtem efter gamla máldaganum ix. Jarder og xL. 

CLXVIII. 
Laugarnes.i) 

Kirkian i Laugarnese á xxc. i i heimalande. Jtem x. 
kugillde. 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklæde g0mul. 

Jttem ærelaus tin kaleikur. ij kluckur störar. glödar- 
kier Skruda kista. Lasinn. ij pijpur. 

Jtem á kirkian i Laugarnese. fimta huern Lax. vr 
veijde theirri er Videijjngar eiga i Ellida Áa. 

Jtem liggia thar til x. Bæjer til tijundar. 

Jtem fasta götz xxc. 

1) 147. 2) Vlfarfell 147. 3) korbialla 147. 4) vj 147. 



1570 og síðar, GíSLAMáldagar. 



637 



CLXIX. 
Eingey.i) 

Kirkian i Eingeij á xxxc. i heimalande. 

Jtem fiordung i 0llum reka. miUum Fossvogslækiar. 
vtann á Kirkiu sande og i Seltiorn. 

Jtem selveijde vid Eijdskier. og tuo netl0g ad Giá- 
hölmum. 

CLXX. 
Reykiavijk.i) 

Kirkian ad Reijkiavijk. á xc. i heimalande sem er 
land2) ad Sele. 
Jtem X. kugillde. 

Jtem i kirkiunne. ij. messuklæde. eirn silffur kaleik- 
^r. ij kluckur heilar og thridia rifinn. vatzkall. körbialla 
glödarkier. brotinn koparhialmur iiij koparpijpur. 
fangaliettar Bækur nockrar. eirn Járnkall. eitt alltaris- 
klædi einar metaskáler. eirn stöll. eirn böka foi'me. 



CLXXI. 
Nes.i) 

Kirkian ad^) Nese á Seltiarnarnese. a Thriðiung i 
lieimalande. med [rekum. Skögum. afrettum. Eijdz- 
Iandj4) Backa og Bijggarde.ö) Hálf Krossavijk ad vid- 
^'eka, Herkestader ad vidreka 0llum. Arland nedra. 

Jtem fiordung veidar i Ellida Ám. 

CLXXII. 
Bessastader.i) 
Kirkian á Bessast0dum. á thridiung i heimalande. 
Jtem i kirkiunne iiij messuklæde sæmelig. ij kaleik- 
ij alltarisklæde. kluckur iiij. ein körbialla Brun 
l^ed skijlldum. ij stiakar med vængium. Silffur Ample. 
koparpijpur störar. margar bækur gamlar. 



. 1) 147. 2) inn(!) 147. 3) i 143. 4) [kirkiii skognum af- 
í'ieUinne Eydislande(!) 147. 5) Biggard 143. 



638 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

CLXXIII. 
Gardar.^) 

Kirkian ad Gaurdum á Alftanese. á heimaland alltt. 
Hausastade. Selskard. Hlid. Backa. Dijsiar. Hrauns- 
holltt. Hiallaland. 
afriett i Mulatunj. 

CLXXIV. 
Vatnsleysa.i) 
Hálffkirkian ad Vatzleijsu. á xvc, i heímalande. 

CLXXV. 
Kalfatiorn.i) 

Kirkian á Eálfati0rn. á heimaland alltt med 'g0gn- 
um og giædum. 

hun á Backaland. hun á Fleckuvijk. 

hun á allann reka i millum Hraunsnefs og Ranga- 
giogurs.2) og fijrrnefnd kirkia á Kálfatiorn á reka all- 
ann i millum Markletts og Nyjagarda. 

fijrrnefnd Fleckuvijk á allann thridiung i Vatzleijsu 
Jordu er Hggur i Kálf atiarnar kirkiusokn. i rekum. sköge. 
Hagabeit. frá nijag0rdum. og Jnn ad garde theim er 
geingur ofann^) vr hraunenu og fram ad siö fijrer Jnn- 
ann Akurgierde. 

Jtem á kirkian x kugillde. vj kijr. og iiij ásaudarku- 
gillde. gielldfiár x. aura. 

hundradsskip. 

[Jtem Jnnann gatta .v. trog og v kieroUd.^) 

Jtem i kirkiunne. ij messuklæde alfær. vænn silffur- 
kaleikur. ij kluckur litlar. kiertapijpur ij. eirn skapur 
og skruda kista. Corporal med huse. alltarisklæde. 

Jtem i landskylld á^) Stadarins J0rdum c. af Flecku- 
vijk. Lxxx alner af Backa. 

Jtem lausa götz c. hundrada og xL. 

CLXXVI. 
Hohnur.i) 

Hálfkirkian á Hölme 1 Garde. 



1) 147. 2) ncss b. v. 147. 3) hman 147. 4) [sl. 147. 5) af 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMALDAGAR. 



639 



CLXXVII. 
Kuijguvogar.i) 
Hálfkirkian i Kvijguvogum á xc. i heimalandj. 

CLXXVIII. ' 
Vtskáler.i) 

Kirkian ad Vtskalum. á so miked Jnnánn sig. eirn 
h0kull. 

og ij Sloppar lauser. eirn kaleikur Brakadur. 
alltarisklæde. xiiij bökaskrædur. iij^) kluckur ij kierta- 
Pijpur. Járnkall. 

Jtem i frijdu. xj kijr allz. allar gamlar ad prestur- 
inn seiger. 

Jtem fimm manna far fijrer kugilldi. 

Jtem fastagötz Lxc. 

Jtem Lausagötz iV^^- liundrada. 

CLXXIX. 
Kyrkiubol.i) 
Kirkian á Kirkiuböle. á xLc. i heimalandi. 
fiordungs) i Gejrfuglaskiere. 
vidreka allann á Skarda vrd.4) 

CLXXX. 
Hualsnes.i) 

Kirkian á Hualznese. á fiordung i heimalande og 
Jord i nordurnesium. hun á siö kugillde. 

Jtem i kirkjunne vondur^) kaleikur. og vond^) messu- 
klæde. ein kiertapijpa. ij kluckur. 

Jtem seigia mai'ger göder menn ad Nichulas Biorns- 
son tæke vid ij messuklædum, og m0rgum bokum. 

Jtem i kirkiunne ein körbialla. 

Jtem fastagötz c. hundrada og xxc. 

Jtem lausagötz c. hundrada og xtijger betur. 

CLXXXI. 
Kirkiuvogur.i) 
Kirkian i Kirkiuvoge á thridiung i heimalande. 



. 1) 147. 2) iiij 147. 3) framm (!?) 147. 4) Vad (!?) 147. 5) 
'^«^nn 147, C) sl. 147. 



640 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

hálft Gejrfuglaskier. 

hun á vidreka 0nnur huor missere. miUum Klaufar 
og Öss^) .V. alna trie og thadan af stærre. og thridiung 
i Valagnupafioru. 

Jtem V. kugiUde. 

Jtem Jnnann kirkiu ein messuklæde. eitt alltaris- 
klæde med liereftt. ein klucka og ein bialla. ij kopar- 
stikur. hálftt glödarkier. Jarnkall. 

Jtem fastagötz x tijger hundrud, 

Jtem Loffadi B. EUendur Hialltason kaleik og messu- 
klæde til kirkiunnar thui thau voru vtgiord sem ád- 
ur voru. 

CLXXXIL 
Stadur.2) 

Kirkian á Stad i Grindavijk. á alltt heimaland og 
hálftt annad mælisland. ad Husatoptum og mork vad- 
mála af Jarngierdarst0dum. hun á grasnautnar hual- 
reka iiij vætter. og siettung vr Husatoptta hlut. hun 
á fiordung vr Lona lande.^) 

[Jtem V kijr og iiij ásaudar kugillde. iiij saude vetur- 
gamla .ij hestar.^) 

ij trog og ij kierolld. 

Jtem Jnnann kirkiu alfær messuklæde [og kaleikur 
brakadur. alltarisklæde^) med fordukum. iij kierta- 
pijpur. iij kluckur vænai', Jtem lectare laus. Jtem laus 
h0kull huijtur. 

Jtem nockrar bækur fangaliettar. 

Jtem eitt glödarkier, 

Jtem lausagötz c. hundrada xxc. og vjc. 

1575. 



1) osa 143. 2) 147. 3) Hér bætir 143 (Oddr byskup) við: 
Enn Danskcr liafa nu allt Lonaland. þui þann tijd sera Eyolfur 
hcitinn hicUt Stad i Grindavijk hafde hann sleigid mann vid 
kirkiu íi sunnudeige. og þar firir hafde hann lagt kongs valld- 
inu þann fiordung sem Stadar kirkia iitte i Lonalande. Skrif- 
ad epter sogn sera Jons a Stad i Grlndavijk Anno 1600. 4) 
[sL 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 641 

CLXXXIII. 

Krijsevijk.i) 

Kirkiaii i Krijsuvijk. á heimaland alltt. Herdijsarvijk, 

■ 

mælaland á Thork0tlustödum. hálfann hualreka i 
Hraunnese. milhmi Rangagi0gurs og marks vid Bessstad- 
íiiga^) og einga^) grasnautn med iij hlute huals, enn 
Videijingar fiordung. enn frá Miganda gr0f tii Kirkiu 
fi0ru. [eiga Stader^) i Skálholltte og Krijsuvijk helm- 
ing huals og vidar. og allann reka á Kirkiufi0ru. enn fra 
Kirkiufi0ru og til marks vid Herdijsarvijk á Stadur- 
iim i SkálhoUtte og Krijsuvijk helming huals og vid- 
ar. og allann reka á Kirkiufi0ru. enn fra Kirkiuf0ru 

til marks vid Herdijsarvijk á Stadurinn i Skálholltte. 
hehning vidar vid Krijsuvijk thridiung huah'eka. eigu 
bláder stader samann til marks vid Strandarmenn. enn 
fiordung huala vid Strandarmenn. til Vogs, hálfanii 
tolftung hualz^) á Krijsuvijk i Stadarhluta. 
Jtem vj kijr. og v. ásaudar kugillde. Jtem iij hestar. 

eitt hross. 

Jtem Jnnann kirkiu. ij messuklæde alfær. og kantara 
kápa ein. Jtem ij alltarisklæde. ein Brun. einn kaleik- 
iij*^) khickur. koparstika med iij pijpum. [glödar- 
l^ier. ample. paxspialld. vatzklucka. kirkiustockur.'^) 
11 j merkur vax. Bækur n0ckrar. 

Jtem Jnnan stocks. ij skáler. ij spæner. ij trog. hæg- 
^nde. huijhivoder og áklæde. 

CLXXXIV. 
Strond.i) 

Kirkian á Str0nd i Selvoge. á xxxc. heima J0rdu. 
Landid ad Vogshusum. 

hiialreka vid stadinn i SkálhoUtj og kirkiuna i Krijsu- 
^ijk. fpa Miganda gr0f og [austurS) ad Asskerium, 

vidreka frá Migandagr0f og^ til bergs enda. alla veide 
1 P uglberge. 

1) 147. 2) Besststadinga 147. 3) ejngia 143. 4) [á stadurinn 
sl. 147. 6) vj 147. 7) [sl. 147. 8) allU 147. 9) [sL 

ÍMpl. Tsl. XV. B. 41 



642 



GlSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar 



Jtem i kirkiunne ij^) messuklæde alfær. eitt kápu 
slitur. háalltarisbuningur alfær.2) jtem ij vt alltara bun- 
ingar. Jtem eirn silfur kaleikur. [eirn Ample.^) iiij kop- 
arstikur, iij kluckur og ein bialla. eirn hialmur med 
Járn. Jtem Skrudastockur og annar bökastockur. Jtem 
Alabasturbrijk ijfer háalltarenu. eitt glödarkier. eirn 
kaleikur med piátur. 

Jtem Grallare med Seqventium Ár vmm krijng psallt- 
are eirn. Ordubök. Lesbök. Öttus0nguabækur ij ár vmni 
krijng. Jtem enn viij bökaskrædur. 

Jtem fastagötz ijc. hundrada. 

Jtem lausagötz ijc. hundrada [Lxc. og iiij betur.^) 

CLXXXV. 
Nes.5) 

Kirkian i Nese i Selvoge á xxc. i heimalande. 
Jtem var i kirkiunne ein messuklæde. eitt vondtt 
glödarkier. iij koparpijpur. Jtem iij kluckur. kross hjtill. 

CLXXXVI. 
Breidabolstadur.ö) 
Hálfkirkian á Breidabölstad i 01vese. á xc. i heima- 
lande. 

Jordinn xLc. 

CLXXXVII. 
Þorlakshofn.5) 

Hálfkirkian i Thorlaksh0fn. á stödhrossabeit i Melz- 
melamijre.ö) 

CLXXXVIII. 
Hialle.5) 

Kirkian á Hialla i Qlvese. á landid ad Backa. 
vidreka i Kieflavijk. 

Biargfeste edur hud og fi0rufai' skipslaudu i Thor- 
laksh0fn. enn their sem i Thorlaksh0fn bua. eiga stöd- 
hrossabeit i Melsmelamijre. 



1) iij 147. 2) sl. 147. 3) [og þar med eirn lampe 147(1)- 
"4) [sl. 147. 5) 147. 6) leigiijord b. v. 147, tau kugillde b .v. 143- 



1570 og síðar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



643 



Jtem viij kijr og ij ásaudarkugiUde, thar eru ij naut 
y vetur. 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklædi og laus haukull 
thar til. iij Skrædur vondar. Jtem kaleikur. ij kluckur 
vænar og ein körbialla. glödarkier vondtt. 

Jtem eirn Davijdz psalltare gamall, 

CLXXXIX. 
Arnarbæle,!) 

Kirkian ad Arnarbæle i Aulvese á fiordung i Skeijde 

fiordung i Skierdingahölme. 
Kirkian Skal eiga Eigelsstade xxc, 
Jtem xviij. Staxeinge i Nauteijrum. 
Jteni iiij Staxeingi i Ösgerdings hohna, 
Jtem vj kugillde,2) 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklœde, ein klucka. ij 
koparpijpur, metaskáler einar. hialmsbrot. eirn silfur 
kaleikur. alltarisdukur, eirn Jarnkall. 

Jtem á kongur vc. i Arnarbæle. 

Jtem fastagötz Lxxc, 

Lausagötz jc. hundrada. og xxxc. betur. 

cxc. 

Nupar. 

Hálfkirkian á Nupum á xc. i heimalande. 

CXCI, 
Reyker.i) 

Kirkian á Reijkium i 01vese, á land ad Vollum fijrer 

^xc, thriggia stacka^) einge. er heita Kirkiu hölmar. 

XXX lietorffs árliga i Surbæiarland. 

Jtem vij kijr og v. á saudar kugiUdi og [tuævetur 
kapall.4) 

1) 147. 2) Hér bætir 143 viíS: Enn þau iiij kugiUde sem þar 
^oru ií^^p ^jj jjg^g herra Gijsle Jonsson saluga s(ira) 

^udniunde heitnum á medan hann være þar. So sem þad finst 
skifad i Visitatiubokinne med ejgin liandskrift herra Gijsla. þui 
^ Skalholltz kirkia þau iiij kugillde med riettu þo þau stande þar. 
^> stax 143. 4) [ij kaplar 147. 

' 41* 



644 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðai' 



Jtem i kirkiunne ij messuklæde. ein klucka. korbialla. - 
silffur kaleikur. 

Jtem lijtiU Jarnkall. ij koparpijpur. 
Jtem fastagötz Lxc. 
Lausagötz Lxxxxiiijc. 

cxcn. 

[UJlfusvatn.i) 
Kirkian á Wlfusvatne^) á xxc. Ji0rd Villingavatn. 
[xxc.3) 

Jtem. vj kijr. og ij á saudar kugillde, ij hundradz 
hesta. vj gielldfiár hundrud i nautum og saudum. 

Jtem á hun Jnnann sig. ein messuklæde. Silffur^) 
kaleik. ij kkickur og hin thridia körbialla. glödarkier. 
Skruda stockur. eirn hialmur. 

CXCIIL 
Aulvesvatn.i) 

Kirkian á Aulvesvatne á hálfft heimaland. Sandeij.^) 
Kirkiuvid.6) 

Jtem'^) kaleik og g0mul messuklæde, 
thangad liggia Nesiar og Krokur. 

CXCIV. 
Þijngveller.i) 

Kirkian á Thijngvelle. á heimaland alltt med g0gnunt 
og giædum. 
Skialldbreid. 

Vridaveijde i allre 0xar áa. Silungaveide ad Ölafs- 
drætti. 

Jtem thessar Jarder Bru leigd fyrer c. Kárastader x^- 
Leigd fyrer x. aura. Heidarbær xvc. leigd fijrer x aura- 
StiflisdalurS) xvc. leigd fijrer iiij ærgiUdi. 

Jtem i frijdum peningum xij kijr og iiij á saudaf- 

1) 147, Vlusvatn 143. 2) þannig 350; rétt: UlfUotzvatne 14?; 
Vlusvatnc 143. 3) [sl. 143. 4) og(!) 147. 5) sl. 147., Sandeyri 
143. 6) kirkiurid 147, 143. 7) lijtenn 147. 8) Stiflesdalur 147. 



1570 og síðar. GlSLAMÁLDAGAH 



645 



kugillde. iiij Sauder ttuævetrer. xij veturgamler. vc. 1 
kauplum. 

Jnnann gátta c. kietell. og x aura kier. 

Jtem Jnnann kirkiu. ij messuklæde sæmelig. ein allt- 
arisbrun med [piatur, skylldum.i) ij silfur kaleikar. 
Skrudastockur. ij klukkur. ein körbialla. Járnkall. eitt 
^Utarisklædi. ij kiertistikur margar bækur faneíjtar. 

Jtem fastaeign xxc. 

Lausagötz Lxxxc. 

Jtem lafdi Sijra Ormur til Rijckiulijn. 
Jtem á kirkjan bakstur Járn. 

cxcv. 

Efre Bru.2) 

Hálfkirkian á Effre Bru. á xc. i heimalande. og iiij 
iiiálnytu kugillde hálftt huort kijr og ær. 

CXCVI. 
Burfell.2) 

Kirkian á Burfelle. á iiij kijr. ij ásaudarkugilldj. 
Jtem eirn kalleik og messuklædi. ein klucka. 
Lausagötz Lxc. og vjc. 

Anno 1577. Voru so hus á Burfelle. first Jnnehusenn 
011 ii%c. med thremur vtehusum. Jtem ij fios ær- 
gillde. Jtem kirkian ijc. 

Thetta var so thá Sesselia .Tönsdotter afhendte. enn 
Gu0ndur3) Thordarson medtök. 

CXGVII. 

0ndvordarnes.4) 
Hálfkirkian i Ondverdarnese. á tu0 Staxeingi i Floa- 
^íijre. nærre Bár. 
Jtem ij kugiUdi. 
Jtem J0rdinn Siálf Lc.b) 
Lausagötz [Lxxc.e) 

•1) [petursskilldiini 147. 2) 147. 3) Giidmundiir 147. 4) 147 
í^ndverdarnes 143. 5) sl. 147. 6) [c. hundrada Lxxc, 174. 



646 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og siíSar 



CXGVIII. 
Holar.i) 

Kirkian i Hölum i Grijmsnese á xxc. i heimalande. 
Jtem X. kijr og iiij ásaudar kugiUdi. 
Jtem hest og hross. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde alfær. aunnur g0ni- 
ul. thridiu ærelaus vr Vadnese. eirn kaleikur. Bakstur 
Járn og enn kaleikur lijtill. Jtem ij kluckur litlar. thrida 
kolflaus. eirn Jarn hialmur. Jtem ij koparpijpur. Jarn- 
kall. 

Jtem ein bök med saung. 

Jtem threvetrann saud og veturgamlann. 

CXCIX. 
Mosfell.i) 

Kirkian á Mosfelle i Grijmsnese. á heimaland Alltt 
med g0gnum og giædum. 

Jtem viij kijr. iiij á saudar kugillde. tuævett naut i .x. 
aura. ij naut veturg0mul. xij sauder weturgamler. Jtem 
tuævetur saudur .j. fullroskinn hestur og iij vetur[g0m- 
ul] hross kapall i .x. aura. á ad vera. j. kálffur. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde. eirn alltarisbuning- 
ur. eirn Silfur kaleikur, ein Skruda kista. ein klucka. 
ein koparpijpa og onnur brotin. 

Jtem Jnnann gatta. ij trog ein skiöla og eitt kieralld. 

fastagötz xxc. 

Lausagötz c. hundrada xvj. 

Thær skrædur sem voru á Mosfelli eru til einskis 
og hafdi herra Gijsli thær thui i Burttu ad vitanda Bárde 
sem thar^) biö. og Teite i AudzhoIIte. Augmunde Jöns- 
sijne. 

1577. 
CC. 

Laugarvatn.i) 
Hálfkirkian á Laugarvatne. á iiij kugillde og xc. i 
heimalande. 



1) 147. 2) þa b. V. 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR, 647 

CCL 
Middalui'.i) 

Kirkian ad Middal á heimaland alltt med g0gnum og 
giasdum og J^rdina Kietelvelle. 

Jtem viij kijr og v ásaudar kugiUde. ij naut [thre- 
vetur, ij2) tuævetur, 

Jtem ij hesta. 

Jtem kietell tekur hálfann fimta fiordung. v trog. vij 
kierolld. strockur. kanna. 
Jtem Páll Járnkall. auxe. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde. eirn kaleikur. iij 
kluckur. hialmur Bokastockur. 
Jtem bækur margar og misjafnar. 
glödarkier. 
fastagötz vc. og xxc, 
Lausagötz c. hundrada xLiij. 

CCII. 

ythiijd.i) 

Kirkian i Wthlijd. á hálftt heimaland. 

thangad liggia vij bæer til tijundar. Siounde gardur- 
inn. 

* ■ * « 

iiij kirkiu kugillde. og iiij leigu kugillde. 

Jtem i kirkiunne ij messklæde alfær. ij kaleikar. ann- 

forgijlltur. vj bækur gamlar. og bökaskrædur^) ad 
auke. 

Jtem ij kluckur og thridia kluckubialla vppi. eitt 
§lodarkier. ein kantara kápa. alltarisklæde rotin. 

CCIII. 
Torfastader.i) 
Kirkian á Torfastodum á heimaland alltt med g0gn- 

og giædum. 
Skogarteig i Sandvatzhlijd.4) 
afriett fijx-er nordan vatn. 
thangad liggia .xj.s) bæer. 

1) 147. 2) [sl. 147. 3) gamler b. v. 147. 4) sL md U7. 
^> vj. 147 



648 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Jtem á kirkian viij kijr. og ij ásaudarkugillde, hest 
og tuævetra hestamödur. 

Jtem tuævett naut og ij veturg0mul. vj Sauder vetur- 
gamler. 

CCIV. 
Haukadalur.i) 
Kirkian i Haukadal i Bijskupstungum á fiordung i 
heimalandj. 

hun á v. hrossa beit i KiélldnahoUte .ij kijr. iij á 
saudar kugillde. liest. hestamödur.^) 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde g0mul. annar h0k- 
ullinn rotinn. Jtem enn li0kull laus kostuligur. Jtem 
kantara kápa blá med lierept. eirn kaleikur brakad- 
ur. iiij'"^) kluckur. Jarnkall. alltarisbuningar ij. annar 
nijr. hialmur iij koparpijpur, 

Jtem ij kistur störar. 

Jtem vij^) bækur ad t0lu med einum gödum grallara. 

ccv. 

Einholltt.i) 
Hálffkirkian i Eineholltte. 

CCVI. 
Brædratunga.i) 
Kirkian i Brædratungu. á so miked i heimalandi seni 
prestskijUd heijrer. 

afriett fijrer nordann Votn. i mötz vid SkálhoUt. 
Torfastade. og Haukadal. Jafnmiked allar. 

Skögartungu^) vnder Bláfelle og annann á Burfellz 
lialse. 

liéide alla fijrer sunnann gautuC) á mötz vid Höla. 

Jtem i frijdum peningum x kijr og v. á saudar ku- 
ílldi íjc. i kauplum. 

Jtem i kirkjunne ein messuklæde gomul.' og thar til 
liolcull ei' Bondenn Thormödur lagdi til. 

1) 147. 2) fullroskna b. v. 147. 3) iij 147. 4) vj. 147. T)) 
-;tuiigur W,, -torfu 143. 6) gotur 147, 143. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



649 



Jtem vj bækur vondar. 

Jtem ij kaleikar gamler. Jtem alltarisklædi. Jtem kop- 
^rpijpa og onnur Járnpijpa. glodar kier. ij kluckur og 
ein körbialla. 

Jtem er gardurinni) Lxxxc, 

Lausagötz Lxxc, 

Anno 1578. 

CGVII. 
Tvngufell.2) 

Kirkian i Tungufelle. á so miked i heimalande sem 
prestskylld heijrer til. 

thangad liggia ij bæer, 

Jtem xij málnijtu kugiUdi. 

Jtem ijc. i kauplum. naut i c. og j gielldfiar c. 

Jtem Jnnann kirkiu. alltarisklædi med fordukum og 
Brun. ij kiertapijpui*. Brijk ijfer alltarenu og lijtill kross. 
ein messuklœdi. CorporalshusS) med ij dukum, kaleik- 
Ur med patinu og vondt kaleikshus. alltarissteirn. ij kop- 
^hialmar, ij biollur. [ij kluckur.^) hangandi ein nidre. 
eitt glödarkier. eirn lectari. eirn bökaskápur. ij stölar, 

Jtem Skrudakista. 

Jtem ij stand^)pijpur med kopar. og er aunnur simd- 
urbrotinn. 

CCVIII. 
Reykiadalur.2) 

Kirkian i Reijkiadal. á heimaland alltt. 

Skögar topt^) og Luciuhofda, 

thar hggia til vij Bæer ad tijundum. 

hun á skög thann er kalladur er Reijkdælingur. 

Jtem i fi'ijdu. vj kijr. iiij ásaudarkugilldj fiogra vetra 
gamalltt naut. hundradz hestur. tuævett hross..'^) vj 
sauder threvetrer. 

Jtem i kirkiunne ij niessuklæde. eirn kaleikur med 
silffur. ij kluckur ij biollur. aunnur brotinn. ein kopar- 
Pijpa. 



1) Stadurenn 147. 2) 147. 3) Corporalc 147. 4) [sl. 147. 
5) sl. 147. G) skogarhogg 143. 7) naut 147. 



650 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og siðar. 



Jtem Jnnann stocks vj trog g0mul .v, kierolld g0mul.i) 
eirn strockur gamall. ij diskar. og ij skierdiskar. ij 
Skáler. gamall kietell bættur. fiordungs kietell æru- 
laus. lijtiU pottur ærulaus.2) 

CCIX. 
Hrune.3) 

Kirkian i Hruna. á heimaland allt og Kalldback og 
Thorarinsstade.*) 

Hun á fi0gra vetrunga eldi i Langhollt. 

hun á veide i Laxá hina litlu ij. daga i huerre viku. 
vt i Laxárös frá vppsprettu. Skal sá er Hruna kirkiu 
á. kiosa MariumessU''*) sijdare hueria Daga hann vill 
hafa thau missere. 

Stadurinn á torfskurd i Backaland a Torffmijre. So 
sem hann<^) tharff til elldevidar. og iiij hestabeit nied- 
ann torffverk eru h0ffd. 

hann^) iá beit i Haurshollt. tuo mánudi 0llu fie i ann- 
ad mál. Jtem á Hruna stadur Hellissköga. Alfftav0llu. 
Thorsteinsh0ffda. Mariuhrijs og Knosa med 0llum forn- 
um vmmmerkjum. 

Jtem á kirkian vjc. Jnnann veggia i Bushlutum. 

Jtem gaff Thorarinn Hrölfsson til Hrunastadar. Lax- 
árgliufur 011 nordur fra Kalldbackslande. Skal sá er i 
T0rsholltte Bijr fá ij menn til Saffna med Hrunam0nn- 
um á Kalldbacksheidar huertt haust. 

Jtem i frijdum peningum. Jn primis xxvij kijr. Jtem 
ásaudur hundrad ær. og vij betur. Jtem ixc. i gielldum 
saudum. Jtem xc. i hestum. Jtem ij hross sitt hundrad 
huortt. med ij veturg0mlum offan á. 

Jtem hálff 0nnur vætt smiors. 

Jtem alfær sæng med vondu áklæde. 

Jtem malltkuern g0mul. 

Jtem Jnnann gátta i Busgagne. eitt v tunna kier og 
tueggia tunna kier. Jtem xijs) trog vond. x kierolld 

1) sl. 147. 2) lijtell 147. 3) 147. 4) Klytta og as heimaland 
og Berghyl til forræda b. v. 143. 5) hina b. v. 143. 6) hun 
143. 7) hun 147, 143. 8) xj 147. 



1570 og síðar. 



GlSLAMÁLDAGAR. 



651 



íi^ed smáum og störum g0muL Jtem eirn strockur stor 
og sterkur. Jtem tunnu kietell og annar viij fiordungá 
kietelL og bættur á barmenum. 

Jtem kista loklaus. hillufieli) stör. hábord og becki- 
arbord i störu stoffunne. Jtem [bord i^) Badstoffunne. 

Jtem var kirkian virdt fyrer xiijc liafdi presturinn lát- 
id hlada báda veggina og suo giortt predikunarstöl. og 
almarium. og var thad alltt ijc. 

Jtem var allur stdurinn virdttur. fijrst störustoffann 
lued forstoffunne med hálffum Anddijronum fijrer ixc. 
Jtem skálenn med 0llum Vmmbuningi og hálfum and- 
dijronum fijrer ixc. Jtem Bured iiijc. Skiemmann Jnnar 
aff Burenu fijrer ijc. Jtem Badstofann med palle Beck 
og veffiarstoffu fijrer iijc. kleffinn fijrer vj aura á audru 
hundradi. Jtem gaunginn framm ad Anddijronum fijr- 
jc. Fiös og hlada med hesthuse fiyrer iiijc. Jtem 
elldaskalinn fijrer iijc, 

Fastaeign [xtijgerS) hundrada. 

Lausagötz.4) 



ccx. 

Steinsholltt.5) 

Kirkjan i SteinshoIItte á skög i Dimuni^) er lókinn'^) 
^ai* fijrer hundrad. og hálftt Thordarholltt. 

Jtem heimaland med 0llum g0gnum og giædum. 

X kijr. vij^) ásaudar kugilldi. gamallt naut og thre- 
VGtt naut. vjö) sauder Threvetrer i hundrad. xij saud- 
veturgamler i hundrad. ij hesta fullroskna og thre- 
^etrann. Jtem ij hross fullroskinn. 

Jnnann stocks. átta trog. og viij kier0lld. eirn strock- 
^i' V fiordunga kietelL vj markapottur iij Skáler. iij Disk- 
ai'. eirn Skierdiskur. eitt tinfat, 

Jtem thriggia tunna kier. munnlaug og kanna. 

Jtem bedur og hægende med huijluvodum. 

Jtem i kirkiunne. eirn silffur kaleikur. [ein messu- 

fi01 147. 2) [beckiarbord i storu 147. 3) [Lx, 147. 4) sL 
147. 5) 147. 6) Dimoni 147. 7) lucktur 143. 8) vj 147. 9) 
^ij 147. 



652 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 Og síðar 



klæde.i) eirn h0kull laus. er herra Gijsle lagdi aff 
Skálholltte. ij kluckur. ein bialla. eirn Jarnkall, alltaris- 
klæde med Brun. 

Jtem annad alttarisklæde med silke. ein koparpijpa 
med iiij liösum sæmelig. 

Jtem nockrar skrædur rotnar. 

fastagötz áttatijger hundrud. 

Lausagötz ijc. hundrada. 

CCXI. 
Gnupur.2) 

Kirkian ad Gnupe. á so miked i heimalandi. seni 
prestsskijUd og diakna heijrer til. thad er hálfft heima- 
land. 

Jtem viij kijr. íiij ásaudar kugiUde. 
Jtem iijc i kauplum. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde. eirn silffur kaleikur. 
ij kluckur. Jarnkall. 
Jtem fastagötz ,Lc. 

Lausagötz i^/4c.^) hundrada og vc^) betur. 

ccxn. 

Hof.5) 

Kirkian ad Hofe i Eijstrahrepp. á heimaland alltt. 

Jtem Skammbeinsstada kot xc. 

Jtem iiij kirkiu kugiUde hálfft huortt. 

Jtem i kirkiunne vond messuklæde tho heil. 

Jtem ij kluckur. 

Jtem til kirkiusoknar. Skard. Thrandarholltt. [Mid- 
hus. og Minna Hof.*^) 

CCXIH. 
Holar.2) 

Kirkian ad Holum i Hrunamannahrepp. hun á Heinia- 
land alltt med g0gnum og giædum. 
Backaland og Nupstun. 

1) [sl. 147. 2) 147. 3) ijc 147. 4) vj 147. 5) 147 i eystra 
Hrepp b. v. 143. 6) [AudshoUU. Hof minna 147. 



1570 og síSar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



653 



xiijc. i Busbuhlutum og voruvirdum eijre. 
Sköga ad Steinast0dum og i Aslakstungum. 
Hrutah0ffn i Hagaeij. frá veturnöttum til haustmáks. 
Solheimingar skuki einer hallda garde medal landa. 
allur fiár afriettur i SanndafelL og annar til Thorar- 
insstada. 

Gingiar á Skeijdum. i^) Seijdishöhun. 

Jtem Slcögur i krijngum.^) millum gilja. 

Jtem i frijdum peningum xv kijr. sextijger ásaudar. 
iiij liestar fullroskner. og ij hross fuUroskinn. 

Jtem Jnnann stocks vj fiordunga kietell Bættur. vj 
ti'og .V. kieroUd. ein tin kanna^) Bedur. hægende. Huijki- 
Voder. 

Jtem pallur i Badstoffunne og Beckur og Bord i stoffu. 

Jtem i kirkiunne ij silffur kaleikar. Jtem ij H0klar og 
^irn sloppur. Jtem bakstur Jarn. ij kluckur störar. ein 
korbialla, 

Jtem eirn psalltai'i sæmeligur. xxv Bökaskrædur. 
Jtem eirn hialmur. ij koparpijpur. eirn lijtill Jarnkall. 
Jtem glödarkier og gamall stockur. stölar íj. 
fastagötz X tijger hundrud, 

CCXIV. 

Kirkian i Midfelle á iiij malnijtu kugillde. 

ccxv. 

Olafsweller.4) 

Kirkian ad Ölaffsv0llum. á heimaland alltt med 011- 

giædum. Skög i Hrossatungum. Skögarteig [ad Bur- 
fellshálz.5) 

iijc. i Busbuhlutum. 

Jtem vij kijr. og ij^) á saudar kugillde. 

Jtem tuævetra kuijgu giellda. og vj saude veturgamla. 
lij hundradz?) hesta. 

^itt trog. eitt kieralld. 
^^^^^ni ^ein messuklædi eirn [eijr kale ikur 8 ) gi j II ttur 

1) Skridum og 147. 2) brijngium 143 (rétt). 3) trekanna 147. 
y ^47. 5) [á Burfellshalse 143. 6) vij 147. 7) sl. 147. 8) 
L^aleikur nyr 147. 



654 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



vtann. Jtem ein koparpijpa. med ij liösum. og ij litlar 
koparpijpur tliar til. Jtem ij kluckur og ein stör bialla 
i körnum. 
Jtem fasta götz xc. 

Lausagötz xxxc. annars hundradz hundrada. 

1575.1) 

CCXVI. 
Hraungerde.2) 

Kirkian i Hraungierdi á hálffa heima J0rd. 
Jn primis. v kijr. og xv. ær. hundradzhestur og hross 
med veturgomlu i hundrad. 
Jtem iiij leigu kugiUde. 

Anno 1577 var kirkian og Stadurinn i Hraungierde 
virdtt fijrer xxc. Kirkian fijrer vjc. Stadurinn fijrer 

■ ■ ■ • 

xinjc. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi, 
Jtem ij kluckur. 
fastagötz ix tijger hundrud. 
Lausagötz c. hundrada ixc. og vj. 

1575. 

CCXVII. 
Oddgeirsholar.2) 

Kirkian i Oddgeirshölum. á land ad F^eijkium. 
bálffa Hafnarfiöru til reka. 

Jtem J0rdina ad Laugum sette Snorre Jönsson i 
portionem. 

CCXVIII. 
Laugardælur.2) 

Kirkian i Laugardælum. á heimaland álltt med 011- 
um giædum. 

Hun á tueggia mánadabeit 0llu fie i Amöt eijstra i 
annad mál. 

Jtem á kirkian SuarböP) og Vppsale. 

Jtem xij kijr. v ásaudar kugillde ij gielldfiár hundrud. 
iii%c. i kauplum. ein messuklæde. 

1) sL 147. 2) 147. 3) Suartbol 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 655 

■ 

eirn lijtinni) silffur kaleik. ij kluckur, ij koparstikur 
eirn vondur gradual. Öttus0nguabök vmm páska med 
^essum. 

fastagötz xxxc. 

I-ausagötz i%c hundrada. 

Anno2) 1575. 

CCXIX. 
Sandvijk.3) 
Hálffkirkian i Sandvijk. 

ccxx. 

Kalldadarnes.4) 
Kirkian i Kalldadarnese^) á xxc. i heimalande. Skips- 
stod^) vmm vertijd i Ellida h0fn. Garda og naust skip- 
verium. Skipsh0ffn i Herdijsarvijk og [skalastaudö) i^) 
Skálagierde.8) 

Vidarh0gg i Gielldinga steine. 
fí0ru i Kiefflavijk ad helmingi vid Krijsuvijk.^) 
hundrad sauda beit i Krijsuvijk og husrum manne 
geyma thar sauda. Selfaur i Breijdamijre til Sueina- 
skálaio) og mánadarbeit, torffskurd i Audzhollttz land 
so mikinn sem vilia. er Kalldadarnes^) hallda. Skög i 
Sandafelle. 

Jtem threnn messuklæde. ein kantara kápa. vondt 
alltaris klæde. med Brun. eirn silffur kaleikur. 

Jtem viij bækur gamlar. og lasnar. ij koparstikur. ij 
kluckur. og en thridia heil ein bialla. kopar vatzkall. 
Skruda kista lamalaus. Jtem stockur fuenn Botnlaus 
[lijtell, 

Stedie^i) ferskeijttur og fötlaus. metaskáler med 
ögloggum metum. 
fastagötz Lxc. 

Lausagötz c. hundrada og Lc.12) betur. 

1) sl, 147. 2) b. V. 147. 3) 147. 4) Kalldarn. 147. 5) skips 
stodu 143. G) [sl. 143. 7) [með raiiðu utanniáls í 350; sl. 147. 

Skalagiorda 143. 9) Kieflavijk 143. 10) Suijnaskala 147. 
^l) [Jtem lijtell stedie 147. 12) jc 147. 



656 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siSar. 

CCXXIIL 
Stokkseyre.i) 
Kirkian á Stoxeijre. á land i Medalholltte xijc. 
Jtem Sel xxc, 

Jtem iij kijr og ij á saudar kugilldj. 

Jtem i kirkiunne. eitt alltarisklæde. ij khickur. og ij 
kör biöllur. ij koparstikur. krossmijnd og lectare. messu- 
bök vond. stockur. 

Jtem liggia thar til xiij bæier. 

Jtem i kirkiunne. iij h0klar og ij sloppar. 

Jtem eirn koparhiálmur. 

CCXXIV. 
Gaulveriabær. ^) 

líirkian ad Gaulverjarbæi. á heimaland alltt med 
g0gnum og giædum. 

Jtem thessar Jarder. Haug. Hellar. Gierdar. 

Hun á vetrarbeit i Loptstadaland. verkhestum tuejm- 
ur og fol0lldum og vnghryssum og Saudum fijrer vest- 
ann gautu su beit hefst er sauder koma fra lúettum. og 
til thess ad lomb fara á braut vmm vor. nautabeit til 
thess er vj vikur eru aff sumre. 

hálfann hualreka vt vm allar fiorur. eiga G[a]ul- 
veriar vid Loptstadamenn. og suo ad fara ad veijdiini* 
enn fiara skiptist ad veturnöttum. og eiga adrer austur 
frá huse. enn adrer vestur vidreka. enn fiskreke skipt- 
ist ad Kasarskerjum. og eiga G[a]ulveriar sijn missere 
i hu0rre fi0ru. * 

G[a]ulveriar eiga allann thara vestur frá huse. er 
vetur kiemur. vmm^) fiorar vikur eru aff sunire. enn 
sijdann eiga Loptstadamenn. thara allann. til Thuott- 
dags i fard0gum. á theim hluta fi0ru er their hafa 
haftt annad sumar. 

G[a]ulveriar eiga s0luanám og thángskurd vesturfior- 
unnar. ef eij kiemur thare og suo tedia thriggia msela' 
land. 



1) 147, 2) vnz 143. 



1570 og síðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



657 



their eiga skipsh0fn. nausí og fiös og korngard ad 
§i0ra. 

Self0r a Nedrav0ll. 

Jtem á kirkian i frijdu. iij og xx kijr. Lx. ásaudar 
Jtem X ær gielldar. ij saude tuævetra. Jtem iiij. c. hesta. 
i gielldum nautum. 

Jtem Jnnann gátta. xij trog. xiij kier0lld. ij katlar og 
^irn pottur. 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklæde g0mul og laus 
haukuU. eirn sloppur. ij kaleikar. Jtem enn messuklæde 
Söd. thau sem herra Gijsle Jönsson lagdi til. 

Jtem Brijk. yfer há alltarid. ij alltarisklæde. eitt glöd- 
^rkier. Silffur sinngur(!).i) eirn kirkiu stockur gamalL 

kluckur störar. ein korbialla. 

Jtem grallare. og Seqventiubök og enn viij adrar 
bækur. 

ccxxv. 

Hroarsholltt.2) 
Kirkian i Hroashollte.^) á xLc. i heimalande. 
Jtem iiij kijr. og iiij á saudar kugillde. gielldfiar- 
hundrad og hundradzhestur. 
Jtem i kirkiunne. ein messuklæde. kaleikur. ij kluck- 

litlar. og thridi'a stör. 
Jtem á kirkian xij hesta vid i Aundverdanesssköge og 
^ij vngneijtabeit á sumar. 

CCXXVL 
Villijngaholltt.2) 

Kii'kian i Villingaholitte. á heimaland hálftt. 

Jtem vj kugiUdi. 

Jtem hest og threvett hross. 

ccxxvn. 

Eigelstader.2) 
Hálfkirkian á Eigelst0dum á xc. i heimalende. 



Svo 350, 147. 2) 147. 3) Hroarsholltte 147. 

^Jpi. Tsi. XV. n. 42 



658 



GlSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar 



CCXXVIII. 
Haaf ur . i ) 

Kirkian ad Hafe. 

Jtem^) vij kugillde. * 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde og hafdi herra 
Gijsle lagdt til haukuUnn. vr Skálholltte. 
Jtem silffur kaleikur. ij kluckur og ein körbialla. 
Jtem fastagötz [ixtíjger hundrud.^) 
Lausagötz c. hundrada og viijc, 

CCXXIX. 
Viettleifsholltt.i) 
Hálffkirkian i Velleifsholltte.4) á vj málnijtu kugiHde 
og iiijc fiöru. 

Jtem eirn sloppur. ein klucka lijtil. 
Jordinn Lxc. 
Jtem lausagötz Lc. 

1578. 

CCXXX. 
Molldartunga.i) 
Hálfkirkian i MoUdartungu. 

CCXXXI. * 
As.i) 

Kirkian i Áse i [Holltum.^) 

CCXXXII. 
Kalfholltt.1) 
Kirkian i EálfhoUte. á heimaland alltt. 
Jtem Galltastade. liggur i Bæar kirkiusokn. leigd fiji'"* 
er iiij ærgillde. 

Jtem i frijdu. x kijr og x. ásaudar kugillde. [fiögr^' 
vetra gamalltt*^) naut. eitt threvett, ij tuævetur. eitt 
veturgamalltt. 
Jtem V. sauder gamler. viij tuævetrer. xij veturgaml- 



1) 147. 2) a, 147. 3) ixc 147. 4) Viettleifsholltte 147. 
Tungiimd) 147. 6) [iiij veturg0mul 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



659 



Gi*. eirn hestur fuUordinn. threvetur hestur. ein hesta- 
möder. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi. eirn silffur kaleik- 
eirn Corpoi'all. iij^) kluckur. ein körbialla. bakstur 
Jarn og glödarkier. iij pijpur med kopar. 

Jtem Jnnan stocks. iiij trog og vj fioi'dunga kietell 
bsettui'. allur. 

fastagötz c. hundrada. xxc. og vc. 

Lausagötz c. hundrada. og xvc. betur. 

CCXXXIII. 
Hage.2) 

Kirkian i Haga. á prestskijldu i heimalande. 
Jtem xij málnijtu kugiUdi. 
Jtem ein messuklæde g0mul. 
Jtem silffur kaleikur hjtiU. 
[Jtem ein klucka.s) 

Jtem alltarisbuningur og alltare. 
Jtem fastagötz xtijger c. og xv. 
Jtem lausagötz Lxxc. og vjc.4) 

CCXXXIV. 
Marteinstunga,2) 

Kirkian ad Marteinztungu á prestzskylld i heimalande. 
Jtem vj kijr. vij ásaudar kugillde. ijc i saudum og 
^irn C.5) hest. 

Jtem á kirkian Jnnann sig alfær messuklædi. og 
hafdiö) Ölafur látid gi0ra ad haukhnum. 
Jtem Silffur kaleik med kopar patinu. 
Jtem iij bækur. 
Jtem ij koparpijpur. 
Jtem eirn Jarnkall. 
Jtem nijtt. alltarisklæde. 
Jtem ij kluckur. 

Jtem iij merkur vax og metaskáler. 

1578.7) 

1) sl. 147. 2) 147. 3) [sl. 147. 4) vijc 147. 5) sl. 147. 6) 
**(ondinn) b. v. 147. 7) sl. 147. 

42* 



660 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar. 

ccxxxv. 

Arbær.i) 

Kirkian ad Árbæ á prestskijUdu i heimalandj. 

Jtem á kirkian vj málnijtu kugiUde. báifpart huort. 

Jtem eirn lijtinn Bismara. 

Jtem vj Bækur med einum vondum [psalltara.^) 
Jtem i kirkiunne ij messuklœde. eirn silffur kaleikur 
vænn. 

Jtem iij kluckur.3) ij koparpijpur. og ein vond klucka. 
fastagötz liundrad hundrada. xxvc. 

CCXXXVL 
Sniallsh0fde.i) 
Hálffkirkian á Sniallzh0fda á prestskijlld i heima- 
lande. 

Jtem iiij^) málnijtu kugillde. enn their seigia ij sem 
nu ei'u. sierdeilis Nichulas Hinrichsson. 

Jtem i kirkiunne. ein messuklæde afg0mul. vtann 
vænn serkur. 

Jtem ein klucka lijtil. 0nnur brákud. Thridia bialla- 
Jtem hafdi herra Gijsle burttu bi0llu. 
Jtem kaleikur lijtill med silffur. 
Jtem eitt pijpubrot. og glödarkier. 

CCXXXVH. 
Kyraugastadei'. i) 
Hálffkirkian á Kijr[a]ugast0dum. 

CCXXXVHL 
Skammbeinstader.i) 
Kirkian ad Skammbeinst0dum. 

CCXXXIX. 
Weller.i) 

Kirkian ad V0llum á Lande. á fiordung i heima 
lande, 

1) 147. 2) [grallara limllUar 147. 3) þridia bialla b. v. 147. 
4) iij 147. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



661 



Jtem X kijr. L.^) og iiij œr. fiogravetra gamallt naut, 
^^. i kauplum. 

Jtem i kirkiunne ij messuklædi g0mul. og ij kaleik- 
ar. annar brotinn. ij kluckur. eitt rijkelijn ermalaust. 

Jtem vondur alltaris [buningur.2) 

Jtem Skrædur og Skrude ærelaust. alltt samann. 

Jtem fastagötz ijc. hundrada. og xc. betur med gard- 
enum. 

Jtem eirn Davijdzpsalltare. 

CCXL. 
Huammur.3) 

Kirkian i Huamme á xc. i heimalande. 

CCXLI. 
Flagelltta.3) 
Hálfkirkian i Flagelltu. 

CCXLII. 
Fellsmule.3) 

lílrkian ad Fellzmula. á xxc, i landi. 

CCXLIII. 
Skard.3) 

Kirkian ad Eijstra Skarde á Lande. á hálfft heima- 
land. bædi til Skögs og Landgiæda. 

Jtem XX. málnijtu kugiUde. hálffpartt huortt. 

Jtem á kirkian Yriarkot xxc. leigd fijrer x. aura. 

Jtem i kirkiunne iíj messuklædi og sterkur haukuU 
sem bondinn Jön galltt. 

Jtem ij kaleikar med silffur. ein kantara kápa. 

Jtem eirn gamall alltarisbuningur og annar sem 
Böndinn Jön hafdi látid gi0ra. 

Jtem ij kluckur störar. og ein körbialla. 

Jtem lagdi böndinn Járnkall til kirkiunnar. 

fastagötz ijc, hundrada. og xc. betur, 

Lausagötz jc. hundrada. og ixc. betur. 

1575. 



) sl. 147. 2) [dukur 147, 3) 147. 



662 



GÍSLAMÁLDAGAR. • 1570 og síSar. 



CCXLIV. 
Klofe.i) 

[Kirkian-) i Kloffa. skal vera prestskijlld i heimalaiide. 
Jtem vj kijr, og v. á saudar kugiUde. 
Jtem hest. 

Jtem gielldfiár hundrad. 
Jtem i kirkiunne, 
Jtem gardurinn Lxc. 
Jtem lausagötz Lxxxc. 1578, 
Jtem Sigrijdur xijc. 

CCXLV. 
Leirubacke.i) 
Kirkian á Leijrubacka. á prestskijlld i heimalande, 
Jtem viij kugiUde. 

jc. i kauplum. iijc. i tharfhgum peningum, 

Jtem i kirkiunne ein messqklæde forn. lijtell silffur 
kaleikur. ij kiertastikur med kopar. alltarisklæde forntt. 
ij kluckur litlar. 

Jtem gardurinn Lxc. 

Lausagötz xxc. 

1575.3) 

CCXLVL 
Næfurholltt,!) 
Kirkian i Næffurholltte, á prestskijlld i heimalande. 
Jtem i frijdu viij kijr. og xxx ær. ijc. i kauplum. 
Jtem 1 kirkiunne ein messuklædi. ein kantarakápa* 
ij kluckur. eirn hialmur. ein standpijpa. med kopar. 
eitt alltarisklæde. eitt glödarkier, og vatzkall. 
Jtem Gardurinn Lxc. 

ccxLvn. 

Kielldur.i) 

Kirkian ad Kielldum á fiördung i heimalandi. og halfft 
Sandgil. 
Jtem Reijne^) xxc. 

1) 147. 2) [A kirkiunne 147. 3) sl. 147. 4) Reijnifsstader 147. 



1570 og síðar 



GÍSLAIMÁLDAGAR. 



66» 



^)torffskurd [á hun^) i Strandar J0rd nedre. fertuga 

hellunám í Kirkiubæiar J0rd eijstre. 

vjc.fi0ru er liggur fijrer Krosse. og Hallgeirseij.s) 

Pitiaskög fijrer nordann Mogil, 

affriett i Nordurkinn. 

XX. málnijtu kugillde og eitt kugiUde thar til. 

Jtem .Innann kirkiu. ij messuklæde. 0nnur forkostu* 
líg. ij alltarisklædi. 

•Ttem silffur kaleikur. ein stör klucka. og iij litlar. 
ein körbiallá. 

Jtem Jrskur kross ijffer alltare. eirn hiaalmur. gam- 
slltt glödarkier. 

Jtem ein kista. eirii glerglugge. Jtem .ij. Grallarar 
vonder og ein Seqventiubök. 

Jtem Thijsk pappijrsbök i Skinnum. 

[fastagötz ixtijger hundrud. 
Lausagötz.4) 

CCXLVIII. 
Reydarwatn.5) 

Hálffkirkian á Reijdarvatne. á xc. i heimalandí. 
Jtem med kirkiunne kugilldi og hestur. 
Jtem ein klucka lijtil. 
Jtem J0rdinn xxc. 

CCXLIX. 
Gunnarsholltt.5) 

Kirkian i GunnarzhoIIte. á fiordung i heimalande. 
f og Kolbreckum ^ ) med 0llum g0gnum og giædum 
*heim sem thar liggia til. 

Jtem i frijdu vij kijr og iij á saudar kugiUde og ijc. 
^ kaupUim. Jtem Jnnann kirkiu ein messuklædi vond. 
^g thar til laus haukuU sæmeligur. Lasinn kaleikur* 
^lltarisklædi. ij kluckur. iij koparstikur. eitt skrijn. 
glödarkier. og Vatzkall. ki'oss med vnderst0dum. 

1) Hun á b. V. 108. 2) [sl. 108. 3) Hallgeirscy 147, Hall- 
lúl^^^^ ^08. 4) [oc ejn sefasta. Ig. xcc(!) 147, fastagóds tuitigcr 
"^- 5) 147. 6) [a Kotbreckiim 147. 



664 GlSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Jtem íx Bökaskrædur. 
Jtem fastagötz Lxxxxc, 
Jtem laiisagötz Lc. og vc, 

CCL. 
Hof.i) 

Hálffkirkian ad Hofe á Rangarv0lIum. á J0rdina ad 
Draflaleijsu. 

CCLL 
Odde.i) 

Kirkian i Odda. á heimaland alltt. 

hun á Sliög i Thorsm0rk. J Eingedal annann Skög á 
Bláfellzliálse(!) fijrer vtann Thiörsá. og thridia skög 
framm hiá Sandatungum, 

Jtem xijc. fi0ru. er liggur fijrer Grimst0dum. 

Jtem Jnnann kirkiu v. manna messuklæde alfær. for- 
kostulig. iij kantara kápur forkostuligar. 

Jtem ij subtilar^) kostuliger. ij sloppar. og er annar 
Rijckelijn med ermum. 

Jtem iiij kaleikar. og eru tueir gijUtter. 

Jtem eitt skrijn. eitt glödarkier. ij alltarisklæde. ein 
Brijk ijffer há^) alltarid kostulig. 

[Jtem iiij dukar blámerkter^) ein kola. munnlaug 
med vattzkall. ein met. bakstur Jarn. eirn stöll. 

Jtem vj standpijpur med kopar. eirn Jarnhialmur. 
eirn bökaforme. 

Jtem silffur af ij bökum.^) 

Jtem skurn silffurbuid. 

Jtem vj*"*) skyllder med kirkiunne forgijlltter, 

Jtem iiij kluckur og en fimta stör brákud og iij biollur. 

Jtem xviij bækur gödar. ad auk margtt bökarusl. 

Jtem ij bækur er sijra Ellendur hefur skafid. og 
aftur á skrifad Guds ord. 

Jtem iij krossar. vo thetta Brota silffur kirkiunnar 
xiij löd. 

1) 147. 2) utanmáls með rauðu i 350. Arinars stendur kaleik- 
íir i textanum; kaleikar 147. 3) sl. 147. 4) utanmáls með rauðu 
i 350; sl. 147. 5) sl. 147. 6) xij 147. 



1570 og siðar. 



GÍSLAMÁLÐAGAR 



665 



Jtem i frijdum peningum. xx kijr, Og xiiij ásaudar 
kugiUde. ij naut g0mul. v. vetra gamalltt naut. 

Jtem ij naut fiogra vetra. ij threvetur. ij tuævetur. 
lij veturgomul. vj kálffar. 

Jtem xxiiij sauder threvetrer. xvj tuævetrer. xij vet- 
ui'gamler. 

Jtem vj sauder vetur gamler. og ij sauder tuævetrer 
i XV aura. 

Jtem viij hesta fuUroskna. og tuævetur hestamöder. 

Jtem Jnnann stocks. xix trog. og tliar med ix vond. 
xiij kierolld. iij skiolur. og enn thriar til einskis. xij 
fiordunga kietell. og x fiordunga kietell. v. fiordunga 
kietell. X. marka pottur. vj marka pottur. ij tinfaut og 
salltser. vj diskar. og adrer vj lasner. iiij skáler. og 
^iij böllar. xj spæner. ij strockai- iij^) kaunnur. vll- 
kambar. vefstadur. pundari. og reisla. g0mul kuorn. ix 
lílijfberar. v kier vond. Lasin smidia med Belgium ij 
kijrhuder. og ij stiorar. vj beder. lietter. og vj huijlu- 
voder og eitt áklæde. 

Jtem iiij orff. og iiij liáspijkur. v kvijsler. einer krok- 
einer laupar. eirn páll. og á v. hesta reijp. 

Summa Summarum a Odda kirkia xiiij. kugillde 
Lx, 



CCLIL 
Skumstader.2) 

Kirkian á Skumst0dum. á prestskijUd i heimalandi. 
Jtem eirn kaleikur med silffur. 
Jtem haukuU og sloppur. og ein klucka. 
gardurinn Lxc. 

Suinma fastagötz med auUu c. hundrada. og Lijc. 
Jtem á Skumstada kirkia. Klasbarda. Landskylld iiij 
sergiUde. 

Jtem Skeggia Stader. Landskylld c. 
Jtem Thuffu. LandskijUd iiij æi'gillde. 



ij, 147. 2) 147 



666 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar 



CCLIII. 
Kirkiubær og Ofannleite.i) 
Nichulas kirkia i Vestmannaeijium á Kirkiubæ á land 
á Bijlust0dum. 
kv. og vj ær. 

Jtem i kirkiunne. silffur kaleik. og messuklæde. 
thar skal vera heimilisprestur. 

thangad liggia til prestzkaups, fiskatijunder hálffar 
og suo annars veideskapar thess sem thar er tijundad. 
thangad liggia til kirkiu tijunder allar ad helminge 
og suo vaxtollar, enn helmingur til Pieturskirkiu theiri'- 
ar er fijrer Ofan leijte er. 

CCLIV. 
Ea'oss.i) 

Kirkian ad Krosse. á heimaland^) hálfft. 

Jtem vj kijr, og v. ásaudar kugillde. xv aura kapall. 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklæde. silffur kaleikur. 
alltarisklædi ij grallarar ij kluckur og thridia kor- 
bialla. ij koparpijpur. 

fastaeign ijc hundrada. og xxc. 

CCLV. 
Vomulastader.i) 
Kirkian ad VomuIast0dum á prestskijlld i heima- 
lande. 

hun á átta kijr. og iiij ásaudar kugiUde. iiij gielld 
fiar hundrud. 
xc. i heimalande. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde kaleikur med silffut- 
iiij kluckur og fimta körbialla. ein koparpijpa. 
fastagötz jc. hundrada. og viijc. [og Lxxxc.3) 

CCLVI. 
HuoII.i) 

Kirkian ad Huole nedra. á prestskijlld i heimalandi- 
DuffthakshoUtt. Midkrika og Diupadal. 



1) 147. 2) allt b. V. 147. 3) [sl. 147. 



1570 og síðar. 



GlSLAMÁLDAGAR 



667 



Jtem helmings fi0ru vid SkálhoUttz kirkiu fijrer 
Pitialandi. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde og kantara kapa. 
alltarisbuningur og silffur kaleikur. metaskáler. Skruda- 
kista. ij kluckur. 

thar eru sem vijdar. vondar Bækur. 

thar liggia til xi Bæier. 

Jtem i frijdu. v. kijr. og v. ásaudar kugillde. iijc. i 
kauplum. og iij gelldfiar hundrud, 
Jtem gardurinn Lxc. 
Jtem fastagötz c. hundrada. og xvc. 

CCLVII. 
V0llur.i) 

Hálffkirkian á Störavelle á Markaland.^) 
Jtem litel klucka. 
Jordin Lc, kaupahluten. 

CCLVIII. 
Vatnsdalur.i) 
Kirkian J Watzdal. 

■ 

CCLIX. 
Breidabolstadur.i) 
Kirkian ad Breijdabolstad á heimaland alltt. ccc. 
^i0i'u. Skogur er ligur hia Stapa. 
Jtem jnnann kirkiu .vj. manna messuklæde alfær. 
ij vond ad auke. iij hauklar lauser. 
Jtem .iij. sloppar og eru ij vonder. 
Jtem .ij. Dalmadikur og ij subtilar. v. kantarakápur 
gamlar. 

Jtem koddi og fontzvmmbuningur. alltarisklæde 
•^iij-^) á háalltarenu. og er einn bruinn(!)^) med for- 
gijlltum silffur skijlldum. xxij. 

Jtem ij alltarisskrudar á framm aulturum og eru .xx, 
silffur skijllder á ij. 

Jtem .iij. dukar vonder. 



) 147. 2) Markar land 147. 3) iij 147. 4) brunin 147. 



668 



GlSLAMÁLDAGAR. 



1570 og síðar 



Jtem ij dalmadikur og j Subtilar. v kantarakapur 
gamlar. Jtem koddi og fontzvmbuningur. alltarisklæde 
iij á háalltarenu og er einn buinn med forgylltum silff- 
ur skijlldum. xxij. Jtem ij alltarisskrudar á framm allt- 
arinu og eru xx silffur skijllder á ij. Jtem iij dukar 
vonder. 

Jtem .iiij. kaleikar og eru ij gyllter. iiij corporalar. 
eitt sacrarium liandklœde. eitt Monstrantium med silff- 
ur gyllt. ij skrijn lijtíl. 

Jtem .ij. brijkur yffer liáalltarenu og en thi*idia fyr- 
er framann alltarid. fiorda framme i kirkiunne. glodar- 
kier. elldbere og .ij. amplár vonder. ij merke og ij 
paxblod. 

Jtem .ij. skrudakistur og eirn stockur. ij koparhialmar. 

Jtem grallare i krijngum árid. er sijra Thorleijffur 
fieck kirkiunne. og eirn brunann flugelzhaukul i stad- 
inn silffur glodarkiers. er burtt var tekid. 

Jtem .xiiij. merkur vax. 

Jtem bækur .xxj. med kopar texta. iiij kluckur og 
fimta nidre og .ij. bi0llur. ein jarnstika og bakstur Járn. 

Jtem i frijdum peningum á kirkian suo miked. xiiij- 
kyr og .x. ásaudarkugillde. eitt naut gamalltt. ij naut 
fiogra vetra. iiij tuævetur. xij^) veturg0mul. vj kálffar. 

Jtem iiij gielldær. 

Jtem .XXX. sauder og .v. threvetrer og elldre og ad 
auk .V. tuævetrer. 

Jtem .Lx. veturgamler. 

Jtem .ix. hestur og ein hestamoder, 

Jteni jnnann stocks hálff thridia vætt smi0rs og .xix. 
trog. vij kier0lld og .ij. vond. iij skiolur. ij dalitlar. 

Jtem .xvij tref0t. og .v. tinf0t. vij skierdiskar. munn- 
laug stor med vatzkall. ein sængar munnlaug. viij skáler 
og ij dryckiaraskar. vij spæner. strockur og .ij. tíJ^" 
kaunnur og ij sallttser.^) iij borddukar. 

Jtem tunnukietell. annann minne. vj fiordunga kietell. 
iij fiordunga kietell. eirn stor Járnpottur. og ein hang- 
ande kola. 



1) vj 147. 2) sallttkier 147. 



1570 og siðar. GlSLAMÁLDAGAR. 669 

Jtem i ambodum .ij. orff. v. hrijffm\ iij. kuijsler. 
tuenner krokar. tuenner kláffar ij auxar. iiij liáspijkur. 
XX. ásmundar. 

Jtem páll og mior jarnkall. ij naffrar. ein kuern. ij 
kyrhuder, á iij hesta reijp. á vj hesta sila. einer vll- 
kambar.3) 

Jtem iij kier mi0g lasinn og eirn jarnpundare. 

Jtem smidia med tueimur stedium. iij sængur al- 
færar og ij bediardynur og .ij. hægende ad auk. 

Summa summarum á kirkian Lxx og viiy^ kugillde 
^ed .xiiij. kirkiu kugilldum. 

fastagotz .0. hundrada. Lv. 

GCLX. 
Efre Huoll.i) 
Kirkian á Effra Huole á ij kugiUde. 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde og ein klucka. 

CCLXI. 
Kirkiulækur.i) 
Hálffkirkian á Kirkiulæk á ij kugiUde. 
Jtem i kirkiune ein messuklæde og ein klucka lijtel. 

CCLXIL 
Teigur.i) 

Kirkian i Teige á thridiung i heimalande. thridiung 
i Butralldast0dum. 
Jtem .xiiijc. i frijdu, 

Jtem jnnann kirkiu .ij. messuklæde. eirn kaleikur. 
[ij kluckur .2) eirn grallare. historiubok. 

CCLXIII, 
Hlijdarende.i) 
HálffkirkianS) á Hlijdarenda á .xxc. i heimalande. 
Jtem i kirkiunne ij messuklæde. eirn kaleikur, ij. 
kluckur. ij koparpijpur. 
Jtem .xijc, i frijdum peningum. 

1> 147. 2) [sl. 108. 3) Kirkiann 108. 



670 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



CCLXIV. 
Eijvindarmule.i) 
Kirkian ad Eyvindarmula á prestskyld i heimalande. 
Thangad liggia .ij, Bæier. 

Jtem á Iiun i frijdu .iij. kyr og .iij. ásaudar kugiUdi. 
Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde. kaleikur og grallare. 
Jtem .ij. kluckur og en thridia lijteL ij koparpijpur 
og eitt glodarkier. 

CCLXV. 
Storumork.i) 
Hálffkirkian i Storum0rk á fimm kugiUde. 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde og kaleikur. hiáhnur 
og koparpijpa og .ij. khickur. 

CCLXVL 
Dalur.i) 

Kirkian i Dal vnder Eyiafi^llum^) á heimaland hálfft. 
Sidstu m0rk hálffa. Saudliusv0ll halffann. Nedradal 
hálffann. og thesse 011 med fi0rum og skogum og 011- 
uni theim g0gnum og giædum seni fylgia. 

Kirkian á fiordung i skoge i Bláfelle. 

Thangad liggia tijunder aff .iiij. bæium. 

Jtem á kirkian i frijdu .viij. kyr og .Lx. ásaudar ij^- 
i hestum. 

Jtem i kirkiunne ein messuklgede og silffur kaleikui'- 
Jtem alltarisklæde. hialmur og grallare, 
Jtem kantarakápa g0mul. ij kluckur og ein kor- 
bialla. glodarkier. vatzkall. 

Jtem .iiij. koparpijpur og .ij. standpijpur med kopar. 
Jtem enn annar koparhiálmur. 

Jtem .ij. alltarisklædi á framm0lltorum. ein skruda- 
kista. 

Jtem öardurinn .Lxc. 

Jtem fastagotz .c. hundrada og .xxxc. 

ccLXvn. 

Nupur.i) 

Kirkian ad Nupe. 



1) 147. 2) Fi011um 147 



1570 og síðar. GÍSLAMALDAGAR 



671 



CCLXVIII. 
Asolfsskale.i) 

Kirkiaii á Ásolffsskála á heimaland hálfft med 011- 
um giædmn. afriett i Langanes. vtv0xtu i Langanese ad 
helmingi vid stadinn i Holltte. 

Jtem i frijdu. kugillde .iij. 

Jtem jnnann kirkiu. ij kluckm\ kaleikur med silffur 
og n0ckrar bokaskrædur, 

CCLXIX. 
HolItt.i) 

Allra heilagra kirkia i HoUtte vnder Eyiafi0llum. á 
heimaland alltt og Varmárhlijd. VauUu og Gierdar og 
Gardzhorn med 0llum fi0rum theim er thar fylgia. eru 
thad .xxc. hálffa sydstu VesturhoUta fi0ru. Huamms- 
fí0ru er liggur fyrer Backa. eru íliad nijutijge fadmar 
hins fiorda hundradz. 

Jtem Vesturholltt á kirkian og hálfft Suartbæle. 

Jtem Nyabæi. 

Kirkian á .vij. skogarteiga i Thorsm0rk. i Staung, 
Gamlanautur. Gatnaskogur. Loptznautur. Lækiarskogur 
tungur jnn i gil frá Hauffdaskoge ij á Asksttídum. 
Saudungsnes alltt med vtv0xtum 0llum vnder Saudungs- 
haumrum og Saudungshamra. nauta affriett vr Holltte 
vtl0ndum i Langanes. vtv0xtu hálffa fyrer 0llu 
Langanese. c. lamba afriett i Lambafell. xxx sauda 
h0ffn i Vesturholltt. xL lambgymbra beit i Hrutholma. 
stodhrossa h^ffn^) vetur og sumar fyrer vtann Sandlæk. 

Stadurinn skal haffa oleijgis Sandholaferiu á hueri- 
^ni tijmum er hann tharff. 

thangad liggia vnder niju bæier. 

Jtem jnnann kirkiu .ij. messuklæde. 0nnur forkostulig. 

Jteni .ij. corporalishus og ed thridia sæmeligtt. kant- 
^^a kápa sæmelig. eirn kaleikur. 

Jtem .viij. bækur nytsamligar. Brijk sæmelig yffer há- 
^Utarid og lijted brijkarkorn framme i kirkiunne. iij 
_^P^^^pijpur. eirn jrskur kross. iiij kluckur. ij háalltaris- 

^> 147. 2) beU 147. 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siSar 



buningar. eirn laus lectare. eirn bokaforme. godarkier 
lijted. tannpaxspialld og silffurspeinngurS) vtann. 

CCLXX. 
Steinar.i) 

Kirkian ad Steinum á land ad Gnupum. 

Thangad liggia tijunder aff .vj. bæium. aller bændur 
their sem tijdasokn eiga til Steina skulu luka thangad 
dagsverk eins vinnumanns sierhu0r theirra og haffa 
lokid fyrer Michaelismessu á huerium .xij. mánudum. 

Jtem á kirkian .x. málnytu kugilldi. 

Jtem kaleik sæmehgann. ein khicka og 0nnur brotin- 

Jtem messuklæde sæmelig. metaskáler. skrudakista- 

Jtem alltarisklæde sterktt og gamalltt. 

Jtem gardurinn .Lxc. 

Jtem lausagotz xtijger hundrud og .vjc.2) 

Anno 1579. 

CCLXXI. 
Midbæle.i) 

Kirkian ad Midbæle á heimaland hálfft. 

Thar iggia til .ij. bæier til tijundar. 

gielldfiár rekstur i Huijtmagafell. ij mánada beit i 
Leirna land bufie i annad mal. Skogarteige iiij i Langa' 
nes og eirn i Thorsm0rk. 

Jtem á hun .iiij. kyr og eitt ásaudar kugillde. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi og eirn silffurkaleik 
lijten. ij. kluckur. 0nnur kolfflaus. 

Jtem gardurinn .xLc. 

Jtem fastagotz .Lxc, 

1576. 

CCLXXII. 
Borg.i) 

Kirkian ad Borg vnder Eyiafi0lIum á Klambrarland.^) 
Thar filgia .iiijc. fi0ru. 

Jtem á hun i frijdu .ix. málnytu k ugillde. 

1) 147. 2) V, 147. 3) Klambraland 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



673 



Jtem i kirkiunne ein^) messuklæde. eirn kaleikur 
i^ed silffur. 

•Ttem iiji) kluckur. Jrskur kross. 
Jtem stadurinn. xLc. 
frijder peningar .c. hundrada, 

1576.2) 

CCLXXIII. 
Hoolar.3) 

Kirkian ad Holum vnder Eyiafi0llum á heimaland 
^lltt med g0gnum og giædum. 

Jtem eitt og .xx. málnytu kugillde. iij hundradz hesta. 

Jtem jnnan gátta ofrijda .v. aura. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. lijtill silffur kaleik- 
^ii'. eirn alltarisbuningur. iiij kluckur og ij kolfflausar. 
ein korbialla. eirn koparkross. ij koparpijpur. ij Bæk- 
ærelausar. 

Jtem var kirkian og stadurinn skodadur og virtest 
011um sem thad være velstandande og stadurinn munde 
betur standande enn tha sera Jon heitenn hann med- 
stadinn aff Byskupsens skipan sera Jon Biarnason. 

Thesser menn til kallader. sera Stephan Snorrason. 
^^i'a Jon Thorlaksson. Fuse Jonsson. Gudmundur 
*^i*andsson. Jon Gudmundsson og Baudvar Asgeijrsson- 

Pastagotz .Lxxc. og .vc, betur. 

CCLXXIV. 

Kirkian i Skogum á^) heimaland med 0llum rekum. 
Jtem .XV. kugilldi med .c. heste. 
Jtem i kirkiunne. ein messuklæde. eirn hialmur. ij 
l^tuckur og .ij. korbi0llur. ein kola. ein stor kista æru- 
^s, eirn jrskur kross. ein koparpijpa, 
Jtem enn 0nnur messuklæde ærelaus. 
[er J0rdin5) Lxxxc) kaupahlute og Lxxxc. kirkiuhlute. 

Anno 1643, 27 Junij samanlesid og samhlioda giort 
visitatiubok herra Gijsla Jonssonar. sem i Skálahollti 
^J^ndskrifftud af herra Oddi Einarssyne og herra 

. 2, 108. 2) sl. 147. 3) 147. 4) hálft, b. v. Landsb. 108. 
Lgardurenii 108. 

í^ipi. isi. XV. tj. 43» 



■ 



674 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 og siöar. 



Gijsla Oddssyiie til vitnis voi*ai' hendur Skálahollti vt 
supra. 



Brynolfus Svenonius 
Scalholt. mppa. 

Hallus Arnerus past. 

TempU cath. m ppa. 
Petrus Gissurius 

scholæ cathed. coUeg. 
m. ppa. 



Finnus Jonas s. s. 
Theolog stud. 
mppa. 
Bi0rn Þorvalldzson 
Biskups s. sueirn Eh. 

Biarne Gissursson 
Biskups skriffai'e eh. 



Gunnar Magnusson 
m, Eh. 



Visitatiu Boken Anno 157 5. 

Austfirdijnga ffiordungur. 

CCLXXV. 
M0drudalur.i) 
Allra heilagra kirkia ad Modrudal á Fialle á heima- 
land alltt med g0gnum og giædum. 

Jtem Kiolffsstadaland. Skogarli0gg i Stulla flatáskog. 
xij trogsaudlah0gg i Skaptafellsskog. 
Jtem .iiij. kyr og viij ásaudar kugillde. 
Jtem .iiijc. i kauplum. 

Jtem jnnan stocks .viij. trog. mæliskietell. v. kierolld 
i jordu. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde g0mul. silffurka- 
leikur. ix bokaskrædur. 

Jtem .ij. kluckur. ein korbialla. ein stor koparpijp^ 
og .ij. litlar. alltarisklæde. merke.2) gamall lectare 

Jtem gamall kross, 

Jtem iyr kross. er husfreyian RagnhiIIdur gaff 
Idrkiunne. 

Jtem fastagotz .xxxvjc. 
Jtem lausagotz. Lxxxvc. 



1) 147. 2) sl. 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. ^I^W 675 

Jtem stadurenn leigdur fyrer .xv. fiorduunga smiors 
n^ed hálffum Grijmst0dum. 

Anno 1576. 

CCLXXVI. 
Skeggiastader.i) 
Kirkian á Skieggiast0dum á áttung i heimalande .iiijc. 
i virdingafie. 

Skal huer bonde luka^) eyre á hueriu áre og huer 
fiskemadur fiordung fiska til prestzfœdis á Skieggia- 
stade mille Stapaár og Skoravijkur. enn thad eru their 
sem leggiast i vtver til rodra og fara eij heim ad kv0ldi. 

iij ásaudarkugillde giUd.^) ein kyr. iiij. vetra. 

'Ttem .X. aura kapall j kirkiunne, ein messuklæde. 

Jtem alltarisklædi. 

Jtem silffur kaleikur. ein klucka og korbialla. ij kop- 
^i'stlkur. glodarkier. x bokaskrædur. 

CCLXXVIL 

Torvastader.i) 

Hálffkirkian ad Torffastaudum á vij málnytu ku- 

gillde og .0. hest. 

Jtem i kirkiunne .ij. kluckur godar og ein korbialla. 
§lodarkier.4) 

Jtem alltarisklæde med duk. eirn kross yffer alltare. 

CCLXXVIII. 
Hof.i) 

Kirkian alh-a heilagra ad Hoffe i Vopnafirde á heima- 
land alltt. og Tunguland alltt og Syraxstade. Asdijsar- 
^tade. Saudardal^) og Brunahuamm. Staxfelio) og Mæle- 
fell og eggversholma tuo fyrer Skálanese med rekum 
flnttningum og Austurtær hálffar og iij hlute hual- 
^^ka. Steinuarartungu alla. hálffan hualreka og vidreka 
%i^er Strandh0ffn. liálffan hualreka fyrer Diupalæk. 
fiordung fyrer Smyrlafelle. ij hlute annars fimtungs 



147. 2) brukad?) 147. 3) sl. 147. 4) utanmáls i 350 metS 
í'auðu og visað inn. 5) Saudadal 147. C) Stapafiall 147. 

43* 



676 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síðar 



fra Fossá og til Tangahorns. Hun á Skálalandi) alltt 
og fluttning allann og vidreka. fiordungur heill fra 
Tangahorne og til Máffaness. enn tha .ij. hluter fiord- 
ungs frá Maffanese og til Hraffnabiargarár. Skálavist 
ad Raudabiorgum. og tueggia skipa hauffn ef vill. Hálff- 
ur fimmtungur i liual [fy[r]er-) Baudvarzdalzá. og til 
Vindfullumarks. hálfann vidreka á millum Vidvijkur 
ár og til Toalækiar .nema áttungur til Thorbrandzstada. 
átta alna trie og auU meire i Sueinungsvijk. fuglberg 
hálftt ad eggvere og fijgling vid Saudanes. hun á Biarn- 
areij alla og alla reka Jnn frá i milli Berglanga og 
Valldavijkur Lækiar og Selveijdar allar i neffndum tak- 
m0rkum. hálftt Standandanes til beitar, Skauruvijk- 
ur og Gniji)s land id sijdra og alla Straumseijre. 

Jtem á kirkian i frijdu x. Idjr. Lx. á saudar. vj kijr 
fijrer vj kapla. vxa fiogra vetra [v kalfa^) giellda kv. 
iij saude gamla. 

Skip alfærtt. 

smidia alfær. 

Jtem Jnnann gátta i elldzg0gnum og busg0gnuni sem 
thad bu er vel hialpligtt. hier med iiij sængur med 
hægendum og huijluvodum .ij áklæde. Bordbunadur. 
vj tinfaut.*) xij trediskar^) iij kaunnur .x. skáler. 
spæner. eirn dukur. mustardz kuern og piparskuren.**) 
ein tint. og margtt annad haffurtask gagnsamtt. 

Jtem Jnnann kirkiu iiij messuklœde alfær. og ij haukl' 
ar ad auk. ein korkápa. iij alltarisklædi. ij alltarisbrun- 
er. 0nnur med iiij skylldum. iiij kaleikar. formadukur. 
og annar ijfer krossenum og enn thridie ijfer alltare. 
Jtem xL bækur med vondum og gödum. eitt skrijn. i.1 
merke. Jtem iiij kluckur og bialla. og enn klucka stör. 
thar til hialmur stör koparglodarkier munnlaug og vatz- 
kall. málad tialld og Jarn kall. fellisstock alfæran. tuo 
storkier fijn. 



1) Skalanes 147. 2) [frá 147. 3) [utanniáls nieð rauðu i 
350; kapla 147. 4) triefot 147. 5) skierdiskar 147. 6) pip^^' 
qu0rn 147. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR, 



677 



CCLXXIX. 
BustarfelLi) 

Hálffkirkian ad Bustarfelle. á v. kugiUde. og eirn hest. 

Jtem i kirkiunne iiij kluckur vænar og ein körbialla. 
gamallt glodarkier. alltare med alltarisbuninge lectare 
laus. iij koparpijpur. xij mánada tijder. 

Jtem lá kirkian reka á Strondum i Finnafirde viij^) 
^lna trie og thadann aff stærre. 



CCLXXX. 
Refstader.i) 
Kiirkian á Refstaudum. á heimaland alltt. 
Raudshölaland.3) 

Vidarteig i Ongulsnese vpp frá Fossnese. annann i 
Haugastadaskogum. thridia i Hueitishuammi fiorda i 

fijrer framann Oxna hialla. fimta i Thorbrandz- 
stada lande. 

K^i'kian á fiordung relca vid fijrer^) VindfuIIu lande 
nalfann annann fimmtung i hualreka. frá B0duarsdalzá 
til Gliuffu r ár. enn fluttninííar allar i millum Hamra 
^y- allur vidreke og hualreke og so flutning á Fugla- 
^iargarnes i mille Tottar og Groffar er liggur til kirki- 
^iinar. hálffur hualreke og flutningar fijrer Sellátra- 
^^ndi. áttungi hualreka fijrer Strandh0ffn. hálffur hual- 
^eke og fluttning fijrer Vidur vijkur á til Grasdalzár. 
fiordung i vidreka og hualreka fra Midfiardar á. og til 
^0rdn fijrer vtann Haffnabacka. hálfur hualreke og 
^lutningur fijrer Saurbæ so hlasshualur og suarffhualur. 
halffur^) hualur fijrer Felle.c) med slikum niáldaga. 
hual fijrer Gunnolffsvijk. med slijkum maldaga fiord- 
^^g vr fimmtungi frá Fossá og til Tangahorns. og til 
Maffuaness. frá Maffanese og til Hraffnabiargar ár. 
^alffur áttungur og enn siettungur i fiordungi i audru 
^^§i. fiordung. og áttungur fijrer 0llu Heidar lande. hinn 
tolfttiT) biutur i Lonslandzreka siettungur fijrer Holme. 



. 147. 2) ix, 147. 3) Raiulaholalancl 147. 4) sl. 147. 5) 
lunfur 147. G) Falle 147. 6) ellefte 147. 



678 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



fijrer Gudmundar Löni áttungur i flutningum. millum 
KrossÖss og Hraun lækiar. 

Jtem á kirkian i frijdu. v kijr, og x ær. forustusaud 
og thriggia marka hestur, 

Jtem vjc, i virdingafie. 

Jtem Skipsh0ffn i Krossavijk. hinne ijdre.^) 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde. ad auk Silke hauk- 
ull slitinn. thride perlshaukull sœmehgur. alltarissteirn 
buinn med silffur. 

Jtem vj kluckur. og biollur ij. Jtem kaleikur. kant- 
ara kápa shtinn. Jtem eitt alltarisklædi. glödarkier. 
elldbere. 

Jtem ix bækur alls. 

thangad Hggia ix bæier ad töllum. Jtem iij Bænhus 
og ein hálff kirkia i Krossavijk. 

Kirkian á lambzeldi aff 0llum Bæium fijrer vtann 
Sunnudalzá og Jnn ad Asbrandzst0dum. 

Bi0rn prestur gaff kirkiunne hálfft annad hundrad. 

CCLXXXI. 
Krossavijk.2) 

Hálfkirkian i Krossavijk. á xc. i kugilldum.s) 
Jtem ein klucka. 

ccLxxxn. 

Kirkiubær.2) 

_ _ ■ ■ 

Kirkian ad Kirkiubæ i Fliotzdals hieradi i Tungu a 
Vtmannasueit. á heimaland alltt. Huseij og Hölma 
marga fijrer vestan Aá. Geirastade Nefbiarnarstadi. 
tvenna*) Galltastade og Drambalastade ijtre. 

Hun á Eijrasandö) xc, fadma tijræd. Mariusand iiij 
ogö) thridiungur til Hallormstada. iijc. vid Wallnes- 
inga thridiung hualreka enn tuo hlute vidreka. 

Hun á Lambeij. x 

vij nauta affriett i Kaldartungum. 

1) ytre 147. 2) 147. 3) kopliim 147. 4) utanmáls með raiiSu 
1 350; sl. 147. 5) Eyiasand 147. 5) Hér þrýtr 147 mcð þessum 
orðum: „hier fæst ej meir vid." 



Skogarteig fijrer vtann Fiske læk. i miUe og Ambatt- 
arleidis. Hun á og hálfann skog vid Hallfrijdarstada- 
^enn i Husastada áse. 

Staduririn á alla Selveijde i Jokuls á. 
hundrad lamba afriett á Vestureijium i Torfastada Jord 
seffinliga. 

Hun á vijc i rekum. ij hlute i vidreka og huah'eka 
fijrer Hámundast0dum fra Fuglabiargarnese, og til 
thess ad framkoma Huamshus. og fiordung i hual fijrer 
Bpduarsdal. fiordung i huah-eka fijrer Hoffn. viij vætta 
^ffreizki fijrer Fagranese. i millum tueggia gardzenda. 

Jtem i kirkiunne. ij messuklæde. eirn hokull ad auke. 
Gitt fontzklæde. eirn sloppur. ij alltarisbuningar. v. duk- 
91*. Brijk á háalltarenu med Alabastrum stein. fim Cor- 
poralar. ij silffur kaleikar htler. eitt merke. ij kluckur 
ein körbialla. ij koparpijpur. ein Jarnpijpa. eitt glöd- 
^i'kier. ein met. alfær. 

Jtem i frijdu xvij kijr. ásaudur ixtige. veturgamler 
sauder xxiiiij. v^c, i gielldum nautum. iij hundradz 
hestar. vetur gamall hestur. ij hestamædur tuævetur og 
threvetur. 

Jtem Jnnanstocks xij fiordungar smiors edur hestur. 
Jtem xiiij fiordungar smi0rs. 



ccLXXxni. 

Kirkiann ad Hoffteige. á heimaland alltt. 

^kög i Huannarmerkium. Skögarteig i Skieggia- 
stadalandi. 

thangad hggia vnder viij bæier. 
. Jtem á hun vjct J0rd [heiter Arnorstaderi) og rekabás 

1 Vopnafirde ad kom fijrer Kiölstade á Fialle. hia M0dru- 
dal. 

Jtem i frijdu iij kijr. og xiij ær og xx. iij kaplar, og 
eu-n veturamall saudur. 

Jtem Jnnann stocks. ij kier i J0rdu. ij katlar eírn 
Pottur. og annad busgagn fleira. Sem thui bue heijrer. 



) Utanniáls með raiiðu. 



I 

V 



680 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Jtem galltt Sijra Thordur kieralld tekur Hy^ tunnu og 
iiij saudi veturgamla fijrer eina kvna. 
Jtem fastagötz Lxxxvjc. 
Lausagötz xLijc. 

[15] 79. 

CCLXXXIV. 

Kirkian i Aáse á liálfft heimaland. 

Jtem i kii'kiunne ein messuklæde alfær og laus h0kull. 
og lasinn serkur. eirn kaleikur. og annar brotinn. ij 
allt[a]rissteinar .iij alltai^isbuningar. eirn sloppur vond- 
ur, XX bækur med vondum og gödum. eirn fornima duk- 
ur og krossar ij. steintialld. böka forme stör. lijtiU lecl- 
are. Skrudastockar ij. annar stör. 

Jtem iij kluckur og ein körbialla. glodarkier. kopar- 
pijpa. 

Jtem thann gamla lepp^) liet bondinn Eirekur sigla 
og ad nijiu vpp gi0ra. og glitad alltarisklæde. 

Jtem á kirkian iij kijr. og iij ásaudarkugilldi. Jteni 
hest jc. Jtem iijc. i gielldum peningum. 

Thessar Jarder á kirkian hálfft Hafrafell ixc. Kross. 
vjc. Jtem Fiallssel vjc. Jtem fiordung i Ösrek[a] auUuni 
bædi huals og vidar. fiordung i Sledbriotzsande. huals 
og vidar, 

hundrad lambarekstur á Vestureijar i Kietilstada land. 

thesser bæier liggia til kirkiusoknar. Skeggiastader 
xxxc. Hoff xxc, Ormastader xxxc. Medalnes xxxc. Set- 
berg xc. Staffafell xijc. Eckiufell xxc. Andrijdavatn xx^. 
hálfft Haffrafell ixc. Jtem gardurinn sialfur xxc. Sumnia 
jc. hundrada Lxxx og j. 

Jtem lausagötz cc hundrada, xxvc. betur. 

1576. 

■ 

CCLXXXV. 

Kirkian og Klaustrid ad Skridu. á heimaland alltt 
med g0gnum og giædiim. 



1) Ulamiiáls mcð rauðii. 2) Svo. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



681 



CCLXXXVI. 

Kirkian ad Valtliioffsstaudum. á heimaland alltt. Mula- 
land alltt. mille merkegardz vt fra Arnalldz st0dum og 
tiiess merkegards, sem vt er frá Gnupst0dum. Thorgerd- 
arstade. J0rdina Arnalldzstade. i FliotzdaL hálffa Hrol- 
laugsstade. fiordung i Ai'neidarst0dum.Land vnder Kleiff 
framm frá Thuridarst0dum vnder Jolda med 0llum 
giædmu. vtan skög. Selland ad Laugarhusum. h[álffan] 
fiordung i Kielldudal. Backaskög i Vijdevallaland. og 
^lla sköga frá Lækiuni fíjrer vtann Mariutungur og til 
StuUa ár. Skögarteig vt frá ijtrum Vijdev0llum. Skogar- 
*^ig i Hrafnkelstadaland. Budartungur. Sleffhollttzteig- 
ar. hualreka allann á Sueristeig. áttung i hual og fiord- 
^ng i ollum Öfærurekum. og á Ketelstada sandi. áttung 
i hual i Sandvijk. thridiung i hual i Seleij. 

Jön Suartur aaff kirkiunne. thann reka sem hann 
^tti med Gilzarvelle. og liggur med str0ndinne vt frá 
Hoffstr0nd. 

Jtem lagdi Sijra Sigmundur til kirkivmnar xijc. i rek- 
Klijptasandur halffur thar i og allann vidreka i 
Geitavijk enne ijtre. og hálff [an] hualreka. iij hlute vid- 
i'eka og hálffann hualreka i Geitavijk enne Jnnre og 
fluttning á Dijla med ytre vijk. og iij hlute med Jnnre 
^ijk. og allur sa hlutur er liggur til Backans ens nedra. 
sllann hálffann reka aff Backa enum effra. og hualreka 
**ied Áskelsá. hálffann Huannstodzreka. hálffann hual- 
^eka med Desiarmijre. og siettung hualreka á Vxafalls- 
íí0run). er liggur til Geitavijka og theirra hualreka sem 
Ihar fara samann og ij hlute hualreka Jnn frá Vxafalls- 
fí0ru. og til Vogsfi0ru flesiar. . hálffur fluttningur i 
Bi'Unnavijk og vj vætter spikhuals. eff xx. vætter koma 
^ land eda meíra. og áttung i 0dru lage. fiordung hual- 
^eka i Husavijk hálffur hualreke med Krossavijk og 
Thott fluttur sie. allan reka i Básum bádum fijrer vt- 
^nn HiáImarsstr0nd. fiordung ad Krosse i hualreka i 
hlasshual. 

Jtem i frijdu á kirkian xij kijr. Lx á saudar. jij ku- 
gdldi ad auk. kallast Bænhuss kugillde .vjc. i k0plum. 



682 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og siðar 



Jtem Jnnann gátta. sem buenu gagnast og er vel biarg- 
ligtt. sem er i k0tlum. kierum. trogum. kieroUdum. disk- 
um. skálum. spæum(!) og m0rgu 0dru tharffligu. v 
sængur med hægendum. og ij huijluvoder. og nijtt 
áklæde. 

Smidia alfær. pundare. 0xe. PálL torffliár. VatzkalL 
munnlaug. kvern. 

Jtem Jnnann kirkiu iiij messuklæde. ein göd. iij kápu- 
slitur. Sloppur. Dalmadika kaleikur med huse. fimm 
Corporalar. lectaradukur. iiij alltarisdukar. iiij alltaris- 
klæde. og enn tu0 thar tiL 

Jtem xvij bækur. er thar i Texti. Mariæ saga. PaáLs 
saga. ij Davijdz Psalltarar. 

Jtem metaskáler. iiij merkur vax. Skrudakista og 
stockur stör. 

Jtem fastagotz Lxxc. 

Jtem lausagotz ii%c hundrada. 

1576. 

[Jtem feingenn laus hokull til Stödvarstadar.i) 

CCLXXXVII. 

Hálffkirkian á Bessast0dum. hun á Skögarpartt i 
Hraffnkelstada J0rd. mille Bustarlækiar og ad læk theim. 
sem fellur fijrer framann Brattagierdiseijre. og annar i 
Glumh0ffdum millum lækia tueggia. Skögarteig miUe 
Gilsár og Bulungarvallar Ár. og vpp ad g0tum theim er 
liggia fijrer offann alla sköga. og thar med allur Skeggia- 
stada huammur. thar med Káratunga. 

ccLxxxvin. 

Kirkian ad HaIlormst0dum. á heimaland allt 

hun á Mijraland og Geirölffstadaland. Áreij[iar ] 
fiordung i Kielldudal. Diupadal hálfann er [liggjur hia 
Stafsheide. Jtem hálffa HroIlaugstad[e]. 

x. nauta h0ffn i Nedradal. og x. i Eijvindarda[l]. 

mannsfar J Thöriseijiar j gásveide. 

Skogarteig vnder Grænafelle. ij Skögarteigar i Sand- 



1) utanmáls nieS rauðu. 



1570 og síöar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



683 



fell enu effsta. liggur annar. til Mijra. enn annar til Geir- 
ölffstada. 

xij letorffna skurd i Strandarland huertt ár. 

Stadnum fylger hálffur thx'idie tugur hundrada f adma 
ö S0ndum. vt vestur frá Grijmsmel. og alltt vmm árös 
vestra hinn sextandi hlutur i hálffum liual, i hálffum 
Osrekum. áttungur i 0llum matreka. mille Gerpis og 
Krossavijkur ár. siettungur vr fiordunge i hualreka. 
^ille Spakardalz og Helgu ár. Hölme i Skriduvatne. 
hundrad alna affgreidsla i Mioffanese. 

thangad liggia tijunder af iiij bæium. 

Jtem i frijdu ix kijr. og xij ásaudar kugiUde. ij hest- 
^i'- og annar gradur. fullrosked hross. annad tuævett. 
tlirievetur tarffur, og vj aura offann á fijrer jc. 

Jtem Jnnan stocks. vij trog. iij vppgiorda kierolld. iij 
skáler. iij spæner. x, trediskar. og x skierdiskar tueggia 
skiölna kietell. kliffbere. ij hrip. eitt fimmtige skiolna 
kieralld. 

Jtem Jnnann kirkiu. ij messuklædi. alfær. og ij laus- 
er hauklar. eitt alltarisklæde. ij kaleikar væner iiij 
kluckur vænar. ein korbialla. ein stör Jarnstika fijrer 
há alltare. eirn lijtell kross med kopar. 

Jtem kopar vatzkall. ij merkiaslitur. eirn stör lectare. 

Jtem ein Skrudakista lasin. ein koparstika ij stolar. 
íuetaskáler alfærar. 

J tem f ormadukur vondur og nockur Skrudaslitur, 
tuær störar triestikur. eitt skrijn. 

Jtem xij bækur til gagns. og thar til margar skrædur 
serulausar. 

Jtem fastagötz fimmtige hundrud, ' 

Jtem lausagötz jc. hundrada. xxxc. og vc. betur. 

1576. 

CCLXXXIX. 

Kirkian ad Wallanese. á heimaland og Huammzland 
Saudhagaland alltt. og Vijkingsstadaland. 
affriett i Fagradal og vnder Skagafell, 
Selfaur ad Tungusele. i Eijvindardal. 



684 



GfSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðai 



Skogarteig. miUe Tlirælár. Haullknár(!) annann skög- 
arteig mille Valagilsár. og Eijiar Ár. Skögteig i Kietels 
stada land. Skögteig i Sandfelle hid næsta. ij skögar- 
teigar i Sandfell liid effsta. Skögarteig i Medalnes land 
hálfer aller Krossskögai'. 

áttung i hualreka i Öfæru rekum áttung i Kiilmanna- 
teig. hálfan vidreka vid Sledbriotzmenn. i sio hundrud- 
um: einn fiordung i hualreka vid Kirkiubæinga tueir 
hluter vidreka i thremur hundrudum og so i hualreka 
iij vætter liggia til Vallaness á Eijiarsandi. hálffann reka 
vid Sandbreckumen J xc. hálffer Ösrekar bædi hualreka 
og vidreka stærra enn alnar kieffle. fiordung hualreka 
á Gripdeilld. tolfftung vid Salttstædinga, annann tolftung 
mille Theistavogs og Spakardals. og slijktt i fluttningi 
huar sem á land kiemur. fiordung i hualreka vid Snoto- 
nesmenn(!) vnder Vogsf0llum sunnan frá Sunde. og 
til Greipsgeitar ( !) tolfftung i Hrollaugstada sande. hálff- 
ann hualreka i Eij i Borgarfirde miUe Drángs og Kanibs. 
attung i hual i Brunnavijk og i Kiölsvijk og i hualreka 
i Hualvijk fiordung og i Suijnavijk huar sem á land 
kiemur. Stiga Ás allann. og Grindarás allann. 

Jtem ijc, fadma. Sandur. er Biarne bonde Ellendsson 
lagdi til kirkiunnar. 

Jtem hálff áttunda J0rd ad t0lu. 

Jtem i frijdu. iiij og xx. kugillde. hálffpartt huortt. vc. 
i kauplum. viij sauder veturgamler. 

Jtem .xijc. jnnann stocks i busg0gnum. k0tlum. pott- 
um. kpnnum. tinf0tum. sængum. kier0lldum sniáuni 
og storum. 

Jtem jnnann kirkiu. iiij messuklæde alfær og laus 
h0kull ad auke. ij cantarakápur. fimm alltarisklæde. 
sloppur. iij kaleikar er eirn gylltur. ij merke. vj dukar. 
tuenn corporalishus. 

Jtem ein liáalltarisbrun med brijkinne. ein met alfær. 
ij gamler járnhialmar. g0mul jarnstika. ein koparpijp'*' 
ij glodarkier. ein skrudakista stor sæmelig. g0mul brijl^ 
yffer alltarenu. 

Jtem .V. kluckur og ij bi0llur. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 685 

Jtem bækur .xxx. ad t0lu. flestallar godar. ij stolar 
og eirn lectari og enn .ij. langstolar frainnie i kirkiunne. 
Biarnfelldur. ein lijtil thuers0g. 

Jtem lagdi sira Einar g0mul messuklæde frá kirk- 
Unne til Mijrastadar. enn liet i stadinn kostulig messu- 
klæde. f ontz munnlaug gaff hann kirkiunne og nyia brijk. 
thriu ti0lld málud. 

Jtem fastagotz .jc. hundrada. xxxc. og viijc. betur. 

Jtem lausagotz. 

[Jtem gudspiallabok med bokfell i modurmale er sijra 
Einar Arnason fieck kyrkiunne.^) 

Jtem liet herra Gijsle Jonsson ein messuklædi til 
Dvergasteins. [og slopp til Mula. 

Jtem .j. alUtarisklæde til Stodvarstadar.i) 



ccxc. 

Kirkian ad Mula á heimaland alltt og Skriduland og 
Fl0gu. tuo hlute i Hualznese. reka á Olaffzsande. iijc. 
tiræd. Backaland. Hallbi arnarstade. Skogarteig i Merke- 
kuijslum. Lx. timburs i Hallormsstada skogum 
huertt ár. 

Jtem eru .vj. kugillde med kirkiunne. 

Jnnann gátta eirn kietell vondur. iij trog. iij kier0lld. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde alfær og lasinn 
haukull ad auke. lijtell kaleikui\ ein klucka stor. ij litl- 
ein bro[tin]. vj Bækur hæffar og n0ckrar skrædur 
thar til. eirn alltarisbuningur og ij adrer lasner. 

fastagotz fimtige og vijc. 

Jtem lausagotz xc. vijc. 

CCXCI. 

Hálffkirkian á Kietelzst0dum á .v. málnytu kugillde 
hest. 

Jtem .ij. kluckur og bialla. 
gardurinn .Lc. 



[bœU við með rauðii utanmáls og neðan við. 



686 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siSar. 



CCXCII. 

Hálffkirkian ad Eyvindará heffur .v. kugiUdi. 
Jtem messuklædi. ij kluckur. 
gardurinn .xxc. 

CCXCIII. 

Kirkian á Eidum á heimaland hálfft med g0gnum og 
giædum og Holzlandi) hálfft med 0llum giædum. fiord- 
ung i Ormsst0dum. Grenmo. Gr0ff. Tokastade og Thu- 
ridarstade. 

Jtem i fi'ijdu ,x. kyr og .Lx. ásaudar, hest. 

Jtem jnnan gátta. sæng. Busgagn suo miked sem thui 
bue hæffer og alltt annad thad sem til hennar heffur 
verid lagtt i tijd Biarna Marteinssonar og Thoruards 
Biarnarsonr, th[ui] thad haffde ecke kirkiunne fyrre 
golldid verid.. 

CCXCIV. 

Kirkian á Hialltast0dum á heimáland allt. skogarteig 
i Hreimsstada landzmerkium. 

Thangad liggia lambseldi aff huerium bæ miUum 
Hleinargards og Niardvijkur. 

Thangad liggia tijunder aff 0llum thessum bæium 
med lysitollum vtan Koregst0dum. 

Jtem i frijdu ,iíij. kyr og .xij. ær. eirn kapall, Bus- 
gagn n0ckud, xxx skiolna kieralld. annad ,xx, skiolur. 
thridia xviij skiolna, fiorda .xvij. skiolur. vj smákier- 
0lld. iiij trog. vj triediskar. eitt tinfat. xj skierdiskar. 
V. skáler. vj spæner. vj. skiolna kietell, iij beder og 
ein huijluvod. áklædis slitur, iij hægende. munnlaug 
brakud. 

Jtem jnnann kirkiu .ij. messuklæde, sloppur. Cantara- 
kápa. iij alltarisklæde. og fontzbuningur. alltt orfoi'ut. 

Jtem kaleikur. brákud patina. glodarkier. ij kluck- 
ur. eirn merkedukur. og ij yfer lijkneskium. vij bækur 
til gagns og adrar fleiri skrædur. 



1) Fyrst skrifað Hoffsland, en dregið út og Holz ritað nieö 
rauðu utanmáls. 



1570 ög siðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



687 



Thar liggia til .xix. býgd bol til soknar. 
fastagotz xjtiger hundrud og ij. 

ccxcv. 

Kirkian ad Niardvijk á suo myked i heimalandi sem 
Prestz skylld heyrer. 
xij aura jnnann gátta. 

Hohnur fylger henne. sá er Hggur á Borgarfirdi og 
Tofuskále. thar med skipvijst. fiordungur i hualreka á 
Gripdeilld. 

Jtem á kirkian xiiij kugillde. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde. kaleikur hjtell og 
sterkur. kápa. sloppur. alltarisklæde. dukur. glodarkier 
gamalltt. nockrar bækur gamlar. 

Tlia lided var frá vorre sáluhiálpartijd 1560 medtok 
Thoruardur Bi0rnsson Niardvijk effter sinn f0dur Bi0rn 
Jonsson. godrar minningar. voru hans fiemuner sam- 
ann talder vmm lidinn 8 ár hundrad hundrada átta- 
tiger og niju betur. enn tiju árum thar effter^) voru 
fiemuner saman talder hálfft annad hundrad hundrada 
xvijc. reiknast thá tijund aff thremur hundrudum 
hundrada. sex hundrudum og fi0rutijger thar tiL 

CCXCVI. 

Kirkian a Mijrastad i Borgarfijrdi. á heimaland. med 
g0gnum og giædum og allan Hrafnsdal til mötz vid 
Hoffstrandar land. 

thridiung i vidreka vnder Vxafalle. allann vidreka i 
HeUisvijk. frá Dráng theim er stendur giegntt Runu^) 
skála og Jnn til thess Drangs er næstur er vt Laxá(!). 

hualreka hálffann i Hellisvijk. og suo huar sem kiem- 
Jnn til Drángs. vidreka allan^) i Mariubáse og suo 
hualreka. SalItfi0ru i Geitavijk mille lækia. 

thangad liggur tijund aff 0llum thessum bæium. miU- 
um Breidavijkur Sijdre og Niardvijkur lijsetoUur^) og 
lambeldí aff huerjum bæ. 

1) b. e. 1578. 2) iitanmáls með rauðu. Raudskála, í hdr. 3) 
^»tanmáls nieð rauðu. hálffann, i hdr. 4) utanmáls með rauðu. 



688 



GÍSLAMÁLDAGAB. 1570 og siðar 



fiskevist ad 011duliamri. [er] [Olafur prestur [liet] 
sveria under.^) 

Saudabeit vt á sand. xxx saudabeit i Haffnarland. og 
Hellis skiöl. 

hun á hálffan vidreka vt á Sande. hun á tueggia 
manna ág0ngu á hual. i Kiolsvijk. ix hueria vætt i 
hualreka. i Mariufi0ru. Jnn frá Laxá. 

Skög i Setbergi. hun á allann vidreka. og hálffann 
hualreka vt frá Drang og til Kambs. 

Jtem xc. i frijdu og ofrijdu. 

Jtem Jnnann kirkiu. ein messuklæde. iij hauklar veik- 
ier ad auk. einn kaleik. alltarisklæde. ij Corporalar. bæk- 
ur n0ckrar. ij kluckur og bialla. 

ccxcvn. 

Kirkian i Husavijk. á heimaland hálfftt og Dalland. 
Skálanes. Breidavijk med 0llum giædum hinn sextanda 
hlut i Osreka og áttung. Sudur frá Greipsgia til alnienn- 
ingarfi0ru vnder VxafioUum og alla Kallasteinsfi0ru. 
og kirkian á i ollum smá reka. fijrer helming hiona. i 
Husavijk. og helming fiji'er Dalsland. allann reka i 
Suijnavijk. 

Jtem i frijdu xiiij kugiUde. og c. i k0plum. 
Jtem vj hundrada kot bijgdtt. 

Jtem Jnnan kirkiu. ein messuklæde. einn kaleikur 
ij Corporalar. kluckur ij mi0g godar og adrar ij nidre. 
bækur x. Sumar litils verdar. vtann vænn psalltare. 

Jtem skip alfærtt. 

bönda hluten xxx hundrudum. 

[Jtem heila koted Breidavijk landskylld x. aurar.^) 

CCXCVHL 

Kirkian ad Kliffst0dum. á alltt heimaland med giædum. 

Skogarteig i Stackahlijdarland fijrer offan reidg^t' 
ur [nedre^) til Hraunár. og geilar theirrar sem geingur 
fijrer framan Titlingshöl. 

xiiij fota gr0ff i thad sama land. 

1) utanháls iiieð rauðu. 2) [utanniáls með rauðu. 



Skögarteig i Vlffstadaland. miUe Melár og lækiar 
thess er thar fellu[r] næstur. Skogarteig i Hleidrar- 
gardz merke. 

thridiuug i 0llum reka miUe Hialmár og Hraunár, 

Thangad liggia aller Bæier i Lodmundarfijrdi til tij- 
^ndar og lambeldi aff 0llum bæium. 

'Ttem á kirkian i frijdu vj kugilldi. hálfftt huort. 

Jtem hálfftt fiörda ærgiUde. 

Jtem i Busgagne ij kier0lld ecke mathelld. iij trog. 
^iJ kierolld ein skiöla. lij till kietill. einn diskur. ii j 
skierdiskar. ij spæner, ein skál. 

Jtem Jnnann kirkiu alfær messuklæde. kaleikur vond- 
iii'. sterkur hokuU ad auke. kluckur ij og bakstur Járn. 
^lltaris klæde. og ij dukar mi0g vonder. ein kista las- 
^'in. xii bækur med einne selskinns messubök. [Jorden a 
Saefar[en]da .leiga aura.i) 

CCXCIX. 

Kirkian á Duergasteine. á miked so i lande sem preste 
heijrer til. Hialmar str0nd aUa. miUe Hialmár og 
wijmkelsgils. 

i^eka miUe Hamarsness og GuUsteinsreka frá Thoris- 
^oge og sudur ad stale. thridiung i 0Uum vidreka fijr- 
^^'Kolstadalande. ad Markhellu. og hálffann matreka 
aura aff Brimnese. Skal hálfftt haffa thad prestur, 
^iin hálfftt bönde. 

Jtem kv i stocke i Brimnes lande. 

Kirkian á og vervist á SUett[u] nauste med 0llum 
^flutningi. 

Skögarteig miUe Vijkur skála og Brimnesmarks. 

thangad Uggia ix bæier ad allri skylldu og stádur- 
enn xc. 

Jtem i frijdu a kirkian iiij kugiUde. 

tem i kirkiunne ein messuklæde. ij kluckur med 
^^llu. bækur lijUlsverdar. 

on. silffur kaleikur lasin. Jtem Jarnstika fijrer 
^Utare. 



^Uutanniáls með rauðii. 

^n>\. isí. XV. n. 44 



690 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 

Jtem fasagötz Lxc. 

[Jt[em] Kolstade landsk[ylld] v aurar.^) 
Laiisagötz xxxc, 

1576. 
CCC. 

Kirkian i Mioffafirde á fiordung i lieimalande fiord- 
ung i vidreka theim. sem Mioffafiordur á i Kross lande. 
afriett i Dalaland. 

Ihangad liggia ix bæier ad skijlldum. 
[Jtem xij kugiUde.i) 
Jtem hálftt sietta hundradskot. 
Jtem skipst0du. 
Jtem xij kugillde.2) 

Jtem Jnnann kirkiu. messuklæde. kaleikur. bakstur 
Járn alltarisklæde. bækur viij ad t0lu. 

[Jtem eru af kotenu v. aurar land[skj41d],i) . 

CCCL 

Kirkian ad Skorastaudum. á heimaland alltt nied 
g0gnum og giædum. Buland og Grænanes Skuggahlij<í' 
Ormstader. Midbæie og Kirkiuböl i Vijkum og Seliadal- 
Lambarekstur i F[a]nnardal fijrer framann Liosa- 
Vidarteig fijrer nordann vidarteig i Mioffafirde: i 
Mijrarskog. 

fiordung' i 0llum Sandvijkur rekum fijrer nordan 
huad sem á rekur. en thui minna fijrer sunnann. 
thar eiga adrer siettungin ádur aff ad taka. hualreka 
allann á Mönese. mille Valagils og Suartabiarga. 

alltt lijngrif og vidinn fijrer sunnann á vmm hals 
eijríír. til Raudaskridu. 

fiskveijde i Holluhijl til mötz vid Kirkiubælinga. 

thangad liggia vnder xv. bæier ad allre skijHdu. 

Jtem i frijdu x. kijr. og Ix á saudar. ij naut tuæv^* 
ur. gamall Saudur. iij hrutar, veturgamler. Jtem einn 
saudur tuævetur. 

Jtem iij hundradzhestar. og iij hross. 

1) utanmáls með rauðu. 2) strikað út i hfir. 



1570 og siðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 691 

Jtem Jnnan stocks. Lxxx skiolna kieralld. annad 1. 
skiolna kieralld. thrida xx skiolna kieralld. Jtem xvj 
h'og. iiij skiolna kietiU, annar ketill tekur v. merkur 
XX thridie xviij merkur. Jtem xij markapottur. v 
skierbord. v skierdiskar. v triediskar. x spæner. vij 
skáler. x. vppgerdarkier0lld. strockur. nijr. iij skiol- 
^1". tinkanna. 

Sexæringur alfær. 

Jtem smidia alfær. vtann stedian vantar. 

iij liáer. 0x. brijne Páll. veffstadur alfær. 

Jtem bedur og hægende. ij huijluvoder. iij vætter 
sniiörs ij vætter fiska og skiæda leingia. 

Jtem Jnnan kirkiu. iiij messuklæde. Cantarakáp[a] 
í^ed á klæde. iiij Corporalar med ij husum. iiij alltaris 
klædi fordukar og ij Bruner. diikur glitadur. fantz- 
^ninibuningur. xx bækur ad t0lu. kaleikur med huse. 
koparstika nij. ij merke. iiij- kluckur. böka stokkur 
silffur niste og silgia. og iij vpphalldsstikur ij bi0llur. 

Jtem fastagötz xjtigec. og iiij. 

Jtem lausagotz jc, hundrada. x. tigec. og iiij betur. 

1576. 

CCCII. 

Kirkian ad Holmastad á f iordung i heima lande. f iord- 
i Krossanesreka huad sem á ber. hun á hálffann 
^idreka i Dalarekum mille Dalaár og Grænanefsvogs og 
hlute i Samrekanum. er liggur mille Vattarness og 
Kolmula huad sem á ber. 
Jtem á Imn Seleij. 
thar liggia til xviij bijgd böl. 

Jtem i frijdu xx kugiUde. ein hestamöder. giUd og 
^^mr tuævetur og ijc. i metfie med skipe. 

Jtem Jnnann kirkiu tuenn messuklæde alfær og ij 
^uklar ad auke. ij kaleikar. iiij Corporalar. med ij 

*ium. iiij alltarisbuningar. kantara kápa mi0g g0mul. 

. ^PPUr vondur. ij koparpijpur. vatzkall. fontzvmmbun- 
^^gur. 

Jtem fastagötz nijutige hundrud og fimm. 

44* 



692 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar. 



Jtem lausagotz ijc. hundrada. xx og vijc. 
Anno 1579. 

[Hefur s[ira] Arne Magnusson lated gi0ra kaleik ad 
nyu burt ur þeim ij sem þar firr voru.^) 

CCCIII. 

Kirkian á Koltreijustad á heimaland alltt med giæd- 
um og Andeij. 

hun á skögarteig i Kiapteijrar Lande. miile Holkna- 
lækiar og Fijskeijrar .xx. hesta h0gg i Gessstada skög 
huer miszeii'i. skög i Eijrarlande mille Melracka ár hin- 
ar ijstu og theirrar er i midiu fellur. 

Thangad liggia til xv bæier med tijundum og lijse- 
töllum. 

Jtem gieffin xvjc. J0rd er heijter Vadlar og enn hálff 
J0rd er heijter Geststader. Jtem tuær xijc. Jarder. vjc. 
kot. Jtem ædursker. 

Jtem i frijdu Ix. ásaudar og viij kijr. ix sauder vetur- 
gamler. einn gamlann annann tuævetrann .v. kapla. iiJ 
hestar. 

Jtem Jnnann stocks. vj trog. vj smakier0lld. xxX 
skiohia kieralld. ij ketil hroff. 

Jtem sexahrijngur forn. med setu færu sokn og Jburd. 

Jtem ij skögarteigar i annaraland. og thridiung i reka 
mille Skridsár og Hu0nnár. 

Jtem lambeldi aff huerium bæ til ábijrdar. 

Jtem i kirkiunne ij messuklæde g0mul. einn silffur ka- 
leikur gamalL ij kluckur vænar, ij adrar minne. cin 
körbialla. ein stör klaka0xe. ij alltarisklæde. glödarkicr 
lijted. 

fastagötz xLc [ ] • 

[A°. [15J79.2) 

CCCIV. 

Kirkian á Stauduarstad. á heimaland med g0gn«"^ 
og giædum og xc. i Hualznese. sköga og Reka hialpliS^' 
Jtem i frijdu ix kugillde. Hest. jc. j gieldfiárhundra - 
Jtem X aura Jnnan stocks og skip ad aiik^^exanr^^, 

1) með rauðu. 2) utanmáls. 



1570 og síðar. GÍSLAMLDAGAR. 



693 



tekst aff kote stadarins vj aurar. 
Jtem Jnnann kirkiu vond messuklædi. 
fastagötz 1) 

Lausagötz Lxxxc og xjc betur. 

CCCV. 

lUrkian ad Heijd0lum. á L0nd 011 mille Tinnudalzar 
Orms ár og Breiddalseijiar allar. bæde hinar ijtre og 
hinar Jnnre. 

Self0r i Neijrdradal. Skög hiá Skriduvatne er leinge 
heffur fijlgt og annann teig er liggur fijrer offann 
fiardar skög. hid næsta land ad Ose. med 0llum giæd- 
^m. Brecku hálffa. Stræte. Vaffrastade. og allann reka 
fijrer sambeit. 

thangad liggia allar skylldur vr 0llum Breiddal. 

Jtem i frijdu xx kugiUde og iiV^ betur. ij kuijgur tuæ- 
'^etrar gielldar. og ij naut tuævetur. iij kuijgur vetur- 
gamlar og ij naut veturg0mul. 

Jtem Jnnan stocks iij katlar. eirn pottur. iij störkier. 

^itt i j0rdu. Jtem xx trog. xij vppgierdar kierolld eru 
vel vc. 

Jnnanstocks ad auke ij skip. 
Jtem smidia alfær. 

Jtem a kirkian x kápla kliffbera. vtann einn vetur- 
gamall. 

CCCVL 

Kirkian ad Berunese. sagde Halle Mársson. epters0gn 
norsteins Runölffssonar. ad hun atte sköga framm ad 
theim er offan fellur i Reijnebug i Kijl thann er 
^ iur vt i Ana, og thar stendur varda hia Kijlnum fijr- 
sunnann g0tuna. fijrer sunnann Saudhusmijre i^) 
e hraun thad er geingur sudur i Ana. og mi0g suo 
i'dur ad Skögar manns læk. Skögarmannslækur rædur 
J^er nordann. thar sem fellur offan vmm Nauta hialla. 
Jtem eijland lijted. er heijter Sandeij. 
Jtem V. kugiUdi. 



Eyða í hndr. 2) á vist ekki að standa. 



694 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Jtem Jnnann kirkiu ein meszu klæde veik. ein klucka. 
bækur litlu nijtar. 

Jtem til kirkiusoknar iiij bæier. 

CCCVII.i) 

Kirkian i Berufirdi. á ij Jarder. eijiar n0ckrar. Jt0lur 
sköga og reka. skipst0du á str0nd med frij. 
thar liggia vnder iij bijgd böl. 

Jtem i frijdu Lx ásaudar. x kijr. x aurar i [saudum 
gelldum.2) ij kaplar. 

Jtem i kirkiunne ein messu klæde. Bækur xij ad t0lu. 
alltarisklæde med brun og fordukum. [kluckur ij^) og 
bialla. Jtem kantara kapu^) med gudveff pell. kaleik- 
ur sæmeligur. Jtem skruda slitur n0ckur. koparhialm- 
ur og m0rg koparbrot. gamall skrudastockur. og eirn 
stöll. glödai'kier. 

Jtem Jnnann gátta. [sæng ein.^) og xiiij fiordungar 
smi0rs.6) 

Jtem heijta Jarder kirkiunnar suo: tuær Jörvijkur 
og Kellduskögar. eru þær bádar ijc, og xx Dijrar. 

[Jteni heiter annad koted Jörvik land[skylld]. x. aur- 
ar annad i eide.^) 

CCCVIII. 

Hálffkii'kian á Geithellum. á vj málnytu kugilldi og 
jc. i kauplum. 

Jtem ij kluckur i kirkiunne falligar. 
Jtem J0rdin fimmtijge hundrud. 

CCCIX. 

Kirkian vnder Hálse á heimaland alltt med gognum 
og giædum .hun á Hellueijiar og Hamarsland alltt. 
Skiallda sker. 

Jtem i frijdu Lx. ásaudar. og iiij kijr. vij vetur gamle^ 
sauder. og vj tuævetrer. og iijc i k0plum. iijc. i metfie. 

1) Borið hér saman við AM. 259, 4to., bl. 129, iippskrift frá 
1608 (i bréfi Odds byskups frá 3. febr. 1608). 2) [gellduni saud- 
um 259. 3) [tuær kluckur 259. 4) kapa 159. 5) [ein sæníí 
259. 0) hér liættir 259. 7) utanmáls með rauðu. 



1570 og siðar. GÍSLA]\L4ldagaR. 



69.^ 



Jtem i kirkiunne .ij messuklædi. og laus haukuU ad 
^uk. kaleikur. iij alltaris klæde .xv. bækur tals. med 
Eingelskri messubök. klucka iljtil. og bialla bökakista 
g0muL ij dukar. glödarkier. Jtem ein brijk er sira Jón 
galltt og gaf kirkiunne. 

Jtem tók Eirekur ad sier thann græna silke h0kul 
sem rifinn var isundur. vnder Hálse. 

cccx. 

Kirkian ad Hoffe i Alfftafirde á heimaland altt. og 
HeUisland alltt. med giædum, 

hun á allan reka vtann fiardar. mille Markskers og 
Meh-ackanes. fiordung i 0llum reka vid Starmijringa. 
Selveide alla hálffa Jnnann fiardar. vid Thuottá. vtann 
thá er Geithellum heijrer tiL Hoffs kirkia á thridiung^ 
^ vtseladrápum. annann Thuottá. thridia Starmijringar 
^ff their drepa. enn fimtung eff adrer drepa. kirkian 
^ Kola skögsmijre. 

Jtem i frijdu. x kijr, og xtiger ásaudar. iiij hesta. og 
^ hross. Jtem vj sauder tuævetrer. iiij veturgamla. og 
iiij ggj^. gielldar. Jtem threvetur gradungur. iijc, i 
i^^etfie. ^ * 

Jnnan stocks .xij fiordungar smiors. vj fiordunga 
^i^telL og annar halffs annars fiordungs. 
thar liggia vnder iij bijgd böL 

Jtem i kirkiunne iij messuklæde alfær. Sloppur og 

C^ntara kápa. ij kaleikar. annar nokkud grannur. ij 

^Wtarissteinar. viij bækur og .xx. alls. Bakstur Jarn 

^ei'ke. glödarkier. ampli. ij alltarisklæde med Brun- 

^iíi og fordukum. paxblad. vatskall. koparstikur ij. 

^ialld i körnum. kkicka stör. ij. smár og enn ij biolhir. 

^kruda kista hjtel. 

fastagötz xitiger c. og vj. 
1576. 

CCCXI. 

KiHcian ad Thuottá. á skögarteig i Flöka Huamme. 
^ fi'á Diupagr0ff og til skridu theirrar er gagnuartt er 
^igmundar gile. 



696 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Sumarvid i Vidartungu. 

stödhrossabeit i SelárdaL tueggia manadabeit i Star- 
mijrarteiga. ollum fienade. 
Self0r til Granastadar. 

Skögarteig frá Mosvalar skridu og framm til J0kuls- 
gils nema thad sem Starmijringar eiga. 

Jtem XV gielldnauta h0ffn á Gloppudal og hallda vpp 
nautagarde. 

Kirkian á Brimnes alltt. og hálffa veide alla vid Hoffs- 
menn. fijrer sunnann Aala^) Jnnann fiardar. 

hálffsmánada[r] beit á Bulandsnese. thui fie sem vera 
skal i eijium eff tharff. og skipsátur i Skálanauste. 

Lamba Affuending i MoIvijkurh0ffda. fiordung reka i 
Starmyrarfi0rum ad 0llu. Hun á hálffar Oseirar(!) og 
Skarbakambavijkur og Jlsskier. fiordung vidreka fra 
klett theim er nordur er frá Selárose hinum forna og 
til v0rdu theirrar er stendur i Ruottárnese. enn allann 
matreka i thessu takmarke. enn allann i'eka sudur thad- 
ann til Hlaupsgeira, 

Jtem á kirkian i frijdu .x. kugiUde. hundradz hest og 
fullrosked hross og hundrad jnnann stocks. 

Jtem jnnann kirkiu. ein messuklæde og kaleikur. xij 
bækur misjaffnar. ij alltarisklæde veik med brunum. 
ij kluckur storar. ij bi0llur. 

Jtem fastagotz ein J0rd. xxc. 

cccxn. 

Kirkian á Staffafelle á heimaland allt med g^gnuw^ 
og giædum rekum og skogum millum Bæiarfi0ru og 
Papafiardaross. 

Hun á Krossaland og thar med .vjc. fi0ru. Skogar- 
teig i Skalahuamme. self0r og fimm hrossa beit i Barma 
á sumar. annann skogarteig i Stijffninga hlijd. Hun a 
alfftveide alla á Lone og selveidi alla jnn fyrer Strauni- 
nes vigur voghus(!)2) med 0llum g0gnum og giædum 
og skogarteig i Hlijdardal. 

1) fúið úr 350. 2) Þetta orð m. h. Páls stúdents; mun ofaukið- 



1570 og síðar. 



GÍSLAMÁLDAGAR 



697 



Thessar ii kirkian Jarder. Hálffa vijk .x. aura i land- 
skylld. Halffann Dal leigd fyrer .x. aura. Krossaland 
leigd fyrer .vj. aura. Hálfft Skálafell leigd fyrir .jc. 

Jtem i frijdu .xij. kyr og .Lxxx. aasaudar. fimm. vetra 
gamallt naut og annad fi0gra vetra. ij. tuævetur og iij 
veturg0muL g0mul kyr og .ix. ær. fyrer tlirevetur naut ij. 

Jtem .vij. kálffar og ij ær. er brast enn. brast .ij, kálffa. 

Jtem .xiiij, sauder tuævetrer xviij og tuttugu vetur- 
gamler. 

Jtem sex gamler sauder. iiij lambgymbrar. 
Jtem .viy^c. i k0plum. 

Jtem jnnann stocks. iiij katlar og eirn pottur fyrer ijc. 

Jtem i trogum. kierolldum. skálum. diskum. k0nnum. 
tinf0tum. storkierum. bœde jnnan stocks og vtann i 
011um n0ckud. sem thad bu er vel biargligtt. v. sængur 
alfærar med tueimur ábreidum. smidia alfær, 

Jtem jnnann kirkiu .v. manna messuklæde og ij haukl- 
ar ad auk. v. alltarisklæde. 

Jtem .iiij. dukar glitader. fontz vmmbuningur. eirn 
sloppur og kantara kápa. vj kluckur. iij kaleikar. 

Jtem ij bi0llur litlar og en thridia stærri. vj kopar- 
Pijpur og ij glodarkier. eirn hialmur kostuligur. ij kross- 
smelíter. 

Jtem .XXX. bækur med vondum og godum. skrudakista. 
Jtem lagdi herra Gijsle eirn gamlan haukul raudann 
til Beruness. 
fastagotz elleffutijge hundrud. 

■ 

CCCXIII. 

Halffkirkian ad Geithelluni á viij kugiUde og eitt 
hross. 



CCCXIV. 

Hálffkirkian ad Horne á ij kugiUde. 
Jtem i kirkiunne. ein messuklæde g0mul. glitader 
^ukar n0ckrer. fallig klucka og ein korbialla. 
Jtem eirn stoU gamall skorin. 
Jtem eirn stockur gamall. 



698 



GÍSLAMÁLDAGAR 



1570 og síðar. 



Jtem Jordin .xLc. enn kirkian á .xc, 
Jtem Thorlakur .xxiiij. hundrud. 

cccxv. 

Halffkirkian ad Arnanese á iiij kugilldi og gielldfiár 
"hundrad. 

Jtem .ij. kluckur og eirn psalltare. 
Jtem J0rdin .xxxc. 
Jtem .Lxxc. lausagotz. 

1576. 

CCCXVL 
[Biarnanetzmaldage.i) 

Kirkian i Biarnanese á heimaland allt. Hrijsey [hálfa. 
Rafnseyar vidreka allan og hvalreka á Hornaeyre. [Skog- 
arteiga .iiij.^) i Laxárdal i Arinh0fda.3) Galltartungu. 
Vidartungu^) og Vallar. 

Jtem i frijdu .v. kyr og .v. ásaudar kugillde. ij hesta. 
viij saude tuævetra og .xij, veturgamla. 

Jtem jnnann kirkiu .iij. messuklæde alfær.^) og iíj 
h0klar vonder og eirn sei'kur mi0g vondur. 

Jtem .viij. alltarisklæde. iij dukar. eitt kápuslitur 
ærulust.ö) 

Jtem^) .ij. kaleikar. iij corporalar med husum, 

■ 

Jtem .V. og .XX. bækur med v.ondum og goduni. vj- 
koparstikur og eirn koparkross. ij merki og brik málud 
yffer alltare. eitt glodarkier og eirn vatzkall. eirn boka- 
forme vondur og gamall skrudastockur. 

Jtem .ij. stolar og má læsa báda. einar metaskáler 

med iij metum. 

Jtem^) .ij. kluckur og ein korbialla. 
[Jtem Torlaxtungu.i) 

1) [b. V. 259. — Máldaginn cr hcr borinn saman við AM. 259, 
4lo., bl. M'A og 127 a, skr. 1595 og stcndr þar við: ,J^ssc firr- 
skrifadc Biarnancssmaldagc cr skrifadur cptcr visitatiubok h[crraj 
Gisla heitcnz Jonzsonar." 2) [iiij skogartciga 259. 3) brcnn- 
hofda 259. 4) Vrdartungu 259. 5) sl. 259. 0) ærilaust 259. 



1570 og siðar 



GÍSLAMÁLDAGAR 



699 



CCCXVII. 

Kirkian ad Hoffelle á .xLc. i heimalande. 

Jteni .viij. kyi' og ,x. ásaudar kugillde. fi0gra vetra 
gamalltt naut. xij saudi threvetra. iiijc. i k0plum og 
Wjda .X. aura. 

Jtem Setberg og Suijnafell.i) 

[Jtem innan kirkiu .ij. messuklædi vond og einn ka- 
leikur. ij altarisklædi og glodai'kier. metaskaler og 
vatskarl. 

Jtem einn litell silfurkross brakadur og .iiij. khick- 
iir litlar. 

Jtem .X, bækur med vondum og godum. 
Jtem gardurenn .Lxc.2) 

CCCXVIII. 

Kirkian i Einholltte á heimaland med g0gnum og 
gisedum. Lambabliksstadaland og Bolstad i afriett á 
I^lám. xL. sauda h0ffn. Skogarteigu i Lone. Nesskog og 
Thoruskog. og fi0gra nauta rekstur i Dali. Skipsát i 
Skinney. Huale alla hálffa thá er koma á reka i vestre 
Flatey. tuituga og leingri. thridiung i omagavijst. Hundr- 
i J0rdu i Kellduholltti. annadhvortt haust skal greida 

Vidborde giellding tuævetran. j EinhoIItte. en annad- 
hvortt hálfa m0rk v0ru. 

Jtem á hun salltfi0ru i Kellingarey og i Vitasgiafa 
hohi^i, niota svo skogarteigs i Vidbords landi. sem hun 
^ige j0rd vnder. 

Jtem i frijdu .viij, kyr og .vj. ásaudar kugiUde. fi0gra 
^^tra gamallt naut og .xij. saude threvetra. iiijc i k0pl- 
l^gj^Qgf rijda .X. aura. 

}) Hér hafa 6 blöð doUið i sundur úr bókinni af fúa og hefir 

^^11 stúdcnts því ekki getað bundið þau inn, cn hefir ritað upp 

stafrétt l)að sem læsilegt var og svo fyUt skallana út eftir handriti 

^^ndsbókasafns 104, 4to. („KlcrkatiUu'O. og scgir hann: „Það 

er sett í [...,] er tekið eptir afskrift þeirri, sem er á Stipts- 

l^^khlöðunni^'. Með hendi Páls eru nú ritaðir allir máldagarnir 

^ngað til kemur út í miðja greinina um kristsféð á Ketilsstöð- 

^ess er getið hér neðanmáls, er Páll tekur cftir 104, en 

^ins er ekki gctið, þegar hann ritar eftir gömlu blöðunum. 2) 
Leftir 104. 



700 



GÍSLAMÁLDAGAR. 



1570 oa síðar 



Jtem jnnan stocks .xvj. trog. viij. smáker0ld [og .ij. 
storker og Tunnuker. 

Jtem .uij. skiolur. einn strockur. ketiU. mortieL viij. 
Triediskar. viij skáler ein kanna med Tin og tint. eirn 
uUardukur. iij. matbord og kista. iiij klifberar og Lás. 
pundare. pálL JárnkalL smidia alfær. 

Jtem feræingur med .iiij. árum. 

Jtem i kirkiunni iij messuklædi. sloppur og kantara- 
kápa. vondur fontsumbuningur.i) og ij alltarisklædi. 
brun med dukum. iij corporalar med husum, 

Jtem ij kaleikar vonder og skrijn. koparkrossar .ij- 

Jtem .ij. brijkur og koparstika. iiij kluckur og .ij. 
kistur vondar. metaskálir og stoU. iij merkur vax og 
baksturjárn. glodarker. 

Jtem bækur. 

fastagotz .jc. hundrada og fimmtige hundrud. 

CCCXIX. 

Hálffkirkian ad Vidbordi á iiij kugiUdi. 
Jtem ij kluckur kolflausar. 
Jorden 30^) hundrud. 

cccxx. 

Hálfkirkian i Borgarh0fn á .x. kugiUde. 

Jtem suo mikid i heimalandi, sem prestskylld heyrer. 

Thar skal vera Byskupsgisting. 

Jtem i kirkiunne ein messuklæde og klucka litel. 

CCCXXI. 

Kirkian ad Kálfafelle i Hornafirde á heimaland alH 
med g0gnum og giædum. skoga og [fi0rur slikar seni 
eru. vidarb0gg i Holaland á .xxx. hesta. 

Jtem i frijdu viij kyr og .x. ásaudar kugiUde. xxij 
sauder gamler. xx. veturgamler og .ij. betur. 

Jtem ,ij. hundradshestar. ij, hestamædur. 

Jtem .iij. Trog og .j. keralld tekur fiordung. 

Jtem innan kirkiu. ein messuklæde alfær og þar til 

1) [eftir 104. 2) fyrst ritað „fimtijgu" og það svo dregið 



1570 og síðar, GÍSLAMÁLDAGAR 



701 



laus h0kulL silfurkaleikur litelL viij bækur gamlar med 
einum grallara. ij kistur. ij kluckur. ein litil korbialla. 
glodarker. hialmur. skrijn. lectari. einn godur háaltaris 
l*Uningur, 

fastagots .X. tiger hundrud og -v. 

Jtem lausagotz ij hundrada xxxj(!) 

1576.1) 

CCCXXII. 

Halfkirkian á Breidabolstad á .iiij. kugillde. 
Jtem .ij, kluckur. 
Hun á Holafi0ru .xijc. 

Hun á Helli hinn eystra. Holaland og hálfa Vindás- 
fi0ru og er 011 samtt hundrad fadma. 
J0rden .xxxc. 

CCCXXIII. 
Hálfkirkian á Reynefelle á .vij. kugiUde. 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde og bialla ein. 
Jtem j0rdin .xxxc. 
Jtem er lausagotz Finns .xLc. 
Jtem Antonius xijc. 

1576. 

CCCXXIV. 
[Hálfkirkian ad Felle i Hornafirde.i) 

cccxxv. 

[Kirkian ad Hofe i 0ræfum á heimaland hálft. Reka 
jt0k og 0nnur jt0k ad fornu fare. 
Jtem i frijdu .iij. kyr og .j. ásaudar kugiUde. og hest. jc. 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde. silfur kaleikur nyr. 
Jtem einJducka lijtel.i) 

CCCXXVI. 

[Kirkian ad Sandfelle á heimaland allt. Langanes og 
Backa. med 0Uum giædum. Eyiar allar þær er Holum 
hafa fylgt. iij.i) hluti i Jngolfsh0fda. en Eyiarhorn(!) 



1) [eftir 104. 



702 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síSar. 



ij hluti. Kirkian á fuglberg alltt i h0fdanum. Hun á 
eingeteig i Giegnesholmum. annar er Lágey. fyrer aust- 
an g0tu. fiorda Kellingarey austan til motz vid Nesmenn 
og Steinshylltinga. fimte Krosshohuur. si0tte KoUuhuals- 
ey og aller Starkadarhohnar. 

Kirkian á skoga alla. sem eru vt frá Saudabolsskogie 
til M0druhola og allar tungur yfir Saudabolsskogie til 
þeirrar er Skamsst0dum fylger. enn skogarteigur er jnn 
á Dals^) á Hestvelle [frá skridu hinni miklu. Fi0ru 
á hun miUi Quijár og Hamrenda. adra á hun enn fyrer 
sunnan Quijá til Einangra. hina þridiu fi0ru á hun 
fyrer Eyarhorne( !). xv. uxa h0fn gamalla i Holaland. 
xL geldinga h0fn annars hundrads i fiallsland. 

Jtem er þetta Raudalækiar máldagi ad g0mlu. sem 
fyrer laungu er affallenn. en Sandfell i stadenn komed. 

Jtem á Sandfells kirkia i frijdu .v. kyr og iij ásaudar 
kugiUdi. 

Jtem tvævett naut. iij sauder gamler ög .vj. vetur-^) 
gamler. 

Jtem .ij. hestamædur og folé tvævetur. 
Jtem eitt keralld. 

Jtem innan kirkiu ein messuklædi alfær. kaleikur med 
silfur og er brákadur. alltarisbuningur. ij litlar kluckur. 
Jtem .X. bækur med eirni páskabok. 

cccxxvn. 

Kirkian ad Nupstad. sem ad g0mlu heitir Lomagnup- 
ur. á hun heimaland alltt og hálftt si0tta hundrad fi0i'U. 
thangad liggia .ij. bæir. 

Jtem i frijdu .vij. kyr og .Lx. asaudar. jc. i geldun^ 
saudum. og hestur á hundrad. 
[Jtem i kirkiunni ,j. klucka. 
Jtem .iij. koparstikur. 

Jtem altarisbuningur einn. kaleikur litill med silfur. 
Jtem lagdi Gisli kirkiunni messuklædi fyrir klucku. 
Jtem mælisketil.i) 

1) [Eftir 104. 2) Dal, orðamunr ulanmáls hjá Páli eftir Stein- 
grími byskupi. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR 



703 



CCCXXVIII. 

[Kirkian ad Kalfafelle i Fliotshverfe á heimaland allt. 
Kielldubacka. Eiriksfell hálft. fiordung tvitugra triá i 
Hraunfi0ru og leingri og skal fetum mæla. og fiordung 
tvitugra hvala og leingri og skal þá álnum mæla. og 
Þorsfi0ru hálffa. fiskiveidi alla i Diupá. þá er Diupár- 
backai) hefur fylgt. afriett i Skorum ad helminge vid 
SvinfeUinga. Kolskog i vestrum Skorum. suo sem til 
^us tharff. Fra Lunde^) skal greidast m0rk v0ru til 
Kálffafells huortt ár. elligar kuikfie jafngott. i Huols 
l^nd Sælings(!) land i veitu hvertt missere. Skal sá 
sem á Kalff af elle byr taka v0tn upp ad sinum hlut. 
^ sem byr ad Fosse skal luka hvort ár til Kalffafells 
•ij. merkur v0ru. 

Jteni gaff Halla Kolbeinsdotter fimm hrossa eingi i 
Huols land og slá austan af jafnan medan nockud eing 
ei- effter. 

[Jtem i frijdu .ix. kyr og .xiv. ásaudar kugilldi og .ij. 
^i'. þar til .vjc. i k0plum og .vj. aura kapal. 

Jtem iiij vetra gamalt naut. vj sauder gamler. iiij 
hrutar. viij sauder tvævetrer. xxx. veturgamler. 

Jtem á kirkian j0rd og tekst af .jc. i Landskyld. 

Jtem alfær smidia. 

Jtem i kirkiunne .iij. messuklæde g0mul, ij. kantara- 
feapur rotnar. 

Jtem .ij. kaleikar og vantar patinuna til annars. 

Jtem .xij. manada tijder. bæde grallarar og ottu- 
saungs bækur. 

Jtem iij kluckur og fiorda brotin. 

Jtem liet sijra Sveinn gi0ra nyan kaleik forgyltan.i) 



CCCXXIX. 

Kirkiau ad H0fdabrecku á slikt i heimalandi sem 
suarar prestsskyld og diakna. 

Jtem i frijdu á kirkian .viij. kyr og .xL. ásaudar. 
^^^- i k0plum. 



[Eftir 104. 2) Lande, Iidr. 



704 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

Jtem i kirkiunne ein messuklædi ærulaus. ij kluck- 
ur vænar. lijted glodarker og 0rmull aff 0dru, 
Jtem alabasturs brik broten. 

r 

cccxxx. 

Kirkian ad Reyni á .xxc. i heimalandi. 
[Þangad liggia .x. bæir ad 0llum skyldum.i) 

CCCXXXI. 

[Kirkian ad Dyrholmum á land ad Raudahálse og 
fi0ru goda. 

Jtem iiij kugilde. 

Jtem i kirkiunne .ij. kluckur. j bialla. 
Jtem gallt hann Erlendur bonde Jonsson kirkiunne 
ein messuklædi, i eitt hundrad. 
Gardurinn siálfur. xxxc.i) 

CCCXXXII. 
[Hálfkirkian á Kiellingardal á .iiij. kugilde. 
Jtem i kirkiunne .ij. kluckur litlar.^) 

CCCXXXIII. 
[Fiordungskirkia i Dal i Myrdal á .vj. kugilde, 
J0rdin .xxivc.i) 

CCCXXXIV. 
[Fiordungskirkia i Dal i Myrdal á .vj, kugiUde. 
Jtem .ij. kluckur. 
J0rden Lxc.i) 

cccxxxv. 

Kirkian ad Kirkiubæarklaustre á lieimaland allt nicd 
g0gnum og giædum, 

Jtem i fi0rum nijutiger fadma hins fiortanda hundr- 
ads vm xx. 

CCCXXXVI. 
[Kirkian ad Skál á prestsskyld i heimalande. 



1) [Eftir 104. 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR, 705 

Jtem á j0rd og er leigd fyrir hundrad. 
Jtem i frijdu á hun .xij. kugillde og hest .jc, 
Jtem i kirkiunne ein messuklæde alfær og 0nnur vond. 
Einn kaleikur lijtell. Ein klucka stor og .ij, litlar. 
Jtem gardurinn ,xcc.i) 

CCCXXXVII. 
[Kirkian ad Bulande á prestsskyld i heimalandi. 
Jtem i frijdu .viij. kugillde, 

Jtem innan kirkiu ein messuklædi eirn kaleikur.i) 
^in bialla. 

Thangad liggia .iiij. bæier. suo heitande Huammur. 
^^ijnadalur. Borgarfell og Liotastader. 
Jtem gardurinn .xxxc. 

CCCXXXVIII. 

Kirkiau ad Aasum á Borgarfell halfft. thridiung i 

^^imalande. 

Thangad liggia .x. bæier ad skylldum. 

Jtem á kirkian .viij. kugillde og einn .x. aura kapal. 

Jtem i kirkiunne .ij. messuklæde. 0nnur ærulaus. eitt 

arisklæde med tueimur fordukum og brun g0mul 
^cl auk. 

Jtem eirn silfurkaleikur lasinn. g0mul bok. met ein. 
^ ^ ^panna, ij. krossar. annar jrskur. ij. kluckur litlar 
§ thridia bialla. altarisdukur vondur. 

j^, CCCXXXIX. 

^ncian á Skardi i Medallandi á .vj. kyr og .v. ásaud- 
kugiiide. 

ai^*^^ ^ kirkiunne .ij. messuklæde. 0nnur g0mul. Einn 
P ein jarnpipa. eirn kaleikur lijtell. yrskur kross. 
.ij. kluckur og .j. vatskall. 

.j. cccxxxx. 

ítxeH^^^^^^^ ad Þyckvabæiarklaustre á heimaland allt 
^li^gi^oggiædum, 

[Eftir 104. 

^lPl. Isl. XV. B. , 45 



706 



GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar 



Hun á alla reka hálfa á H0fda. 

Hun ái) Hafnarnessfi0ru.2) Halfa huali á Efre Eyiar- 
fi0ru. tuijtuga og leingre. 

Stadurinn á tuijtuga huale og leingre á Bulandsfi0ru 
vestan aff. hálffan allan reka á Dunskoga fí0ru. hálff- 
an reka vid ytre Aasa, 

CCGXLI. 

Kirkian ad Solheimum á heimaland hálfft med 011' 
um g0gnum og giædum, 

Jtem i frijdu .xij. kyr og .v. ásaudar kugillde og .iJ- 
ær betur. iiijc i k0plum. fimm naut veturg0mul. ij tuæ- 
vetur, 

Jtem innan kirkiu .ij. messuklædi g0mul alfær. eirn 
sloppur. ij kaleikar, iiij kluckur og .j. bialla. iij kopar' 
pijpur. eirn kross yfer alltare, 

Jtem eirn psaltare og nockrar skrædubækur. 

Jtem gallt Petur bonde i portio messuklædi á .iij'^' 
grallara á hundrad. tialde(!) .x. aura. 

Jtem á kirkian skrudastock. alltarisbuningur mál- 
adur med saumadre brun. 

Jtem gamall vatskall. ampli og glodarker gamalltt. 

Jtem garduren tijutiger hundrud. 

fastagotz hundrad hundrada og .vjc.3) betur. 

Þessi minnisgrein er i AM. 261, fol., bl. 75 a næst á ^ftir 
kirknatalinu; máldagabók Gisla byskups Jónssonar m. b- 
konar Ormssonar skr. 1642. 

Lbs. 108, 4to., bls. 488—9 (skjalabók frá síra Jóni Halldórs- 
syni i Hítardal). 

Þaa Skaalholltskirkia brann á d0gum Byskups ^S" 
mundar brann þar jnne Maldagabok su sem Mich^ 
Byskup haffde giordt. Þesse Michel^) var Danskur. Hann 
vard Byskup Anno 1385. rijkte 3 aar for afftur til Da^" 
merkur. 



1) [Eftir 104. 2) Hafranessfi0ru, utanmáls m. h. Páls stúf^^^J.^ 
eftir Steingrimi byskupi. 3) vij, Páll stúdent, utanmáls et 
Steingrimi byskupi. 4) biskup, b. v. 108. 



1570 Og síöar. GÍSLAMÁLDAGAR. 



707 



Skaalholltskirkia heffur tuisvar brunned. fyrst á d0g- 
^ Aarna Byskups Helgasonar Anno 1309. J annad 
sinn á d0gum Byskupz 0gmundar. 

Datum á Vilchins Maaldagabok 1397. 

Datum annarar Máldagabokar i Skalhollte þar Hollts 

öiáldage er i 1326. Hun er 71 aare elldre enn Vilchins- 
bok.i) 

Domsbreffed þess Datum 1343. Þad er 54 aarum 
^Udra enn Vilchinsbook.2) 



Kristfiár Jarder i Skálhollts Stigte. 

CCCXLn. 

Kristbued ad Kieldunupe á selsetur i Seltungur. en 
^ðlffan mánud i H0rksdals land. 

cccxLin. 

Kristfiár J0rdin á Breidabolstad fylger Geirlandsheid- 
med merkium. tiutiger og .ccc. ti0ru medal Thyckva- 
aemga fi0ru og H0rksdæla. Skogarteigar fimm 1 Sulu- 
^lle. og .iijc, i Fliotsdalnum vestra. 
Thadan er afriett i Lambatungur og á millum áa. 
Flskveidur i H0rksá upp til Merkigards og vt i os 
*yi*er Breidabolstad. 

CCCXLIV. 

^í'Jstbued ad Fossv0llum á iíij málnytu kugillde. 
er J0rden .xijc. Landskylld .jc. Sá gudstakamadur 
^^i^ hreppstiorar af sveitenne(!), 

; cccxLV. 

nstfiár J0rdin ad Arneidarstodum á ij kugiUde 
^^ss kapall med .x. skiolna keralld og pottur .jc. 

em fi0gra vetra gamallt naut fyrer .jc. 
' teni fimm sauder gelder .jc. 

bialla. 

2) ^^j,^^^'^ ^^' giord af Jone Halldorssyne biskupe, b. v. 108. 
stni í*^*^ giort sama ar og Jon biskiin Sigurd.sson kom til 

sms b. V. 108. 

45* 



708 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og síðar. 

CCCXLVI. 

Kristfiár J0rden Thorarinsstader .vjc, á reka godan. 

CCCXLVII. 

Kristfiár J0rdin ad Korixst0dum a iij kugillde geld. og 
iiijc fadma Reka. 

CCCXLVIII. 

Kristfiár J0rden Ketilstader i Kirkiubæarþingá .xij^- 
ad dyrleika. 

Jtem .ij. kyr. Landgillded. 

Omage af sveitenne sem hreppstiorar vilia.^) 

Thesse Skaalhollttsreke er fyrer thessare j0rdu, fr^ 
jnnre Biarglaug(!) og suo langt austur sem okuhlid 
i mille lands og Biarnareyiar, 

CCCXLIX. 
Kristfiár Jordinn ad Bulandshauffda. 

CCCL. 

Kristfiár J0rdinn Somastader. 

CCCLI. 

Kristfiár Jordinn ad Feriubacka. 

CCCLII. 

Kristfiár J0rdinn ad Hestfijrdi á Vestfiordum. 

CCCLIII. 

Jtem á SkálhoIIttskirkia Staudla hálffa er ligg^r ^ 
Skorastadar kirkiusokn. bygd fyrer 2 fiordunga smi0i^ 
hálff. 

CCCLIV. 

Jtem á Skaalholltts kirkia halfft Breidavad vid 
konginn. 

CCCLV. 

[Þá Skálhollttskirkia brann á d0gum biskups PÖj 
mundar brann þar jnne máldagabok su. sem Micn^ 



1) Hér endar hönd Páls og lekr við gamla höndin 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR. 709 

biskup haffde giortt, þesse Michael biskup var danskur. 
Hann vard biskjup Anno 1385. [rijkti þriu ár. for afft- 
til] Danmerkur. 

Skaálholltts kirkia he[ffur tuisuar brunnjed. fyrst á 
^^gnxn Arna By[skups Helgasonjar Anno 1309. J ann- 
sinn [á d0gum biskjups 0gmundar. 

Anno 1643 27 Junij samanlesid [og samhlioda] giort 
"vid visitatiubok herra Gijsla [Jons]sonar, sem i Skála- 
l^ollti er handskrifft[ud afj herra Oddi Einarssyne og 
*^Grra G[ijsla] Oddssyne. til vítnis vorar eiginn h[end- 
Skalhollti ut supra. 

Biynolfus Svenonius Bi0rn Þorv[alldz]son 

Scalholt. mppa Biskups [s. sveirn] 

Hallus Arnerus. past. Eh. 
Templi cath. m. ppa Biarne Gissur[sson] 

Petrus Gissurius. scol. Biskups Skrif [fare eh.] 
cathed. colleg. m. ppa Gunnar Magnus[son] 

[F]innus J[onas] m. eh.i) 

S.S. Tlie[olog. stud.] 
mppa 



g CCCLVI. um 1570 eSa siðar. 

^ATAL á Breiðafirði og Hvammsfirði. 

sjj^^- 261, fol. bl. 75 b, Gislamáldagi m. h. Hákonar Ormssonar 

sira 7^^^ ^^^' ^^^' ^**^'^* ^^^* -^^^' ^*^'' ^^^' ^^^' skjalabók m. h. 
ÍB fin^^^ '^alldórssonar i Hítardal, en þetta er þó ekki m. hans h. 
" 4to., uppskrift af Gislamáldaga frá 18. öld. 

^essar eru eyiar á Breidafyrdi og Huammsfyrdi. 
Lambey. Steinþorseyiar. 
Netey.2) Holey. 
Fiallaholme.3) Arnarey. 
Seley. Staffey. 
Langey. Biargey. 
Olaffsey. Biarnarey. 

^í'nar^*'^!^*^ ^^^' ^^^^ ^^^^ stúdent hefir ekki fyllt ey?5- 
a nenni. 2) Vetey 60. 3) Hiallaholmi 60, 108. 



710 



1 

GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 Og síðat 



Hrutholme. Surholme, 
DeiUdarey. Lijney. 
Timburh0ffde, Dyianes, 
Haaey.i) Akurey. 
Þrandarey. Bruarey. 
Þiotholmar. Barkarnautur. 
Fleigisey. Helgunautur. 
0xarey. Tueggia lamba holme. 

Barmsey 

Brimlátur ij, Purkey. 
Djmunarklucka. Skardi. 
Grij msey. Aarf ossarey , 
Harffusey.3) Valsey. 

Huammey. Máey. 
Billsey. Fagurey. 
Videy. Skialldarey. 
EUidaey.4) Breidholmar. 
Dyrholmar. Vagstagsey.s) 
Arney. Langey, Aunnur Langey. 



CCCLVn. 1570-9. 
SANDAHEITI fyrir Héraðsflóa. 

A. 

AM. 261. fol. bl. 75—6, Gislamáldagi m. h. Hákonar Ormsson- 
ar, skr. 1642 (JS. 411, 4to.). Lbs. 108, 4to., a, bls. 402—3 
sira Jóns Halldórssonar i Hitardal), b, 487—8 (m. annari h.)- 

Sandaheite fyrer Hieradsfloa [i Austfiordum 

Anno 1579.6) 

Þesse eru sandaheite i^) 0l]um Hieradsfloa efter hrerí- 
anna beuijsing og myndugra manna medkienning 
gretar hussfreyiu^) Þoruardsdottur. sijra Olafs. s^J^^ 
Einars Aarnasonar. sijra Od[d]s Olaffssonar. Skiegg ^ 
Sigurdssonar. Þorsteins Gudmundssonar. ,.Tons GrijDi^ 
sonar og fleire annara. 

_^ ^ — — — — 

1) Háey 108. 2) Eyða i 261 og 108, engin eyða i 60, "^^,^, 
ið vantar. 3) Karfussey 108, 60. 4) EUdaeyd) 108. 5) vag 
ey 108. 6) [b. v. a. 7) fyrir a. 8) sl. a. 



I 



1570 og síSar. GÍSLAMÁLDAGAR. 711 

ad Eirareke sie næstur Selfliote fimm hundrud fadma. 
Þa Kliptar sandur næær sex liundrud fadma. 
Þa Midsandur fimm hundrud fadma.^) 
í^a Gagnstadasandur tuo Iiundrud fadma. 
Þa Korexstada sandur fi0gur hundrud fadma. 
Þa Ketilstada sandur fi0gur hundrud fadma. 
í*a Steinstada sandur sex hundrud fadma. 
Þa Jorvijkur sandur fi0gur hundrud fadma. 
Þá Hrollaugstada sandur fi0gur hundrud fadma. 
í^a Huseyiar sandur tiju hundrud fadma. 
Þa Sledbriots sandur si0 hundrud fadma. 
Þa Vijdastada^) sandur ad s0gn ellstu manna tu0 
*Undrud fadma. 
Þa Asgrijmsstada sandur tu0 hundrud fadma. 
í^a Grænamors^) sandur tu0 hundrud fadma. 
í^a Eida sandur tolff hundrud fadma. 
í^a Olaffs sandur þriu^) hundrud. 
Þa Mariusandur þriu hundrud fadma. 

[Skrifad effter Máldaga Bok fra Hollte under 
Eyiafi0llum effter Sr. Arna saluga Gijslason. hvoria 
Jlluge Vigfusson a Kalastodum liedi herra Odde 
Einarssyne Anno 1625. ^) 

B. 

^ftir uppskrift sira Björns Þorlákssonar að Dvergasteini, stað- 
/^t^i 9. apr. 1884 og kominni frá lionum til þjóSskjalasafnsins 
iúli 1913. 

Sandaskrá. 

^ f^essi eru sandaheiti fyrir 0llum Hieradsflóa eptir 
^iefanna bevising og myndugra manna medkeuningu: 
^argrietar husfrú Þorvardsdóttur, sira Einars Árna- 
^^uar, síra Ólafs Árnasonar, síra Odds Ólafssonar, 
fggja Sigurdssonar, Þorsteins Gudmundssonar, Jóns 
^i^imssonar og fleiri: 
Eyrarreki næstur Selflióti 5c fadmar 

sl. a. 2) Vidastada a. 3) græmmoss a. 4) ijc, a. 5) [b. 
b setr þeUa neðan við: „Eru þeir þa effter þessu allz 



V. 



8löQ 



fadma." 



712 GÍSLAMÁLDAGAR. 1570 og siðar. 

Þá Klyptarsandur 6c fadmar 

Þá Midsandur 5c — 

Þá Gagnstadasandur 2c — 

Þá Kóreksstadasandur 4c — 

Þá Ketilsstadasandur 4c — 

Þá Steinsvadssandiu* 6c — 

Þá Jórvikursandur 4c — 

Þá Hrollaugsstadasandur 4c — 

Þá Vídastadasandur 2c — 

Þá Ásgrímsstadasandur 1: ' 

Þá Grænmóssandur 2c — 

Þá Eijdasandur 12c — 

Þá ólafssandur 3c — 

Þá Mariusandur 4c — 

Þá Húseyiarsandur lOc — 

Þá Sledbriótssandur 7c — 

Þá Hallfredarstadasandur 4c — 

Þá sagdur Galtastada og Surtssladasandur. 

Þá Pieturssandur 25c 

Þá Helmingasandur 7c — 

Þá Torfastadasandur 4c 

Þar næst og nordast fyrir ádurgreindum 

flóa Ketilsstadasandur 4c 



Þetta ordriett skrifad eptir bók síra Þorvardar Mag"' 
ússonar, sem fordum hielt Vallanes og var próf astur yfí^ 
Múlasýslu. Þad vitnum vid er saman lásum ad Valla- 
nesi Anna 19. Juni[j] 1674. 

Undir skrifud n0fn 
Stefán Ólafsson Þorleifur Gudmundsson 
M. e. h. m. e. h. 

Ad þetta sie ordriett skrifad eptir Copiubók sira 
Stefáns Ólafssonar, sem fordum var prestur ad Valla"" 
nesi og prófastur yfir Múlasýslu. þad vitnum vid er 
saman lásum undirskrifadir ad Ketilsst0dum á V0lHtni 
þann 14 februari[j] 1774. 

Pietur Thorsteinsson. Gudmundur Pietursson- 
Riett afskrifad eptir því handriti er fannst í briefa- 



1570 og síðar. GÍSLAMÁLDAGAR, 

safni prófastins sira Árna sáluga Thorsteinssonar ad 
í^rkiubæ. Vitna þeir er saman lásu 

Þann 30. December 1837. 
B. Vigfússon. Hjörleifur Guttormsson. 

I^jett ritað eptir siðast tjeðu handriti. Vitnum við. 

Njarðvik 12. mars 1874. 
Stefán Árnason. Jón Sigurðsson. 

Áð þetta sje rjett afskript, vitnar 

Hjaltastað 9. April 1884, 

Björn Þorláksson. 



CCCLVni. um 1570. 

KIRKJUR i Minna Héraði og nærlendis. 

AM. 261. foL, bl. 75, Gislamáldagi m. h. Hákonar Ormssonar, 
^^^' 1642 (JS. 411, 410.). 

Þessar kirkiur woru fordum i minna hierade sem 
kallast 0ræfe. 

1- Mariukirkia á Breidá á heimaland alltt. 

2- Mariukirkia á Hnappav0llum á fiordung i heima- 
landi. 

Clementzkirkia ad Hoffe i Hierade á heimaland 
hálfft. 

Mariukirkia ad Raudalæk á heimaland allt. 
Nicolaskirkia á Lomagnupe á tuo hlute i heima- 
lande. 

Nicolaskirkia á Kalffafelle i Fliotzhuerfe á heima- 
land allt. 

Stadur i Kirkiubæ á heimaland allt. 
Nicolaskirkia i Skaal á prestsskylld i heimalande. 
9. Olaffskirkia ad Bulande á prestsskylld i heimalande. 
/^- Nicolaskirkia i Suijnadal á .vij. kirkiu kugillde. 
1- Mariukirkia og hinns heilaga Petri i Aasum aa 
Borgarfell halfft. 

Skriffad effter g0mlu máldagakuere i Skaalhollte, 



Lagfæririgar. 



Bls. 219 Sigfussine4 1. Sigfussinei. _ 307 Katastaða 1. Kala- 
staða. — 6O4 Sigumdssyni ]. Sigmundssyni. — 02^^ Janauarij 1. 
Januarij. — 657 lömann, 1. lögmann. — 96 1 Gidialækr, I. (likl.) 
Gilialækur. — lOöi^ so, I. son. — 10914 Husn, 1. Husin. — 
119^ 1563, 1. 1568. — 14010 anra, 1. anno. — 15212 bre, 1. bref. 

— im^^ purifiation-, 1. purification-. — 199^^ fytia, 1. flytia. — 
21310 decretatium, 1. decretalium. — 21310 pista, 1. pistla. — 
21517 exemptaria, 1. exemplaria. — 218^ grassængugr, 1. gras- 
sængur. — 240^ riar, 1. ritar. — 293^.^ Villingadalru, 1. Villinga- 
dalur. — 319 nr. 229, I. 219 (og breytist röðin eftir'þvi); rétt 
dagsetning er 28. ágúst. — 341 Andies, I. Andries. — 345^ 
kirki, 1. kirkia. — 3570 ntnefna, 1. utnefna. — 358., euæuetrer, 
1. tuæuetrer. — 361^, Skammbeinstad, I. Skammbeinstada. — 37I7 
Siurdi, I. Sigurdi. — 4038 mnnj, I. mannj. — 40310 hfdi, I. hafdj. 

— 404 nu'gnefndur, 1. margnefndur. — 40918 8eiknudu, 1- 
reiknudu. — 412jj Sólhemum, 1. Sólheimum. — 41516 vdesse, !• 
vidisse. — 417j2 Þingvelli, I. Þingvelli. — 418 10 vitnisburd, 1- 
vitnisburd. — 43016 Lagardaginn, I. Laugardaginn. — 4462 
Ehrwó, 1. Ehrw. — 458-^ Flateyrarparti, I. Flateyiarparti. — 
46518 skulduf, i. skuldum. — 46615 fulI8osken, I. fullrosken. 

— 4714 vidismato, 1. vidimato. — 48814 fiodunga, 1. fiordunga. 

— 492- 2 1' ~ ^^^14 ^orn, I. barn. — 5043 skottur, ^ 
skattur. — 5094 elner, I. alner. — 5096 Sidridr, 1. Sigridur. — 
51 7o Shiorz, I. smiorz. — 51821 landad, 1. lanad. — 5311 bæn- 
tusskædi, 1. bænhusskædi. — 54110 va'ð, l. varð. — 54532 verð- 
ur, I. verðr. — 548 jr, cccxiv, I. cxxv, — 5492^ Laxárd, 1. Laxár- 
dal. — 55117 Staðarbakki, I. Staðarhóll. — 554 jerder, 1- 
jarder. — 5594 Hoffnaness, I. Haffnaness. 56416 edur vj, 
edur vij. — 5680 kikiu, I. kirkiu. — 57014 attfemdnings, 1- 
áttfcdmings. — ö^O^ m.nnd-, I. mund-. — 57113 gadar, I. godar. 

— 576.^ kluckan, 1. kirkian. — 5785 kikian, I. kirkian. — 5781^ 
Huamskurd, I. Huannskurd. — 5817 Spertahlijdar, 1. Sperlahlid- 
ar. — 58416 Socrarium, I. Sacrarium. — 5842 Hionatöll, 1- 
Hiönastöll. — 58423 Bardastr0d, I. Bardastr0nd. — 58618 not, 
1. nöt. — 5938 gadenum, 1. gardenum. — 60712 tijpt (svo í bdr., 



LAGFÆRINGAR. 715 

er líkl. töpt). — 6115 maldagbók, 1. maldagabók. — 6112 swme- 
legar, 1. sœmelegar. — 6244 strack-, 1. stack-. — 630^^4 Blasins, 
1- Blasius. — 63720 Thriðiung, i. Tliridiung. — 6451 lafdi, I. 
lagdi. — 647^^4 messklæde, I. messuklæde. — 659^^^ T0rsliollte, 
1- H0rshollte. — 6519 stdurinn, I. stadurinn. — 6561 GGXXIII, L 
CCXXI (og breytist röðin eftir þvi siðan). — 6573 heimalendi, 
!• iieimalandi. — 66518 stiorar, I. stoorar. — 6721 godarkier, 1. 
glodarkier. — 67220 iggia, 1. liggia. — 674., iyr, 1. nyr. — 681» 
giædmu, 1. giædum. — 696 1 fasagötz, 1.' fastagötz. — 69115 
fíintz, 1. fontz. — 69616 Ruottárnes, 1. Thuottárnes.. — 699 1? 
skogarteigu, 1. skogarteigur. — 699jj stúdents, 1. stúdent. — 7007 
feræingur, 1. feræringur. 



á 164, 435, 553, 571, 582, 587, 678. 

690, 693, 707. 
Á á Höfðaströnd 221, 456. — á 

SkarSsströnd 593. — Syðri í 

Ólafsfirði 230, 460. 
ábati 68, 130, 235, 
ábreiða 697. 
ábúð 606. 

ábyrgð 60, 100, 474, 477, 520, 692. 
Ábœr i Skagafjarðardölum 224, 

456. 
ábætir 595. 

acta in conventu Ratibonensi 
216. 

Aðalból i Miðfirði 228, 459. 
Aðaldalr í Þingeyjarþingi 265. 
Aðalreykjadalr i Þingeyjarþingi 

5, 19, 117, 155, 168, 258, 436. 
Aðalvik, Aðalvikrþing i ísa- 

fjarðarsýslu 175-6, 510, 548, 

565. 
aðtekt 91. 
adventa 163. 

Advocates Library i Edinborg 
258. 

afbötun, afbötunarbréf 119, 336 

-7, 425. 
afgift 569. 

afhending, afhendingarbréf 8, 
28, 62, 101. 108-9, 132, 144, 
210, 270 415, 430, 441. 

aflógskýr 220, 302, 366. 

áfhitningr 689. 

afnám 406. 

afnámsær 406. 

afrétt 351, 568, 611, 621, 623, 629 



-30, 635, 637-8, 647-8, 663, 671, 
683, 690, 699, 703. 
aftekt 108. 

Agnes Jónsdóttir (ábóta Þor- 

valdssonar) 27-8, 393. 
áganga 688, 

ágildi (sjá og ærgildi) 121, 158, 
221, 223-31, 351-6, 395, 461-3, 
490, 530, 532, 543, 609. 

ágóði 519, 560, 565, 623. 

áklæði 215-18, 472, 566, 573, 612, 
641, 650, 676, 682, 691. 

áklæðisslitr 686. 

áklögunarjörð 354. 

Akr i Hvammssveit 575-6. 

Akranes í Þverárþ. s. Hvitár 
422-3, 472, 546, 549, 607, 629. 

Akrar í Blönduhlið 219, 256, 281 
(sjá og Akraþing). — (Akrir) 
í FJjótum 352. — á Mýrum i 
Þverárþ. v. Hvitár 547-8, 614. 

Akratunga i Staðarsveit 608. 

Akrey á Breiðafirði 710. — i 
Vogum fyrir Leirársveit 628. 

Akreyjar á Gilsfirði 279. 

Akreyri i Eyjafirði 265, 

Akrgerði, örn. í Gufudalssveit 
587. — á Vatnsleysuströnd 

638. 
akrtröð 588. 

Akrvik á Ströndum 559. 
Akraþing (likl. = Akrar í 

Blönduhlið) 354. 
Álaá, rekamark frá Görðum á 

Akranesi 629. 
alabastr, alabastrum 592, 612. 



alabastrbrik, alabastrsbrik, ala- 
bastrumbrik, 213, 592, 612, 642, 
704. — alabastrsbrik með 
gullreyk 213. 

alabastrumsteinn 679. 

Áland í Þistilsfirði 225, 458. 

Álar i Álptafirð austr 696. 

Albritsen, Hans, Sjálandsbyskup 

(1569) 246. 

Álegsstaðir á Höfðaströnd 221, 
456. 

Alexius Þorvarðsson (Þverárþ.) 
171-2. 

Alfadalr á Ingjaldssandi 548, 
575. 

Álfr Þorsteinsson (dómsm. 1570 

Árnesþ.) 405, 453. 
Álfsnes á Kjalarnesi 635. 
Álfsson: Gisli. 
Álfsstaðir i Grunnavik 564. 
alinaut 341. 
alkirkja 301, 334. 
Allen, John, kaupm. (1570) 449. 

ailraheilagrakirkja 611, 671, 674 
-5. 

allraheilagramessa (sjá og Om- 

nes sancti) 38, 323, 325, 449. 
almarium, ahnaria 213, 651. 
^lmenningr 96. 
Almenningr 356. 
almenningsreiSgötur 57. 
almenningsskógr 570. 
Alptá („Altarland'*) á Mýrum i 

i Þverárþ. vestan Hvitár 612. 
Alptá, takmark frá Gilsbakka. 
Alptadalsmúh, örn. i Gufudals- 

sveit 587. 
Álptafjörðr i ísafjarðardjúpi 

509-10, 521. 

Alptafjörðr i Múlaþ. 153, 549, 
695. 

Alptamýri i Arnarfirði 548, 578. 
Alptanes i Kjalarnesþingi 285, 

368, 546, 549, 638. 
Álptanes á Mýrum 616-17. 
Alptaneshreppr á Mýrum 417. 



Álptárós á Mýrum 547-8, 616. 
Álptártunga á Mýrum 548, 617. 
Álptavatn i Staðarsveit 608. 
álptveiði 553-4, 696. 
Álptárvellir, itak þar frá Hruna 
650. 

altari 213, 415, 555, 561, 567, 570, 
575, 577-9, 583, 586, 588-90, 592 
-4, 599-600, 606-7, 612, 620, 622, 
625, 627, 631, 649, 659, 663, 668, 
675, 677, 684, 689, 698, 706. 

altarisbrún 213-14, 590, 622, 645, 
676. 

altarisbúningr 555, 565, 569, 578, 
582, 597, 624, 631-2, 646, 648, 
659, 661, 667, 673, 677, 679-80, 
685, 691, 702, 706. 

altarisdúkr 643, 682, 705. 

altariskista 215. 

altarisklæði 213-14, 415, 556, 558, 
560-1, 563-4, 566, 570-3, 575-8, 
580-1, 583-4, 586-9, 591-4, 596 
-604, 606-14, 616-18, 620-2, 625 
-7, 629, 633-9, 640-1, 645, 647, 
649, 652, 655-7, 659, 662-4, 666 
-8, 670, 672, 674-6, 678, 680, 
682, 684-92, 694-700, 705. 

altarisskrúð 592, 667-8. 

altarissteinn 214, 026, 649, 678, 
680, 695. 

álún 252. 

Alviðra í Dýrafirði 70, 110-11, 

433-5, 474, 523, 548, 575. 
Alviðrumenn (i Dýrafirði) 435. 
alþingi (allting) 27, 39, 41, 59, 
113-14, 120, 122, 142, 153, 155, 
194, 280, 295, 299, 319, 337, 425, 
432, 510. 
alþingisbók 391. 
Alþingisbækr íslands 72, 188, 
303, 311, 391, 407, 415-16, 455. 
alþingisdómr 40, 85, 261, 317, 

415, 425-6. 
alþingislýsingarbréf 132, 144. 
alþingissamþykkt 466. 
AM. (= Árnasafn, þ. e. safn 



718 REO 

Árna Magnússonar 3-4, 6-8, 18 
-20, 25, 28-30, 32-3, 37, 30, 
42-7, 49, 57, 60-2, 64, 71, 76-7, 
79-80, 83, 85, 88, 95, 98, 101-6, 
110, 112, 115-20, 122-4, 131, 133, 
136-7, 139, 143, 145-7, 153, 155, 
158-60, 162, 164, 166, 168-9, 171, 
174, 176-8, 180-2, 187-8, 190, 
192-4, 196, 209-11, 231, 233-4, 
236-7, 239, 248, 253-6, 258-9, 
262-4, 267-9, 275, 277, 279, 281 
-3, 294, 300-2, 304-5, 309, 311 
-12, 314-16, 319, 323-5, 327-8, 
330-2, 338, 340-2, 357-8, 368-71, 
373, 375, 378, 380-2, 385-6, 391 
-4, 4i00, 402, 405, 409, 411-12, 
414, 416-18, 420, 422-4, 426-7, 
429-30, 432, 436, 438, 441-2, 444, 
447, 451, 453, 464-6, 471, 473, 
545, 698, 706, 709-10, 713. 

Ambáttarleiði, örn. i Tungu 679. 

amboð 71, 601, 669. 

Anibrosius, super Geneum (!) 
213. 

Ambrosius episcopus ( dagr) 

386. 
íhTiót 553. 

Ámót eystra í Flóa 654. — i 

Vatnsdal á Barðaströnd 654. 
ampli 572, 601, 641-2, 668, 705-6. 
Ámundason: Indriði. 
Ámundi á Eyri (Eyruni i Pat- 

rcksfirði) (1570) 477. 
Ánastaðir (Arnastaðir, Arnus- 

staðir) í Eyjafirði 290-1, 293, 

306, 308. 
Andakill i Borgarfirði 627. 
Andakilsá í Borgarfirði 627. 
anddyri 651, 

Andey fyrir Fáskrúðsfirði 692. 
Andreas apostolus, dagr (sjá og 

Andreasmessa) 30. 
Andrésmessa 43, 161, 165, 327, 

331 (sjá og Andreas apostol- 

us). 

Andrés á Kjalarnesi (1569) 341. 



ISTR 

Andrés Arason (Andressonar) 
106. — Ásgrimsson, pr. i Fljót- 

I um (1567) 47, 392. — Björns- 
son (að Rcykhólum, Þorleifs- 
sonar, d. fyrir 1569) 272. — 
Guðmundsson að Felli í Kolla- 
firði 558. — Guðmundsson (á 
Blöndubakka, 1569) 268. — 
Jónsson að Furufirði (1567) 
94. — Magnússon, lögréttum. í 
Árnesþ. (1567) 9. ~ Sveinsson 
(prestr i Otrardal, Þorbjarn- 
arsonar) (1570) 375, 378, 477, 
517. 

Andrésdóttir: Sigriðr. 
Andrésson: Ari, Guðmundr, Jón. 
Torfi. 

andvirði (jarðar) 134, 145, 179, 
253, 255, 267, 280-1, 310, 385, 
392. 

Anna Björnsdóttir, Hannesson- 
ar hirðstjóra 383. — Guð- 
mundsdóttir (Árnesþ. 1 567, 

^ kona Þorsteins Eyjólfssonar) 
9-10. — Vigfúsdóttir (lög- 
manns, Erlendssonar, 1570) 
407-8. 

annuntiatio, sjá Mariumessa. 
Antonius á Reynivöllum i Suðr- 

sveit 701. 
Aprgr., sjá AM. 
appelleran 336. 

Aprilis (mán.) 80, 82-4, 88, 212, 
241, 243-8, 250, 252-3, 256, 390, 
398, 713. 

ár (árar) 271, 513, 540, 566, 581. 

Aradóttir: Helga, Þóra, 

Arason i Skytjudal (1571) 531- 

Arason:'Andrés, Guðmundr, Jon^ 
Þorleifr, Þormóðr. 

Aratungur, örn. í Steingrinis- 

firði 560. 
Arbót í Aðaldal 226, 458. 
Árbœr i Holtum 548, 660. 
áreið 57, 432-3. 
Áreyjar í Reyðarfirði 682. 



REGTSTR 



719 



arfaskipti 289, 305, 413. 

arfleiðsla 149, 237. 

^rfossarey i Breiðafirði 710. 

^í'fr 80, 87, 237-9, 288, 307, 317 

-18, 324, 393, 402, 427. 

arfsvik 262, 443-4. 

^rftaka, arfatökur 27, 316, 401, 
464. 

Árgerði i Eyjafirði 226, 458. 

Ari, pr. (líkl. á Stað i Súganda- 

firði 57. — að Láganúpi 

(1570-1) 494, 535. — litli 

(1509) 542. — Andresson i Bæ 

á Rauðasandi 106-111. — Ein- 

arsson (1570) á Geirseyri i 

Patreksfirði 375, 378, 476-7, 

484, 516, 568. — Magnússon, 

sýslum. i Ögri — Ólafsson á 

Fitjum i Skorradal (1575) 625, 

630. — Ormsson (frá Svigna- 

skarði, Guðraundssonar) 

' (1568) 137-8. — Þorkelssoii, 

sýslum. i Haga á Barðaströnd 

118, 139, 169-70, 234, 369-70, 

375, 378, 380-1, 414, 464. — 

I^orláksson (1567-8, Hvþ.) 32, 
55. 

Arinhöfði í Nesjum i Hornaf. 
698. 

^rkarhróf 217. 

Arkarlækr (Jarkalækr) 1 Skil- 

^annahrepppi, 
^rkarland 628-9. 
^rland neðra (mun nú kallað 

Ártún) á Scltjarnarnesi 637. 
Á'^nadóttir: Ingveldr, Ragnhildr. 

sstaðir i Fljótsdal 681. 
''^i^nanes i Nesjum i Hornafirði 

548, 698. 
^í'narbæli á Fellsströnd 548, 

594. — í ölvusi 313, 546, 548, 

643.- 

Arnarey i Breiðafirði 709. 
Arnarfjarðarströnd 44. 
^i'narfjörðr i Vestf jörðum 2, 7, 
299, 376, 508, 510, 514, 520, 575. 



Arnarholt i Stafholtstungum 
548, 620. 

Arnarnes á Akranesi 629. 

Arnarnes á Árskógsströnd 96, 
364. — i Dýrafirði 508, 522. 

Arnarstaðir i Eyrarsveit 602. 

Arnarstapi i Arnarfirði 581, — 
á Mýrum i Þverárþ. v. Hvitár 
612. — sjá Stapi (Stappen). 

Árnason: Ásbjörn, Brynjólfr, 
Daði, Einar, Eirikr, Eyjólfr, 
Gisli, Hallr, Magnús, Ólafr, 
Stefán, Sveinn, Teitr, Þor- 
]eifr. 

Árnastaðahús, örn. í Gnúpasveit 
275. 

Árnastaðir (Arnarstaðir) i 
Gnúpasveit 22-3. — i Sletta- 
hlið 231, 460. 

Árnastofa að Hóhim 216. 

Arnbjarnarson : Ormr. 

Arndisarson: Einar, 

Arnes i Staðarsveit 608. ~ i Trc- 
kyllisvik 548, 562, 592. 

Árnessýsla, Árnesþing 9, 24-5, 

45, 99, 549, 552, 
Arney á Breiðafirði. 
Arnfinnsson: Sigurðr. 
Arngeirsstaðir (nú Árgilsstaðir) 

i Hvolhreppi 408. 

Arngrimr Björnsson (systurson- 
ur Solveigar Hallsdóttur) 34 
-5, 39-40, 420. — Jónsson 
(Hvþ. 1551-68) 79, 415, — 
Jónsson, lögréttum. i Hegra- 
nesþ. (1568, 1570) 126—7, 280, 
410, 423, 449. — (annar i 
Hegranesþ. 1570) 449. — Jóns- 
son, kirkjupr., siðar rektor að 
Hólum 213, 256, 374. — Kol- 
beinsson (frá Grænavatni, 
Arngrimssonar) 39. — Lopts- 
son prests, Péturssonar (1569) 
279. 

Arngrimsson: Eyjólfr, ólafr. 



720 



REGISTR 



Arnheiðarstaðir i Fljótsdal 548, 

681, 707. 
Arni Björnsson (prests á Mel, 

Jónssonar) 37-8,55-6,124 (?). 

— Daðason að Tindum 447. — 
Einarsson (prests i Vallanesi, 
Árnasonar) 62, — Gislason, 
siðast sýslum. að Hliðarenda 
2, 31, 55, 62, 83, 91, 94-5, 97-8, 

102- 5, 112-13, 144-5, 175-7, 210, 
294, 407, 409-10, 430, 433, 442, 
507, 510. — Gíslason á Kimba- 
stöðum í Skagafirði 392-3. — 
Gislason, síðar pr. í Holti 
undir Eyjafjöllum 54, 470, 711. 

— Helgason, bp. i Skálholti 
707, 709. — Jónsson, lög- 
réttum. i Eyjafirði (1569) 196, 
205. 206. - Jónsson, lögréttum. 
(Byskupstungur) 163. — Jóns- 
son (Árnesþ.) (1570) 449. — 
Magnússon, pr. að Hólmiuii 
692. — Magnússon, prófessor i 
Kh. (sjá og AM.) 6, 19, 30, 33, 
37-8, 46, 55, 62, 64, 80, 83, 101, 

103- 4, 106, 109, 117, 147, 153, 
160, 166-9, 171, 174, 177-8, 192, 
194, 210-11, 237, 248, 254-6, 262, 
269, 276, 279, 283, 285, 300, 305, 
309, 312, 319, 324, 329, 332, 334, 
368-70, 375, 378, 380-2, 385, 392, 
394, 405, 409, 411, 414, 416-17, 
423-4, 426-7, 429, 432, 436-8, 
447, 465, 471. — Oddsson 
(1569) „bóndi" í Skaftafellsþ. 
260-2. — Oddsson, sýshim. í 
Görðum (Hofgörðum i Stað- 
arsveit) 367-9, 447. — Odds- 
son (siðar lögm.) 312. — Ól- 
afsson (1569), pr. að Ási i 
Fehum 309-10. — Pétrsson i 
Djúpadal i Eyjafirði (Lopts- 
sonar) 333. — Sigurðsson 
(Múlaþ. 1569) 311. — Tlior- 
steinson, landfógeti 205, 271, 
335, _ Þorláksson, bp. i Skál- 



holti (Staða-Árni) 557.— Þor- 
steinsson, pr. i Kirkjubæ í 
Tungu 713. 
Arnkötludalr i Steíngrimsfirði 
558. 

Arnljótsdóttir; Margrét. 

Arnór Loptsson í Ljáskógum 

107, 277. 
Arnórsson: Jón, Snorri. 
Arnórsstaðir á Barðaströnd 327 

-8, 331, 504, 543. — á Jökuldal 

679. 

Aronsson: Grimr. 
árós 564, 683. 

Árós, rekamark frá Árnesí i 

Trékyllisvik 562. 
Árósar (Aarhusgaard) 35-7. 
Árskógr (= Stærri Árskógr) 

351. 

Árlún á Kjalarnesi 634. 

Ás i Fclhmi 8-9, 309-11, 548, 680, 

— i Hálsasveit i Borgarfirði 
35, 548, 622. — i Hegranesi 
223, 456. — efri i Hjaltadal 
222, 456. — neðri i Hjaltadai 
222, 456. — i Holtum 145, 548, 
658, — i Vatnsdal 264-5, 335-6. 

— i Öxarfirði (þ. e. Ás í 
Kelduhverfi) 342. 

Ásar, byggðarlag i Borgarfirði 
35. — byggðarlag í Hvþ. 33-5, 
249, 344, 

Ásar ytri i Skaftártungu 548, 
705, 713. 

ásauðr (sjá og ær) 49, 52, 60, 78, 
102, 108-9, 141, 182-6, 219-20, 
269-70, 302, 342, 351, 353-5, 
372-3, 376, 421, 461-2, 466-70, 
525, 552, 554-5, 557, 560, 563, 
565-6, 573, 577, 580-1, 584, 588 
-9, 591, 593, 595, 597-8, 603, 
606-9, 612—15, 617, 621-2, 626, 
628-9, 631-4, 636, 638. 640-1, 
643-54, 656-9, 662-3, 665-8, 670, 
672, 674-6, 679-81, 883, 686, 
690, 692, 694-5, 697-703, 705-6. 



REGISTR 



721 



■^sbjarnarson: Guðmundr, Jón, 
I^órðr, Þorsteinn. 

Asbjörn í Miðvik efri (1570) 

508. — Árnason, lögréttum. i 

^lúlaþ. (1568-70) 151, 429. — 

Jónsson (1570) i Vik á Sel- 

tjarnarnesi (1570) 390-1. 

^sbrandsstaðir i Vopnafirði 
678. 

^sdisarson: Jón. 

jsdísarstaðir i Vopnafirði 675. 

Asgarðr i Andakil 626. — i 

Hvammssveit 411, 548, 595-7. 
Asgeir Hákonarson, pr. að 

Luudi (1569) 269, 616. 
Asgeirsá i Viðidal 80, 228, 459. 
Asgeirsbrekka i Viðvikrsveit 

222, 456. 

^sgeirsdóttir: Sigriðr. 

Asgeirsson: Böðvar, Sigurðr. 

-^sgerðarstaðir i Hörgárdal 363. 

»Asgisstaðir" á Tjörnesi 75. 

■^sgrimr Ásgrimsson í Borgar- 
^öfn (16. öld) 471. — Jónsson 
(ábóta Þorvaldssonar) 393. 

^sgrimsdóttir: Margrét. 

^sgrimsson : Andrés, Ásgrímr, 
Jón. 

^sgrimsstaðasandr við Héraðs- 

flóa 711-12. 
Ashfield, enskr aðalsm. 448. 
^skelsá i Borgarfirði austr 681. 
^sltsstaðir, skógarítak frá Holti 

^ndir Eyjafjöllum 671. 
^sláksstaðir í Glæsibæjarhr. 

227, 458. — í Hörgárdal 364, 

366. 

jslákstungur i Þjórsárdal 653. 

^smundarnes i Steingrínisf. 561. 

^smundr 476, 488, 516, 569. 

^smundr (Barðaströnd, 1570) 
016. — Guðmundsson (Orms- 
sonar) (f. 1563, 1568) 171-2. 
^ Jónsson (i Mýdal i Kjós, 
^'álssonar) 21,30, 431. — Niku- 
^^sson, pr. að Setbergi (fer 



þaðan 1568) 109. — Þorleifs- 

son (lögmanns, Pálssonar, 

1570) 437. 
Ásmundsson : Magnús, Oddr, 

Ólafr, Pétr, Sigurðr, Þormóðr, 

Þorsteinn. 
Asmus Söfrinsson (líkl. sýslum. 

í Snæfellsness. 1568) 109. 
Ásólfsskáli undir EyjafjöIIum 

548, 671. 

Asparvik i Bjarnarfirði 560-1. 
Ássker, veiðimark frá Strönd i 
Selvogi 641. 

Ástríðr Oddsdóttir (1568, kona 
Guðmundar Ormssonar) 171. 
áta (af rostungi) 487. 
atgerð (kirkju) 334. 
Atlason: Jón. 
Atlastaðir i Aðalvík 509. 
áttfeðniingr (i skógi) 570, 573. 
áttidagr, áttundi dagr (jóla) 49, 

182, 338, 358, 374, 466, 557. 
áttungr 216. 
áttæringr 576, 581, 583. 
áttæringsskip 574. 
Auðbrekka i Hörgárdal 290, 344. 

414, 432. 

Auði Hrisdalr í Ai-narfirði 582. 
Auðkúla r Svínadal 98, 190, 192. 
Auðnir á Barðaströnd 539-43. — 

i Svarfaðardal 228, 459. 
Auðólfsstaðir i Langadal 191. 
Auðsliolt í Byskupstungum 646, 

655. 

Auðun Auðunarson (1568, 
Breiðafj.) 107. — Bjarnason 
(á Dunki, Guðmundssonar) 
411. — Jónsson (i Skálholti, 
1616) 312. — Salómonsson 
627. 

Auðunarson: Auðun, Kolbeínn. 
auglýsingarbréf 38. 
Augustinus kirkufaðir 198. 
Augustinus, bók i latinu, Leo 
pape 213, 

46 



722 



REGISTR 



Augustinus expositio yfir Jo- 

hannem, 213. 
Augustus (mán.) 3-5, 21, 131-2, 

135, 143, 300-1, 303, 419, 427, 

29. 

Aulus Gellius 215. 
Aurriðavatn i Fellum 680. 
aurriðaveiði (urriðaveiði) 644. 
ausa 421. 

Ausa i Andakil 626. 
Austfirðingafjórðungr 674. 
Austfirðir 77, 153-4, 188, 241-3, 

275, 311, 471, 710. 
Austfjarðasýsla 63, 241-3. 
Austmannsdalr (Auðsmanns- 

dalr) i Arnarfirði 479, 516, 

524. 

Austbær í Vopnafirði 675. 
Austrflói, álptaveiði frá Gils- 

bakka 553. 
Austrlækr, veiði þar frá Gils- 

bakka 553. 
Áveggr í Kelduhverfi 348. 
Áverjahreppr (Árvejahreppr) i 

Rangárþ. 432. 
Avensö i Danmörku 122-3. 
Ávík á Ströndum 596. 
Ávikrreki (frá Hvammi i 

Hvammssveit) 596. 
ávöxtr 56, 66, 68, 130, 288, 406. 
Axlarhagi hjá Frostastöðum 223, 

457. 

Baagö, kaupm. i Húsavik 265. 
Bade, Vassmar, Brimamaðr 

(1571) 441. 
baðkiifar 421. 
baðföng 218. 

baðstofa 28, 102, 630, 650, 653. 
baðstofuhurð 102. 
bagall irskr 214. 
Bagge (Baggi), sjá Ólafr (Jans- 
son). 

Bakkahlið í Dýrafirði 577. 
Bakkakot, i Bæjarsveit í Borgar- 
firði 626. 



Bakkárholt i Ölfusi 9. 
Bakkaland (eða Bakki) eign 

Þingmúla 685. 
Bakkaskógr i Fljótsdal i Viði- 

vallalandi 681. 
Bakki á Álptanesi 638. — Bakki 
yzti á Árskógsströnd 364, 366. 

— i Borgarfirði austr 310-11- 

— i Hólmi i Skagafirði 224, 
457, — efri i Borgarfirði austr 
681, — neðri i Borgarfirði 
austr 681. — (= Grafarbakki) 
í Hrunamannahreppi 650, — - 
(= Sóleyjarbakki) i Hruna- 
mannahreppi 652. — á Kjalar- 
nesi 341, — í Landeyjum 671. 

— i Langadal 563. — i Ólafs- 
firði 352. — á Seltjarnarnesi 
637. — á Skaga 352. — í 
Tálknafirði 483, 524, 527. — 
á Tjörnesi 3-5, 22, 75, 436-8. — 
i Vatnsdal 276. á Vatnsleysu- 
strönd 638. — i Viðvikrsveit 
223, 456. ~ i Ölfusi 642. — í 
Öræfum 701. — i Öxnadal 164 
-5, 328-30, 344. 

bakmælgi 272. 

bakstr 395. 

bakstrböðkr 214. 

bakstrjárn 12, 21, 31, 45-6, 53, 

59, 64, 68-9, 90, 95, 214, 700. 
bakströskjur 23. 
Balar, bygðarlag i Strandasýslu 

507. 

Balaskarð á Skagaströnd 229, 
459. 

Balasýsla (þ. e. jarðir Eggerts 
Hanness. á Ströndum) 518- 

Baldrsheimr í Hörgárdal 364, 
366. 

Bálkastaðir í Miðfirði 355. 
Bár i Flóa 645. 
Barbarumessa 332. 
Barð í Flótum 233, 255-6, 268» 

352, 354. 
Bárðarsaga 341. 



REGISTR 



723 



Sárðarson: Jón, Pétr, Stein- 

^^óðr, Sveinn, Þórðr. 
Sárðartjörn 1 Höfðahverfi 88-9. 
^arðastrandarsýsla 78, 514. 
^arðaströnd 1, 35, 106, 118, 139, 

143, 169, 327-8, 331, 369-70, 375, 

378, 380-2, 438, 464, 499, 505, 

508, 539-43, 549, 584. 
Bárðr að Mosfelli í Grimsnesi 

646. 

^árðr Ormsson, pr. i Hofteigi 
159. 

^arðsvik 1 Grunnavikrþingiim 

564, 568, 580. 

^arkarnautr á Breiðafirði 594, 
710. 

^armar, beit þar frá Stafafelli 
696. — i Revkhólasvcit 268, 
589. 

^armr í Djúpafirði Barðastrs. 
589. 

^armsey á Breiðafirði 594, 710. 
^arnafell i Kinn 226, 458. 
^arneign 113. 
^arnseign 489, 504, 530. 
^arnsök 533-4, 536. 
^artél Ólafsson, skrifari á 
^essastöðum 303, 313. 

^artholomeus (dagr) 136, 139, 
^ 144, 432. 
bás 100. 

^ásendar á Miðnesi 235. 
^assason (Basson) (1570-1, 

Tálknafj.) 483, 526. 
^^ti- 180, 397, sjá og skip. 
^atshhitr 317. 
bátsleiga 397. 
^atsverð 180. 
^^"gsstaðir i Flóa 46. 
^aulárvellir, beitarland frá 

Staðastað 607. 
^^"Uujhús i Arnarfirði 578. 
^ustabrekka, Bustabrekka 1 Ól- 

afsfirði 230. 460. 
*^ausnir (hákarls) 507. 



Beck, Jóakim (Jochum), rentu- 

meistari (1569) 208. 
Becker, Hans, lögm. i Brokey 

64, 112, 211, 267, 418. 
Bedford, jarl af (1570) 450. 
beð 580, 651, 653, 665, 686, 691. 
beðjardýna 271, 669. 
beit (lands) 419, 434. 
beit (sjá og mánaðarbeit) 572, 

577, 650, 676. 
beit (á drykkjaráhaldi) 217. 
Beitilshamrar, landam. Otradals 

580. 

bekkjarborð 573, 651. 

bekkjarklæði 216, 421. 

bekkr (i baðstofu) 109, 651, 653. 

bekkr (i kirkju) 570. 

belgr 567, 665. 

Belgsdalr i Saurbæ 177-8, 249, 
430. 

Belgsholt i Melasveit 628. 

Belti (sund) i Danmörku 17. 

Benedikt Einarsson á Halldórs- 
stöðum i Laxárdal 158. — 
Halldórsson, riki, siðast sýslu- 
m. i Vaðlaþ. 95-6, 132, 196-7, 
205-7, 265-6, 365, 403-5, 421-2. 
— Markússon (Tungusveit, 
1569) 331. — Pétrsson, um- 
boðsm. í Vestmannaeyjum 
(1568) 145. — Sveinsson, 
sýshim. i Héðinshöfða 158. — 
Þorsteinsson, lögm. 305. 

Benediktsdóttir: Þrúðr. 

Benediktsson : Bjarni, Bogi, 
Halldór, Hannes, Ólafr. 

beneficiator (beneficiatus) 75, 
304. 

beneficium 24, 304, 344-5, 351-6, 
445. 

Berglangi, rekamark frá Hofi i 

Vopnaf. 676. 
Bergljót Þórðardóttir (kona 

Jóns Magnússonar á Þor- 

steinsstöðum) 125. 
Bergr Jónsson (dómsm. i Þing- 

46* 



eyjarþ. 1567-8) 39, 132. — 

Jónsson (kupvottr i Múlaþ. 

1568-9) 77, 275. 
Bergsson: Helgi. 
Bergsstaðir i Svartárdal 188-90, 

354. 

bergstollr 564. 

Bergþór i Steinanesi (1570) 475, 
514. — Grimsson að Vatns- 
horni i Haukadal (1568) 173. 

Berjadalsá, landam. Snœfjalla 
563. 

Beruf jörðr í BarSastrandas. 144, 
177-8. — i Múlaþ. 548, 694. 

Berunes á Berufjarðarströnd 
472, 548, 693, 697. 

Beruvík á Snæfellsnesi 605, 

Bessason: Þorbergr. 

Bessastaðir á Álptanesi 122, 154, 
240, 282-3, 285-9, 292-4, 297-8, 
300, 303-5, 441, 444-5, 548, 615, 
637. — í Fljótsdal 548, 682. 

Bessatunga í Saurbæ 177-8, 249, 
591. 

Bessi BjÖrnsson, pr. i Mikla- 

garði 98, 339. — Einarsson 

(bróðir Jóns) (1569) 191. — 

Guðmundsson, sýslum. að 

Skriðuklaustri 124. 
Bessstæðingar (= Bessastaða- 

menn á Álptanesi) 641. 
biblia 213, 215. 
biblia alphabetica 215. 
biblia á dönsku 590, 627. 
Bibl. Bodl. Oxford 2, 99, 113, 

405, 428. 
Bíldsey á Breiðafirði 710. 
Bíldudalr í Arnarfirði 327-8, 

331, 375-9. 477, 517, 548, 582. 
Bildudalseyri i Arnarfirði 539. 
Birgisvik i Trékyllisvik 623, 659. 
Birnunes (Birnines) á Árskógs- 

strönd 345, 352. 
Birningsstaðir (Birnisstaðir) i 

Laxárdal i Þingeyjarþ. 156-7, 

348. 



Birnistaðir (Birnustaðir) i 

Dýrafirði 508, 522. 
Birnungsstaðir (Birnustaðir) i 

Fnjóskadal 349. 
Birtuengjar, eign Staðastaðar 

607. 
bismari 660. 
biti 333, 394. 

Bitra i Strandasýslu 178, 249, 
557, 590-1, 593. 

bjalla 271, 554-5, 557-60, 562-3, 
566, 568-72, 574-6, 579, 581, 
583, 585-6, 589-90, 592-3, 595 
-605, 608-12, 616, 619-21, 627-8, 
640, 642, 649, 652, 654-5, 660, 
664, 668, 676, 678, 684-5, 688, 
691, 694-6, 701, 704-7. 

bjarg 583. 

Bjarg = Látrabjarg 583. 
Bjargarstaðir i Miðfirði 228, 459. 
Bjargasteinn i Stafholtstungum 

620-1. 

Bjargey á Breiðafirði 709. 
bjargfesti 642. 

Bjarglaug innri i Jökulsárblí'ð 
708. 

Bjarnadóttir: Halldóra, Solveig. 
Bjarnaues í Nesjum i Horna- 

firði 81-2, 260-2. 
Bjarnardalr, afrétt þar frá Staf- 

holti 621. 
Bjarnarey á Breiðafirði 709. 

á Héraðsflóa 676, 708. 
Bjarnarfjörðr á Ströndum 106-7, 

560. 

Bjarnarhöfn í Helgafellssveit 

547-8, 603. 
Bjarnanes i Nesjum i Hornafirði 

548, 698. 
Bjarnarnes (Bjarnanes) á Böl- 

um í Strandasýslu 562. 
Bjarnarnúpr á Snæfjallaströnd 

520, 564. 
Bjarnarson: Guðmundr, Jo"' 
Sigurðr, Sigvatr, Sveinn, Po^' 
varðr. 



^jarnason (1570, Barðaströnd) 
506-7. 

^jarnason að Skeri (1570) 488. 

^iarnason : Auðun. Bjarni, 
^iörn, Gisli, Guðbrandr, 
Gunnlaugr, Hafliði, Hrólfr, 
Jón, Markús, Sigurðr, Svartr, 
í^orleifr, Þorsteinn. 

^jarnastaðahlið i Skagafirð (sjá 
og Hús) 60, 219, 372, 462. 

öjarnastaðir hjá Flugumýri í 
Skagaf. 223, 457. 

^iarnastaðir i Hvitársiðu 554. 

^iarnastaðir á Höfðaströnd 221, 
456. 

^iarnastaðir i Kolbeinsdal 222, 
456. 

^iarnastaðir í Saurbæ 592. 

Bjarneyjar á Breiðafirði 592, 
594. 

^jarnfeldr, bjarnarfeldr 567, 
685. 

^jarnhéðinn Markússon (Rang- 
árþ. 1570) 437. 

^iarni i Hattardal nieira (1570 
-1) 510-20. 

^jarni að Krossi á Barðaströnd 

^.(1570) 502, 505. 
•íarni að Lanibavatni á Rauða- 
sandi 495, 507, 537. 

*^Jarni i Neðra Bæ i Arnarfirði 
0571) 526. 

^jarni Benediktsson (Þingevj- 
^í'b. 1507-8) 39, 132. — Bjarna- 
son (1569, ísf.) 259. — Björns- 
son (prests á Mel, Jónssonar), 
síðar að Brjánslæk, 18, 37-8, 
55-6, 123 (?), 139, 141-2. — 
^í'andsson (Vikr við Rauða- 
^and, 1570-1) 494, 494, 500-7, 
511, 530. — Egilsson (1570-1) 
Botni í Tálknafirði 480. 
öáO. — Einarsson (Þverár]). 
^569) 258. — Einarsson, lög- 
^éttum. i Barðastrs. (1509) 
277 Einarsson (1569, Þvcr- 



árþ. V. Hvitár) 357. — Er- 
lendsson, lögréttum. á Ketils- 
stöðum á Völlum 159, 684. — 
Gíslason, pr. i Haffjarðarey 
(síðar að Staðarhrauni) 107-8. 

— Gizurarson, pr. og skáld að 
Þingmúla 545, 622, 674, 709. — 
Guðmundsson (veð i Reyk- 
hólum, 1568) 120. — Guð- 
mundsson (1570) á Dunki í 
Hörðudal 411. — Gunnlaugs- 
son (Hvþ., 1569) 316-17. — 
Hallgrímsson, pr. i Odda 432. 

— Hallsson, pr. i Miðdala- 
þingum 411. — Högnason 
1569, pr. í Skaftafellsþ.) 260. 

— Jónsson (vitri 1569 i Hvþ.) 
268. — Jónsson (1570, ísf.) 
424. — Jónsson (1570) i Otra- 
dal, 477, — Jónsson, útibús- 
stjóri á Akreyri 265. — Magn- 
ússon (1568, bróðir Hildar) 
148. — Marteinsson (Hákarla- 
Bjarna) sýslumanns á Eiðum 
686. — Oddsson á Skarði á 
Skarðsströnd 19-20, 324, 430. 

— Oddsson (1570, Arnarfirði) 
477, 515, 517, — Ólafsson 
Önundarfirði á 16. öld) 574. 

— Pálsson að Hofi á Höfða- 
strÖnd (Grimssonar) 31, 230 
_7, 31G. — Pálsson (1570-1, 
Vikr við Ranðasand) 485, 495, 
528, 530. — Sigurðsson i Hey- 
nesi 30. — Sturluson (1568) 
að Hrauni i Unadal 159-60. — 
Sveinsson, lausamaðr (1570-1) 
485, 498, 500, 528, 538, — 
Sveinsson (nyrðra, 1703) 172. 

— Vigfússon (d. fyrir 1509) 
324. — Þórðarson að Hauka- 
bergi á Barðaströnd (1570-1) 
500, 540, — Þorsteinsson (pr. 
syðra eða vestra 1507) 45. — 
Þorsteinsson (dómsm, 1570, 
Vaðlaþ.) 403. 



726 



REGISTR 



Bjóla í Holtum 433. 

bjór (sjá og öl) 11, 14, 16, 512. 

björg 453-4. 

Björg í Hörgárdal 363, 365. 
Björg Þorvaldsdóttir að Mó- 

bergi, Jónssonar 61, 119. 
Björg á Skaga 354. 
Björgvin (Bergen) i Noregi 17. 
Björgvinjarfarar (Bergerfabr- 

er) 17. 

Björk i Eyjafirði 284, 343, 428. 

Björn, pr. á Refsstöðum i 
Vopnafirði 678. 

BjÖrn að Þverá á Barðaströnd 
505, 543. 

Björn að Skógum i Arnarfirði 
(1570) 475. 

Björn Bjarnason (Björnsson, 
ísf., 1568-9) 72, 92, 175, 192, 
194-5, 210-12. ~ Björnsson 
(dómsm. i Rangárþ. 1570) 433. 
— Gislason, siðast pr. i Saur- 
bæ i Eyjafirði 95-6, 124-5, 127 
þar Bjarni), 161-2, 165, 178-9, 
215 (?), 256, 263, 305, 307, 328 
-30, 335, 420. — Guðmundsson 
i Þykkvaskógi 443. — Guðna- 
son, sýslum. i Ögri 44, 83. — 
Hannesson hirðstjóri, Egg- 
ertssonar 324. — Jónsson 
(skafins) i Njarðvik i Múlaþ. 
(d. 1560) 687. ~ Jónsson að 
Hóli i Bolungarvik, Þorláks- 
sonar 63, 104. — Jónsson, pr. 
á Mel 71, 76, 79-80, 84, 86-7, 
150-1, 415. — Jónsson (vitri í 
Hegranesþ. 1570) 412. — Jóns- 
son, lögréttum. að Skarðsá 
272, 387. — Jónsson (vitri á 
Geirröðareyri 1704) 330. — 
Konráðsson (Jónssonar ís- 
lendings, 1568-71) 65-70, 489, 
532. — Magnússon, sýslum. i 
Bæ á Rauðasandi 274. — 
Markússon, lögm. 57. — Ólafs- 



Skeggjason (Múlaþ., 1570) 429. 
— Tómasson, pr. á VÖllum 
1569-70) 194, 394-5. — Vigfús- 
son, siðast pr. i Kirkjubæ i 
Tungu 713. — Þorleifsson, lög- 
réttum. að Keldum (1568-70) 
113, 153, 407, 410, 437, 442. — 
Þorvaldsson, sveinn i Skál- 
holti 622, 674, 709. 

Björnólfsstaðir i Langadal 314 

- -15. 

Björnsdóttir: Anna, Guðrún, 
Halldóra, Kristin, Ólöf, Ragn- 
heiðr, Solveig. 

Björnsson: Andrés, Arngríinr, 
Árni, Bessi, Bjarni, Eirikr, 
Eyjólfr, Guðmundr, Hannes, 
Jón, Magnús, Nikulás, Ólafff 
Sigfús, Teitr, Þórðr, Þorleifr, 
Þorvaldr, Þorvarðr. 

Bláfell við Þjórsárdal 648, 670. 

Bláfellsháls i Þjórsárdal 664. 

blak 2. 

Blanda, fljót i Hvþ. 33-4. 
Blasíusdalur, beit þar frá Innra 

Hólmi 630. 
Bleiksmýrardalr, afrétt fí*^ 

Hrafnagili 351. 
blý 572, 602. 
blýkaleikr 574, 635. 
BlængshóII i Svarfaðardal 227. 

459. 

Blöndubakki á Skagaströnd 
268. 

Blöndudalr i Hvþ. 192, 234, 280- 
Blöndudalshólar í Blöndudal 

(sjá og Hólar) 318, 354. 
Blönduhlið i Hegranesþ. 281. 
Bockholt (Buchholt), Jóhann. 
hirðstjóri 108, 304, 397-400. 
417, 421, 441, 444, 604. 
boðburðr 198, 203. 
Bogi Benediktsson að Staðarfeh; 
126. — Sigurðs'son, kaupm. ^ 
Búðardal 172. 



son, pr. 1 



Hruna 32-3. — Ibók (bækr) 214, 240, 296, 333-4. 



UEGISTR 



727 



341, 374, 413, 439, 557, 559, 561, ! 
564-7, 569-72, 574, 576, 578-83, 
585-7, 589-94, 599, 602, 612-14, 
617-18, 624, 626-7, 632, 637, 639 
■41, 645, 647-9, 655, 657, 659-60, 
664, 667-8, 671, 673, 676, 678, 
680, 682-3, 685-91, 694-99, 701 
-2, 705 — Gorvinus 627 — de 
tempore 567, 627 (Gorvinus) 

— engelsk 563 — de sanctis 
627 (Gorvinus) — með söng 
646, — bók de virtutibus 213, 

— bók fyrir sjúkum að hafa 
341. 

bók (== lögbók) 130, 180. 274, 
388, 393, 402. 

^ók (bœkr) sjá enn fremr: Alþb. 
Isl,, AM., apogr., BárSarsaga, 
biblia, Bodl., Br. Mus., Bæjar- 
skjalabók, Gorvinusbók, Dan- 
merkrsaga, Ecclesiasticus, FJ. 
Hist. eccl. IsL, FM., Gl. kgl. 
Saml., ÍB., IsL, Færö og 
GrönL, Isl. og Færö, fsL ár- 
tiðaskrár, jbskj. AM., JS., 
Justinusbók, Klerkatitta, KgL 
^ef. og bev., Látrabók, 
Lbs., Leviticus, Lyræ lib- 
prophetanim, Lærdóms- 
íistafélagsrit, Margarita tbeo- 
íogica, Maríusaga, Marlins- 
handbók, MKet., Xy kgL SamL 
I'assio, Reg. p. a. L, rikis- 
skjalasafn i Brimum, Dana, i 
Hamborg, Safn til s. ísL, Sig- 
urðarregistr, Steph., Sveinn 
líiunksins son, Syrpa, Sýshi- 
uiannasögur, Tegn. p. a., 
Thottssafn, Tómassaga, Yilk- 
insbók, hjóðskjahísafn, Öxna- 
/elLsbók. 

^ókaahiiaria 214-15. 

^ókaformi 607, 612, 637, 664, 672, 
698. 

^ókakista 213, 695. 
^okalektari 601-2. 



bókareiðr 127, 281-2, 406. 

bókarusl 604. 

bókaskápr 610-11, 649. 

bókaskræður 102, 415, 553, 555, 
562-3, 572, 577, 588, 596, 601, 
614, 617-18, 622-3, 632-4, 639, 
642, 647, 653, 664, 671, 674-5. 

bókastokkr 415, 587, 601, 613, 
642, 647, 691. 

bókastóll 559, 579. 

bókfell 685. 

ból (þ. e. býli) 687, 691, 994-5. 
Bolagrund i Skagafirði 223, 457. 
bolli 665. 

Bollstæðingahylur, veiði ■ frá 
Reynivöllum i Kjós 632. 

BÓIstaðarhlið 189, 263-4, 316, 
344. 

Bolungarvik við ísafjarðardjúp 
62-3, 83, 91, 97-8, 101, 103-5, 
175, 193, 210, 212, 260, 430, 563, 
571. — i Grunnavikrþingum 
564, 584. 

bolöxi 629. 

bóndaeign, bóndahluti 178-9,. 

249, 327, 331, 354, 369-70, 375-7, 

380-1, 565, 688. 
Bóndasel i Dufgusdal 607. 
bóndi (kirkju) 556-7, 565, 631, 

661, 681. 
bóndi (tíundarskyldr) 672, 675, 

689. 

BonefasK?) Kristófer, Brima- 

maðr (1570) 441. 
borð 109, 215, 556-7, 651, 653. 
barðbúnaðr 383, 676. 
borðdiskr 657. 
borðdúkr 668. 
Borðeyri i Hrútafirði 554.. 
borðhandklæði 216. 
horðhús 217. 

borðkransar 2, af kopar 216: 
borðskál 217, 561, 573. 
borðstofa 147. 

Borg i Arnarfirði 474, 510, 523:. 
— undir Eyjafjönum 548, 672.. 



728 



REGISTR 



— í Grímsnesi 99. — á Kjal- 
arnesi 633. — Borg á Mýrum 
(B. 1 Borgarfirði) 19, 102-3, 
112, 171, 323, 547-8, 618. — á 
Reykjanesi i Barðastrandars. 
590. — Borg — Sjávarborg i 
Skagafirði 344. 

Borg (vist stóra, sjá ogþar) 172. 

borgan (-im) (= ábyrgð) 76, 
376, 443-4, 480, 482, 592. 

Borgar i Gerði (1571) 526. 

Borgarey við Yatnsfjörð 567. 

Borgareyjar i Þverárþ. v. Hvit- 
ár 618. 

Borgarfell i Skaftártungu 705, 
713. 

Borgarfjörðr i Múlaþ. 78, 310-11, 
340, 684, 687. — i Þverárþ. 3, 
19, 35, 54, 102, 108, 112, 137, 
162, 171-3, 178-9, 186, 323, 362, 
420, 547-8, 550-1, 620. 

Borgargerði (BjargargerSi) i 
Norðrárdal, í Hegranesþ. 291, 
293, 307-8. 

Borgarliáls, tiundartakmark frá 
Melum i Hrútafirði 556. 

Borgarhr. í Þverárþ. v. Hvitár 
19. 

Borgarhöfn i Snðrsveit 471-2, 

548, 700. 
Borgir i Grimsey 365, 367. — i 

Hrútafirði 597. — á Skógar- 

strönd 60. 
Borgnýjarson (Barðastr., 1570) 

477, 518. 
"borusaumstjald 216. 
Bót (~ Heiðarbót) á Tjörnesi 

226, 458. 
Botn i Eyjafirði 351. — i Fjörð- 

um 226, 458. — i Hvalfirði 

378, 419-20. — i Patreksfirði 

489, 531. — i Súgandafirði 

475, 516. — i Tálknafirði 477, 

486, 529-31. 
Botnastaðir (Bottastaðir) i 

Svartárdal 344. 



botngerð 108. 

Botnsá i Dýrafirði 465, 519-20. 

— i Hvalfirði 282, 321. 
Botnsvatn, ítak þar frá Héðins- 

höfða 210. 
Bps. Hol. 3, 22, 75, 279, 335, 371, 

392, 437. 
Bps. Skalh. 25, 309, 319, 416. 
Bragholt á Árskógsströnd 364, 

366. 

Bramsted, sjá Diðrik von. 
Brandagil i Hrútafirði 37. 
Brandaskarð á Skagaströnd 229, 
460. 

Brandr i Króki á Rauðasandi, 
siðar í Hliðarhvammi (1570-1) 
497, 538. — á Þorfinnsstöðum 
(1570) 473. — Einarsson 
(Moldar-Brandr) lögréttum. á 
Snorrastöðum, um tima sýslu- 
maðr i Hnappadalss. 411, 519» 
601. ~ Fúsason (vottr MiSf- 
1567) 31. — Fúsason (Árnesþ. 
1570) 405-7. — Guðmundsson 
(Ósf. 1567) 2. — Halldórsson 
(Hvþ. 1569) 272. — Helgason 
i Holti syðra i Svarfaðardal 
409-11. — Jónson (kaupvottr, 
Hegranesþ., 568) 124. — Orms- 
son á Silfrastöðum 126-7, 130, 
284, 286-7, 290, 294. — Rafns- 
son, pr. að Hofi i Vopnafirði 
81. _ Sigurðsson (dómsm. i 
Árnesþ. 1568) 99. — Sveins- 
son (1578-9, Hvþ.) 160, 165, 
178, 327, 330. 

Brandsdóttir: Valgerðr. 

Brandsson: Bjarni, Fúsi, GísH, 
Guðmundr, Hólmfastr, Jon, 
Rafn, Tómas, Vigfús, Þorleifr. 

Brandssonanautr (skip) ^^^'^ 

Brattagerðiseyri í Fljótsdal 68^. 

Brattagil, takmark frá GilsbakKa 
553. 

brauð 11, 14, 16, 512. 
brauðfat 216. 



REGISTR 



729 



í 



^rautarholt á Kjalarnesi 548, 
635. — í Svarfaðardal 345, 352. 

^i'eddalækr i Miðfirði 355. 

^réfabók 20, 23, 29, 34, 57, 107, 
209, 430, 465, 472. 

l^réfastokkr 213. 

bréf 213. — engelskt 213. 

Breiðá i Öræfum 713. 

l^reiðabúr 214, 218. 

Sreiðaból i Skálavik við Súg- 
andáfjörö 575. 

^reiðabólstaðr i Fljótshlið 410, 
548, 667. — i Hornafirði 548, 
701. — á Siðu 548, 707. — á 
Skógarströnd 547-8, 601. — i 
í^eykholtsdal 270, 623. — i 
Vestrhópi 60-1, 122, 171, 356. 

— i Ölfusi 548, 642. 
^reiðadah' (meiri) i Önundar- 

firði 195, 383, 473, 522. 
Breiðafjarðardalir 173. 

^reiðafjörðr 369-70, 375, 380-1, 
709. 

^i-eiðamýri i Flóa 655. 
^i'eiðamýri, torfskurðr þar, 

Hafnseyri 579. 
^reiðastofa 567. 

^i-eiðavað i Eiðaþinghá 548, 708. 

— í Langadal 33-4, 40-1, 134, 
161, 165, 249. 

^i'eiðavatn, veiði þar frá Gils- 

bakka 553. 
^reiðavatn, itak þar frá Staf- 

liolti 621. 

Breiðavik, byggðarlag á Snæ- 
fellsnesi 603. — við Borgar- 
f jörð austr 687-8. - við Rauða- 
sand 535. _ á Tjörnesi 348. 

^reiðdalr, byggðarlag i Múlaþ. 

^í'eiðdalseyjar fyrir Breiðdal 
693. 

^reiðhólmar á Breiðafirði 710. 

^i-ekánsáklæði 218. 

^rekka i Aðaldal 348. — i Bitru 
591, 593. — i Breiðdal 693. — 
1 Eyjafirði 226, 458. — i Fljót- 



um 230, 460. — i Geiradal 326. 
— i Guf udalssveit 587. — syðri 
á Höfðaströnd 438. — ytri á 
Höfðaströnd 160, 428. — á 
Ingjaldssandi 508, 522. — i 
Langadal 563. — i Staðarsveit 
608. — i Þistilsfirði 346. 

Brekknakot i Reykjahverfi 347. 

Brekkubær i Breiðavik á Snæ- 
fellsnesi 609. 

Brekkukot hjá Frostastöðum 
223, 457. 

Brekkur syðri i Skagafirði 223, 
457. _ ytri i Skagafirði 223, 
457. __ á Skagaströnd 268. 

Bremen, sjá Brimar. 

Brennisstaðir i Flókadal i Þver- 
árþ. s. Hvitár 28. 

brennisteinn (svovel) 8, 36, 163 
-4, 208, 235, 243, 252, 298. 

Brentins, Jóh. (cateehismus) 
341. 

Brettingsstaðir i Flateyjardal 

226, 365, 367, 458. 
Bríet Jónsdóttir á Suðreyri i 

Tálknafirði 488, 530. 
brigð 404. 

brík (rúmbrik) 109. — (altaris) 

555, 561, 570, 575-8, 582, 588-9, 

600, 612, 617, 631, 649, 657, 664, 

668, 671, 684-5, 693, 700. — is- 

lenzk 596. — máluð 579, 606-8, 

622, 698. 
brikarklæði með refilsaum 213. 

bríkarkorn 671. 

Brimar (Bremen) á Þýzkalandi 
10, 12-13, 15, 18, 23, 35-7, 63, 
211, 240-1, 439-41, 445-7. 

Brimlátr á Beiðafirði 710. 

Brimnes á Langanesi 346. — i 
Ólafsfirði 230, 260. — i Seyðis- 
firði 689. — á Upsaströnd 228, 
459. _ i Viðvikrsveit 223, 456. 
eign Þvóttár 696. 

Brimnesmark i Seyðisfirði 689. 

Bringa i Eyjafirði 8, 290, 293. 



730 



REGISTR 



British Museum, Add. 101, 342. 

Brjánslækr (Brjámslækr) á 
Baröaströnd (sjá og Lækr) 33, 
35, 327, 330-1, 382, 548, 585. 

Broddadalsá i KollafirÖi 593. 

Broddanes i KollafiríSi 518, 588. 

broddstafr 582. 

Brókarlækr á Skaga 225, 457. 

Brokes, Jóhann, Lýbikumaðr 2. 

brot (misferli) 188, 281, 294. 

brotasilfr 664. 

Brú, veiði þar frá Síðumúla 554. 
Brú efri i Grimsnesi. — syðri í 

Grínisnesi 644. 
Brúará 559-GO. 

Brúarfoss á Mýrum i Þverárþ. v. 

rívítár 613. 
Brúarliraun í Hnappadal 612. 
Brúarland á Höfðaströnd 221, 

456. 

brúðkaup, brúðlaup 47, 71, 368. 
brúðkaupsdagr, brullaupsdagr 

139, 191. 
brullauppssekt 491, 531. 
brullaupsdagr 191. 
brún (i landslagi) 181. 
brún (altaris) 214, 415, 439, 565, 

578, 586, 589, 012, 625, 631, 637, 

641, 649, 652, 655, 691, 694-6, 

700, 705-6. 
Brúnahvammur í Vopnafirði 

675. 

Brúnastaðir i Aðaldal 347. — i 
Fljótum 230, 460. — í Tungu- 
sveit 353. 

Brúnavík við Borgarfjörð i 
Múlaþ. 681, 684. 

Brunná í Saurbæ 177-8, 249. 

Brunngil i Bitru 177-8, 249, 590. 

Brúsastaðir í Vatnsdal 276. 

Brúarey á Breiðafirði 710. 

brýni 217, 271, 481, 513, 556, 691. 

Brynjólfur í Hrisdal (1570-1) 
478, 524. — Árnason, pr. á 
Bergsstöðum 189, 263. — 
Sveinsson, bp. 20, 29, 57, 430, 



545, 622, 674. — Þórðarson 
Tliorlacius, sýslum. að Hliðar- 
enda 436. 

Brynjudalr i Hvalfirði (Kjós) 

54, 186, 360, 470, 638. 
Brýr eða Brúar i Aðaldal 348. 
brytastofa 217. 
brythögg 217. 

Bræðraá i Sléttuhlið 231, 461. 
Bræðratunga i Byskupstungum 

546, 548. 648. 

bú 23, 53, 184, 186, 360, 362, 373, 
428, 443, 463, 467-9, 561, 676, 
679, 682, 697. 

Buckholt, sjá Bockholt. 

Búðardalr á Skarðsströnd 548, 
592. 

iíúðarmaðr 605. 

Búðarnes i Hörgárdal 24, 227, 
459. 

búðarstaða 594. 

Búðartungur, skógr frá Val- 
þjófsstöðum i Fljótsdal 681. 

búðsetumaðr 92. 

Búðir (Bodenstedt o. fl.) á Snse- 
fellsnesi 10, 14, 16-17, 23, 35-6, 
439-41. 

búfé 415, 672. 

búfjárreikningr 59, 371. 

Bugsker út af Hrútafirði 592. 

bújörð 269. 

BÚIand i Norðfirði 690. — í 
Skaftártuugu 548, 705, 713. 

Búlandsfjara í Skaftártungu 706. 

Búlandshöfði i Eyrarsveit 548, 
708. 

Búlandsnes i Hamarsfirði 696. 

Buhingarvallará i Fljótsdal 682. 

Búnaðarhálkr (Jónsbókar) 93. 

búnautn 578. 

búneyzla 569, 583. 

búningr (sjá og altarisbúningr) 

565. 

búningr (fonts, sjá og þar) b^4. 

búr 102, 217, 651. 

Búrfell i Grimsnesi 548, 645. 



REGISTR 



731 



i Norðfirði 353. — í Svarf- 

aðardal 227, 459. 
Búrfellsháls upp af Byskups- 

tungum 648, 653. 
búrhurð 102. 

búsgagn (sjá og amboð, bús- 
hlutir). 91, 125, 303, 383, 562, 
564, 597, 601, 603, 613, 616-17, 
650, 676, 679, 684, 686, 689. 

búshlutir, búsbúhlutir 650, 653, 
sjá og amboð, búsgagn. 

Bustarfell i Vopnafirði 548, 677. 

Bustarlækr i Fljótsdal 682. 

Butraldastaðir í Fljótshlið 669. 

Bútsstaðir i Skagafirði 224, 457. 

Bygggarðr á Seltjarnarnesi 637. 

byggðarrymtr 272. 

Bygghóll hjá Flugumýri 224, 
457. 

bygging 220, 225, 229, 373, 405, 

461, 478, 480, 500, 516. 
Býlustaðir í Vestmannaeyjum 

666. 

byrða 570, 573, 578, 621, 628. 
byrðuhróf 624. 
byskup 296, 455, 556. 
byskupsbaðstofa 216. 
byskupsbreferi 215. 
byskupsbrekka, örn. i Leirár- 
sveit 629. 

byskupsgisting (sjá og gisting) 

557, 70O. 
byskupskápa in gamla 214. 
byskupskista 213. 
í^yskupssæti 24, 216. 
l>yskupstiund 428, 477, 496, 501 

< 518, 540, 543-4. 

Byskupstungur, byggðarlag i Ár- 
nesþingi 50, 53, 163, 183, 185-6, 
359, 361-2, 453, 467, 469-70, 640. 

Bsegisá i Öxnadal 351. 

Bæir (svo, venjul. Bær) i Súg- 
andafirði 14. 

bæjardyr 433. 

Bœjarfjara i Lóni 696. 



Bæjargil hjá Hjöllum i Gufu- 

dalssveit 580. 
Bæjarskjalabók 33, 65, 69, 106, 

131, 231, 419. 
bænabók 215. 
bænadagar 46, 58. 
bændakirkjur 342, 344-5, 445. 
bænhús 342, 556, 566, 584, 593, 

607, 612, 628, 678. 
bænhúskúgildi 681. 
Bænhúslækr, likl. á Ströndum 

597. 

bænhússkæði 488, 531. 

Bænhúsvik hjá Þorpum i Stein- 
grimsfirði 593. 

bær 472, 553, 556-9, 569, 571-2, 
575, 577, 579, 582, 584-5, 587, 
589, 604-5, 624, 626, 630, 636-7, 
639, 647, 649, 656, 667, 670-2, 
678-80, 683, 686-7, 689-90, 692, 
694, 702, 704-5. 

Bær.í Borgarfirði 547-8, 628. 

Bær = Gaulverjabær (sjá og 
þar) 658. — á Höfðaströnd 
221, 455, 501. — á Rauðasandi 
(sjá og Saurbær) 65-6, 131, 
176, 210, 473, 542, 583. 

bæfr 1{)0, 192, 294. 

Böðvar (1570, á framfæri Ingi- 
bjargar Þorsteinsdóttur i 
Bræðratungu) 454. — Ásgeirs- 
son (Rangárþ. eftir 1570) 673. 
— Eyjólfsson, pr. i Saurbæ á 
Hvalfjarðarströnd 21, 29-30, 
431. — Jónsson, pr. að Myrká 
24, 305, 307. — Sigmundsson 
(Hvþ. 1569, 335-8). 

Böðvarsdalr i Vopnafirði 679. 

Böðvarsdalsá 1 Vopnafirði 676 
-7. 

Böðvarsholt i Staðarsveit 608. 
Böðvarsson : Einar, Eirikr, Gisli, 

Ólafr, Páll Pétr. 
Böggvisstaðir (Böggustaðir) i 

Svarfaðardal 364, 366. 



732 



REGISTR 



Calepinus 215 (bis). 
capitularius 215. 
catechismus 341. — N. Hemingii 
215. 

Cecilia Ólafsdóttir (1570, Stað- 
arsveit) 447. - sjá og Sesselja. 

Ceciliudalr i SlcagafiríJi 224, 
457. 

Ceciliumessa (Sesseljumessa) 
159. 

Chist. K., aðstm. í Brimum 10, 

13, 211, 439, 445. 
Cristianus rex, epicedium 215. 

— oratio funebris in memo- 
riam 216. 

Christoffer, sjá Walkendorf, 
Christus (sjá og Jesus) 9, 18, 

65, 124, 168, 198, 304, 312, 332, 

371, 383, 429. 
Ghrysostomi libellus 213. 
citarar 217. 
Clemenskirkja 713. 
Clemensmessa 328, 330. 
copia, copium 172, 319, 400. 
corporalishús 557, 584, 612, 649, 

671, 684. 
corporall 584, 601-2, 607, 609, 

614, 621, 638, 659, 668, 679, 682, 

688, 691, 698, 700. 
Corvinusbók 598. 
Corvinus: De tempore 627. 

Daðason: Árni, Halldór, Ormr. 
Daðastaðir í Núpasveit 275. 
Daði Árnason sýslum. í Hof- 
görðvnn, Oddssonar, 368, 447. 

— Guðmundsson, sýshim. og 
klaustrhaldari i Snóksdal 193 
-4, 294-7, 319, 411. 

dagr (dies, festum, messa), sjá 
allir heilagir, Ambrosius epis- 
copus, Andreasmessa, Andrés, 
annuntiatio, átti dagr, Barth- 
olomeus, Ceciliumessa, Clem- 
ensmessa, geisladagr, Johann- 
es baptista, Jónsdagr Hóla- 



byskups, Laurentiusmessa, 
Lúkasmessa, Magnúsmessa, 
Marteinsmessa, Michaels- 
messa, Oculi, Ólafsmessa, 
Pálmasunnudagr, Pálsmessa, 
Pétrsmessa, Pétrsmessa og 
Páls, Philippus e t Jacobus, 
Simonismessa, Trinitatishátið, 
Tveggja postula messa. 
dagsverk 672. 

Dalaá, rekamark Hólma i Reyð- 

arfirði 691. 
Dalabær, talinn til Siglufjarðar 

229, 460. 
Dala-Jón (1570) 507. 
Dalarekar, itak Hólma i Reyð- 

arfirði 691. 
Dalasýsla 194, 368, 548. 
Dalir (= Breiðafjarðardalir) 

124. — i Arnarfirði (likl. 

Ketildalir eða Suðrdalir) 595. 
Dalir i Mjóafirði austr 690. 
Dalir, beit þar frá Einholti 699. 
Dalkot i Miðfirði 355. 
Dalland við Húsavik i Múlaþ. 

688. 

dalmadika 067-8, 682. — með 

flugel 213-14. 
dalmadikuslitr 214. 
dalr (i landslagi) 386, 43." 
Dalr {= Djúpadalr ytri) i Eyja- 

firði 332, 343. 
Dalr = Rauðsdalr annarhvor á 

Barðaströnd 499. 
Dalr efri (=Rauðsdalr efri) á 

Barðaströnd 504. 
Dalr neðri (^ Rauðsdalr neðri) 

á Barðaströnd 504. 
Dalr (= Sauðlauksdah' i Pat- 

reksfirði) 166. 
Dalr (Skammadalr) i Mýrdal 

704. 

Dalr i Mýrdal (2 bæir) 704. — 
(Kerlingardalr) 704. 

Dalr (stóri) undir Eyjafjönum 
670. 



REGISTR 



Dalr (=: Þórisdalr) í Lóni 697. 
Dalr i Þistilfirði 225, 458. 
Dalr i Öræfum 702. 
dalr (= rikisdalr) 299, 414, 510 

-11, 513, 518. 
Dalsá i Önundarfirði 572. 
Dalspart (þ. e. Dalshús) í Pat- 

reksfirði 583. 
damast 567. 

Dammdæld, örn. i Vatnsdal 276.. 

dampir 216. 

Damustasaga 341. 

dandikvinna 88, 338. 

dandimaðr, dánumaðr 9, 21, 40, 
68, 84, 87, 106, 135, 206, 237, 301 
314-15, 317, 319-20, 326, 333, 
338-40, 403, 405, 424, 429, 433, 
465, 470-2, 569, 601. 

<Jandiprestr 189, 257. 

dandisveinn 240. 

Danmörk 100, 13, 47-8, 79, 81, 
113, 148, 193, 208, 228. 237, 241, 
245, 251, 395, 398-9, 439, 446, 
449-50, 706, 709. 

íianska 223. 

ðanska slagið 317. 

*lanskir (þ. e. menn = Danir) 
310. 

Dantzig á Þýzkalandi 208. 
Daviðssaltari (psaltari) 214, 

567, 643, 661, 682. — á þýzku 

215-16. 

December (mán.) 167-8, 170-1, 

175, 208, 334-5, 436, 451, 453, 

455, 713. 
De civilitate morum 215. 
Deildardalr i Hegranesþ. 160. 
Deildarey á Breiðafirði 595, 710. 
^ecollatio 31, 145. 
<lecretum Gratiani 215. 
Delmenhorst 113. 193, 238, 242, 

245. 398. 
Deplar i Fljótum 230, 460. 
I^esey i Norðrárdal 555. 
Desjarmýri i Borgarfirði (sjá og 

Mýrastaðr) 681. 



733 

Diðrik (1570-1, i Arnarfirði) 

478. 524. 
Diðrik van Bramsted, hirðstjóri 

319. 

diels hundr 181. 

Digranes, hluti þar eignaðr 

Fitjum i Skorradal 625. 
Dilar i Borgarfirði austr 681. 
Diniun, itak frá Steinsholti 651. 
Dimunarklukka (svo, fyrir 

klakkar) á Breiðafirði 710. 
diskr 559, 561-2, 570, 573, 577-9, 

581, 589, 607, 621, 629, 650-1, 

665, 682, 689, 697. 
Ditmersken 113. 193, 238, 242. 

398. 

djáknar 214, 303-4. 

djáknasloppr 581. 

djákni (skyld) 652, 703. 

Djúpá i Fljótshverfi 703. 

Djúpárbakki i Fljótshverfi 703. 

Djúpadalr ytri i Eyjafirði 28-9, 
332-3. — i Gufudal 544. — i 
Hvolhrepp. — við Látra- 
bjarg 584. — örn. í Núpasveit 
275. — i Skagafirði 224. 457. 
— hjá Stafsheiði 682. 

Djúpafjörðr i Barðastrandars. 

589. 

Djúpagröf, skógarmark frá 

Þvottá 695. 
Djúpalækr á Langanesstöndum. 
Djúpárbakki i Glæsibæjarhreppi 

364, 367. 
Djúpavað, veiðitakmark frá 

Svignaskarði 620. 
dómabók 205, 271, 297, 303, 335, 

442. 

dominica (sjá og sunnudagr) 80. 

dómr 9, 25-6, 29, 39, 41, 44-6, 70, 
72, 81, 84-7. 91, 95, 99-100, 114, 
127, 130, 132-3, 137, 144. 146, 
151-2, 181-2, 189-90, 193, 196, 
198, 201, 204-7, 237, 256-9, 262, 
265, 272-4, 277, 280-1, 285, 297, 
319-20, 323, 335-8, 356. 387-9, 



734 



REGISTR 



391, 402-7, 416-17, 429-31, 443 

-4, 453, 465, 471. 
dómrof 204, 433. 
dómsbréf 41, 88, 100, 130. 152, 

190, 205, 258, 262, 267, 274, 279, 

281, 319, 389, 402, 404, 417, 426, 

432, 707. 
Dorothea Lafranzdóttir, kona 

Árna sýslumanns Oddssonar i 

Hofgörðum 368, 447-8. 
Draflaleysa á Rangárvöllum 664. 
Draflastaðir i Fnjóskadal 343. 

~ i Sölvadal i Eyjafirði 291, 

293, 306, 308. 
Drageyri i Skorradal 626. 
Dragháls i Svínadal i Þverárþ. 

s. Hv. 418-19. 
Drambhalastaðir i Tungu 678. 
drambr, sjá Jón. 
Drangar á SkógarstrÖnd 601. 
Drangatangi við Dranga á 

Ströndum 562. 
Drangcy á Skagafirði 60, 219. 
Drangeyjarfesti 218. 
drangr 687. 

Drangr, rekamark á Strönd (ná- 

lægt Grind) 600, 627. 
Drangr, rekamark frá Desjar- 

mýri i BorgarfirSi 684, 687-8. 
Drangsnes i Steingrimsfirði 561. 
Dritvík á Snæfellsnesi 605. 
drottinsdagr (sjá og sunnudagr) 

567. 

drottinssvik 295. 
drykkjaraskr 217, 668. 
drykkr 531. 

Dufgusdalr, selför frá Staðastað 
607. 

Dufþaksholt i Hvolhreppi 666. 
Dunliagi (litli) i Hörgárdal 363, 

365. — syðri i Hörgárdal 95. 
Dunkr i Hörðudal 411, 548, 600. 
Dunskógafjara (= Dynskógar- 

fjara) á Mýrdalssandi 706. 
Dvergasteinn i Seyðisfirði 549, 

685, 689, 711. 



dúkr 213, 216, 415, 439, 557, 561, 
566, 573, 581, 584-5, 588, 592, 
596, 607, 610-11, 621, 649, 664, 
667, 689, 691, 695, 697-8, 700. 

Dýjanes á Breiðafirði 710. 

Dynjandi i Arnarfirði 474, 523. 
— i Jökulf jörðum 300. 

Dýrafjarðarbotn eða — botnar 
572, 575-6. 

Dýraf jörðr 44, 47, 70, 110-11, 120, 
166, 384-5, 424, 434, 465, 508, 
519-20, 522, 549-51, 576-7. 

Dýrfinnustaðir i Skagafirði 223, 
456. 

Dyrhólmar i Mýrdal 549, 704, 
710. 

dýrleiki 21-2, 33, 56, 161, 169, 

171, 173, 177-8, 268, 313, 354, 

375, 411, 422, 573, 708. 
dyrugættir 622. 
Dysjar á Álptanesi 638. 
Dæli i Svarfaðardal 227, 459. 
Dögurðareyri, takmark frá Gils- 

bakka 553. 
Dögurðarnes á Skarðsströnd 

549, 594. 



Ecclesiasticus 199-200, 202. 
Efra Ból i Steingrimsfirði 558. 
Efri Ás, sjá Ás. 
Efri Bakki, sjá Bakki efri. 
Efri Brekka i Saurbæ 591. 
Efri Brú i Grímsnesi 549, sjá og 
Brú. 

Efri Dalr (= Efri Rauðsdalr) á 

Barðaströnd 547. 
Efri Ey i Meðallandi 706. 
■Efri Hólar i Gnúpasveit 275. 
Efri Hvammr i Hvanmissveit 

595. 

Efri Hvoll i Hvolhreppi 549, 669. 
Efri Mýrar á Skagaströnd 356. 
Efri Núpr, sjá Núpr. 
Efri Rauðsdalr, sjá Dalr efri. 
Efsta Ból i Önundarfirði, 44. 



REGISTR 



735 



Efsta Land i Öxnadal 227, 459. 

eftirrit (sjá og uppskrift) 275, 
420, 448. 

Egg i Hegranesi 223, 456. 

Eggert Hannesson, lögm. i Bæ á 
Rauðasandi 33-5, 37, 41, 45-6, 
59, 65-70, 95, 110, 112, 115, 127, 
131, 139-42, 166-7, 169-70, 231 
. -2, 284-8, 290, 292, 294-300, 307 
-8, 319, 324-5, 327-8, 330, 375-82, 
419-20, 424, 432, 434, 438, 473, 
507 511, 514, 568. — Sæmunds- 
son á Sæbóli á Ingjaldssandi 
106. 

Eggertsdóttir : GuSrún, Ragn- 
heiSr. 

Eggertsson: Hannes, Jón. 

Eggerz, sjá FriíSrik. 

eggjakista 218. 

eggver 560, 618, 676. 

eggvershólmi 675. 

Egill Einarsson (1568, 1570) lög- 
réttum. á Snorrastöðum i 
Laugardal 99, 405. — Einars- 
son (nyrðra 1703) 172. — Ól- 
afsson (i Skálholti 1570) 470. 
-— Staffeldt, stúdent 392. 

Egilsá i Norðrárdal i Hegra- 

. nesþ. 290. 

Egilsdóttir (Barðaströnd, 1570) 
504. 

Egilsson: Bjarni, Jón, Ólafr, Sig- 
urSr. 

Egilsstaðir i Flóa 549, 657. — á 
Völlum (E. i Fljótsdalshér- 
aði) 151, 471. — i Ölfusi 493. 

Eiðar i Eiðaþinghá 77-8 (þar 
„i Útmannasveit"), 151-2 
(eins staðfært), 549, 686. — i 
Grimsey 365, 367. 

Eiðasandr við Héraðsflóa 711 
-12. 

eiðatökur 424-5. 
Eiði i Álptafirði i ísafjarðar- 
sýshi 568. — i Eyrarsveit 603. 
á Langanesi 225, 458. — á 



Seltjarnarnesi 637. — á 
Skálmarnesi 585, 587. 
eiðr 273-4, 318, 406, 426, 448. 
eiðrofi 299. 

Eiðsá á Barðaströnd 585. 
Eiðsker fyrir Seltjarnarnesi 
637. 

eiðvari 436, 438. 
eignarbréf 190. 
eignarhald 231-2. 
eignarkaup 232. 
eignarskipti 290-1, 306. 
eignarskjöl 430. 
eignarskyldur 66. 
cikiborð 481, 513. 
Eilifsdalr i Kjós 632. 
Einangrar i Öræfum 702. 
Einar, pr. (liefir liklega verið 
að Kvennabrekku 1570-5) 
599. _ (bóndi?) i Norðfirði 
(1569) 271. — (ísafjarðars. 
eða Barðastrs. 1570) 476, 478 
_9. _ Árnason, pr. í Valla- 
nesi 62, 80, 428, 685, 710-11. 

— Arndisarson (1570, Barða- 
strönd?) 506, — Böðvarsson 
(vitni i Barðastr., 1569) 268. 

— Einarsson, sýshun. að Mið- 
liúsum á Reykjanesi 1. — 
Eiriksson að Vatnsfirði 564-5. 

— Eiríksson, lögréttum. og 
lögsagnari á Hvanneyri 115 
-16, 258, 269, 321, 431, 442, 
451, 627. — Erlendsson (vitni 
i ísafj. 1568) 103. — Erlends- 
son, pr. i Skaftafellsþ. (1569) 
260. — Eyjólfsson i Dal und- 
ir Eyjafjöllum, sýshmi. i 
Múlaþ! (1568) 151, 187. — 
Gilbriktsson (Hegranesþ. 
1570) 449. — Gislason (gern- 
ingsvottr i fsafjs. eða Barða- 

. str. 1567) 2, 34. — Gíslason 
(gerningsvottr í Barðastr. eða 
ísafjs. 1567) 34. — Grimsson 
(sýslumanns að Hólum í 



Eyjaf.) Þorleifssonar 29, 238, 
287, 289-90, 305, 308, 329-30. 

— Hallsson, pr. í VaSlaþ. eða 
Þingeyjarþ. (1570) 1, 394-5. 

— Hrómundsson (dómsm. í 
Hvþ. 1569) 272. — ísleifsson 
að Suðrreykjum í Mosfells- 
sveit 422. — Jónsson (Þor- 
lákssonar) að Hóli i Bolung- 
arvik 44, 63-4, 104. — Jóns- 
son (vitni i Múlaþ. 1568) 159. 

— Jónsson (dórasv. 1570 í 
Vaðlaþ.) 403. - Jónsson (vitni 
i Hegranesþ. 1570) 423. ~ 
Magnússon (1569) að Reykj- 
um i Tungusveit, Björnsson- 
ar 332. — Magnússon (vitni i 
Hegranesþ. 1570) 392. — Mar- 
teinsson, pr. i Reykholti, sið- 
ar á Staðarstað 269, 367-9, 
601, 608. — Murtason 363. — 
Oddsson i Vallholti i Skagaf. 
(1568-9) 146-7, 280. — Odds- 
son (1568) að Skógura í 
Flókadal, siðar að Hurðar- 
baki í Reykholtsdal 181-2, 
430, — siðast pr. að Hrepp- 
hóluni 25, 32, 54, 187, 303, 363, 
470. — Ólafsson (gernings- 
vottr í Eyjaf. 1567, 1570) 27, 
393. — Pálsson (gernings- 
vottr 1567, 1571) i Hvestu i 
Arnarfirði 34, 375, 378, 518, 
525. — Pálsson (1570) i Neðri 
Bæ i Arnarfirði 479-80. — 
Runólfsson, útróðramaðr í 
Kinn 43. — Sigurðsson, lög- 
réttum. i Hvþ. (1568-70) 85, 
112, 145, 272, 415. — Sigurðs- 
son, pr. og skáld i Nesi i Að- 
aldal, siðast Heydölura 110, 
155, 166. — Þórarinsson 
umboðsm. i Bólstaðarhlið 189 
-90, 254, 263-4. — Þórðarson 
(1569, i Hvþ.) 263. — Þor- 
móðsson (vottr i Þingeyjarþ. 



1569) 209. — Þorsteinsson 
(Hvþ. 1569) 191. 

Einarsdóttir: Eirný, Guðrún, 
Kristin, Sigriðr. 

Einarsson (1571) i Kvigendis- 
dal 532. . 

Einarsson: Ari, Árni, Benedikt, 
Bjarni, Brandr, Egill, Einar, 
Finnbogi, Gizur, Grimr, Guð- 
mundr, Hálfdán, Halldór, 
Hallsteinn, Hjálmr, Hösk- 
uldr, Jón, Magnús, Marteinn, 
Oddr, Ólafr, Pétr, Sigurðr, 
Snorri, Tómas, Þorlákr, Þor- 
leifr, Þorvaldr. 

Einarsstaðir í Eyjafirði 226, 
458. — i Reykjadal 42, 236, 
264, 343. 

Einfætugil i Bitru 559. 

Einholt á Mýrum i Hornafirði 
549, 699. — (Einiholt) í Bysk- 
upstungum 549, 648. 

einhögldungr 421. 

eir 570. 

Eirikr á Rauðsstöðum (1570) 
474. — Árnason, sýslura. að 
Skriðuklaustri 4, 63, 77, 151, 
153, 155, 275, 429, 695(?). — 
Björnsson (að Keldum ? Þor- 
leifssonar, kaupvottr 1570) 
437. — Böðvarsson (i Fljót- 
um, 1567) 46-7. — Guðmunds- 
son (í Hörgárdal 1570) 412. 

— Jakobsson (sýslum.) 368. 

— Magnússon, Noregskon- 
ungr 317. — Magnússon, pr. 
að Auðkúlu 30, 59, 84. — 
Snjólfsson að (undir) Ási i 
Fellum 8, 290, 309-11, 680. — 

— Þorsteinsson (Hegranesþ.) 
449. 

Eiriksdóttir : Halldóra, Kristin. 

Eiriksfell i Fljótshverfi 703. 

Eiríksson : Einar, Eyjólfr, 
Gunnar, Hallsteinn, Jón, 
Runólfr, Þorleifr, Þorvaldr. 



REGISTR 



737 



Eii^ný Einarsdóttir (Staðar- 

sveit 1570) 447. 
Eklvjufeli í Fellum 680. 
eldaskálahurð 102. 
eldaskáli 102, 651. 
eldberi 625, 668, 678. 
^ídi 60, 218-20, 302, 372, 461- 

■3, 474-80, 482-505, 514-18, 

520-1, 523-8, 530-2, 534-44, 

650. 

eldiviðartak 434-5. 

eldiviðr 23, 28, 434, 620, 650. 

Bl^iárnsstaðir á Langanesi 
346. 

eldsgagn 603, 607, 612, 676. 

Elers Hans (eða Hannes), kaup- 

niaður á Vatneyri (1567-71) 

49, 175, 511, 520. — Jungen, 

kaupm. á Vatneyri (1570) 

474-G, 478-81, 512, 514-16, 523 
-5. 

EiivGgar í SkagafirSi 353. 
^íín Guðmundsdóttir (Skagaf., 
1570). 

^lliðaár (Elliðaá) i Kjalarnes- 

Wngi 282, 636-7. 
Elliðaey á Breiðafirði 710. 
^íliðahöfn, skipstaða frá Ivald- 

ííðarnesi 655. 

^^nienhorst, Hannes, kaupm. 
(1570) 465. 

enibættisbók 213-14. 

engi 260, 419, 435, 573, 583, 

595, 626-7, 653. 
^^gelskir (þ. e. menn) 397. 
^^^^ey fyrir BarSaströnd 585. — 

'^ið Sund 408, 546, 549, 637. 
26G, 419, 435. 
í;"geyjar fyrir Feilsströnd 595. 
^i^gidalr (Engjadalr við Sigiu- 

fjorð 229, 460. — í Skutuls- 

^íi^ði 568, 573. — á Þórsmörk 

664. 

^^gihlíðarhreppr í Hvþ. 31. 
í;^Snnýri i Öxnadal 227, 459. 
"^"gines á Ströndum 621. 



engiíak 275. 
engiteigr 702. 
engladahnadika 213. 
England i Lundarreykjadal 628. 
Englar, Englendingar 448, 450. 
Enni á HöfSaströnd 221, 456. — 
í Langadal 229, 459. — í Við- 
vikrsveit 223, 456. 
Enni (^ Ólafsvikrenni) 604-5. 
EnnishÖfði, Ennisland, tiundar- 
takmark frá Eyri í Bitru og 
rekamark frá Hvoli í Saurbæ 
557-8, 591. 
enskir vikingar 90. 
epicedium in obitum Christiani 

regis 215. 
Erasmi [Rotterodami] para- 
phrasis in epistolas Pauli 2^5. 

— Villadsson (Vilhjálmsson) 
siðast pr. á Breiðabóistaö i 
Fljótshlið 187, 284-7, 292-3, 
363, 432-3, 470. 

Erasmusson: Marteinn. 
erfðaeign 187. 
erfðaskipti 9. 
Erfðatal (Jónsbókar) 404. 
erfðir 126, 129, 187-8, 305, 325, 

369-70, 391, 451. 
erindisbréf 211, 250, 389, 395. 
Erlcndr Guðbrandsson (dóms- 
m. 1569 i Þverárþ.) 323. — 
Hjaltason (frá Teigi), líkl. 
bóndi í Hvalsnesi á Miðnesi 
640. — Jónsson lögréttura. i 
Hvþ. (1568-9) 85, 188-9. — 
Jónsson (Snæf. 1570) 448. — 
. Jónsson (1616) í Miðdal ? 
312. — Jónsson, bóndi að 
Stóróifshvoli 119, 305, 437, 
704, — Tómasson (Miðf. 1569) 
271-3. — Þórðarson, pr. í 
Odda (áðr á Stað í Stein- 
grimsfirði) 108, 187, 438, 664. 

— Þorgrínisson, pr. á Staðar- 
bakka 30. — Þorkelsson. 
(dóilism. í Þingeyjarþ. 1568)- 

47 



738 



REGISTR 



132. — Þorvarðsson, lögiu. á 

StrÖnd (siðast til heimilis á 

Suðrreykjum) 101, 319, 418. 
Eriendsdóttir: Guðbjörg, Her- 

dis, Margrét.. 
Erlendsson : Bjarni, Einar, 

Haukr, Jón, Magnús, Sveinn. 
Erlingr i Keflavik við Rauða- 

sand 495, 536. — (Gislasíjn, 

sýslum. að Brjánslæk ?) 580. 
Erlingsson: Ólafr, Ornu'. 
Esjuberg á Kjalarnesi 341. 
Eskiliolt ( Eskholt, Esk j uliolt, 

Öskjuholt) á Mýrum 258, 549. 
essig 11, 14, 16. 
evangelium 59, 283, 320. 
exemplaria Torrentini 215. 
expositio super epistolain ad- 

ventus 213. — super psaltari- 

um 214. 

ey 276, 588, 591, 596, 621, 694, 
701. 

Ey i Borgarfirði austr 684. — 
(Petrsey) i Mýrdal 408. — 
ytri á Skagaströnd 229, 460. 

eyði 344, 353, 356, 507-9, 559, 587 
-8, 619, 621, 626, 694. 

eyðijörð 354, 356, 463, 508, 626, 

eyðikot 299, 343-4, 352, 355, 597, 
612, 615, 625. 

Eyjadalsá í Bárðardal 226, 458. 

Eyjafjarðarströnd 315-16. 

Eyjafjöll i Rangárþ. 408, 548-9, 
551, 670-3, 711. 

Eyjafjörðr i Vaðlaþ. 8, 27-8, 71, 
127, 130, 138. 144, 146, 149-61, 
164-5, 196, 206, 265, 267, 283-5, 
291, 306, 310, 326, 328, 330, 
332-3, 338, 343, 348, 386, 393, 
403, 414, 427-8, 432. 

eyjar á Breiðafirði (eyjatal) 709. 

Eyjar i Kjós 546, 549, 632(?), 
634. 

Eyjará, skógarniark frá Valla- 

nesi 684. 
Eyjarhorní!) i Öræfum 701-2. 



Eyjarsandr, reki frá Vallanesi 
684. 

Eyjarskyggnir (sjá og Skyggn- 

ir) i Laugardal 162. 
Eyjarþing (þ. e. likl. í Þingey) 

41. 

EyjóJfr (16. öld), pr. á Stað í 
Grindavík 640. — á Eyri i 
Kjós (1569) 341. — i Trostr- 
ansfirði (1570) 476, 515. — 
Árnason Krossbæ i Nesjuni 
81-2. — Árnason í Valadal 317. 

— Arngrimsson (1568-9), lög- 
réttum. i Skagaf. 126, 256. — 
Björnsson (á Kjalarnesi eða i 
Kjós 1705) 314. — Eyjólfr Ei- 
riksson (vottr i Heynesi 1704. 

— Magnússon eldra (prests l 
Haga á Barðastr. Magnús- 
sonar) i Bíldudal 140, 375-9, 
477, 493, 517. — Þorvaldsson 
(dómsm. í Árnesþ. 1570) 405. 

Eyjólfsson: Böðvar, Einar, Jón, 
Kapríanus (Kaprazíus),Loptr, 
Magnús, Oddr, Ólafr, PáH' 
Rögnvaldr, Sturla, Teitr, Por- 
leifr,, Þórólfr, Þorsteinn. 

eykr 583. 

eyland 693. 

Eyrarbakki (Orback) i Árnesþ- 

10-17, 54, 363, 470. 
Eyrardalr i Álptafirði vestr 509, 

521. 

Eyrarreki við Héaðsflóa 711* 
Eyrarland i Eyjafirði 28-9, 291, 

293, 306. 
Eyrarsveit (byggðin umhverfis 

Geirröðareyri, þ. e. nú Narf' 

eyri, ella nefnd Skógarströnd) 

602. 

Eyrasandr, reki frá Kirkjubse i 

Tungu 678. 
eyrar 6. 
eyri 630, 690. 

Eyri í Bitru 549, 557. — í ^^' 
skrúðsfirði 692. — i Fjörðum 



463. — Hrafnseyri i Arnar- 
firði 579. — (likl.) í Flateyjar- 
dal 340. — Geirseyri i Pat- 
reksf. 477, 485. — i Ingólfs- 
firði 592. — i Kjós 312, 341, 
349, 632-3. — i Seyðisfirði 2, 
549, 568. — i Skutulsfirði 549, 
569-70. — í Önundarfirði. — 
neðri i Skorradal. 
eyrir 94. 

cyristíund 537. 

%steinn Þórðarson, pr. á Álpta- 
niýri 578. 

Eysteinseyri í Tálknafirði 486, 
529. 

^ystra Ámót, sjá Ámót. 
^ystra Skarð á Landi 549, 661. 
%stri Dalir i Skagafjarðardöl- 
um 424. 

%stri hreppr (sjá og Gnúp- 
'^'erjahreppr, Hreppar báðir) 
546, 652. 

^yvarsson (i Patreksf., 1570) 
506. 

^yvindará í Eiðaþinghá 549, 
686. 

%vindardalr i Fljótsdalshéraði 
682-3. 

Syvindarhólar, sjá Hólar und- 

Eyjaf jöllum. 

^yvindarmúli i Fljótshlíð 549, 
670. 

^yvindarstaðir i Blöndudal 229, 

279-80, 290, 310, 459. 
^yvindartunga i Laugardal 162. 
*^yvindr að Svarthamri i Álpta- 

^ií-ði (1571) 521. _ Magnús- 

son, bryti að Hóhnn i Hjalta- 
dal 160. 

^yvitrará i Fljótum 88. 



^gridalr á Fljótsdalshéaði 683. 
^gradalr i Mýrdal 549. — innri 
í Saurbæ 549, 592. 
^Sranes í Aðaldal 347. — á 



Reykjaströnd 353. — í Öxna- 

dal 96. — ítak þar frá Kirkju- 

bæ i Tungu 679. 
Fagratröð, örn. i Dýrafirði 434. 
Fagrey á Breiðafirði 710. 
Fagri Skógr á Árskógsströnd 96. 
fálki (í innsigli) 286. 
Fallandastaðir i Hrútafirði 353, 

600. 

Fannardalr i Norðfirði 690. 
Farniannsdalr i Steingrímsfirði 
560. 

fardagar 27, 49, 92-3, 118, 135, 
158, 161, 165, 168, 175, 182, 192, 
209, 212, 246, 258, 262, 302, 335 
358, 387, 395, 404, 424, 466, 502, 
505-6, 544, 604, 656. 

fardagavika 106-7, 267, 269, 277, 
411-12. 

fdVvegr 4, 22. 

Fáskrúð, örn. i Hvammssveit 

596. 
fasta 234. 

fasteign, fastagóz 7, 37, 56, 142, 
148, 166-7, 169, 172, 309, 324, 
333, 342-4, 351-6, 369-70, 376-7, 
380-2, 417, 454, 554-9, 501-6, 
568, 572, 574-8, 580, 582-91, 593 
-606, 608-11, 613-14, 616-18, 620 
-1, 624-8, 631-6, 639-40, 642, 
644, 680, 682-3, 685, 687, 690-3, 
695-7, 701, 706. 

fat (föt) 421, 427. 

fat (áma) 566. 

fata (fötur) 216-17, 270, 421, 579, 

581, 588-9, 591, 021, 623. 
fatabúr 216. 
fatsefni 125. 

fátækr, sjá Þorgeirsson. 
fátækr maðr, piltr, yfirferðar- 

maðr (fólk) 99-100, 197, 383, 

410, 453-4. 
Fauskalækr, rekamark frá 

TröIIatungu 559. 
Faxadalr, beit frá Reykholti 623, 

626. 

47* 



740 



REGISTR 



Faxastaðir (likl.) i Eyrarsveit 
603. — i Grunnavilt 564. 

Februarius (mán.) 65, 120, 194 
-5, 205, 208-10, 212, 222, 233, 
237, 374, 378, 380-1, 712. 

feir 156-7. 

Fell i Dýrafirði 576. — i Horna- 
firði (i Suðrsveit) 408, 549. — 
i Kinn (Yztafell) 226, 458. — 
i Kollafirði 549, 557, 560, 593. 
— i Sléttahlið 352. — i Tállína- 
firði {= Kvigendisfell) 484. 
(tvö) i Trékyllisvik 563. — i 
Vopnafirði 697. 

felliborð 286. 

fellisstokkr 676. 

Fellsendi i Miðdölum 549, 599. 

Fellsmúli á Landi 549, 661. 

ferðasæng 216. 

Ferja — Kirkjuferja i Ölfifsi 
313. 

Ferjubakki á Mýrum i Þverár- 
hr. s. Hv. 549, 615, 619, 621, 
708. 

ferjuliús 303. 

Ferstikla á Hvalfjarðarströnd 

631. 
feræringr 700. 
festingarvottr 47, 318. - 
Fifilgerði 291, 293, 306, 308, 329. 
Fiflliolt i Landeyjum 408. 
Fifustaðir (Fífistaðir) i Arnar- 

firði 479-82, 525, 583. 
Figuræ Jol:iannis Despanterii 

215. 

Filippus Jónsson, pr. i Sauð- 
lauksdal 65-70. — ■ Jónsson 
(dómsm. i Hvþ. 1568) 85. — 
Þórarinsson að Svinavatni í 
Hvþ. 314-15. 

Filippusson: Helgi, Jón, Oddr, 
Pétr, Þórarinn. 

Finimannafar 639. 

fimmtudagr 77, 112, 147, 153, 254, 
268. 281, 303, 316, 325-6, 338, 
370-1, 412. 



Finnbogadóttir: Guðrún. 
Finnbogason: Þorsteinn. 
Finnafjörðr á Langanesströnd- 

um 677. 
Finnbogi Einarsson 

(Hörgárdal, 

1570) 411-12. ~ Gislason, pr- 
á Hjaltabalíka 32, 42, 55, 84, 
98, 267-8. ~ Tumason, pr. í 
Áustfj. (1570) 429. 

Finnr á Rcynivöllum i Suðr- 
sveit 701. — Jónsson, pr. siS- 
ast i Vallanesi 622, 674, 709. 
— Jónsson, bp. i Skálholti 
(sjá og FJ. Hist. eccl.) 320. 

Finnsson: Gisli, Steindór, Þor- 
lákr. 

Finnsstaðir i Eyjafirði 290. — í 
Kinn 226, 458. — á Skaga- 
strönd 229, 460. 

Finnstunga i Blöndudal 192, 254 
-5 (sjá og Finga). 

Firðir („norðr i fj.") — ^or- 
geirsfj. og Hvalvatnsfj. í Þing' 
eyjarþ. 226, 351, 458, 463, 485- 

Firðir eystri i Þingeyjarþ. 343. 

Fiskabjarg i Borgarfirði i Múla- 
þ. 78. 

fiskatiund 666. 

Fiskeyri i Fáskrúðsfirði 692. 

fiskiferð 180. 

Fiskilækr i Melasveit 628. 

Fiskilœkr, takmark frá Gils- 

bakka 554. 
Fiskilækr, örn. i Tungu 679. 
fiskimaðr 562, 675. 
fiskimannabúðir (sjá og sjóbuð- 

ir) 396. 
fiskimcnn (fiskere) 397. 
fiskivit 688. 

fiskr 169, 228, 230, 257, 303, 40ö, 
473-80, 482-9, 491-507, 511-lö. 
520-44, 559, 581, 605, 609-11' 
675, 691. 

fiskreki 656. 

fiskvciði, fiskivciör (fiskveiOi. 
þ. e. silungs) 389, 553, G90, 



REGISTR 



741 



^it austari undir Eyiafjöllum 
408. 

^|tjar i Skorradal 549, 625. 
I^itjaskógr, eign Keldna á i^anu- 

í'irvöllum 663. 
^itjar, Fitjaland, reki þar iiti 

Stórólfshvoli 667. 
^J- Hist. eccl. Isl. = Finnur 

Jónsson: Kirkjusaga. 58, 90, 

246, 250. 

^iall 52-3, 96, 173, 181, 184-5, 232. 

275, 360, 362, 376, 380, 3S2, ^'Ji 

434, 453, 568-9, 519. 
Fjall Möðrudalsöræfi) írn, 

679. 

^-Íall, ítak þar frá Sandfelii ?.■■: 
^jall (Syðra) í Aðaldal 3-í?. 
^JalI i Unadal eða Kolbeins.í^ii 
222, 456. 

^jallahólmi á Breiðafirði 7i-J. 
^Jallanes (likl.) i Dýrafirði 576. 
t^Jallaskagi (sjá og Skagi) i 

Dýrafirði 110, 574. 
^Jalleyjar, afrétt frá Ögri 568. 
J^^Hgarðr 4, 22. 

^j^lJgerði, jörð Möðruvalla- 
klausturs 364. 

p^lhel i Fellum 680. 

^í^^'a 232, 376, 380, 382, 434, 519, 
^81» 591, 635, 655-6, 658, 663-4, 
«67, 670-2, 700, 702, 704, 707. 

^{arafréttr 653. 

tJarbeit 630. 

^jarðarhorn i Hrútafirði 507, 
j^.^19, 558. — Kollafirði 558. 

Jarðarskógr, eign Hevdala 693. 
^^i-geynisla 494-5, 531, 536, 
Jlaj-gæzla 324. 

Jíf haldsmaðr 296. 
JJarhús 392. 

f^armagn 303. 
^Jf maðr 630. 
fjarskipti 87. 

Jorðungsgjöf 10, 56, 148, 191, 
^79, 404, 423. 



fjórðungsketill 217, 421, 573, 577, 
; 650. 

Í fjórðungskirkja 704. 
1 íjt's Í;í2. 045, 651, 657. 
!^.K')s=.r í Svartárdal 179, 249, 
I 255. 

] Fjósatunga i Syartárdal 428. 
Fjósatunga, rekamark frá Hey- 

nesi 630. 
fjöl 502, 622. fjalir þýzkar 

480. 
fjölmæli 337, 
fjölmæliscapituli 337. 
fjölmælismaðr 336-7. 
fjörðr 695-6. 
fjörufar 642, 
fjörugæði 585. 
fjörunytjar 559, 576. 
Flaga i Hörgárdal 363, 365. — i 

Skriðdal 685. 
Flag[v]e]ta á Landi 549, 661. 
flak 507. 

Flár, afrétt frá Einholti 699. 

Flatatunga i Skagafirði (sjá 
og Tunga) 60, 219, 221, 372. 

Flatey á Breiðafirði 12, 17, 544, 
549, 586, — vestri á Mýrum i 
Hornafirði 699, — á Skjálf- 
anda 226, 364, 367, 458. 

Flateyjardalr í Þingeyjarþ. 343. 

flatlokur 216. 

Flautir (=Flatir?), itak frá 

Staðastað 607, 609. 
Fleygisey á Breiðafirði 710. 
Flekkuvik á Vatnsleysuströnd 

638. 
fljót 553. 

Fljót, byggðarlag í Hegranes- 
þingi (Fljótaumboð) 46-7, 88, 
218-20, 228-9, 231, 233, 255-6, 
268, 344, 372-3, 405, 460-2. 

Fljót i Aðalvik 573, 579. 

Fljótsbakki í Reykjadal 41-2, 

226, 458. 
Fljótsdalr, byggðarlag i Múla- 
þingi 472, 571. 681. 



742 



REGISTR 



Fljótsdalr inn vestri, itak þar 

frá Breiðabólstað á Siðu 707. 
Fljótsdalshérað i Múlaþ. 6, 9, 

151, 275, 310-11, 678. 
Fljótshlíð i Rangárþingi 55, 408, 

443, 548, 667. 
Fljótshverfi i Skaftafellsþ. 550, 

703. 

Flóamýri (þ. e. um Flóa í Ár- 

nesþ.) 645. 
Flóðlækr, veiði frá Gilsbakka 

553. 
flói 553. 

Flói," byggðarlag i Árnessýslu 

32-3, 50, 52-3, 182, 185-6, 358, 

361-2, 466, 469, 549-50. 
Flókadalr, byggðarlag í Þver- 

árþ. s. Hv. 550. 
Flókadalsá i Borgarfirði 626. 
Flókahvammr, skógarmark frá 

Þvottá 695. 
Flókavallanipa á Reykjanesi i 

Barðastrs. 588. 
flotar 217, 421. 
flugelshökull 213, 668. 
flugelskápa 213. 
Flugumýrarhvammr i Skaga- 

firði 223, 457. 
Flugumýri 60, 219, 221, 372, 462 

-3. 

FM. (þ. e. safn handrita Finns 
Magnússonar í Oxford og 
Brit. M.) 2, 99, 101, 113, 342, 
405, 428. 

Fnjóskadalr i Þingeyjarþ. 328, 
349-50. 

fóðr 50-3, 182-3, 185-6, 358-9, 
361-2, 466-9, 473-5, 523. 

folald 353-4, 356, 490, 503, 517, 
656. 

foli 353, 702. 

fonthúfa 213. 

fontr 590, 624. 

fontsdúkr 567. 

fontsklæði 439, 571, 580, 584, 
597, 612, 617, 626, 679. 



fontsmunnlaug 617, 685. 
fontsumbúningr 581, 590, 667-8, 

686, 691, 697. 
fontvirki 629. 
forboð 128. 
forbúr 217. 

fordúkr 640, 649, 691, 694-5, 705. 
forkirkja 394. 
forlagseyrir 201-2, 454. 
forlikun (sjá og sátt) 288, 292, 

296-7, 409. 
formaðr 397, 506. 
formadúkr 214, 567, 586, 590, 

676, 680. 

formi 571, 574, 621. 
Fornastaðir í Fnjóskadal 226, 
458. 

Fornhagi i Hörgárdal 291, 293, 
307-8. 

f orsagnarvottr 255. 
forstofa 651. 
forsæti 421. 
forustusauðr 678. 
forvaðar 583. 

Foss í Arnarfirði 476, 515, 580- 
— í Fljótum 230, 460. — ^ 
Síðu 703. — i Vestrhópi 356. 

Fossá á Hjarðarnesi (á Barða- 
strond) 231-2, 505. . 

Fossá, rekatakmark i Hrútafirði 

556. 

Fossá, örn. i Vopnafirði 576-7. 
Fossar i Skutulsfirði 569. 
Fossárdalr i Svartárdal 189. 
Fossland (nú Fosssel) i Beyk.f»- 
dal 349. , . 

Fosslækir undir Hafnarfjalli i 

Melasveit 627. 
Fosslækr, rekamark i Hnappa- 

dal 609. 
Fossnes i Vopnafirði 677. 
Fossvellir í Jökulsárlilið 54y, 

707. . 
Fossvogslækr á Seltjarnarnes 

637. 



Poxal, Jóhann, kaupm. (1570) 
452. 

framaltari 565, 667-8, 670. 
framfæri, farmfærsla 27, 115-16, 

331-2, 427, 551, 553-4. 
framgangr 51, 184, 358, 360, 

466-7. 

Framnes í Skagafirði 223, 457. 
framtal 80. 

Franz Ibsson, pr. i Hruna 23. 
fremri brytastofa 217. 
Freysteinn Grimsson, pr. i Staf- 
holti 171-2. 

í'riðrik fyrsti Danakonungr 81. 
annar Danakonungur 7, 73-4, 
78-9, 82, 90, 113, 123, 193-4. 
235, 237, 239, 241, 243, 245, 
247-8, 251-2, 305, 384, 389, 395, 
398-9, 452. 

^riðrik Eggerz, pr., siðast i 

Akreyjum 172. 
^fiðriksborg i Danmörku 73-5, 

78-9, 82-3, 163-4, 244-5, 452-3. 
^i'iis, Jóhann, kanzlari 73-4, 82, 

122-3. 

frillulifnaðr 128. 

^i-jádagr 110 (sjá og föstudagr). 

^róðá á Snæfellsnesi 549, 604-5. 

^róðaengi i Norðrárdal 555. 

^i'óðastaðir i Hvítársiðu 554. 

^i'ostastaðir i Skagafirði 223, 
.457. 

^^mrit 3-4, 6, 20, 25, 33, 39, 57, 
A 75, 100, 106, 110, 153, 157, 
174, 176-7, Í88, 190, 210-11, 231, 
253, 259-60, 262, 276, 279, 302, 
304, 307, 309, 314-15, 324, 332, 
371> 373, 384, 392, 416-17, 419 
-20, 436-7. 

^'sendsemispjöll 129. 

^uglabjarganes i Vopnafirði 
677, 679. 

^glberg 676, 702. 
^^iglberg, veiði þar frá Strönd í 
^elvogi 641. 



fullrétti 66, 181, 259, 322, 338, 
388. 

fullréttisorð 182. 
fullvirðispeningar 343. 
fundamentum scholasticum 215. 
Furufjörðr á Hornströndum 
94. 

Fúsason: Brandr, Jón. 

Fúsi Brandsson (vitni í Hegra- 
nesþ. 1570) 412. — Helgason 
(kaupv. i Barðastrs. 1569) 327, 
330. — Jónsson (Breiðafjarð- 
ardölum 1563) 98. — Jónsson, 
lögréttum. n. og v. (1570) 416. 
— • Jónsson (Rangárþ. eftir 
1570) 673. 

fygling 676. 

fyl 60, 353. 

færi 493, 579. 

Fögler (sjá og Voegler), Kristó- 

fer, kaupm. 384. 
Förumannasteinn, landam. 

Katastaða á Hvalfjarðar- 

strönd 57. 
föstudagr (sjá og frjádagr), 9, 
27, 80, 99, 107, 136, 160, 165, 
189,192, 211, 220, 234, 262, 267, 
327, 330, 336, 384, 392, 403, 407, 
409. 

fötukerald 216, 577. 



Gagnheiði í Borgarf. s, Hvitar 
629-30, 

Gagnstaðasandr við Héraðsflóa 
711-12. 

Galmastönd (Kalmaströnd) i 

Vaðlaþ. 5, 96, 400. - i Stranda- 

sýslu 559, 
Galmastunga, sjá Kalmanstunga. 
Galmasvik á Akranesi 629. 
Galmatjörn (þ. e. Kalmanstjörn) 

i Höfnum. 408. 
Galtardalr, örn. i Dýrafirði 577. 

— á Fellsströnd 595. 
Galtardalstunga á Fellsströnd 

549, 595. 



744 



REGISTR 



Galtarey á BreiðafirSi 592. 
Galtarholt á Mýrum, Þverárþ. v. 

Hv. 549, 619. — i Skilmanna- 

hreppi 472. 
Galtarnes 'i Viðidal 228, 459. 
Galtartunga, skógr i Nesjum í 

Hornafirði 698. 
Galtastaðasandr við Héraðsflóa 

711-12. 
Galtastaðir i Flóa 658. 
Galtastaðir i Tungu 678. 
gamaliel Hallgrimsson, pr. að 

Tjörn á Vatnsnesi 356. 
gamall kirknanna réttr 240. 
gamalkýr 493. 
gamalær 361. 

Gamla Eyri, reki þar frá Kol- 
beinsstöðum og Hítardal 610. 

Gamlasandr, skógarítak frá 
Holti undir EyjafjöIIum 671, 

Gamli Hólmr i Hagvatni i Stað- 
. arsveit 607. 

Garðakot í Hjaltadal 222, 456. 

Garðar á Akranesi 422-3, 472, 
546, 549, 629. — á Álptanesi 
369, 546, 549, 638. — (þ. e. 
Stóri og Litli G.) i Önundar- 
firði 576. — {= Hofgarðar) i 
Staðarsveit 3G8. 

garðr (hlaðinn) 156-7, 163, 173, 
392, 433-5, 629, 638, 653, 655-6. 

garðr (= heygarðr) 218. 

garðr (- býli, bú, jörð) 33, 61, 
120-1, 141, 191, 194, 251, 301, 
319, 327, 331, 333, 343, 375-6, 
379, 386, 423, 438, 351-2. 

garðr {= liöfuðbýli) 555, 563, 
566, 571, 574, 585, 593-4, 600, 
618-20, 625, 628, 631-2, 647, 
649, 661-2, 665, 667, 670, 672, 
680. 685-6, 699, 705-6. 

Garðr, byggðarlag á Rosmlivala- 
nesi 549, 638. 

Garðr i Aðaldal 226, 458. — i 
Hegranesi 223, 456. — i Keldu- 
hverfi 5, 347. — (eystri) i 



Kelduhverfi 347. — i Ólafs- 

firði 255-6. — i Þistilsfirði 

225, 458. 
garðsendi 433, 679. 
Garðshorn undir Eyjafjöllum 

671. — á Höfðaströnd 222, 456. 

— 1 Kræklingahlið 227, 335, 
459, — Garðshorn (Tjarnar-) 
i Svarfaðardal 364, 366. — i 
Glæsibæjarhr. 364, 367. 

Garpsdalr (Garðsdalr) i Geira- 

dal 549, 590. 
Garret, WiIIiam, enskr herra- 

maðr (1570) 448. 
gásveiði 682. 

gata 386, 553, 577, 583, 596, 648, 
Gata i Selvogi 408. 
Gatnaskógr, itak frr Holti und- 

ir EyjafjöUum 671. 
Gaul i Staðarsveit 549, 608. 
Gaulverjabær i Flóa 546, 549, 

656. 

Gaulverjar (þ. e. búendur i 

Gaulverjabæ) 656. 
Gautar (Gotten, sjá og Gaut- 

land) 113, 193, 237, 241, 398-9. 
Gautland (sjá og Gautar) 148. 
Gegnishólm i Öræfum 702. 
geil 688. 

Gciradalr i Barðastrs. 590. 
Geirastaðir i Bolungarvik 571. 

— í Tungu 678. 
Geirbjarnarstaðir í Kinn 347.'^ 
Geirfuglasker fyrir Reykjanesi 

639-40. 

Geihildarreitr i Öxnadal 95. 
Geirhólmi (Geirhóll) að norðan 
á sýslumörkum ísafjs. 385, 

519, 562. 
Geirlandsheiðr (eða -heiði) ^ 

Siðu 707. 
Geirlaugarson (Geirlogarson) : 

Jón. ,^ 
Geirmundarhólar i Sléttahiio 

231, 460. 
Geirmundarson: Nikulás. 



REGISTR 



745 



GeirmundarstaSir á SkarSs- 

strönd 593. — í Steingrims- 

firði 561. 
Geirnuindr Jónsson, pr. að 

Hrafnagili 196, 325-6, 339. 
Geirmundr Jónsson (á Neista- 

stöðum í Flóa) stjúpson sr. 

Bjarnar Ólafssonar i Hnma 

32-3, 406: 

Geirólfsstaðir 1 Skriðdal 682-3. 
Geirröðareyri á SkógarstrÖnd 

330 (= Narfeyri). 
Geirsbrekka (nú Gilsbrekka) i 

Súgandafirði 571, 574. 
Geirseyri (Gestseyri) i Patreks- 

firði 484, 488. 
Geirþjófsfjarðarbotn i Arnar- 

firði 515. 
Geirþjófsfjörðr i Arnarfirði 

578-9, 581. 

geisladagr 76, 80, 189. 
Geitaberg í Svinadal i Þverárþ. 

s. Hv. 417-19. 
Geitavik innri í Borgarf. austr 

681. 

Geitavík ytri i Borgarf. austr 
681. 

Geitavíkr (báðar) i Borgarf. 

anstr 687. 
Geithamrar i Svinadal i Hvþ. 

228, 459. 

^eithellar (Gcithillur) i Álpta- 

firði i Múlaþ. 183, 549, 694-5, 
697. 

^eithúsgil, örn. i Gufudalssveit 
587. 

^eitland upp til jökla i Borg- 

^rf. í Þverárþ. 623. 
^^ídfé 561, 564, 580, 586-7, 593, 
009, 616, 638, 644, 649, 

<554, 657, 662, 666-7, 698. 

Seldfjárrekstur 588, 607, 630, 
672. 

Geldingadalr, selför frá Kvenna- 
brekku 598. 



Gelding^eyjar, eyðijörð frá Hít- 

ardal 612. 
Geldingafell, selstaða frá Mel- 

um i Hrútaf. 556. 
Geldingaholt i Skagaf. 219, 372 

(sjá og Holt). 
geldingahöfn 702. 
Geldingasteinn, viðarhögg þar 

frá Kaldaðarnesi 655. 
geldingr 219, 221, 309, 462, 517, 

699. 

Geldingsskor við Rauðasand 

584. 
geldnaut 630. 
geldnautaafrétt 562. 
geldnautahöfn 696. 
geldnautarekstr 607, 630. 
geldær 668. 

Geldneytatungur upp af Barða- 

strÖnd 585. 
Gerðar undir Eyjafjöllum 671. 

— i Flóa (hjá Gaulverjabæ) 

656. — á Snæfellsnesi 605. 
Gerðhamrar i Dýrafirði 508, 

522, 576. 
gerði 75, 630. 

Gerði (likl. i Tálknaf.) 526. 
Gerði-Jón (Tálknafj. 1570-1) 

483, 528. 
Gerðisstekkr, landam. frá 

Kimbastöðum 392. 
Gerkens, Hans (faðir Henriks), 

borgari i Hamborg 64. — Ur- 

sula (Ursele), móðir Henriks 

64. 

Gerpir, höfði i Austfjörðum 683. 
Gestseyri, sjá Geirseyri. 
Gestsstaðir i Fáskrúðsfirði 692. 
Gielisch, Alexander, kaupm. 

(1568) 163-4. 
gifting 123. 

giftingardagr 191, 379. 
gil 96, 181, 276, 572, 586, 653, 
671. 

Gil í Bolungarvik 44, 430. — í 
Eyjafirði 351. — (Giljar) 1 



746 



REGISTR 



Skagafjarðardölum 224, 457. 
Gilbriktsson: Einar. 
Giljalækr (mispr. eða mislesið 

Gidialækr), örn. i Öxnadal) 

96. 

Gils Gilsson (vitni i Reykholts- 

dal 1568) 181. 
Gilsá i Eyjafirði 329. 
Gilsá, örn. í Fljótsdal 682. 
Gilsárvöllr i Borgarf. austr 

681. 

Gilsbakki i Hvitársíðu 549, 553 
-4. 

Gilsfjarðará 544. 

GiIsfjÖrðr (inn úr Breiðafirði) 

277. 
Gilsson: Gils. 

Gilsstaðir í Steingrimsfirði 560 
-1. 

Gilstreymi í Lundarreykjadal 
625. 

gimbr 52, 147, 185, 270, 361, 477, 
518. 

Gislabók, sjá máldagabók. 

Gislabær á Hellisvöllum á 

Snæfellsnesi 606. 

Gisladóttir: Kristin Vilborg. 

Gíslason i Botni i Tálknafirði 
(1570-1) 486, 529. 

Gíslason : Árni, Bjarni, Björn, 
Einar, Finnbogi, Guðmundr, 
Gunnar, Halldór, Jón, Magn- 
ús, Ólafr, Páll, Teitr, Þórar- 
inn, Þórðr. 

Gíslavötn, veiði frá Gilsbakka 
553. 

Gisli i Botni i Patreksf. (1570-1). 

— að Skeri (Hvalskeri i Pat- 
reksf.) (1570-1) 489, 531. — 
Árnason (dómsm. í Vaðlaþ. 
1570) 400. — Bjarnason, sið- 
ast pr. á Melum 436. — 
Brandsson (vitni 1567, dóms- 
maðr 1588 í Hvþ.) 42, 59, 85. 

— Böðvarsson (kaupv. i Kjal- 



arnesþ. 1569) 311. — Finns- 
son, lögréttum. i Skaftafellsþ. 
(1569) 260. — (Þorgils) Há- 
konarson, bóndi á Hafgrims- 
stöðum 127, 305. — ísleiksson 
(Vatnsdalr 1569) 276. — 
Jónsson, pr. i Selárdal, offi- 
cialis, byskup í Skálholti 1» 
25, 46, 54, 58, 107, 115-16, 112, 
124, 131, 139-40, 143, 187, 239 
-40, 260, 269, 282-7, 292-3, 296, 
301, 303-4, 309, 313-14, 319-20, 
,363, 409-10, 414, 416-17, 422-3, 
429, 445 (Gilbert), 470-1, 544 
-7, 553. 582, 615, 619, 622, 643, 
646, 652, 657-8, 660, 673, 685, 
697-8, 702, 706, 709-10, 713. — 
Jónsson, pr. að Tjörn i Svarf- 
aðardal 351, 394. — Jónsson, 
sk. heyrari i Skálh., siðar að 
Reykhólum, álðast í Mávalilíö 
120. — Konráðsson, sagnarit- 
ari 135. — Magnússon, bp. að 
Hólum 116. — Oddsson, siðar 
bp. i Skálholti 312, 674, 709. 

— Oddsson (Kjalarnesþ. 1658) 
180. (Þorgilss.?), pr. i Skagaf. 
(1567) 23. — Sigurðsson (i 
Þverárþ. i Hv. 1570) 430. — 
Sveinsson, ráðsm. i Skálholti, 
sýslum. i Árnesþ., að Miðfelli 
9, 25, 45-6, 49, 54, 99, 182, 187, 
284, 286-7, 292-4, 303, 313-14, 
358, 363, 388, 405-6, 466, 470. 

— Þórðarson, siðar lögm. 274, 
342, 368, 615(?). — Þorfinns- 
son (Borgarf., gerningsvottr 

1567) 21. 
gisting (byskups) 556. 
Gizur Einarsson, bp. í Skálholti 

455. 

Gizurarson: Bjarni, Hallvarðr, 

Pétr. 
gjá 583. 

gjafabréf 57. , ^ 

gjaftollr (sjá og prófastsgjaí- 



REGISTR 



747 



_ tollr, sýslumannsgjaftollr) 
475-8, 482-505, 514-18, 524-43. 

gjöf 10, 38, 44, 56, 142, 284, 338, 
384, 424, 454, 464. 

Gjarðeyjar á Breiðafirði 600. 

Gjögr (Gjögrar) á Bölum i 
Strandas. 507, 559. 

Gl. kgl. Saml. 335. 

Gláma (jökullinn) 572. 

Glamnbœr i Skagafirði 342, 353, 
423, 449. 

Glenarárfoss i Norðrárdal, 
veiði þar frá Gilsbakka 553. 

Glerá, örn. í Hvammssveit 596. 

Glerárskógar i Hvammssveit. 

glerghiggr, glergluggi 567, -596, 
663. 

glit 567. 

glittjald 216. 

gljúfr 4, 222, 436. ^ • 

Gljúfrá, í milli Mýra og Staf- 
holtstungna 620. 

Gljúfrá, eyðijörð við Hofstaða- 
sel í Skagafirði 223, 456. 

Gljúfrá á Mýrum i Þverárþ. v. 
Hv. 620. — i Vopnafirði 677. 

glóðaker 102, 553-61, 563-4, 566, 
568, 570-2, 575-8, 580-4, 586, 
588-92, 596-7, 599, 604, 606, 
608-9, 612, 614, 618, 620-6, 628, 
632, 634, 636-7, 640-4, 647, 649, 
653, 657, 659-60, 662-4, 670, 672, 
675, 677-80, 684, 686-7, 692, 694 
-5, 697-701, 704. 

Slófar 214. 

Gloppudalr upp af Álptafirði í 

Múlaþ. 696, 
Glorup, höfuðbýli Kristófers 

liirðstjóra Walkendorfs 282, 

284-5, 287, 292-4, 297. 
glós[n]apsalteri 213. 
Glúmhöfðar i Fljótsdal 682. 
Glúmsstaðir i Aðalvik 509. 
Glfesibær i Glæsibæjarhr. 351. 
gólf 570. 

Gnipr (Nipr) á Skarðsströnd 



593. — Syðri i Vopnafirði 
676. 

Gnúpasveit i Þingeyjarþ. 23. 

Gnúpdalagata, álptveiðitakraark 
frá Gilsbakka 553. 

Gnúpr undir EyjafjöIIum 672, 
sjá og Núpr. 

Gnúpsstaðir i Fljótsdal 681, 

Gnúpverjahreppr i Árnesþ. 549. 
(sjá og Eystri hreppr, Hreppr. 

Goðdalir (Guðdalir i Skaga- 
fjarðardölum) 353, 424. 

Gottskálk Jónsson, pr. 1 Glaum- 
bæ 256, 342, 449, 604. — Magn- 
ússon, lögréttum., siðar sýslu- 
maður að Reykjum i Tungu- 
sveit 126, 136, 256, 351-2, 392 
-3. — Nikulásson, bp. að Hól- 
um 61-2, 119, 343. — Sölvason 
(Múlaþ. 1568) 77. — Tumason, 
lögréttum. í Skagafirði 126, 
256. 

graduale 653. 

graðungr 341, 695 (sjá og grall- 
ari). 

Grafarbakki, sjá Bakki. 
Grafardalr i Svinadal i Þverárþ. 

s. Hv. 630. 
Grafargil í Önundarfirði 472, 

522. 

Grafarhóll i Miðfirði 31. 

grafarkJæði 567, 

Grafarsandr, reki frá Öndverða- 

eyri 605. 
Grafningr í Árnesþ. 10. 
grallari (sjá og graduale) 215, 

561, 566-7, 569, 576, 586-7, 591, 

594, 621, 624, 627, 642, 648, 
660 (nm.), 663, 666, 668, 670, 
701, 703, 706. 

Gram, Hans, próf. i Kh. 389. 
Grammatica 215. — Jacobi 215. 

— Theotgari 215. 
Granastaðir (likl.) i Álptafirði 

i Múlaþ. 696. — í Kinn 43, 

155-7. 



748 



REGISTR 



« 



Grandi i ArnarfirSi 581. 
grannalýsingarbréf 132, 144. 
grastekja 560. 

Grasdalsá á LanganesstrÖndum 
677. 

grasnautn 572, 640-1. 
grasnytjar 563. 
grassæng 217-18. 
Grásteinn, örn, i Gnúpasveit 
275. 

Gratianus, decretum Gratiani 
215. 

Gregorius: Expositio super Job 
213. 

greifi 19.3, 238, 242, 245. 
Greipr Þorleifsson, siðast pr. 

að Snæfjöllum 132, 144. 
Greipsgjá, reki þar frá Valla- 

nesi og Húsavík i Múlaþ. 684, 

688. 

greniborð 481, 513, 622. 

grenifjalir 488, 513. 

Grenivík i Höfðaliverfi 39-41, 

134. — i Grínisey 365, 367. 
Grenjaðarstaðir í Aðalreykja- 

dal (Reykjadal) 80,82, 116-17, 

155, 157, 166, lííS, 256, 258, 

342, 348, 371, 436-8. 
Grcnmór (= Grænniór) i Eiða- 

þinghá 686. 
Gi'onsá, rekamark i Brciðavík á 

Snæfellsnesi 609. 
griðungr 476, 500, 531, 634. 
Grimkelsgil við HjálmárstrÖnd 

689. 

Grimr í Bæ i Súgandafirði 147. 

— Aronsson (i Arnarf. 1570-1) 
480, 525. — Einarsson (dóms- 
maðr i Skagaf. 1568) 126. — 
Jónsson Sigmundssonar 
vestra 1542) 101. — Jónsson, 
staðarhaldari að Húsafelli 
(1568) 108-9. — Magnússon, 
siðast sýshim. i Árnesþ. 436. 

— Sigurðsson (Rauðasandr, 
1571) 538. 540. — Skúlason, 



I siðast pr. í Hruna 54, 122, 363, 
470. — Þórðson (þ. e. Þórð- 
arson) að Vaðli á Barða- 
strönd (1570-1) 503, 506, 530. 
— Þorleifsson, sýslum. að 
Hóhmi i Eyjafirði 238, 287, 
305. 

Grímsá í Borgarf. i Þverárþ. s. 

Hv. 115-16, 626. 
Grímsdóttir: Guðný, Sigriðr. 
Grimsey á Breiðafirði 710. — 

fyrir Slvjálfanda og Eyjaf . 367. 
Grimsmelr, rekamark frá Hall- 

ormsstöðum 682. 

Grimsnes, byggðarlag i Árnes- 

þingi 50, 53, 183, 185-6, 358-9, 

361-2, 467, 469-70, 549, 551. 
Grimsnes á Látraströnd 226, 

458, 646. 
Grímsson : Bergþór, Einar, 

Freysteinn, Guuðmundr, Jón, 

Páll, Þorleifr. 
Grímsstaðir á Fjalli (Fjöllum) 

675. — i Landeyjum 664. — ^ 

Reykholtsdal 209, 623. 
Grimstungur i Vatnsdal 354. 
Grind, rekamarlc á Ströndum 

559, 593, 596, 600, 627. 
Grindarás, reki þar frá Valla- 

nesi 684. 
Grindavik i Kjalarnesþingi 54, 

186-7, 362-3, 470, 546, 551, 

640. 

Grindr á Höfðaströnd 221, 456. 

grip (taka) 192. 

Gripdeild, reki þar frá Valla- 

nesi og Njarðvik 684, 687. 
grii^r 280. 
grísagylta 571. 
Grísará i Eyjafirði 351. 
Grjótá i Fljótshlíð 408. 
grjótgil 162. 

Grjótleiti i Aðalvikrþingum 5bO, 
579 

Grjótnes á Sléttu 291, 293, 306. 



REGISTR 



749 



Gróa (kona Jóns Gíslasonar i 
Hnífsdal fremra) 235. 

Gronewoldt, Hans, sldpstj. frá 
Hamborg (1570) 439-40. 

Gróunes í Gufudalssveit 233. 

Grund á Árskógsströnd 364, 366. 

— i EyjafirSi 71, 325-6, 338, 
340, 344, 427. — í Eyrarsveit. 

— i Höfðahverfi 349. — í 
Skagafiröi 5. — i Svínadal i Hvþ. 

228, 459. — i Vatnsdal 344. 
Grundarhóll i Rolungarvik 571. 

— jörð Möðruvallaklaustrs 
364. 

Grunnavík, Grunnavikrþing i 
ísafjs. 500, 519, 549, 654. 

Grunnavikr-Jón (Jón Ólafsson) 
342. 

Grunnavötn, vaði frá Gilsbakka 
553. 

Grýtubakki i Höfðahverfi 89, 
343. 

Græfuhlíð (= GrafarhUð), 

landam. Litla Dals i Tungu- 

sveit 386. 
Grænafell, skógr þar frá Hall- 

OTOsstöðum 682. 
Graenanefsvogr, rekamark 

Hóhna i Reyðarfirði 691.. 
Gi-œnanes i Norðfirði 690. — i 

Steingrimsfirði 561. 
Gi^ænavatn i Mývatnssvcit 110. 
gi^ænraór i Eiðalnnghá ( =greni- 

mór) 78. 

Gi'ænamóssandr við Héraðsflóa 
78, 711-12. 

Gí-aentóar, beit þar frá Staða- 
stað 607. 

5.^öf 554, 581, 663, 688. 

^rof i Breiðavik á Snæf. 603. — 
1 Eiðaþinghá 686. — i Gufu- 
dalssveit 587. — á Höfðastr. 
224, 372, 426, 457, 471. — á 
ÍMalarnesi 341. — í Laugardal 
162-3. — í Staðarsveit 008. — á 



Vatnsnesi 31, 97. — i Vopna- 
firði 677. 

Gröfin htla i Steingrimsfirði 

558-9. 
gröftr 557. 

Guðbjörg Erlendsdóttir lögm. á 
Strönd, Þorvarðssonar 329-30. 

Guðbandr Bjarnason (dómsm. 
1570, Árnesþ.) 405, 453. — 
— • Jónsson, pr. að Hofi i 
Vopnafirði 2, 103, 301, 303. — 
Þorláksson, bp. að Hólum 23 
-4, 54, 59, 88-9, 246, 274, 294, 
305, 356, 394, 461. — Þorsteins- 
son (Árnesþ. 1570) 388. 

Guðbrandsson: Erlendr, Gunn- 
laugr. 

Gudduson, sjá Jón Halldórsson. 

Guðlaug Jónsdóttir (1569), kona 
sr. Indriða Ámundasonar 277 
-8. — Ormsdóttir lögmanns, 
Sturlusonar (1563), 98. 

Guðlaugshamar, rekamark i 
Breiðavilc eða á Snæfellsnesi 
609. 

Guðlaugshöfði, takniark lamb- 
eldis frá Eyri i Bitru og við- 
ar að 557, 593. 

Guðlaugsson: Jón. 

Guðlaugsstaðir i Blöndudai 233 

-4. 

Guðlaugsvikr í Hrútafirði 557, 
Guðleif Ólafsdóttir, kona Eyj- 

ólfs eldra Magnússonar frá 

Haga á Barðaströnd 375-9. 
guðieg ritning 59. 
Guðmundarlón, reki frá Refs- 

stöðum i Vopnafirði 678. 
Guðmundarstaðir í Kinn 226. 

458. 

Guðmundr i Miðvik neðri (1570) 
509. — á Sjöundá (1570-1) 
498, 506, 538. — (1570), bróð- 
ursonr Elinar Guðnmnds- 
dóttur (Skagaf.) 424. — And- 
résson, sýslum. að Fel ii i 



750 



REGISTR 



Kollafirði 111, 558. — Arason, 
ríki (Guðmundarbréf) 111. — 
Ásbjarnarson (1568-71) að 
Látrum 1 Aðalvik 176, 520. — 

■ 

Bjarnarson (dómsm. á Bessa- 
st 1569) 294. — Björnsson 
(áðr pr. að Barði) (1569) 256. 

— Brandsson (í Rangárþ. eft- 
ir 1570) 673. — Einarsson 
(dómsni. í Hvþ. 1569) 189, 191, 
254. — Gislason i Finnstungu 

(1568) 85.-Gíslason, (Snæf.), 
lögréttum. (1568-70) 109, 448. 

— Gislason (Byskupstungum 
1568) 163. — Gr'ímsson (í 
Tálknaf. 1570-1) 484, 527. — 
Gunnlaugsson (i Hvþ. 1569) 
316-18. — Halldórsson að 
Núpi i Haukadal (1568) 173. 
Hallsson (dómsm. i Þverárþ. 
V. Hv. 1570) 430, 451. — 
Helgason á Eyri i Seyðisfirði 
1-2, 101(?), 424, 569. — Helga- 
son (dómsm. i Þverárþ. 1569) 
321, 430. — Ingimundarson 
(dómsm. í Hvþ. 1569) 272. — 
Jónsson, staðarhaldari á Stað 
í Aðalvik (1570) 565. — Jóns- 
son, lögréttum, i Barðastrs. 

(1569) 277. — Jónsson (dóms- 
m. i Þverárþ. 1569) 321. — 
Jónsson að Hvoli i Saurbæ 
(1569-71) 323, 519, 544-5. — 

— Jónsson að Alviðru í 
Dýraf. (1570) 474. — Jónsson 
(Rauðasandr, 1567, 1569-71) 
38, 223, 495, 498, 538. — Jóns- 
son (Tálknaf. 1570-1) 485, 527. 

— Nikulásson, umboðsm. 
Orms lögm. Sturlusonar (1568 
-70) 126-8, 248, 253, 262, 265, 
400, 421-2. •— Ormsson að 
Svignaskarði (1567-70) 19, 
258, 357, 418. — Ormsson að 
Þverá i Vestrhópi (1568) 171. 

— Pétrsson, sýshim. i Krossa- 



vik 712. — Skiðason, pr. að 
Bægisá (1569-70) 305, 307>. 
420-1. — Skúlason (Loptsson- 
ar rika) 403. — Stefánsson 
(Hvþ. og Vaðlaþ. 1568-9, 1578) 
160, 178, 248, 262, 412. — 
(Gvendr) Þórðarson, pr. í 
Arnabæli 25, 122. — (Gvendr) 
Þórðarson, lögréttum. i Kjal- 
arnesþ. (1570) 391. — 
(Gvendr) Þórðarson að Búr- 
felli i Grímsnesi 645. — Þor- 
leifsson, ríki, síðast i Brokey 
330, 449. — Þorvaldsson 174. 

Guðmundsdóttir : Anna, Elin, 
Helga, ÞorbjÖrg. 

Guðmundsson : Andrés, Ás- 
mundr, Bessi, Bjarni, Björn, 
Bandr, Daði, Eirikr, Hákon, 
Halldór, Hlugi, Jón, KetiH, 
Ólafr, Skeggi, Skúli, Stein- 
grímr, Vilhjálmr, Þórðr, Þor- 
kell, Þorleifr, Þorsteinn. 

Guðnabakki i Stafholtstungnm 
422. 

Guðnason: Björn, Jón. 

Guðný Grimsdóttir sýshimanns 
á Möðruvöllum, Pálssonar, 86, 
95-6. — Jónsdóttir (prests í 
Holti undir Eyjafjöllum), 
Gislasonar 409-10, 442-4. — 
(Gviðný) Magnúsdóttir að 
Hafralæk 168, 265. — Þorleifs- 
dóttir, hirðstjóra, Björnsson- 
ar 403. — Þorsteinsdóttir 
(Gunnlaugssonar, Hvþ. 1569) 
316-18. 

Guðnýjarstaðir i Helgafellssveit 
603. 

Guðriðr Vigfúsdóttir lögmanns, 
Erlendssonar 407-8. — 
steinsdóttir (Múlaþ. 1568) 159. 

Guðrún í Raknadal (1570-1) 489, 
531. — eldri Björnsdóttir 
sýslumanns, Guðnasonar 319. 
— yngri Björnsdóttir sýsl"- 



manns, Guðnasonar 327, 331, 
489, 504, 543. — Eggertsdóttir 

sýslumanns rika að Skarði, 
Björnssonar) i Bæ á Rauða- 
sandi 210. — Einarsdóttir 
(prests á Stað á Ölduhrygg, 
Snorrasonar) 295. — Finn- 
bogadóttir, próventukona i 
Skálholti á IG. öld 471. — 
Halldórsdóttir, kona Jóns 
líiurta, Þorgilssonar. — Hann- 
esdóttir hirðstjóra Eggerts- 
sonar 16G, 424-5. — Jónsdóttir 
(stjúpdóttir sira Bjarnar Ól- 
afssonar 1 Hruna) 32-3. — 
Jónsdóttir (vestra, 1570) 383. 

— Loptsdóttir (ísafjs. 1571) 
520. — Oddsdóttir (1570-1) á 
Barðaströnd (1570-1) 501, 540,. 

— ölafsdóttir (að Hofi. Vatns- 
dal, Jónssonar að Geitaskarði) 
149-51. — Sturludóttir (Stað- 
arsveit 1570) 447. — Þórðar- 
dóttir (kona Eiriks Böðvars- 
sonar> 46-7, 400-2. — Þor- 
geirsdóttir (Staðarsveit, 1570) 
447. — Þorleifsdóttir (lög- 
^anns að Skarði) Pálssonar 
162, 177-8, 249. — Þorsteins- 
"ióttir (kona Tómasar Brands- 
sonar) 88-9. — Þorsteinsdóttir 

i Hjörsey, Torfasonar (1570) 
451. 

*^uðnínarstaðir í Eyjafirði 284, 
343. 

guðslög 191. 

guðsorð (skrifaðar bækr) 664. 

^ðspjallabók 598, 627, 655. 

S«ðspjallabók, messna, pistla og 

oi^atio de sanctis 213. 

S^ðspjallabók.og'pistla á hátið- 
um 214. 

Suðsritningar 339. 

S^iðstukamaðr 707. 

Guðvarðsson: Hrólfr. 
SUðvefr 694. 



Gufá á Mýrum i Þverárþ. v. Hv. 
619. 

Gufudalr i Gufudalssveit 233, 

425, 464, 549, 587. 
Gufudalsþing (— Gufudalssveit, 

i Barðastrandarsýslu) 507. 
Gufufit, eign Borgarkirkju á 

Mýrum 618. 
Gufunes i Mosfellssveit 341, 549, 

636. 

Gufuskálar á Snæfellsnesi 608. 
gull 81, 86, 578. 
Gullbringusýsla 235. 
gullþráðr 472. 

Gullsmiðsreykir i Reyklioltsdal 

549, 624. 
Gullsteinar, örn. frá Hvalsá 

588. 

GuIIsteinsreki, itak frá Dverga- 
steini 689. 

Gunnar Eiriksson, heimamaðr á 
Staðastað (1703) 115. — Gisla- 
son á ViðivöIIum (ráðsmaðr 
að Hólum, sýslum. í Hegra- 
nesþ., klaustrhaldari á Reyni- 
stað) 60, 113, 212, 281, 371, 
386-7. — Magnússon i Skál- 
holti (1643) 622, 674, 709. — 
Þorsteinsson (dómsm. i Vaðla- 
þ. 1570) 400. 

Gunnarsholt á Rangárvöllum 

549, 663. 
Gunnarsson : Sigvaldi, Stein- 

grimr, Þorgeir, Þorkell. 
Gunnarsstaðir i Þistilsfirði 365, 

367. 

Gunnason: Þorsteinn. 

Gunnlaugr að Felli í Tálknaf. 
(1570-1) 484, 527. — Bjarna- 
son, Gunnlaugssonar (Hvþ., 
1569) 316-17. — Guðbrands- 
son (vottr i Eyjaf. 1570) 393. 

— Konráðsson (1563) 98, 112. 

— Þórðarson (kaupv. i Múlaþ. 
1569) 275. 

Gunnlaugsson: Bjarni, Guð- 



REGISTR 



mundr, Hannes, Jón, Þor- 
steinn. 

Gunnólfsvík á Langanesströnd- 
um 677. 

Gunnsteinsson : Magnús, Þor- 
steinn. 

Gunnsteinsstaðir i Langadal 76, 

80, 124, 191, 330. 
Gunnuson; Jocliuni. 
Gunnvör Jónsdóttir (ekkja 

Þórðar ábóta Pálssonar, 1568) 

117-18. — Þorsteinsdóttir 

(i Hvþ. 15G9) 254-5. 
Guttormsson: Hjörleifr. 
Gyða (Barðaslrönd, 1570) 300, 

539. 

Gyldcnstjerne (Guldenstern) , 

Magnus, landstjóri 11. 
gyllenstykki 555, 567. 
Gysse, Albert, kaupm. i Dantzig 

208. 

Gæsatjarnir, veiði frá Gilsbakka 

553. 
göng 102, 651. 

Háaá á Barðaströnd 588. 
Háaey á Breiðafirði 710. 
Háafell i Hvítársiðu (H. i Borg- 

arfirði) 133-5, 420. 
Háaheiði i Mosfellssveit 635. 
Háahóll (nú Háhóll) á Mýrum i 

Þverárþ. v. Hv. 618. 
Háahraun, skógarmark frá Gils- 

bakka 553. 
háaltari 213-14, 581, 584, 642, 

657, 664, 667-9, 683. 
háaltarisbrún 684. 
háaharisbúningr 642, 671-2, 701. 
háaltarisdúkr 565. 
háaltarisklœði 592. 
háborð 651. 

Hácyri á Eyrarbakka 46, 546. 
Haffjarðará i Hnappadal 611. 
Haffjarðarey i Hnappadal 107-8, 

549, 613-15, 619. 
Haffjarðareyri (= Hrafnsfjarð- 



areyri) í Grunnavikrþingum 
564. 
hafrtask 676. 

Hafgrimsstaðir (Hallgrimsstað- 
ir) í Tungusveit 353. 

Hafliði Bjarnason að Haugí 
(Auðshaugi) á Barðaströnd 
(1570) 501, 505, 540, 543. — 
Jónsson (vitni i Barðastrs. 
1570) 464. 

Hafnabakki á Langanesströnd- 

" um 677. 
Hafnarfjall i Melasveit 628. ^ 
Hafnarfjara, itak þar frá Odd- 

gcirshólum 654. 
liaf narhöhnr i Steingrimsf irði 

588. 

Ilafnarnes, rekatakmark frá 

Eyri i Bitru 558-9. 
Hafnia, sjá Kaupmannahöfn. 
Hafnir á Rosnhvalanesi 306, 

408. 

Háfr i Holtum 549, 658. 
Hafrafell i Fellum 680. — í 

Skutulsfirði 570. 
Hafrafellstunga i Öxarfirði 208- 

10, 342. 

Hafralækr i Aðaldal, Aðal- 

reykjadal 108, 264-5. 
Hafranesfjara (likl. réttara en 

Hafnarnesfjara), eign kirkju 

Þykkvabæjarklaustrs 706. 
Hafrsá á VöIIum 62. 
Hafrfell í Hnappadal, eig" 

Miklaholtskirkju 609. 
Hafrsstaðir i Hnappadal 614. 
Hafsvellir (ekki Hofsvellir) á 

Skagaströnd 229, 460. 
hagabeit .638. 
Hagaey i Þjórsá 653. 
hagagarðr 579. 

Hagagarðr, örn.. á Barðaströnd 
585. 

Hagagarðr, land Gilsbakka 553. 
Hagagarðr i Hrafnshagahlíð í 
Arnarf. 580. 



REGISTR 



753 



Hagakot, eyðij. i Skagafirði 224. 
457. 

^aganes í Fljótum 230, 460. — 
neðra 1 Fljótum 230, 460. 

Haganes, landam. Otradals 580. 

«agi 28, 449, 573, 585. 

Hagi á Barðaströnd 1, 118, 139 
••43-, 169, 369-70, 375-81, 414, 
438, 464, 479, 486, 501, 517, 
539, 542, 549, 584-5. — hinn 
^inni á Barðaströnd 584. — 
í Holtum 549, 659. — á Mýrum 
í Þverárþ. v. ,Hv. 612. — i 
Svarfaðardal 345, 352. 

*iákarl 218, 477, 491, 494, 496, 
507. 

Hákon Guðmundsson (dómsm. 
1 Kjalarnesþ.) 391. — Jóns- 
son (dómsm. i Kjalarnesþ. 
1570) 391. — Jónsson á Ey- 
^indarstöðum i Blöndudal 
279-80, 294, 318-19. — Magn- 
iisson, Noregskonungr (rétt- 
^i-bót) 45, 87, 207, 273, 3i8, 
336, 403, 465. — Ormsson, sið- 
f»st sýslum. i Rangárþ. 26-7, 
162, 444, 545, 706, 709-10, 713. 

^ákonarson: Ásgeir, Gisli, 
J^agnús, Páll. 

^ald (eignar) 42, 66, 68, 3Í8, 

403, 405, 489. 
{jaldniaðr 318. 
^aldsnseri 481. 

^alfdan Einarsson að Auðbjarg- 
arbrekku i Hörgárdal (dóms- 
niaðr 1570) 400, 421. 

Jfdrætti 503, 506. 
J^lfkanna 567. 

^^lfkirkja 110, 124, 300-1, 333, 
^77, 560, 563, 569, 572, 575-7, 
^^2-3, 585, 587, 590-1, 594-5, 
^y«-9, 601,604, 608, 616, 618-20, 
lÍt^' 627, 629-36, 638-9, 642-3, 
^^5-6, 648, 655, 657-8, 660-1, 
^^3-4, 667. 669-70, 675, 677-8, 



C82, 685-6, 694, 697-8, 700-1, 
704. 

hálfkirkjujarðir 355. 
hálfrétti 335. 

hálfréttisyrði 337. 
hálfsmánaðarbeit 696. 
hálfsmánaðarteigr 96, 
hálftunna 216. 
hálftunnuketill 217. 

Hal]a Kolbeinsdóttir að Hvoli i 
Fljótshverfi 703. 

Halland á Eyjafjarðarströnd 

220, 226, 458. 
Hallbjarnar'^taðir í Skriðdal 
685. 

Hallbjarnarvörðr við Brunna á 

Kaldadalsleið 34. 
Hallbjarnarvörðr, rekamark frá 

Hitarnesi og Krossholti 613 

■14. 

Halldis að Gníp á Skarðsströnd 
593. 

Halldór „bóndi" (á fyrra hl. 16. 
aldar) 604. — Benediktsson 
(1569), pr. á Helgastöðum, um- 
boðsm. Möðruvallaklaustrs 
363. — Daðason (1616), síðar 
pr. i Hruna 312. — Einarsson, 
pr. á Hrafnseyri (1570), siðar 
i Selárdal 119, 579. — Ein- 
arsson, sýslum. á Einarsstöð- 
um i Reykjadal (d. 1707) 423. 
— Gíslason (1570), pr. Dýraf. 
474. — Guðmundsson (skrif- 
ari um 1640) 321. — Hjálm- 
arsson, konrektor að Hól- 
um 153-5. — Jónsson (i 
Hjarðardal i Dýrafirði á 15. 
öld, likl.) 576. — Jónsson 
(dómsm. i Barðastrs. 1569) 
277. — Jónsson, pr. i Reyk- 
holti 269. — Ólafsson, lögm. 
365, 421. ~ Ormsson i Saur- 
bæ á Kjalarnesi (1569) 180, 
341. — Sigurðsson á Eyrar-r 
landi 89. ~ Skúlason, sýslum. 

48 



754 



REGISTR 



i Skaftafellsþ. 113, 153, 260. 

— Sveinsson (dómsm. 1 Dýraf . 
1570) 465. — Þórðarson (i 
Breiðafjarðardöliim 1570) 430. 

— Þorláksson, lögréttum. i 
Árnesþ. (1570) 387. — Þor- 
láltsson (Eyf., gerningsvottr 
1567, dómsm. 1569-70) 27, 305, 
307, 477. 

Halldóra Bjarnadóttir, Vigfús- 
sonar (Breiðafjd., 1569) 323-4. 

— Björnsdóttir (prests á Mel 
Jónssonar) 37-8, 55-6. — Ei- 
ríksdóttir, Snjólfssonar 8, 309 
-10. — Halldórsdóttir prests i 
Selárdal, Einarssonar 383. — 
Jónsdóttir (Staðarsveit, 1570) 
447. — Narfadóttir (eig. 
Tjaldaness) 594. — Þorleifs- 
dóttir (að Möðruvöllum, 
Grimssonar) 283-4, 287. 

Halldórsdóttir: Guðrún, Hall- 
dóra. 

Halldórsson: Benedikt, Brandr, 
Guðmundr, Jón Magnús, Oddr, 
Páll, Snœbjörn, Tyrfingr, 
Þórðr. 

Halldórsstaðir í Eyjafirði 291, 

293, 306, 308, 310. — i Laxár- 

dal i Þingeyjarþ. 155-9. — i 

Skagafirði 353. 
Hallfreðarstaðamenn, þ. e. bú- 

endr á Hallfreðarstöðum i 

Tungu 679. 
Hallfreðarstaðasandr við Hér- 

aðsflóa 712. 
Hallgeirsey i Landeyjum 663. 
Hallgilsstaðir i Fnjóskadal 328 

-9. — (eða Hallkelsstaðir) i 

Hörgárdal 363, 365. 
Hallgrimsson: Bjarni, Gamaliel. 
Halli Másson 693. 
Hallkelsson: Stefán. 
Hallormsstaðir i Skógum á Völl- 

um 549, 678, 682, 685. 
Hallotta Þorleifsdóttir (á 



Möðruvöllum, Grimssonar) 
126-8, 130, 287, 290, 306-8. 

Hallr (1 Barðastrs. 1571) 516. 
— í Króki á Rauðasandi 
(1570-1) 497, 506, 538. — 
Árnason, pr. á Rafnseyri, 622, 
674, 709. — Hauksson, pr. á 
Skorrastöðum (1569) 271. — 
Jónsson, lögréttum. i Skafta- 
fellsþ. (1569) 260. — Magn- 
ússon, skáld 27, 126, 255-6, 
405. — Magnússon (1569) aS 
Reykjum i Tungusveit, Björns 
sonar) 332. — Ólafsson, lög- 
réttum., sýslum. i Hjörsey 87, 
115-16, 209, 321. 

Hallsdóttir: Ólöf, Solveig, Þor- 
gerðr. 

Hallsson : Bjarni, Einar, Guð- 
mundr, Jón, Ólafr, Sigmundr, 
Snorri, Þorsteinn Ögmundr. 

Hallsteinn Eiriksson (kaupv. 
1570 i HeHgranesþ.) 386. — 
Eiríksson (dómsm. í Þing- 
eyjarþ. 1567) 39. 

Hallvarðr Gislason (Kjalarnesþ. 

1569) 342. 
háls 690. 

Háls i Dýrafirði 473, 522. — ^ 
Eyjafirði 350. — i Fnjóska- 
dal 328-9, 349. — i Haniars- 
firði 549, 694-5. — á Ingjalds- 
sandi 574. 

Hálsasveit i Þverárþ. s. Hvitár 

548. 

hálsslöngur 216. 

hamar (i landslagi) 303. 

hamar (barefli) 108, 271, 481. 

579. ^ ^ 

Hamar Borgarhreppi 19. 

Fljótum 230, 460. — í ^^^^' 
bæjarhr. 364, 367. — í Hanij 
arsfirði 694. - i Hjarðarnesi 
á Barðaströnd 327-8, 331, oOð, 
543. - i Reykjadal i P^^^ 
eyjarþ. 349. - á Skálmarnesi 



i 



9 



587, — (sjá og Deildarliamar), 

rekamark frá Slaðastað 607. 
Hamarkot á Ásum í Hvþ. 344. 
Hamarsfjörðr i Múlaþ. 54Q. 
Hamarsnes, rekamark frá 

J^vergasteini 689. 
Hamborg 1 Þýzkalandi 11, 14- 

-15, 47, 49, 64, 439-40. 
Hamlisbarði, reki þar frá 

Miklaholti 609. 

Hampton Court i Englandi 450. 

Hamraá i Vopnafirði 677. 

Hamraendar á Mýrum i Þver- 

«rþ. V. Hv. 616. — i Öræfum 
702. 

Hamraland (þ. e. Hamarland) á 
I^eykjanesi i Barðastrs. 

Hamrar i Eyrarsveit 603. 

Hamundarstaðir syðri á Ár- 
slfógsströnd 364, 366. — ytri 
^ Arskógsströnd 364, 366. — í 
Vopnafirði 679. 

^^ndbjargararfi 453. 

jiandbjargarómagi 201. 

"andbók dönsk, 215. — Martini 

^P' e, byskups Einarssonar) 
627. 

Jj^^del (sjá og verzlun) 397." 
^^ndki^g. 217, 573. - blámerkt 
^14, 

l^andsalsrof 431. 

"anefsstaðir í Svarfaðardal 345. 

"anhóll i Bolungarvik 44, 430. 

"annes Benediktsson, pr. að 
í>næfjölium 300. — Björnsson, 
Jogréttum. i Snóksdal 149-51, 
^^3, 294-5, 324-5, 601. - Egg- 
^rtsson, hirðstjóri 261, 309, 
. . '^^' — Gunnlaugsson, 
^tudent i Reykjarfirði 45, 126, 
f 6, 387, 463. _ Lossekande, 
^^upni. á 16. öld eystra 472. 
r: Olafsson, lögréttum. i 
«vaiT,mi i Kjós (1567-8, 1570) 
29.180,341,391, 516.-Steph- 



ensen, pr. að Ytra Hólmi á 

Akranesi 548. 
Hannesdóttir: Guðrún, Katrin. 
Hannesson: Björn, Eggert. 
Hansen, David (1569) 208, 
Híinsson (Hannesson) : Henrik 

Gerkens. 
Harastaðir á Fellsströnd 595. 
Harboe, Lúðvik, Sjálandsbyskup 

246. 

Harði vetrinn 357. 
harðsteinn 581. 

Harffnsey (Karffnsey) á Breiða- 
firði 710. 

Hattardalr meiri i Álptafirði 
vestr 510, 520. — niinni i 
Álptafirði vestr 510, 520. 

hátíðabrún silfrneruð 213. 

hátiðabúningr 214. 

hátiðahaldskver 215. 

hátiðamessuklæði .586. 

hátiðavængir með sprang 213. 

hátiðisdagar 567. 

hattr 481, 513. 

Haugr (Auðshaugr) á Barða- 
strönd 505, 543. — i Flóa (hjá 
Gaulverjabæ) 656. — í Mið- 
firði 228, 459. 

Haukaberg á Barðaströnd 464, 

500, 502. 
Haukadalr i Breiðafjarðardöl- 

umu 124, 172-4, 599. 
Haukadalr í Byskupstungum 

549, 648. — i Dýrafirði 166. 
Haukagilsmenn, þ. e, búendr að 

Haukagili i Hvitársiðu 554. 
Haukalækr, rekam'ark frá Núpi 

i Dýrafirði 575. 
Haukastaðaskógar (Haugastaða- 

skógar) i Vopnafirði 677. 
Haukastaðir eða Hauksstaðir 

(hvar?, var eign Þorleifs 

Grimssonar) 290. 
Haukatunga i Kolbeinsstaða- 

hreppi 414, 507, 519, 
Haukr, pr,, afhendir Skorrastaði 

48* 



756 



REGISTR 



1569, 270-1. — Erlendsson, 

lögra. (1307) 546. 
Haukslækr, rekamark frá Núpi 

og Mýrum í Dýrafirði 575-6. 
Hauksson: Hallr. 
Hausastaðir á Álptanesi 638. 
haustaflógun 52-3, 185-6, 360, 

362, 468-9. 
Hausthús 1 Hnappadal 615. 
haustmál 653. 

Hávarðr Pálsson (Þverárþ. v. 

Hv. 1567) 19. 
Héðinsfjörðr i Vaðlaþingi 230, 

436, 438, 460. 
Héðinshöfði á Tjörnesi 4, 23, 75, 

208-10. 
hefð 144. 

Heggsstaðaþing í Þverárþ. s. Hv. 
26. 

Heggsstaðir i Kolbeinsstaða- 

hreppi 610-11. 
Hegranesþing 256, 344, 352. 
Heiðarbót, sjá Bót. 
Heiðarbær i Steingrimsfirði 

558. — i Þingvallasveit 644. 
heiði 574, 648. 

Heiði á Langanesi 225, 458, 677. 
— i Sléttuhlíð 230, 460. 

heilagra feðra setningar 412. 

heilög þrenning 280. 

heimafólk 590. 

heimajörð 641, 654. 

heimakirkjutíund 556. 

heimakúgildi 392. 

heimaland 313, 351-3, 315-16. 
553, 555-6, 358, 560, 562-6, 568, 
571-3, 575-8, 580, 583, 586, 588 
-93, 595, 597-607, 609, 611-14, 
616-20, 622-4, 627-34, 636-43, 
645-67, 669-75, 677-83, 685-8, 
690-2, 694, 696, 698-700, 702-5, 
713. 

heimamaðr 569. 

hcimanfylgja 255, 284, 306, 310. 
heimangjöf 107. 
heimanmundr (kirkju) 25. 



heimanmundr (konu) 147, 160, 

410, 429. 
heimatiund 569, 577. 
heimaumboð 212, 220-1, 225, 371, 

373, 461. 
heimild 144. 
heimildarbréf 40. 
heimildarmaðr 322. 
heimildartÖkur 133. 
heimili 322, 368, 454. 
heimilisprestr 559, 666. 
heimrekstr 28. 

Helga (föðurmóðir Sigriðar 
Sturludóttur frá Dunhaga) 
128. — 1 Hattardal neðra 
(1571) 520. — Aradóttir lög- 
manns, Jónssonar 121, 283-4, 
287. — Guðmundsdóttur, Ein- 
arssonar (1569) 190-1. — Guð- 
mundsdóttir (kona Þorsteins 
Gunnlaugssonar) (Hvþ.) 31' 
-18. -~ Jónsdóttir (kona Jóns 
Nikulássonar, Önundarfirði 
1569) 195, 210. — Jónsdóttir 
(i ísafjs. 1571) 519. — Sig- 
urðardóttir sýslumanns, Finn- 
bogasonar (1570) 427-8. — 
Þorleifsdóttir hirðstjóra, 

Björnssonar 403. 
Helgadalr á Kjalarnesi 341. 
Helgafell i Helgafellssveit 549, 

602. 

Helgason i Sellátravik (1570) 
462, 

Helgason: Árni, Brandr, Fusi, 
Guðmundr, Oddr, Sigfús, 
Teitr, Þorsteinn. 

Helgastaðir á Mýrum í Þverárþ. 
V. Hv. 611. — i Reykjadal 38-9» 
109-10, 131-5, 349. 

Helgi að Húsum í Arnarfiröi 
484, 527. — Helgi i MarbÆh 
(1569) 342. — Helgi Bergsson 
(í Hegranesþ., 1570) 449. 
Filippusson (kaupm. l^^J^ 
Barðastrs.) 327, 330. — Hösk- 



REGISTR 



757 



uldsson, ábóti á Þingeyrum 
127. — Jónsson (Miðf. gern- 
ingsm,) 31, 272. — Jónsson 
úttektarm. (1570-7 á Skjall- 
andafossi á Barðaströnd) 502, 
506-7, 511, 523(?), 541. — 
Sturiuson (Múlaþ. 1569) 188. 
— ■ Þormóðsson (ísafj., vitni 
1569) 34. — Þorsteinsson 
(Hegranesþ. 1568) 160. 

helgibrot 543. 

^elgidagaspjöll 259. 

Helguá, rekamark frá Halldórs- 
stöðum 683. 

Helguhvammur á Vatnsnesi 
41-2. 

Helgunautur á Breiðafirði 710. 
Helguson (að Hnjóti i Patreks- 

firði, 1570) 491, 533. 
í^ella 592. 

Hella á Árskógsströnd 227^ 459. 

— á Snæfellsnesi 612. 
Hellar i Flóa (lijá Gaulverjabæ) 

656, 

Hellir hinn eystri, eign Breiða- 

bólstaðar i Suðursveit 701. 
HelHsás, landam. Litla Dals i 

Tungusveit 386. 
Hellisdalr, veiði þar frá Gils- 

í^akka 553. 
Hellisland, eign Hofs i Álpta- 

fii^ði 695. 

Hellisskjól i Borgarfirði i Miila- 
b. 688. 

Heliisskógar, itak frá Hruna 650. 
Hellisvik i Borgarfirði i Múlaþ. 
687. 

Hellueyjar á Hamarsfirði 694. 
Helluland i Hegranesi 223, 456. 
^^lUmám 663. 

Hellur i Beruvík á Snæfellsnesi 
605. 

Hellusker, eign i Miklaholts- 
ííirkju 609. 

^^elmingadómr 260. 
^^elmingafélag 47. 



Helmingasandr við Héraðsflóa 
712. 

Helsingjaeyri (Helsinor, Hel- 
sing0r) í Danmörku 17, 208, 
399-400. 

Hemingius, Nicholaus: Cate- 

chismus 215. 
hempa 357-8. 
hendr hákarls 507. 
Henrik Gerkens (Hannesson eða 

Hansson) læknir, sýslum. 3, 

64, 137-8, 171, 277, 294, 441, 

620. 

Henrik (Heinrekk) (1570), 
kaupm. i Önundarf. 475-8, 490, 
492, 504. 

Henrik Vilkinsson, lögréttum. i 
Árnesþ. (1568) 99. 

Henriksson: Nikulás. 

hérað 273, 425. 

héraðsdómr 85, 320, 321, 335, 

402, 424. 
Héraðsflói í Austfjörðum 710-11. 
héraðslýsingarbréf 132, 144, 151. 
héraðssóknir 337. 
héraðsþing 85, 133, 316, 336, 400. 
Herdís Erlendsdóttir (Miðfj., 

1569) 271-2. — Jónsdóttir 

(prests á Barði, Brandssonar) 

233-4, 268. 
Herdisarvik við Selvog 54, 187, 

363, 470, 641, 655. 
Herkisslaðir, reki þar frá Nesi 

við Seltjörn 637. 
Hermann (1570 á Barðaströnd) 

506. 

Hermundarfell i Þistilsfirði 346. 
Hersey, sjá Hjörsey 549. 
hertogi 193, 237, 242, 245. 
Hesjuvcllir i Krældingahlið 343. 
Hess, Markús, borgmeistari i 

Kli., kaupm. að Básendum og 

viðar á íslandi. 
hestabeit 650. 

hestajárn (sjá og járn) 313. 
hestamóðir 60, 554, 576, 583, 603, 



758 



REGISTR 



628, 648, 659, 665, 668, 679, 691, 
7O0, 702. 

Hesterberich, Árni, kaupm. eða 
verzlunarmaður i Arnarfirði 
(1570-9) 481-4, 486, 488-90, 493 
-5, 499-502, 504-7, 511-13, 516, 
524, 526-30, 532, 534-9, 541-4. 

Heslfjörðr i ísafjarðardjúpi 549, 
568-9, 708. 

hesthús 651. 

hestlás 215. 

hestleiga 492-4, 534. 

hestr 49-52, 54, 60, 96, 102, 169, 
182-7, 219-20. 270-1, 302, 309, 
351-4, 306-8, 362, 372, 410, 423, 
463, 466-70, 474, 556, 565, 570 
573, 576-7, 579, 593, 595, 
597, 599, 602-3, 605, 617, 619, 

629, 634-5, 641, 646-8 650-1, 653, 
657, 659, 662-3, 665, 668, 670, 
677-80, 685-6, 692, 695, 698, 
701-2, 705. 

Hestr i Dýrafirði 549. — i Hest- 
firði 569. — (Hafrsliestr) i 
Önundarfirði 572. 

HestvöUr i Öræfum 702. 

hey 218, 271. 

Heydalir (Eydalir) í Breiðdal 
428-9, 549, 693. 

Heydalsá i Steingrimsfirði'558-9. 
Heylækr i Fljótshlið 408. 
Heynes (og umboð) 52, 54, 186, 

323, 362, 470, 546, 549, 630. 
heytollr 557. 

Hieronymus : Expositio super 

Davíðs psaltara 214. 
Hieronymusbók 213. 
Hildibandr að Dynjandi i Arn- 

arfirði (1570) 474. 
Hildisey í Landeyjum 408. 
miár Magnúsdóttir (1568), kona 

Jóns Grimssonar 147-8. 
hillufjöl 651. 

Hillur á Galmaströnd 5, 227, 459. 
Hinok, Jóakom, Dr., dómdekan, 
prófastr i Brinuim og Oster- 



holz l(j, 13, 23, 439, 441, 445, 
447. 
hirðstjóri 73. 

historíubók 215, 669. — i kring- 

um árið 214. 
Hitardalr i Þverárþ. v. Hv. 234, 

282, 471-2, 546-7, 549, 610-11, 

615, 617-19, 706, 709-10. 
Hítai'nes i Hnappadal 547, 549, 

613. 
hiti 531. 
hitukerald 217. 
hiluketill 217. 
hjáleiga 620. 

Pljallahóhnr (?) á Breiðafirði 
709. 

Hjallar i Gufudalssveit 580. 

hjallgerð 609 (nm.). 

Hjalli eða Hjallaland, jörð 

Garðakirkju á Álptanesi 638. 
hjalli 594. 

Hjalli i Ölfusi 549, 642. 
Hjallkárseyri i Arnarfirði 578. 
Hjallsgerði, naustgerði f^a 

Miklaholti 609. 
Hjálmá i LoðmundarfirSi 689. 

Hjálmarsson: Halldór. 
Hjálmarströnd i Loðmundar- 

firði 681, 689. 

Hjálmarvík í Þistilsfirði 346. 

hjálmpanna 705. 

Hjálmr Einarsson, pr. að Hólm- 
um (1570) 429. — Sveinsson, 
lögréttum. i Vaðlaþ. 196, 206. 
205, 311, 328, 330, 403, 414, 421. 

hjálmr 131. — (i kirkju) 56^ 
568, 571, 584-5, 588, 592, 597, 
509, 604, 606, 608, 612, 615, 628, 
631, 634, 642, 644, 647-8, 6ðá, 
662-3, 670. 676, 697, 701. 

hjálmsbrot (í kirkju) 610-1^» 

643. 

Hjálmsson; Magnús. . 
Hjaltabakki á Ásum i HvÞ-/^^' 
Hjaltadalr í Hegranesþingi 
334-5, 371, 373-4. 



í 




REGISTR 



759 



Híaltastaðahvainmr í Skagafirði 

223, 457. 
Hjaltason, Erlendr, Ólafr. 
Hjaltastaðir i Skagafirði 223, 

457. — i Svarfaðardai 364, 

366. — i Útmannasveit 414-15, 

549, 686, 713. 
Hjalteyri við Eyjafjörð 146-7. 
Hjalti Magnússon i Teigi i 

Fljótslilið 407, 409. 
Hjarðardalr neðri i Dýrafirði 

520, 549, 576. — stóri i Önund- 

arfirði 508, 521, 572(?). 
Hjarðarliolt í Staflioltstungmn 

(H. i Borgarfirði) 137, 549, 

620. — i Laxárdal 107, 368, 

411, 545, 549, 597. 
Hjarðarnes, byggðarlag á Barða- 

strönd 231, 327-8, 331. 
Hjarðarnes á Kjalarnesi 634. 
hjón (vinnuhjú) 582, 688. 
hjónaband 46-7, 466. 
hjónastóll 584. 
hjónavigsla 191, 
hjúskapr 129, 147, 317. 
Hjörleifur Gizurarson, síðast pr. 

á Völlum 713.. 
Hjörsey (Hersey) á Mýrum 451, 

549, 614, 616. 
hlaða 102, 271. 

Hlaðir i Glæsibæjarhreppi 364, 
366. 

hlasshvalur 677, 681. 
Hlaupsgeiri, rekamark frá 

Þvottá 696. 
Hleiðrargarðmerki, skógarítak 

bar frá Klyppsstað 689. 
Hleinargarðr í Eiðaþinghá 686. 

— í Eyjafirði 220, 226, 302, 
458. 

hlið 583. 

Hlíð á Álptanesi 638. — ( = 
Bjarnastaðahlið i Skagafirði, 
siá og þar) 463. — á Barða- 
strönd 585. — i Grafningi 9-10. 

— i Kollafirði 326, 339, 558. — 



á Langanesi 225, 458. — = 
Reykjahlið i Mývatnssveit. 

— á Reykjanesi Barðastrs. 
588. 

Hliðardalr, skógr þar frá Stafa- 

felli 696. 
Hlíðarendi i Fljótshlíð (Hliðar- 

endensis) 55, 102, 112, 327, 385, 

408, 411, 549, 669. 
Hliðarhagi í Eyjafirði 226, 458. 
Hliðarhvamnir á Rauðasandi 

538. 

Hliðarsel i Steingrimsfirði 558. 

lalutarskeið 54, 187. 

hlutr (afla) 479, 502-3, 506-7, 

511, 539. 
Hlöðuvik i Aðalvik 564-5, 573, 

579. 
hnakkr 27. 

Hnappadalr (sýsla) 613. 

■ * 

Hnappavellir í Oræfum 713, 
Hnappsstaðir (Knappsstaðir) i 

Stíflu 352. 
hnefahögg 258. 
Hnerrir, sjá KnÖrr, 549. 
hnífr 481, 514. 

Hnifsdalr fremri í Skutulsfirði 
235. 

Hnjótr, örn. á Barðaströnd 585. 
— i Örlygshöfn í Patreksfirði 
533. 

Hnjúkr á Ásum i Hvþ. — i 
Svarfaðardal 364, 366. 

Hof i Álptafirði i Múlaþ. 549, 
695. — i Fellum 680. — i 
Flateyjardal 226, 458. — í 
Gnúpverjahreppi 549, 652.- — 
minna i Gnúpverjahreppi 652. 

— á Höfðaströnd 159-60, 236 
-7, 344, 412-13, 428, 471. — 
i Hörgárdal 363, 365. — á 
Kjalarnesi 549, 634-5. — á 
RangárvöIIum 549, 664. — i 
Svarfaðardal 227, 459. — i 
Vopnafirði 549, 675. — i Ör- 
æfum 549, 701, 713. 



760 



REGISTR 



Hofdælur í Skagafirði 223, 456. 
Hoffell í Nesjum i Hornafirði 
549, 699. 

hófjárn, 11, 14, 16. 
Hofsá i Svarfaðardal 364, 366. 
Hofsmenn, þ. e. búendr að Hofi 
i Álptafirði 696. 

Hofsós á Höfðaströnd 432. 

Hofsstaðir í Gufudalssveit 587, 
590(?). — i Helgafellssveit 
602. — i Hálsasveit 270, 623. 

— i Miklaholtshreppi 309, 
547, 549, 608, 611. — á Mýr- 
um 356-7, 416-17. ~ í Skaga- 
firði 220, 372-3, 463. 

Hofteigr i Jökuldal, Hofteigs- 

I)inghá 159, 549, 679. 
Hofströnd i Borgarfirði i Múlaþ. 

681, 687. 

Hoismand, Ebliart (1569), kaup- 

maðr i Brimum 241. 
Hokinsdalr i Arnarfirði 523. 
Hólaá i Laugardal 103. 
Hólafjara, eign Breiðabólstað- 

ar í Suðrsveit 701. 

Hólakot i Viðvikrsveit 222-456. 

Hólar í Byskupstungum 648. — 
i Eyjafirði 291-2, 306, 308, 310, 
328, 330, 343, 385-6, 414. — 
undit EyjafjöJhmi (=Eyvind- 
ahólar) 549, 673. — i Fljótum 
230, 460. — = HrepphóIar i 
Gnúpverjahreppi '652. — i 
Hrepp (= Hrepphólar) 549. 

— i Hjaltadal (dómkirkja o. 
s. frv.) 5, 23-4, 42, 46, 59-60, 
75, 88-9, 115-16, 153, 196, 212, 
220, 246, 252, 256-8, 302, 305, 
332, 334-5, 346, 371-4, 394, 455, 
461, 463. — Hólar (= Klaustr- 
hólar) í Grimsnesi 469, 549, 
646. — á Snæfellsnesi 605. — 
i Steingrimsfirði 561. — (Hóla 
land) i Suðrsveit 700-2. — i 
Örœfum 701. — Hóley 709. — 



Hólkot i Reykjahverfi 349. — 
= Kamphóll 96. 

holdleg sambúð 447. 

Hóll í Bildudal 327-8, 331, 375 
-9. — i Bolungarvik 62-3', 83 
-4, 91, 97-8, 100-5, 174-5, 192-3, 
210-12, 259-60, 430, 571. — i 
Eiðaþinghá 78. — i Fjörðum 
226, 458. — í Fljótum 230, 
460. — á Hylftarströnd i Ön- 
undarfirði 573. — i Höfða- 
hverfi 226, 458, — i Keldu- 
hverfi ^25, 458. — i Kolla- 
firði i Strandasýslu 455. — 
Norðrárdal 555. — i Ólafs- 
firði 230, 460. — i Siglufirði 
229, 460. — á Skaga 225, 457. 

— jörð Staðarhólskirkju 592. 

— i Staðarsveit 608. — í 
Svarfaðardal 227-8, 459. — í 
Svartárdal 344. ~ i Sæmund- 
arhlið 37. — i Tálknafirði 
478. 485, 524, 528, 582. — hjá 
Urðum 228, 459. — i Útmanna- 
sveit 686. ~ (Hólar) i Öxna- 
dal 227, 459. 

Hóhuar í Reyðarfirði 549, 691. 
Hólmavað i Aðaldal 348. — í 

Laugardal 162. 
Hólmfastr Brandsson (Árnesþ., 

1568) 99-100, 
hólmi 595, 678. 

Hólmr, byggðarlag í Skagafirði 
386. 

Hólmr ytri á Akranesi 548, 630. 

— (stóri) í Garði (Leiru) 

549, 638. 
Hólmr, rekamark frá Refsstoð- 

um i Vopnafirði 677. 
Hólsland i Eyjahreppi 609. — ^ 

Steingrimsfirði 559. 
Hólslækr 558-9. 

Holstcn, Hollstein, sjá Hoit- 

setaland 113. ^ . 

Holt, byggðarlag i Rangarþingi 

145, 548-9, 658. 



í 



REGISTR 



761 



Holt (jörð Þorleifs GrimssoA- 
ar) 291, 293. — á Barðaströnd 
141-2, 370, 381, 499, 540, 584. 
— uniir Eyjafjöllum 549, 671, 
707, 711. — i Fljótum 46-7, 88, 
344. — (= GeJdingaholt) i 
Skagafirði 60, 221, 462-3. — 
Holt i Mýrdal 549. — Holt á 
Mýrum i Hornafirði 260. — 
(tvö býli i Saurbæ) 177-8, 549, 
549 (sjá Stóra Hol'c og Minna 
Holt). — Syðra í Svarfaðardal 
402-4. — i Svinadal í Hvþ. 
i29, 459. — í Önundarfirði 
166, 195, 549, 572. 

Holtakot í Reykjahverfi 349. 

Holtamannahreppr i Rangár- 
þingi 145. 

Holtastaðir í Langadal 30-1, 34, 
161, 314-16, 319, 344, 413. 

Holtavörðuvötn, veiði frá Gils- 
bakka 553. 

Holthusen, Johann, ráðsmaðr i 
Hamborg 64. 

Holtsetaland (sjá Holsten) 113, 

193, 238, 242, 245, 398. 
Holtsmúli á Landi 408. 
^omiliubók 213. 
hórdómr 129. 

hórdómsbrot 281-2. 
hórdómssök 475, 478, 490, 515, 
517, 520. 

iiorn 216. 

Horn á Hornströndum 580. 

Horn í Mosdal í Arnarfirði 474, 
508, 523. — i Nesjum i Horna- 
firði 471, 550, 697. — i Skorra- 
(ial 626. 

horn nieð kopar, annað með 
silfrlit 216. — með silfrstikli 
216. 

Hornaeyri i Hornafirði 698. 
*^iornafjörðr 17, 260, 408, 548, 

550, 700-1. 
*'>ornasög 421. 



Hornbrekka i Ólafsfirði 230, 
460. 

hornstaup 216. 

Hornströnd við Hornbjarg (þ. 

e. Horn) 578-9. 
hosur 513. 

Hrafn í Krossadal i Tálknafirði 

(157b-l) 482, 526. 
Hrafnabjargará, rekamark frá 

Hofi og Refsstöðum i Vopna- 

firði 676-7. 
Hrafnabjörg á Hvalfjarðar- 

strönd 631. 
Hrafnadalr í Hrútafirði 556. 
Hrafnagil í Eyjafirði 350. 
Hrafnagil, örn. í Svinadal i 

Breiðafjarðardölum 591. 
Hrafnfjörðr i Grunnavikrþing- 

um 564. 

Hrafnhóll i Hjaltadal 222, 456. 
Hrafnkelsstaðir i Fljótsdal 681 
-2. 

Hrafnsdalr í Borgarf. í Múlaþ. 
687. 

Hrafnseyri (Rafnseyri) i Arn- 
arfirði 119-20, 166-7, 550, 578. 
Hrafnshagahlið i Arnarfirði 

580. 

Hrafnshellir, rekamark frá 

Staðastað 607. 
Hrafnsstaðir i Eyjafirði 222, 

458. — i Hjaltadai 222, 456. — 

í Kræklingahlið 5, 220, 402. 
Hraksstaðir (Hrekksstaðir, 

Rekstaðir) á Barðastönd lOG, 

381, 499. 
Hranastaðir i Eyjafirði 350. 
Hraukbær (Hríkkbær; * Krækl- 

ingahlið 364, 367. 
hraun 638. 

Hraun i Aðaldal 348. — i Dýra- 
firði 166, 550, 577. — stóra á 
Eyrarbakka 346. — i Fljótum 
89, 230, 460. — á Höfðaströnd 
428. — innra á Reykjanesi i 
Barðastrs. 588. — á Skaga 



i 



762 



REGISTR 



221, 224-5, 457. — á Skálanesi 
í Gufudalssveit 587. — i 
Unudal 160. 
Hrauná, örn. i Loðmundarfirði 
688-9. 

Hraunfjara í Fljótshverfi 703. 
Hraungerði i Flóa 33, 550, 654. 
Hraunhöfn á Snæfeilsnesi 550, 
606. 

Hraunlækr, rekamark frá Refs- 
stöðum i Vopnafiröi 678. 

Hraunnes, reki þar frá Krýsu- 
vik 641. 

Hraunsás i Hálsasveit 270, 623. 
Hraunsdalr Iijá Bolungarvik 
571. 

Hrnunsholt á Álptanesi 638. 
ílraunshreppr i Þverárþ. v. Hv. 
612. 

Hraunsmúli i Hnappadal 612. 
Hraunsnef, rekamark frá Kálfa- 

tjörn 638. 
hrauntjöld (svo) 560. 
Hreiðarsson: Indriði. 
Hreiðarsstaðir í Svarfaðardal 

77. 

Hreinsstaðir i Útmannasveit 
686. 

Hreppar (báðir) 50, 53, 183, 185 
-6, 358, 361-2, 466, 469-70. Sjá 
og Eystri hreppr, Ytri hreppr. 
Hrepphólar, sjá Hólar. 
Hreppisá í Ólafsfirði 230, 460. 
hreppr 204, 453. 

Hreppr, sjá Eýstri hreppr, 
Gnúpverjahreppr, Hruna- 
raannahreppr. 

hreppstjóri 197, 204, 707-8. 

hreppstjórn 453. 

hrifa 218, 556, 573, 579, 581, 669. 

hringar 213. 

Hringver i Viðvikrsveit 222, 456. 
hrip 218, 581, 683. 
hrís 632. 

Hrís, jörð Bæjarkirkju i Borg- 
arfirði 626. 



Hrísar í Svarfaðardal 364, 366. 
Hrisdalr i Arnarfirði 478, 499, 
524. 

Hrisey á Breiðavatni, eign Staf- 
holts 621. — í Hornafirði 698. 
hrishögg 590. 

Hrísnes á Barðaströnd 501, 540, 
585. 

hrisrif 435. 

Hróarsholt i Flóa 550, 657. 
Hróarskelda (Roskilde) á Sjá- 

landi 384-5. 
Hróbjargarstaðir i Kolbeins- 

staðahrepp 611. 
Hróbjörg (Tálknaf., 1570) 483. 
Hróðnýjarstaðir i Laxárdal 411. 
Hrófá í Steingrímsfirði (sjá og 

Rófá) 558. 

Hrófberg (Hróberg) i Stein- 
grímsfirði 560. 

Hrólfr Bjarnason, sterki, lög- 
réttum. (1569) 280-1, 412. — 
Guðvarðsson (Höfðaströnd, 

1569) 237. 

Hrólfsson, Magnús, Ólafr, Þór- 
arinn, 

Hrólfsvellir i Fljótum 88-9. 
HroIIaugsstaðasandr við Her- 

aðsflóa 684, 711-12. 
Hrollaugsstaðir á Langanesi 

225, 458. — í Útmannasveit 

681-2. 

Hrómundr á Laugabóli i Arnar- 
firði (1570) 475. 

Hrómundsson: Einar. 

hross 50-4, 60, 102, 105, 125, 
182-7, 219-20, 270, 302, 309, 
351, 353, 356, 358-62, 372, 463, 
490, 517, 570, 573, 579, 595,' 
597, 641, 646, 649-51, 653-4, 657. 
683, 690, 695-7. 

hrossabeit 594, 630, 632, 64», 

696. 

hossaengi 703. 
Hossahjalli 591. 



Hrossatunga, itak frá Ólafsvöll- 
um 653. 

hrosskapall 121, 357, 646, 707. 
Hrunamannahreppr (Hreppr) í 

Árnesþingi 32, 419, 546, 549 

-50, 652. 

Hrunamenn, þ. e. búendr að 
Hruna 650. 

Hruni i Hrunamannahreppi 33, 

546, 550, 650. 
Hrútafjarðardalr, takmark frá 

Gilsbakka 553. 
Hrútafjarðarheiði, afrétt frá 

Reykholti 623. 
Hrútafjarðarveiði frá Gilsbakka 

554. 

Hrútafjörðr 179, 249, 279, 355, 

507, 519. 550-1, 556, 597. 
hrútahöfn 653. 

Hrúteyjar út af Hrútafirði 592. 
Hrúteyjarströnd við Hrútafjörð 
557. 

Hrúthólmi, ey á Breiðafirði 710. 
Hrúthólmi, beit þar frá Holti 

undir Eyjafjöllum 671. 
hrútr 60, 219-20, 302, 372, 406, 

462, 500, 566, 690, 703. 
Hræreksstaðir i Öxarfirði 4, 6, 

225, 458. 
hrærur 217. 

Huberinus [Caspar] i þýzku 

215. 
húð 218, 476. 
húð (bjargfesti?) 642. 
húðarskinn 125. 
Hudeman, Johann, Brimamaðr 

(1570) 441. 
Huitfeld, Páll, hirðstj. (1553) 

415. — Petr, riddari (1567) 

4. 

Húkr (Húkar) i Miðfirði 355. 
Human, Johann, borgari i 

Brínium 35-6. 
Humhiholt i Hnappadal 108, 615. 
Húnavatnsþing 71, 85, 145, 161, 



165, 179, 189, 247-8, 255, 272, 

316, 336, 344-5, 354. 
Húnbjörg Oddsdóttir (Tómas- 

sonar) 20. 
hundraðshestr 108, 270, 343, 355, 

527, 554-5, 561, 596, 598, 600, 

604, 606, 610-11, 613-14, 622, 

624, 644, 649, 653-4, 657, 673, 

675, 690, 696, 700. 
liundraðshross 257-8. 
hundraðsleiga 275. 
hundraðsskip 629, 638. 
Hundraðsvarða, örn. i Bitru 

591, 593, 
hurð 102, 109, 622. 
Hurðarbak á (Akranesi?) 630. 

— i Kjós 633. — i Vestrhópi 

356. 

hurðarhringr 620. 

hús 102, 269, 275, 343, 355, 435, 

449, 463, 531, 645, 656. 
hús corporalis 638, 691, 698, 

700. 

hús kaleiks 682, 691. 

Hús (Húsar) i Arnarfirði 480, 

484, 525, 527. 
Húsafell í Hálsasveit (H. í 

Borgarfirði) 55, 108-9, 550, 

553, 622. 
Húsafellshraun við Hálsasveit 
553. 

Húsa-Jón (Í570-1, kenndr við 
Hús eða Húsa i Arnarf.) 492, 
534. 

Húsa-Jónsson (1570) 506. 
Húsastaðaás i Tungu 679. - 
Húsatóftir i Grindavik 640. — 

á Skeiðum 24-5. 
húsrúm G55. 
hússtaða 630. 

Húsavík við Borgarf jörð i Múla- 
þingi 550, 681, 688. — á Tjör- 
nesi 3-5, 22, 75, 209, 347. 

Húsvitjan 300. 

Húsey i Tungu 678. — i Hóhui 
í Skagafirði 224, 457. 



764 



REGISTR 



Húseyj arsandr við Héraðsf lóa 
711-12. 

Hvalfjarðarströnd í Þverárþ. s. 

Hvítár 29, 301, 418, 431, 54G, 

550-1, 631. 
Hvalfjörðr 378, 420. 
Hvallátr við Rauðasand 65, 68. 
Hvallátr, itak þar frá Ogri 568. 
hvallýsi 511-12. 

Hvalnes á Skaga 225, 457. 
hvalr 434, 477, 544, 562, 575, 584, 

600, 641, 576, 579-81, 683-4, 

688, 689, 703, 706. 

hvalreki 96, 275, 534, 537, 557-60, 
562-4, 568, 572-3, 579, 581, 588, 
591-3, 596-7, 623, 640-1, 656, 
675, 677-9, 681, 683-4, 687-8, 
690, 698. 

Hvalsá i Kollafirði á Ströndum 
558-9, 588, 596. 

Hvalsá stóra i Hrútafirði 355. 
Hvalseyjar fyrir Hnappadal 611. 
Hvalsker, sjá Sker. 
Hvalsnes á Miðnesi 546, 550, 639. 
Hvalsnes i Stöðvarfirði 685, 692. 
hvaltiund 560. 

Hvalvik, reki þar frá Vallanesi 
684. 

Hvanney á Breiðafirði 710. 

Hvammr yzti i Aðaldal 348. — 
á Barðaströnd 503, 542. — i 
Dýrafirði 550, 577. ^ i Fljót- 
um 405. — á Galmaströnd 400. 

— i Hjaltadal 222, 456. — i 
Hvammssveit 80, 188, 261, 550, 
595. — i Kjós 29-30, 550, 632. 

— á Landi 550, 661. — i Langa- 
dal 344. — i Laxárdal i Hegra- 
nesi 353. — i Norðrárdal i 
Þverárþ. v. Hvitár 550, 555. 

— í Skaftártungu 705. — i 
Vatnsdal 335, 338. — ( = 
Kirkjuhvammr 344). — á 
Völlum 683. — i Þistilfirði 
225, 458. 



Hvammsfjara fyrir Bakka i 

Landeyjum 671. 
Hvammsfjörðr i Breiðafjarðar- 

dölum 174, 709. 
Hvammshús (= hús i Brúna- 

hvammi?) 679. 
Hvammssveit i Breiðafjarðar- 

dölum 188, 411, 550, 595. 
Hvanná i Fáskrúðsfirði 692. 
Hvanná á Jökuldal 679. 
Hvannadalr i Steingrimsfirði 

560. 

Hvannármerki á Jökuldal 679. 

Hvanneyri í Andakil 22, 115-16, 
547, 550, 626-7. — eða Hvann- 
eyrar í Reykjarfjarðarlandi 

(likl. á Ströndum) 572. — i 

Siglufirði 229, 460. 
hvannskurðr 578, 582. 
Hvannstóð i Borgarfirði i Múla- 

þingi 681. — hið mikla, álpt- 

veiðitakmark frá Gilsbakka 

553. 

Hvarf i Svarfaðardal 345, 352. 
— i Viðidal 228, 459. — reka- 
mark frá Núpi og Mýrum i 
Dýrafirði 575-6. 

Hvarfsdalr á Skarðsströnd 592. 

Hvassafell i Eyjafirði 226, 458. 

hveitisalt 513-14. 

Hveitishvammr i Vopnafirði 

677. 

hveralækr 181. 
hverfisteinn 217, 421, 628. 
hverndags-messuklæði 214. 
Hvesta i Arnarfirði 518. 
Hvesta efri i Arnarfirði 478, 

524. 

hvihivoð 271, 566, 573, 580, 589, 

041, 651, 653, 665, 676, 682, 

686, 691. 
Hvitá í Arnesþ. 303. — í Borg- 

arfirði 3, 321, 553, 621. 
Hvitadalir (tvö býli) í Saurbæ 

177-8. 

Hvitadalr efri i Saurbæ 249. 



Hvítadalr neðri i Saurbæ 249. 
Hvitafell, landamerki frá Hall- 

dórsstöðum i Laxárdal 156-7. 
Hvitanes i Skilmannahreppi 

630. 

Hvitársiða i Þverárþ. v. Hvitár 
33-4. 

Hvitárvellir i Andakil 57-8. 442. 
hvitasunna 110, 196, 265, 400, 403 

-5. 407, 409. 
hvitasunnudagr 557. 
Hvitingseyjar fyrir Skálmar- 

nesi 587. 
Hvitmagafell, itak þar frá 

Steinum undir Eyjafjöllum 

672. 

Hvolhreppr i Rangárþingi 408, 
410, 437. 

Hvoll i Fljótshverfi 703. — i 
Saurbæ 544, 550, 591, 597. — 
syðri, neðri (= StóróIfshvoII) 
119, 305, 436-7, 666. 

Hvylft i Önundarfirði 550, 572. 

hylr 609. 

hymnarius 214-15. 

hægindi 102, 215-18, 271, 421, 
566, 573, 578, 589, 641, 651, 
653, 669, 676, 682, 686, 691. 

Hæll í Flókadal 21, 550, 624. 

Hænuvík í Patreksfirði 492, 534. 

Hæringsstaðir i Svarfaðardal 
227, 459. 

Höfðabrekka í Mýrdal 550, 703. 
Höfðadalr i Tálknafirði 487, 

530, 582-3. 
Höfðahverfi i Þingeyjarþ. 88. 
Höfðaskógr, itak frá Holti undir 

Eyjafjöllum 671. 

Höfðaströnd i Hegranesþ. 159 

■60, 219, 237, 344, 412-13, 428, 
471. 

Höfðhólar á Höfðaströnd 221. 

Höfði = BÚIandshöfði á Snœf. 
604 = Hjörleifshöfði við Mýr- 
dal 706. = Ingólfshöfði undan 



Öræfum 702. = Staðarhöfði á 
Akranesi 631. 

Höfði á Höfðaströnd 221, 349, 
455. 

höfn 7, 10, 13, 22, 36, 47, 90, 211, 
238, 242, 251, 384. 

Höfn i Borgarfirði i MÚIaþ. 688. 
— við Hornbjarg 565, 572. — 
í Hvammssveít (= Knarrar- 
höfn) 550, 595. — i Melasveit 
(H. i Borgarfirði) 550, 627. — 
i Siglufirði 229, 460. 

Höfn, reki þar frá Kirkjubæ i 
Tungu (Höfn i Borgarf. í 
Mulaþ.?) 679. 

höfuðból 10. 

höfuðbréf 416. 

höfuðdómr 432. 

höfuðhögg 258, 322. 

högg 322. 

högg (= höfuðhögg) 692. 

Högnason: Bjarni. 

Högnastaðir i Þverárhlið 555. 

hökull 214, 552, 555, 561-2, 567, 
570, 579, 581, 583, 586, 588-9, 
594, 596-7, 599-600, 604, 607, 
609-12, 620-1, 624, 626, 633-4, 
639-40, 643, 648, 652-3, 656-9, 
661, 663, 665, 667, 676, 679 
-80, 682-5, 688-9, 691, 695, 

697-8, 701. 
Hölkná, skógarmark frá Valla- 

nesi 684. 
Hölknalækr i Fáskrúðsfirði 690. 
HöIIuhylr, örn. i Norðfirði 690. 
Hörgárdalr i Vaðlaþingi 95, 155, 

205, 205, 384, 402, 404, 412. 
HörghóII i Vestrhópi 228, 459. 
Hörgsá á Siðu 707. 
Hörgsdalr á Síðu 707. 
Hörgsdælafjara 707. 
Hörgsholt i Hrunamannahreppi 

33, 650. 

Höskuldr Einarsson (Höfða- 

strönd, um 1570) 471. 
Höskuldsson: Helgi, Jón. 



766 



REGISTR 



Höskuldsstaðir í Reykjadal 156, 
158. — á Skagaströnd 177, 248, 
253-4, 262, 268, 356. 



ÍB. (íslenzkt bókmenntafélag, 
handrit þaðan notuð) 126, 145, 
196, 206, 258, 272, 286, 288-9, 
294, 307, 356, 387, 400, 407, 548, 
709. 

íbsson: Franz. 

leronymus, sjá Hieronymus. 

iburðr 271, 692. 

iferð, íför (i fjöru) 558, 583, 588 
-91, 594, 596-7. 

Illi Ós i Hólaá 163. 

Illugastaðir i Fljótum 230, 460. 

Illugi (eða IUogi) (i ísafjs. eða 
Barðastrs., 1570) 476. — 
(1569) sonur Þorgerðar Pét- 
ursdóttur, Hvþ.) 267. — Guð- 
mundsson, pr. að Múla 5, 19. 
— Guðmundsson (dómsm. i 
Þverárþ. 1569) 258. — Jör- 
undsson (Hvþ. 1570) 172. — 
Vigfússon á Kalastöðum á 
Hvalfjarðarströnd (1570) 442, 
711. 

Ilssker á Álptafirði i Múlaþ. 696. 

Indriðadóttir: Kristin. 

Indriðason: Jón, Kolbeinn. 

Indriðastaðir i Skorradal 3, 20, 
22, 452, 550, 625. 

Indriði Ámundason, pr. í Kálfa- 
nesi (1569) 277. — Hreiðars- 
son (1569) 357-8. 

Inga, s. k. Árna sýslumanns 
Oddssonar 368. 

IngibjÖrg Jónsdóttir (langamma 
Sigriðar Sturludóttur frá 
Dunhaga) 228. — Pálsdóttir 
að Hofi í Höfðaströnd Grims- 
sonar 159-60. — Salómons- 
dóttir (vitni, Vatnsdalr 1567) 
97. — Sigurðardóttir sýslu- 
manns Finnbogasonar 77. — 



Þorsteinsdóttir (1570, kona 

Þormóðar Ásmundssonar í 

Bræðratungu) 453-4. 
Ingimundarson: Guðmundr, 

Þorlákr. 
Ingiriðr Marteinsdóttir (bysk- 

ups) Einarssonar 368. 
Ingjaldshóll (Ingjaldshvoll) á 

Snæfellsnesi 550, 604-5, 615. 
Ingjaldssandr, byggðarlag í ísa- 

fjs. 106, 508. 
Ingólfsfjörðr á Ströndum 592. 
Ingólfshöfði i Örœfum 701. 
Ingunnarstaðir í Brynjudal 546, 

550, 632. — i Króksfirði (i 

Geiradal) 507, 544. 
Ingveldarstaðir i Hjaltadal 222, 

456. 

Tngveldr Árnadóttir (ráðskona 
Daða Guðmundssonar) 295. 

innihús 622, 645. 

Innra Fell (likl.) í Trékyllisvik 
623. 

Innri Fagradalr, sjá Fagradalr. 

Innri Hólmr á Akranesi 419, 
550, 630. 

innsiglað bréf 5, 40, 156, 160, 
316, 343, 401, 419. 

innsigli 1-2, 5-7, 9, 13, 22-3, 26, 
28-30, 32-3, 35, 38-9, 41, 43-4, 
46-7, 57-8, 61-3, 70-1, 75-6, 78, 
80, 82, 84-9, 96-8, 100-1, 104-7, 
110-11, 113-15, 118-20, 122-3, 
125, 127, 130-0, 144, 147-52, 
155, 157-60, 162-3, 165-6, 168-70, 
172-9, 187-90, 192-3, 205, 207, 
209-1-0, 212, 233-5, 237, 240, 250, 
254-8, 260, 262-9, 274-6, 279-81, 
285-6, 297, 300, 303-4, 309-12, 
314-15, 318-21, 323-6, 328-30, 
332-5, 338-41, 370-1, 373-4, 378 
-9, 381-5, 387, 391, 393, 395, 401 
-5, 408-14, 416-20, 422-4, 426-8. 
430-2, 435-8, 447-50, 453, 464. 

innsiglismerki 167. 

Innsti Vogr á Akranesi 422. 



REGISTR 



767 



innstæða 25, 334, 395, 406, 473, 

558, 628. 
innstæðukúgildi 617. 
innstæðukýr 619, 
innstæðusmjör 145. 
innstæðuær 
inntekt 288. 

inventarium 27, 285, 365, 420, 
442. 

ísafjarðarsýsla (ísafjörðr = 
sýsla) 7, 63, 91, 97, 297, 298, 
385, 424-5, 510-11, 519. 

Isafjörðr (= ísafjarðardjúp) 2, 
73, 299. 

ísafjörðr í ísafjarðardjúpi 73, 
97, 102, 111, 192, 194, 211, 234, 
426. 

ísafjörðr (Iséfjord, þ. e. Vatns- 

fjörðr) 47. 
ísgangr 210. 

ísland (Islandice) 7, 10, 12-14, 
16, 36, 47, 65, 69, 73-4, 78-9, 
82-3, 90, 111-14, 120, 126, 132-3, 
143, 153, 193-4, 211, 235, 237-8, 
242-8, 250-1, 253, 261, 280, 282, 
284, 287, 289, 292, 294, 297, 303 
-5, 309, 319, 338, 384-5, 388, 
397-8, 400, 406-7, 412, 416, 421, 
441, 445-8, 452, 455. 

ísland, Færö og Grönland 
(skjalahólf i rskjs. Dana) 2, 4, 
10, 23, 63, 211, 237, 244-6, 363, 
389, 395, 420. 

Islandica biblia 215. 

Islandsfarar i Brimum 10, 13. 

Isíands lög (íslenzk lög) 79, 194, 
203, 242, 250, 288. 

Isleifr (1570-1, Vikr við Rauða- 

sand) 496, 536. — Rafnsson 

lögmanns, Brandssonar 81. — 

^igurðsson sýslumaðr a 

Grund i Eyjafirði 427. — Þor- 

.^ergsson, Bessasonar (1570) 
428. 

ísleifsson: Einar. 
^sleiksson: Gisli. 



íslendingar 398. 

íslenzk föt (ilát) 217. 

íslenzka 293. 

islenzk skerborð 217. 

islenzkr psaltari 216. 

Isl. ártiðaskrár 368, 447. 

itak 264-5, 267, 386, 452, 563, 568 

-9, 579, 596, 701. 
ítala 157, 266, 311, 694. 
ívar Sigurðsson (dómsm. 1569 i 

Hvþ.) 272. 
Ivarsson: Jón, Þorvarðr. 

Jacobi [Spangenbergii] : Gram- 

matica 215. 
Jakobsbréf [Nýja testam.] 199. 
Jakobsson: Eirikr. 
Januarius 62, 208, 275, 294, 371, 

373, 375, 378. 
jarðabók 397. 
jarðabrigði 129. 
jarðabýting 471. 
jarðagóz 568-71. . " 
jarðarhöfn 434. 

jarðakaup, jarðakaupabréf, 
jarðskaupsbréf 6, 23, 31, 42, 
89, 162, 171-4, 177, 250, 262, 
264, 271, 500. 

jarðamat 100, 210-11. 

jarðarverð 161, 171, 192, 211, 
254, 281. 

jarðaskipli, jarðaskiptabréf 4, 
30, 33, 41, 48, 95, 155, 160, 166. 
169, 172, 178, 194, 208, 231, 248, 
262, 267, 279, 309, 312, 327-8, 
330, 374, 378, 380-1, 384, 414, 
419, 423, 429, 436, 464, 671. 

jarðartaka 388. 

Jarðbrýr i Svarfaðardal 228, 
459. 

jarðvörpur 259. 

járn 481, 513, 556-7, 599, 612, 642. 
járnbönd 590, 596. • 
járnfat 512. 

Járngeir (Jádgeir, bjó i Ólafs- 
firði, d. fyrir 1569) 385. — að 



768 



REGISTR 



Krossi á BarðastrÖnd (1570 
-1) 479, 505, 541. 

Járngerðarstaðir i Grindavik 

417, 419, 640. 
járnhjálmr 600, 621, 646, 664, 

684. 

járnkarl 102, 546-9, 554-5, 558-9, 
561-4, 567-8, 570-1 580, 582, 
586, 588-9, 597-604, 606, 609-14. 
617-18, 621, 624, 627-8, 631, 633 
-4, 637, 639-40, 643-8, 652-3, 
659, 661, 669, 676, 700. 

járnpipa 570, 631, 649, 679, 705. 

járnpottr 668. 

járnpundari 668. 

járnskip 633. 

járnsleggja 579. 

járnstafn 599. 

járnsleggja 579. 

járnstafn 599. 

járnstika 581, 668, 683-4, 689. 

járnuð kista 216. 

jbskj. AM., sjá AM. 

Jesús, Jesus Christus (sjá og 
Christus, líristr) 6, 28, 31, 
33-4, 59, 65, 69, 76-7, 79, 106, 
114, 118, 126, 159-60, 166-7, 169 
-70, 173, 187-8, 196, 200, 212, 
234, 256, 263, 268, 277, 279, 285, 
305, 320, 324-7, 330, 335, 339, 
370-1, 375, 378, 380-1, 383, 392, 
394, 412, 420, 423, 427, 434, 465, 
473-507, 510-44, 627. 

Joehim á Eyri, likl. Geirseyri í 
Patreksfirði (1570-1) 485, 528. 

Jochum Gunnuson (Tálknafj., 
1571) 528. 

Johannes baptista, decollatio 31, 
145, 279. 

Jóakimsdalr, Jukundalr, Jopin- 
dalr, Jupindalr 166, 216, 329, 
511. 

Johannes (sancti J.) dagr = 
Jonsmessa (sjá og Johannes 
baptista) 298. 



Johannis Dispauteri Figuræ 
215. 

Jóhannsson: Vigfús. 

jól 60, 188, 336-8, 171, 174, 455. 

Jón, pr. að Kviabekk (1569-70) 
231, 461. — i Austmannsdal 
(1570-1) 479, 525. — á Bakka 
á Kjalarnesi (1569) 341. — á 
Barðaströnd (1570) 504. — 
„bóndi" að Eystra Skarði á 
Landi 661. — drambr að Graf- 
argili (1570) 473. — i Efra 
Dali (Rauðsdal) á Barða- 
strönd (1570-1) 504, 542. — í 
Efri Hvestu i Arnarf. (1570) 

478. ~~ á Eysteinseyri (1570 
-I) 480, 529. ~ vinnumaðr á 
Fífustöðum i Arnarf. (1570-1) 
480, 525. — pr. að Eyvindar- 
hólum 673. — að Hóli i 
Tálknafirði (1570) 478, 524. — 
i Hrisnesi á Barðaströnd 
(1570-1) 501, 540. — að Hús- 
um i Arnarfirði (1571) 525 
(sjá og Húsa-Jón, og Húsa- 
Jónsson). — á Kjaransstöðum 
i Dýrafirði (1570) 474. — á 
Krosseyri („Krutzeyri") ^ 
Anarfirði 514. — að Lamba- 
vatni (1570-1) 496, 536. — 
magri (Tálknaf. 1570-1) 487, 
530. -~ meyjarkinn (Tálknaf. 
1570) 483. — piltr að Húsum í 
Arnarf. (1570) 480. — á Selja- 
landi i Álptafirði í Múlaþ. 
(1571) 521. — smiður i Rel^íi- 
vík (1570) 509. — stóri (1570 
-1, að Hnjóti i Patreksfirði) 

491, 533. — strandi (157"' 
Barðaströnd) 504. — í Tungu- 
parti i Örlygshöfn (1570-lí 

492, 506, 533. — að Osku- 
brekku i Arnarfirði (1570-1 ^ 

479, 525. — bróðursonr Ehn- 
ar Guðmundsdóttur (Skagai. 
1570) 424.-Andrésson (FU^^' 



REGÍSTR 



769 



1570) 405. ~ Arason, bp. að 
Hólum 39-40, 81-2, 134, 343, 
403. — Arason (1570, Barða- 
strönd) 490, 499. — Arason pr. 
og sk. að Vatnsfirði 300-1, 546. 

— Arnórsson, pr. i Einholti 
(1569) 260. — Arnórsson, lög- 
réttum. i Ljáskógum (1710) 
174. — Ásbjarnarson (Scl- 
tjarnarnes, 1569-70) 312, 391. 

— Ásdisarson (Patreksf. 1570 
-1) 492, 506, 533. — Ásgrims- 
son (Kjalarnesþingi 1568) 180. 
■ — Ásgrímsson (Hvþ. 1569) 
335. — Atlason (dómsmaður 
1570 i Dýrafirði) 465. — 
Bárðarson (Patreksf., 1570-1) 
493, 534. — Bjarnarson, 
Bjarnason, pr. á Breiðaból- 
stað i Fljótslilið, officalis 
i Skálholti (1568-70) 187, 
260-2, 363, 410, 428, 433, 470. 

Bjarnarson (1 Smiðjuvik 
1568-9) 72, 91, 192, 211. — 
Bjarnarson (óvist, hvar eða 
Wnær uppi). — Bjarnason 
(eða Bjarnarson) (vitni i Tsa- 
fjs. 1568-9) 105, 175, 195, 210 
-11 — Bjarnason (br. Bjarna) 
Isf. (15()9) 195. — Bjarnason 
(Isafjs., 1570) 475. — Bjarna- 
son i Skeri (Hvalskeri, 1570 
■^) i Patreksfirði 488, 531. — 
*^_larnason (Barðaströnd, 1570 
500, 540. — Bjarnason, pr. 
Eyvindarhólum 673. — 
Í^Jarnason, að Látrum i Mjóa- 
^^^oi vestr (1704) 194. — 



Bjö 



rnsson i Flatey 132, 144, 



278, 544. - Björnsson, 
^^PelIán að Hólum i Hjalta- 
(1567-70) 42, 354, 371, 374. 
^Jornsson, sýslum. á Holta- 
« oðmn 31, 38, 42-3, 56-7, 59, 

2Hd ' ^^^-lÖ' 1^3, 150-1, 
256, 267-8, 317, 335-9. - 



Björnsson, heimamaðr á Mel- 
graseyri (1568) 148. — Björns- 
son . (i Múlaþ., kaupv. og 
dómsv. 1569-70 i Múlaþ.) 275, 
429. — Björnsson, lögréttum. 
í MÚIaþ. (1570) 429. — 
Brandsson (Hvþ., 1567) 415.— 
Brandsson, pr. á Barði (1569) 
233-4. — Brandsson, lögréttu- 
m. i Rangárþ. (1570) 407, 409- 
10, 442, — Bandsson (Vikr við 
Rauðasand 1570-1) 494, 535. — 
Briktason (Patreksf.? 1570) 
506. — Eggertsson, murti (i 
Bæ á Rauðasandi), Hannes- 
sonar 167. — Egilsson, pr. i 
Stafholti 274. — Egilsson, sið- 
ast pr. að Hrepphólum (1569) 
363. — Egilsson að Geita- 
skarði 42, 263. — Einarsson, 
pr. eldri að Stafafelli (1569) 
260. — • Einarsson, pr. yngri 
síðast að Reylcholti 239-40, 
269, 282-3, 320-1, 357-8. — 
Einarsson, „bóndi", likl. á 
Melgraseyri (1568-9) 72, 91, 
94, 147, 175, 192, 195, 211. — 
Einarsson á Auðólfsstöðum i 
Langadal (1569) 190-1. — Ein- 
arsson (Patreksf. 1570-1) 490, 

537. — Eiriksson, pr. að Vatns 
firði 567-8. — Eiriksson, lög- 
réttum. i Rangárþ. (1568, 
1570) 153, 407, 410, 442. — 
Eiriksson, lögsagnari í Dala- 
sýslu 174. — Eh'iksson 
(Vaðlaþ. 1570) 401-2. — Er- 
lendsson, pr. á Rauðasandi 
(1570-1) 380-1, 419, 474, 497,. 

538. — Erlendsson, pr. i Vill- 
ingaholti 196, 335, 387, 442. — 
Eyjólfsson i Hjarðardal stóra 
(1571) 521. — Filippusson frá 
Svínavatni, Þórarinssonar- 
(1567-9) 39-40, 134, 315. — 
— Fúsason (sakamaðr 1568)* 

49 



770 



REGISTR 



113. — Fúsason (Barðaströnd 
eða Tátknaf., 1570-1) 488, 499, 
527. — Geirlögarson i Hjarð- 
ardal stóra (1571) 521. — • 
Gislason, „bóndi" i Árnesþ. 
1567 (likl. í Öndverðanesi) 
45, 99. — Gíslason, lögréttum. 
í Plvþ. (1568-9) 85, 280, 335. 

— Gislason (ísaf. 1568) 148. 

— Gislason, pr. i Barðastrs. 
(1569) 233. — Gislason i 
Hnifsdal fremra (1569) 234-5. 

— Gíslason (dómsm. i Þver- 
árþ, V. Hv.) 357. — Gíslason 
að Hálsi i Dýrafirði (1570) 

473. — Gislason (Barðastrs. 
1570) 375, 398, 476, 515. — 

— Gislason eldri, murti, i Æð- 
ey (1570) 426-7, 568. — Gisla- 
son yngri i Æðey (1570) 426 
-7. — Gíslason, lögréttum. i 
Múlaþ. (1570) 429. — Gislason 
(Snæf. 1570) 448. — Gíslason 
að Kúlu i Arnarfirði (1570) 

474. — Grimsson, lögréttum. á 
Ökrum 126, 256, 432. — Grims- 
son eldri, sveinn Eggerts 
Hannessonar, að Dynjandi í 
Grunnavik (1567-71) 38, 46. 
55, 147-8, 433, 519. — Grims- 
son, staðarhaldari að Húsa- 
felli (frá 1568), siðar i Kal- 
manstungu 108-9. — Grims- 
son i Norðtungu (1568-9) 173, 
321(?). — Grimsson i Vatnsd. 
i Patreksf. (1570-1) 490, 532-3. 

— Grimsson (Múlaþ. eftir 
1570) 710-11. — Guðlaugs- 
son (Grindavik, 1596) 419. — 
Guðmundsson i Einarsnesi 
(1567-8) 19, 137-8. — Guð- 
mundsson, lögréttum. i Hvþ. 
(1568-9) 85, 335. — Guð- 
mundsson (vitni 1568, ísf.) 
103. — Guðmundsson (vitni i 
Kjalarnesþingi 1570) 396, 453. 



— Guðmundsson (dómsm. 1570 
i Rangárþ.) 443. — Guð- 
mundss. (Rangárþ. um og eftir 
1570) 453. — Guðmundsson, 
pr. i Hitardal 274. — Guðna- 
son (óvíst íivar og hvenær 
uppi) 174. — Gunnlaugsson 
(vitnl 1568, 1570, Hegranesþ.) 
160, 412. — Halldórsson, bp. i 
Skálholti 707. — Halldórsson 
(vitni 1567, Hegranesþ.) 98. — 
Halldórsson (dómsm. 1568, 
Kjalarnesþ.) 180. — Halldórs- 
son að Fróðá (1569) 296. — 
Halldórsson (1570, i Sölva- 
nesi?) 423-4. — Halldórsson 
(Gudduson) i Hokinsdal (1570 
-1) 475, 523. — Halldórsson, 
pr. i Hítardal 58, 104, 109, 139 
-40, 269, 282, 286, 288-9 307, 
320, 471-2, 546, 706, 709-10. — 
Hallsson (vitni í Snóksdal) 
550. — Hallsson (Barðaströnd, 
1570-1) 499, 516, 539. — Hösk- 
uldsson (vitni 1568, ísaf.) 104- 

— Indriðason i Árnanesi, K^^" 
ilssonar (dómsm. 1569) 260. 

— ívarsson (Patreksf. 1570-1) 
491, 506, 533. — Jónsson á 
Eyri (Suðreyri?) (1570) 485. 

— Jónsson, Islendingr (í Sauð 
lauksdal) 66, 70. — Jónsson 

(að Hóli (Bolungarvik), Þor- 
lákssonar 63, 83-4, 104. ^ 
Jónsson (gerningsvottr ^^^^' 
fsf.) 2. — Jónsson, pr. 
Munkaþverá 27, 393. — Jóns- 
son (1567, fsaf.) 45. — Jóns- 
son (1567, Vestf.) 46. — Jóns- 
son, pr. 1568 (að Bægisá?) 95. 

— Jónsson í Smiðjuvik (156» 
-9) 72, 91-4, 192, 211-12. 



esi) 
ið 



Jónsson (1568, úr Grænan 
99-100. — Jónsson (tekr v 
Kálfholti 1568) 101, 433, 437- 
— Jónsson (vitni 568, Isaf-' 



1 



REGISTR 



105. — Jóusson, síðar lögm. á 
Þingcyrmn 159, 235-6, 243, 246 
-7, 284, 286-7, 292-4, 392, 402-4, 
414, 432. — Jónsson {Vaí51aþ. 
124, 148, 160, 165, 178, 328. — 
Jónsson murta, Þorgilssonar 
(1568) 119-20. — Jónsson 
(vitni annað 1568, VaSIaþ. 124. 

— Jónsson pr. (óvist hvar og 
hvenær) 174. — Jónsson, pr. 
1569 i Vaðlaþ. 196. — Jónss. á 
Barði 1569, likl. siðar i Grund- 
arþingum 250, 354. — Jónsson 
(kaupvitni í Múlaþ. 1569) 225. 

— Jónsson (kaupv. i Kjalar- 
nesþ. 1569) 311. — Jónsson 
(ílóinsm. 1569 i Þverárþ.) 321. 

— Jónsson, pr. i Saurbæ á 
Hvalf jarðarströnd (1569) , 
bróðir Vigfúsar sýshnn. á 
Kalastöðum 357. — Jónsson 
(Vaðlaþ. 1570) 401-2. Jónsson 
(vitni 1570, i Hörðudal) 411. 

— Jónsson, pr. í Rangárþ. 
(1570 í Kálfholti) 433. — 
yngri Jónsson i Tungu i 
Tálknaf. (1570-1) 486, 529. — 
J ónsson ( Staðarsveit, 1570) 
447. — Jónsson (1570-1) á 
Eyri (Suðreyri?) í Tálknaf. 
485, 528. — (Jónsson likl.) 
^ 1600 á Stað i Grindavik 
640. — Jónsson á Gunnsteins- 
stöðum 330. — Jónsson, pr. á 
Breiðabólstað á Skógarströnd 
1704) 330. — Konráðsson 
(•fónssonar íslendings) 65, 70, 
490, 532-3. — Kráksson, pr. i 
Görðum á Álptanesi (1570) 
422. Ljótsson (Tálknaf., 
1570-1) 482, 526. — Ljótsson 
íað Stafni? i Svartárdal) 189 
-90. — . Loptsson, pr. að Vatns- 
íjyði 148, 438. — Loptsson, 
f*étr.sson, pr. (Sælingsdals- 
*ungu) 135^ 279, 596. — Lopts- 



771 

son (Staðarsveit, 1570) 447. — 
Magnússon, lögréttum. á Sval- 
barði 71, 76, 79-80, 109-10, 415. 

— Magnússon, pr. i Hestþing- 
um (1568) 115-16. — Magnús- 
son á Þorsteinsstöðum i Skaga 
firði (1568) 124-5. — Magnús- 
son (dómsm. i Kjalarnesþ. 

1568) 180. — Magnússon, pr. 
á Skorrastöðum (tók við 

1569) 270. — Magnússon 
dómsm. 1569, Þverárþingi) 
321. — Magnússon (að Reykj- 
um í Tungusveit, Björnssonar, 
1569) 332. — Magnússon eldri, 
sýshmi. i Haga á-Barðaströnd 
139, 141. — Magnússon dan 
eða yngri á Eyri í Seyðisfirði 
9, 72, 85-7, 99, 125. — Magnús- 
ússon, pr., sýslum., síðast 
klaustrhaldari, að Sólheimum, 
siðast að Helgafelli 8, 18, 30, 
42, 136, 145, 148-9, 233, 237, 263, 
268, 281, 316, 325, 331, 338, 386, 
412, 451. — Marteinsson, 
sýsluni. 1, 28-9, 98, 130, 196-7, 
206, 238, 284-9, 292, 294, 308, 
328-30, 385, 403, 414, 432, 601. 

— Nikulásson á Skaga (þ. e. 
Fjallaskaga) (1568-70) 94, 195, 
210, 474. — Nikulássson 
(Eyjaf., 1570) 414. — Oddsson 
(vitni 1569, Hvþ.) 263. — Ól- 
afsson, pr. i Rauðasandsþing- 
um 34, 38. — Ólafsson (1568, 
Hegranesþ., 1568) 160. — ÓI- 
afsson (1568, Aðalvik) 176. — 
Ólafsson, lögréttum. i Kjalar- 
nesþ. 1568, 1570) 180, 516. — 
Ólafsson (1569, Múlaþ.) 340. - 
Ólafsson i Hjarðardal, um- 
boðsm. Eggerts Hannessonar 
(1570-1) 424, 426, 433, 516, 520. 

— Ólafsson (dómsm. 1570, 
Dýraf.) 465^ — Ólafsson á 
Bakka í Dýrafirði (1570-1) 

49" 



772 



REGISTR 



483, 527. — Ólafsson (1570-1) 
að Horni í Arnarfirði 474, 
518?). — Ólafsson, heima- 
maðr á Staðastað 1703 115. — 
Ormsson, lögréttum. á Einars- 
stöðum í Reykjadal 39, 132, 
264-5, 436. — Óttarsson (vottr 
1568, Breiðafjd.) 107. — Páls- 
son, Grimssonar að Hofi á 
Höfðaströnd (1570) 412-13, 
430. — Sigfússon (vitni 1567, 
Bauðasandi) 38. — Sigmunds- 
son lögm. 60-2, 118-19, 122. — 
Sigmundsson (dómsm. i 
Vaðlaþ. 1568) 95-6. — Sigurðs- 
son, bp. i Skálliolti 707. — 
Sigurðsson (dómsm. J568 i Ár- 
nesþ.) 99. — • Sigurðsson að 
Héðinshöfða (1569) 209. — 
Sigurðsson, pr. að Laufási 349. 
— Sigurðsson („rebbi") í 
Búðardal 323. — Sigurðsson, 
lögm. á Reynistað 207. — Sig- 
urðsson að Geitabergi, Ólafs- 
sonar 418. — Sigurðsson, pr. 
i Hegranesþ. (1570) 392. — 
Sigurðsson i Njarðvik 713. — 
Sigurðssón, skjalav., forseti 
7, 35-7, 73-4, 78, 82, 89, 111, 122, 
164, 208, 225, 237, 241, 243-6, 
248, 250, 252, 384, 389, 395, 398 
-9, 452, 545. — Skeggjason 
(Patreksf. 1570-1) 477, 490, 
454. — ■ Smiðsson (Rauðasandi 
eða Barðaströnd, 1570-1) 496, 
506, 537. — Snorrason i 
Breiðadal (1570) 473. — Stef- 
ánsson, Dr. i Lundúnum 448, 
450. — Stefnisson (1568-71, 
Tálknaf.) 105, 482, 526. — 
Steinþórsson, pr. í Gislabæ 
606. — svartr 681. — Sveins- 
son (1568, Aðalvík) 176. — 
Sveinsson i Reykjarfirði í 
Arnarfirði 438, 476, 502, 515 
-16, 541. — Sverrisson (Stað- 



arsveit, 1570) 447. — Sæ- 
mundsson (vitni að Hólum í 
Hjaltadal, 1568) 88. — Sölva- 
son (dómsm. 1568, Þingeyj- 
arþ., 1568) 132. — Teitsson 
(um miðja 16. öld) i Gröf í 
Laugardal 163. — Tómasson 
(dómsm. 1570, Árnesþ.) 387. 

— Tómasson (lögréttum. i 
Kjalarnesþ., 1520) 391. — Tóm 
asson (lögréttum. i Rangárþ., 
1570) 407, 409-10. — Tómas- 
son (Tálknaf., 1570-1) 477.. 
485, 517, 528. — Torfason, stú- 
deut i Kh. (1707) 471. — Vida- 
lín (eldri eða yngri PálssoD 
lögmanns) 392. — Vigfússon, 
lögréttum. úr Rangárþ. (1568, 
1570) 153, 407. — Þórarins- 
son (vestra 1541) 101. — ' 
Þórðarson, pr. á Stað ' 
Grunnavik 565. — Þórðarson 
(gerningsvottr 1567, Borgarf.) 
21. — Þórðarson (1568), síð- 
ar pr. i Grundarþingum 117» 

— Þórðarson i Útey (1568) 
162-3. — Þórðarson (1569, Hk; 
lega frá Valþjófsstöðum ^ 
Gnúpasveit 1569) 275. — Por- 
finnuson að Smyrlabergi a 
Ási (1569) 254. — Þorgilsson, 
pr. (Miðfirði 1567) 30. — Þor- 
gilsson murti (vestra, 1508) 
119-20. — Þorgrimsson (vitm 
1567, dómsm. 1568-9, Hvþ.) 
42, 85, 335. — Þórhallason 
(1569, Múlaþ.) 188. — í"^^' 
hallason (vitni 1568, ísf.) lö^; 

— Þorláksson, eldri, að Hoh i 
Bolungarvik 62-3, 83-4, 103-4; 
~ Þorláksson, yngri, sknffvri 
í Saurbæ i Dölum 63, 83-4, lU^ 
-4. — Þorláksson (vitni 15b», 
ísf.) 97. — Þorláksson (15f'»^ 
ísf.) 105. — Þorláksson, pf. 
(Rangárþ. eftir 1570) 673. - 



REGISTR 



773 



Þorleifsson, pr. siðast i Gufu- 
dal (fyrst á Álptamýri, siðar 
að Vatnsf.) 34, 110-11, 231-2, 
418, 464, 501, 578. — Þormóðs- 
son (Tálknaf. 1570-1) 482 
(vantar föðurnafn) 526. — 
Þorsteinsson (vitni 1568, ísf.) 
98, 101, 176. — Þorsteinsson, 
siðar landlæknir 265. — Þor- 
steinsson i Tungu i Tálknaf. 
(1570-1) 486, 529. — Þorvalds- 
son (kaupv. 1569, Kjalarnesþ.) 
311. 

Jónsbolli 216. 

Jónsdagr Hólabyskups (23. apr- 
il) 212, 219, 398. 

Jónsdóttir: Agnes, Briet, Guð- 
laug, Guðný, Guðrún, Gunn- 
vör, Halldóra, Helga, Herdis, 
Ingibjörg, Kristin, Margrét, 
Ragnheiðr, Ragnhildr, Sess- 
elja, Solveig, Steinunn, Svan- 
borg, Valgerðr, Þórunn. 

Jónsnes i Helgafellssveit 602. 

Jónsson: Andrés, Arngrimr, 
Árni, ÁsbjÖrn, Ásgrimr, Ás- 
niundr, Auðunn, Bergr, 
Bjarni, Björn, Brandr, Böðv- 
ar, Einar, Erlendr, Filippus, 
Finnr, Fúsi, Geirmundr, 
Gisli, Gottskálk, Grimr, Guð- 
brandr, Guðmundr, Hafliði, 
Hákon, Halldór, Hallr, Helgi, 
Jón, Ketill, Konráð, Kolbeinn, 
Kristján, Magnús, Markús, 
Oddr, Ólafr, Ormr, Páll, Sig- 
^"ndr, Sigurðr, Símon, 
Skeggi, Skúli, Snorri, Sól- 
^nndr, Stefán, Steingrimr, 
Sveinn, Sæmundr, Tómas, 
Torfi, Vigfús, Þórarinn, 
^órðr, Þorgrimr, Þórhallr, 
í^orlákr, Þorleifr, Þorsteinn. 
Ornólfr. 

Jórunnarstaðir i Eyjafirði 291, 
306, 308. — i Fjörðum 343. 



Jórvik (tvö býh) i Breiðdal 694. 
Jórvíkrsandr við Héraðsflóa 
711-12. 

Jótland (Jutland) 75. 

JS. (þ. e. handritasafn Jóns Sig- 
urðssonar, handrit þaðan not- 
uð) 35, 37, 73-4, 78, 82, 89, 
108, 111, 122, 164, 208, 235, 237, 
241, 243-6, 248, 250, 252, 300, 
384, 389, 395, 398-9, 415, 433, 
452, 545-6, 588, 610, 617-19, 
709-10, 713. 

Julius (mán.) 2, 20, 27, 34, 114, 
117, 119, 121-3, 282-3, 285, 287, 
292, 294, 304, 420-1, 426, 432. 

Junius (mán.) 1, 97, 110-11, 279, 
312, 416, 621, 673, 709, 712. 

Justinusbók 213. 

Juul (Jul), Axel, landsdómari 
86, 415. 

Jökulfírðir við ísafjarðardjúp 

300, 565. 
Jökulkelda (Kelda) i Mjóafirði 

vestr 174-5. 
jökull 681. 

Jökull i Eyjafirði 291, 293, 306-8. 

Jökulsá i Skagafirði 386. — á 
Brú 679. 

Jökulsgil, skógarmark frá 
Þvottá 696. 

jörð 5, 8-10, 19, 21, 23, 28-35, 
37-9, 41-2, 46, 55-7, 68, 70, 72, 
77-8, 81-2, 86, 88, 91-7, 103, 
105-7, 111, 117, 121, 125, 133, 
135, 137-8, 146, 147, 155, 157-60, 
162, 165-6, 168-173, 175-9, 183, 
191-3, 195, 199, 208-12, 220-1, 
225, 229, 231-6, 249-50, 254-5. 
262-3, 265-9, 275, 277-8, 280, 
284, 298, 300-6, 310-11, 313-15, 
321, 324, 326-31, 333, 339, 343 
'4, 351-6, 359, 363, 365, 367, 309 
-73, 375-83, 386, 392, 403-4, 408 
44, 416-20, 422-4, 426-31, 443-4, 
448, 450, 452, 454-5, 464, 467, 
471-2, 507-10, 519, 554-6, 560-1, 



774 



REGISTR 



563-5, 568-72, 574-87, 589, 592, 
594, 594-6, 598-9, 601-3, 606, 
608-14, 616, 618-20, 623-6, 628, 
631, 633-6, 638-9, 642, 644-5, 
647, 656, 658, 663-4, 667, 669, 
680, 682, 684, 689, 692, 6^4, 696 
-9, 701, 703-8. 

Jörfi i Haukadal 124, 127. 

Jörundsson: Illugi, Ketill, Stein- 
móðr. 

Kaðalsstaðir í Jörðum 351. 
Kagaðarvik i Aðalvíkrþingum 

565, 579. 
Kalastaðir á Hvalfjarðarströnd 

20-1, 29-30, 57, 430-1, 550, 631, 

711. 

Kaldá við Hvítá i Borgarfirði 
553. _ í Önundarfirði 573. 

Kaldaðarnes i Bjarnarfirði 107, 
550, 562. ™ í Flóa 546, 550, 
655. 

Kaldalón, tiundarmark frá Snæ- 

f jöllum 564. 
Kaldalækr i Dýrafirði 434-5. 
Kaldárbakki i Hnappadal 610 

-11. 

Kaldártungur, afrétt frá Kirkju- 

bæ i Tungu 678. 
Kaldaskáli að Hólum i Hjalta- 

dal 650. 

Kaldbakr í Hrunamannahreppi 
650. 

Kaldbakslieiðar i Hrunamanna- 
hreppi 650. 

Kaldbakskleif á Ströndum 562. 

Kaldbaksás á Ströndum 559. 

Kaldrananes, sjá Kaldaðarnes. 

kaleikr 102, 131, 214, 333-4, 415, 
439, 554, 556-7, 565, 568-9, 571 
-2, 507-8, 582, 584, 586, 591-2, 
594, 597-9, 601-3, 605-7, 609-12, 
614-18, 620, 622, 624-5, 627-8, 
630, 632-3, 639-49, 653, 657-8, 
660-1, 663-6, 668-73, 676, 678, 
682-92, 694-700, 702-3, 705-6. 



kaleikshús (sjá og hús) 649. 
Kálfadalsá, landam. Selárdals í 

Arnarf. 58. 
Kálfafell i Fljótshverfi 110, 550, 

703, 713. — i Suðrsveit (K. i 

Hornafirði) 550, 700. 
Kálfalækr, landam. frá Hall- 

dórsstöðum i Laxárdal 156-7. 
Kálfanes i Steingrimsfirði 550, 

560-1. — (eða Kálfnes), jörð 

Bæjarkirkju í Borgarf. 626. 
kálfarekstr 579, 030. 
Kálfatjörn á Vatnsleysuströnd 

544, 550, 638. 

Kálfholt í Holtum 101, 550, 658. 
kálfr 28, 60, 141, 219-20, 302, 352 

-372, 462, 474, 494, 537, 566, 

646, 665, 668, 676-697. 
Kálfsá i Ólafsfirði 230 460. 
Kálfsstaðir í Hjaltadal 222, 456. 
Kallasteinsfjara, ítak frá Húsa- 

vik i Múlaþ. 688. 
Kalmanstunga (Galmastunga) i 

Hvitársiðu 549. 
kambar 214. 

Kambar, rekamark frá SnæfjöH- 
um 563. 

Kambr á Akranesi 630. 
Kambr, rekamark i Borgarf. ^ 

Múlaþ. 684, 688. 
Kambr á Höfðaströnd 221, 456. 

~ í Trékyllisvik 623. 
Kambsstaðir i Fnjóskadal 350. 
kamlots stakkr 594. 
KamphóII (Kambhóll) á Galma- 

strönd 96. 
kanahók 204. — með dominicis, 

oratium og capitulum 215. 
kanna 216, 383, 581, 647, 651, 665, 

676, 684, 696, 700. 
kantarakápa (cantarakápa) 561. 

565-7, 576, 580, 582-4, 586-9. 

592, 596, 600, 612, 617-18, 622, 

628, 631, 633, 641, 647-8, 655, 

661-2, 664, 667-8, 670-1. 678. 



REGISTR 



775 



684, 686, 691, 694-5, 697, 700, 
703. 

kápa 214, 687. 

kapalgildi 477. 

kapalhá 493, 534. 

kapall 60, 94, 109, 163, 171, 219, 
221, 270, 352-5, 372, 376, 392, 
415, 422, 463, 480, 517, 539, 541 
-2, 565-6, 568, 575, 581-2, 584, 
588-9, 593-4, 596, 601, 607, 609, 
612-14, 616, 621, 623, 626-8, 630 
-1, 633. 643, 645, 648-9, 652, 
654, 661-3, 666, 674-6, 679, 681, 
.684, 686, 688, 692-4, 696, 699, 
703, 705-6. 

kapalleiga 492-3, 497, 504, 533-4, 
537, 549. 

Ifapellánskista 212. 

Kappastaðir í Sléttahlið 352. 

^aprianus, Kappi (Kaprazius) 
Eyjólfsson (dómsm. 1568-9, 
Kjalarnesþ.) 180, 313. 

ítápulitr 642, 682, 698. 

^áputetr slitið, er kölluð er 
móskjóna 214. 

Kárastaðir á Ásum í Hvþ. 344. 
— i Þingvallasveit 644. 

Káratunga, skógr frá Bessastöð- 
i Fljótsdal 682. 

^árdalstunga (Kálfsdalstunga) 
i Vatnsdal 354. 

Karlsstaðir i Arnarfirði 578. — 
1 Ólafsfirði 230, 460. 

^asarsker, fiskreki þar frá Gaul 
^erjabæ 656. 

^astaskurðr 632. 

^asthvammr í Aðaldal 348. 

^atanes á Hvalfjarðarströnd 
631. 

^atrin Hannesdóttir (hirðstjóra, 
Eggertssonar) 382-3, 424-5. 



Kat 



nnarnautr (skip) 506. 



Vaiviij; uuu. 

^attarhöfði, selstaða þar frá 

innra Hólmi 630. 
f^^in á baki 425. 
'^a^Pdaun) 557, 571, 585. 



kaup (kaupbréf, kaupabréf, 
kaupsbréf, jarðir) 19-21, 32-3, 
35, 77, 81, 89, 102, 106, 116-18, 
121, 124, 133, 135, 137, 140, 142, 
144, 151, 155, 157-8, 161, 164, 

167-71, 174-5, 177, 179, 191, 196, 
209, 234, 261, 263-4, 267, 274, 
277, 280, 310-11, 314-15, 328, 
331, 369-70, 376-9, 382, 386, 390, 
392-3, 409, 413-14, 420, 430, 
433. 

Kaupabálkr (Jónsbókar) 94, 132. 
kaupálmr 188. 

kaupahluti 141-2, 152, 313, 369 

-70, 381-2, 667, 673. 
Kaupangr i Eyjafirði (K. i 

Kaupangssveit) 28-9, 145-6, 

290-1, 293, 306, 308, 343. 
Kaupangssveit i Vaðlaþingi 145 

-6. 

kaupmáli, kaupmálabréf 147-8, 
159-60, 190-2, 326, 339, 400, 409, 
411, 422, 429. 

Kaupmannahöfn (Kiöpnehafn, 
Hafnia) 7-8, 73, 75, 89-90, 111 
12, 193-4, 208, 235-8, 240-1, 
244-8, 250, 252-3, 389-90, 392, 
395, 398-400, 471. 

kaupstefna 396, 466. 

Keflavik i Hegranesi 223, 456. — 
við Rauðasand 65, 68, 495, 536, 
583. — á Snæfellsnesi 609. — 
við Súandafjörð 571-2, 577. — 
við Þorlákshöfn 642, 655. 

kefli 684. 

Kebla, sjá Jökulkebla í Mjóaf., 
ísaf. 175, 192, 211-12. 

ííeldnaholt i Byskupstungum 
648, 

Keldulandsengi, eign Hvanneyr- 

ar i Andakíl 626. 
Keldubakki i Fljótshverfi 703. 
Keldudalr, land Valþjófsstaðar 

i Fljótsdal og Hallormsstaðar 

i Skógum 681-2. 



776 



REGISTR 



Kelduholt á Mýruin i Hornafirði 
699. 

Kelduhverfi i Þingeyjarþ. 5, 347. 
Kelduland i Skagafjarðardölum 

224, 457. 
Keldunes i Kelduhverfi 225, 458. 
Keldunúpr á Siðu 550, 707. 
Keldur á Rangárvöllum 550, 652. 
Keldur i Sléttahlið 231, 461. 
Kelduskógr i Berufirði 694. 
kennimaðr 190. 
kennsla 172. 

ker 109, 270, 559, 561, 573, 580, 
588-9, 594, 598, 607, 612, 616, 
621-3, 628, 631, 645, 650-1, 665, 
669, 679, 782. 

kerald 60, 72, 109, 270-1, 415, 421, 
556, 559, 561-2, 570, 576, 579-80, 
591, 595, 598, 621-3, 629, 633, 
638, 640, 646-7, 650-1, 653, 057, 
665, 668, 674, 679, 682-6, 689, 
691-2, 696, 700, 702, 707. 

kerald með lúðri 217. 

keraldaskrifl 549. 

Kerhóll í Eyjafirði 291, 293, 306, 
308. 

kerhró 561. 

Kerlingardalr i Mýrdal 550 (sjá 

og Dalr). 
Kerlingarey i Öræfura 697, 702. 
Kerhngarf jörðr i Barðastrs. 586. 
Kerhngarstaðir í Grunnavik 564. 
Kerlingartangi, örn. innan við 

Skálmarnes 585. 
kertakista 215. 
kertalykkja 562. 
kertapípa 559, 584, 599, 608, 636. 

678-9, 640, 649. 
kertastika 554, 556, 560, 572, 621, 

645, 662. 
Keta á Skaga 224, 457. 
ketilhróf 109, 692. 
ketilkrókar 217. 

ketill 60, 102, 217, 270-1, 383, 391, 
413, 415, 421, 537, 561, 567, 570, 
573, 580-1, 588, 594-5, 597, 616, 



621-4, 633, 645, 647, 650-1, 653, 
657, 659, 665, 668, 679, 682-6, 
689, 691, 693, 695-6, 700. 

Ketill i Hvammi á Barðaströnd 
(1570-1) 503, 505; 542, — i 
Hænuvik (1570) 492-3. — í 
Vatnsdal i Patreksfirði, siðar 
i Botni i Tálknaflrði 488, 531. 

— Guðmundsson í Efri Hvestu 
í Arnarf. (1570-1) 478, 525. — 
Guðmundsson (1596) í 
Grindavik 419. — Jónsson, pr. 
í Húsavik og Sauðanesi 22, 75, 
346. — Jörundsson, pr. i 
Hvammi 135. 

Ketilseyri í Dýrafirði 166. 

Ketilsson: Magnús, Páll, Þor- 
steinn. 

Ketilssker, eign Miklaholts- 

kirkju 609. 
Ketilsstaðasandr við Héraðsflóa 

681, 711-12. 
Ketilsstaðir i Jökulsárhlið 550, 

680, 708. — á Tjörnesi 225, 458. 

— á Völlum 159, 187-8, 550, 

550, 556, 584-5, 712. 
Ketilvallatorfa i Laugardal 163. 
Ketilvellir i Laugardal 647. 
keyrishögg 207. 

Kiðaskarð, örn. hjá Reykjaseli 
136. 

Kiðmúli, örn. frá Svignaskarði 
620. 

Kikasel i Laxárdal i Breiðafjd. 

597. 
kill 693, 

Kilmannateigr, rcki þar fi'^ 

Vallanesi 684. 
Kimbastaðir i Sæmundarhlíö 

392. 

Kinn (= Kaldakinn) í Þingyej- 

arþingi 43, 155, 349, 463. 
Kinn í Eyrarsveit 603. 
kippa 383. 

kirjáll 567, 569, 591. 



REGISTR 



777 



Kirkbæingar, þ, e. búendr í 
Kikjubæ í Tungu 684. 

kirkja (hús) 1, 24-6, 66-7, 78, 
84, 89, 101-2, 104, 109, 131, 139 
-42, 161, 177, 188-90, 192, 211, 
213, 218, 240, 248-9, 257-8, 257 
-8, 269, 271, 284-5, 295-6, 298-9, 
303, 303-4, 342-4, 351-7, 367, 369 
"70, 376, 380-2, 388, 393-5, 413, 
415, 438, 449, 455, 464, 532, 554, 
Í06. 

kirkja (alm.) : sjá alkirkja,altari, 
bændakirkjur, bæn'AÚs, f jórð- 
ungskirkja, forkirkja, fram- 
altari, háaltari, hálfkirkja, 
kór, kórbak, krossstúka, 
nyrðri kór, skrúðhús, syðri 
kór, sönghús. 

^irkja (áhöld, gripir) : áklæði, 
alabastr, alabastrsbrik, ala- 
bastrumsteinn, almarium, alt- 
ari, altarisbrún, altarisbún- 
ingur, altarisdúkr, altaris- 
kista, altarisklæði, altaris- 
^krúði, altarissteinn, ampli, 
arkarhróf, bagall, bakstrjárn, 
hakströskjur, bekkr, bismari, 
bjalla, blý, blýkaleikr, bóka- 
almaria, bókaformi, bóka- 
kista, bókalektari, bókaskápr, 
bókastokkr, bókastóll, borð, 
^rik, brlkarklæði, brikar- 
korn, brún, búningr, byskups- 
kápa, byskupskista, byskups- 
sseti, byskupssæti, corporalis- 
Wis, corporall, dalmadika, 
^amask, djáknasloppr, dúkr, 
^ngladalniadika, expositio. 
flugelshökull, flugelskápa, 
fonthúfa,, fontr, fontsdúkr, 
fontsklæði, fontsmunnlaug, 
íontsumbúningr, fontvirki, 
fordúkr, formadúkr, formi, 
Slergluggr, glit, glittjald, glóð- 
arker, grafarklæði, háaltari, 
báaltarisbrún, háaltarisbún- 



ingr, háaltarisdúkr, háaltaris- 
klæði, hátiðabrún, hátiðabún- 
ingr, hátiðamessuklæði, há- 
tíðavængir, hempa, hjálm- 
panna, hjálmr, hjálmsbrot, 
hjónastóll, hurðarhringr, hús, 
hverndagsmessuklæði, hökull, 
járnhjálmr, járnkarl, járn- 
pipa, kaleikr, kaleikshús, 
kamlotsserkr, kanna, kantara- 
kápa, kápa, kapellánskista, 
kápustika, kertakista, kerta- 
lykkja, kertapípa, kertastika, 
kirkjudyrr, kirkjuhurð, 
kirkjulykill, kirkjustigi, 
kirkjustokkr, kista, klukka, 
klukknaport, klukkubjalla, 
klukkuhringr, koddi, kólfr, 
kopar, koparglóðarker, kopar- 
hjálmr, koparkaleikr, kopar- 
kanna, koparkross, kopar- 
munnlaug, koparpanna, kop- 
arpatina, koparpípa, kopar- 
stika, kopartexti, koparvatns- 
karl, kórbjalla, kórdyr, kór- 
kápa, korporall (sjá og cor- 
porall) , kross, krossmynd, 
kögurr, könnustóll, langstóll, 
látúnskross, laufahjálmr, 
lektarabyrða, lektaradúkr, 
lektari, leppr, leslektari, lika- 
krákr, likakross, líkastokkr, 
Ijósapipa, Ijóspanna, merki, 
merkidúkr, messufatakista, 
messuklæði, messuserkr, met, 
metaskálir, minnadúkr, mitr, 
monstrantium, mortel, munn- 
laug, mustarðskvern, myrru- 
skip, ornamentum, pallborðs- 
dúkr, pallborðstjald, páll, pál- 
reka, piparkvern, pjátrskild- 
ir, pjátrtrekt, predikunar- 
stóll, randahökull, refil- 
saumstjöld, rykkilin, sacra- 
munnlaug, sacrarium hand- 
klæði, sacrariiim munnlaug. 



778 



REGISTR 



sár, saurdúkr, serkr, silfr, 
silframpli, silfrglóðarker, 
silfrkaleikr, ' silfrnisti, silfr- 
prjónn, silfrspengur, silfr- 
skildir, silfrskál, silfurstaup, 

* silkidalniadika, silkihökull, 
silkikápa, skál, skápr, skirn- 
arniunnlaug, skirnarsár, 
skjöldr, skrín, skrúSaformi, 
skrúðakista, skrúðaslitr, 
skrúðastokkr, skrúði, skurn, 
sloppr, smáklukka, sprang- 
dúkr, sprangtjald, sprang- 
vængir, stétt, stingjárn, stjaki, 
stokkr, stola, stóll, stórklukka, 
subtil 1, sunnudagaklukka , 
sunnudagavængir, sylgja, tin, 
tinfat, tinkaleikr, tinkánna, 
tjald, tjalddúkr, útaltarisbún- 
ingr, vængr, þingakaleikr. 

kirkja (bók, bókaskræða, 
skræða) : biblía, bók, breferi, 
pitalarius, catechismus, Da- 
byskupsbreferi, bænabók, ca- 
viðspsaltari, De civilitate 
morum, evangelium, Glosæ 
psalterii, graduale, grallari, 
guðspjallabók, handbók, há- 
tiðahaldskver, historiukver, 
homiliubók, hymnarius, kana- 
bók, kirjall, latinubók, lesbók, 
lestrabækr, liber decretalium, 
liber prophetarum, liber de 
sanctis, liber sequentiarum, 
Margarita theologica, messu- 
bók, Musica Nicholai Listeni, 
oratio funebris, ordinantia, 
ordinatio regis, orðubók, óttu- 
söngvabók, pappirsbók, papp- 
irskver, paraphrases Erasmi, 
passiubók, pastorall, pax- 
blað, paxspjald, pistlar 
Spangcnbergs, Postilla Mar- 
tini, Postulanna bók, prédik- 
unarbók, Prima pars^Thomae 
de Aquino, psálmabók, psálma- 



kver, psaltari, quattuor libri, 
quaestiones, registrum, sec- 
unda pars Lyrae, selskinns- 
messubók, sequentia, sequ- 
entiubók, sermones, sermons- 
bók, silfrtexti, silfrbúínn 
texti, skrœða, smákver, sum- 
arbrefari, söngbók, tannpax- 
spjald, tannspjald, testamentay 
texti, tólf mánaða tiðir, upp- 
gjafapsaltarar, vetrarbók, 

visitatiubók provinciæ. 

Kirkjuból í Arnarfirði 413. — ■ í 
Bjarnardal i Önundarf. 573. 

— i Hvítársiðu 554. — i Kolls- 
vik 33-4, 376-9, 420. — í Kol- 
múladal 581. — i Korpudal í 
Önundarf. 44. — i Langadal i 
ísafjs. 97, 103, 112, 442, 550, 
562. — i Mosdal i Arnarf. 166 
-7. — Rosmhvalanesi 546, 550. 

— i Skutulsfirði 550, 569. — í 
Steingrimsfirði 550, 559, 561. 

— i Valþjófsdal 194, 196. — 
i Víkuni við Reyðarfjörð 690. 

Kirkjubæjarklaustr (Kirkju- 
bær) á Siðu 550, 704, 713. 

Kirkjubæjarþinghá, þ. e. Tungs 
(og Jökulsárhlíð) 708. 

Kirkbælingar, þ. e. búendr * 
Kirkjubóli í Norðfirði 690. 

Kirkjubær eystri á RangárvöU- 
um 663. — í Tungu 546, 550, 
678, 713. — i Vestmannaeyjum 

666. 

kirkjudagr 569. 
kirkjudyr 393. 

kirkjufé (kirknafé, eignir) 303. 
Kirkjufell i Eyrarsveit 556, 604- 
Kirkjitferja, örn. hjá Bessatungu 

i Saurbæ 591. — i Ölfusi 31-í 

-13. 

Kirkjufjara, rekamark 

Krýsuvik 641. 
Kirkjugerði Arkarlandi, eign 



REGISTR 



779 



Kjalardals í Skilmannahreppi 
629. 

kirkjuhluti 673. 

Kirkjuhólmar, engi i Ölfusi 643. 
Kirkjuholt, skógaritak frá Norð- 

tungu, eign Hvanneyrar í 

Andakil 555, 626. 
ííirkjuhurð 109. 

Kirkjulivammr á Rauðasandi 
583. — á Vatnsnesi 42 (sjá 
og Hvammr). 

Kirkjuhöfn i Höfnum 408. 

Itirkjujörð 177-8, 253, 298, 445, 
571. 

Kirkjuklettr á BreitSafirði 586. 
ííirkjukúgildi 53-4, 186, 362, 469 

-70, 552, 636, 647, 652, 669. 
líirkjulagaskipan 466. 
Kirkjulón á Langanesi 346. 
^irkjulykill 273, 609. 
Kirkjulœkr, örn. i Bitru 591. 
í^irkjulækr í Fljótshlíð 442-3, 

550, 669. 
^irkjuportio (sjá og portio) 617. 
kirkjuregistrum 
í^irkjureikningr 142, 345. 
^irkjur í Minna Héraði, Öræf- 

nm 713. 
kirkjuréttr 296. 

I^irkjusandr við Reykjavik 637. 

Kirkjuskarð i Laxárdal i Hvþ 
344. 

í^irkjusker fyrir Barðaströnd 
585. 

I^irkjuskyldur 66. 

*^irkjusókn 472, 553-4, 572, 614, 

652, 680, 694. 
^íi-kjustigi 567. 
^íí-kjustokkr 641, 657. 
*^irkjutiund 334, 343, 394-5, 472, 

538, 564. 

^^kjutollr 190. 

^irtcjuiunga i Steingrimsfirði 
560. — selför þangað frá 
Hvanneyri i Andakil 626. 

^^irkjuviðr 644. 



■ j 

Kirkjuvogr i Höfnum 290-2, 306 
-7, 546, 550, 639. 

kista 213-14, 216-18, 357, 383, 
421, 567, 576, 604, 624, 631, 651, 
663, 673, 689, 700-1, — kista 
frisk (þ. e. frisnesk, ef ekki 
villa fyrir þýzk) 514, 

Kista i Andakíl 626. — á Vatns- 
nesi 228, 459. 

kistuhró 621. 

kistuskrifl 577. 

Kjafteyri i Fáskrúðsfirði 692. 

Kjalará, veiðitakmark frá Gils- 

bakka 553. 
Kjalardalr i Skilmannahreppi 

546, 550, 629. 
Kjalarnes i Kjalarnesþingi 546, 

549, 551, 634-5. 
Kjalarnesþing 282, 341, 545. 
Kjalvararstaðir i Reykholtsdal 

181, 270, 623. 
Kjaransstaðir (Keransstaðir) í 

Dýrafirði 474, 523. 
Kjaransvik í Aðalvikrþingum 

565, 573. 
Kjarará, veiði frá Gilsbakka 

554. 

Kjarkalækr, veiðimark frá 

Svignaskárði 620. 
Kjarlaksstaðir á Fellsströnd 98. 
Kjarni á Galmaströnd 96, 364, 

366. 

Kjartan Þorbjarnarson (Viðidal, 

1568) 61-2. 
Kjarvalsstaðir í Hjaltadal 222, 

456. 

Kjólfsstaðir (Kjólsstaðir) á 
Fjalli (hjá Möðrudal) 674, 679. 
Kjólsvik við Borgarfjörð austr 

684, 688. 
Kjós, byggðarlag i Kjalarnes- 

þingi 30, 312-13, 357, 546, 549 

-50, 632-3. 
Kjós i Grunnavik 564. 
Kjósarhlið, beit þar frá Þver- 

brekku 96. 



780 



REGISTR 



Kjósarsker á Hvalfirði 632. 
Kjör upp af Örnólfsdal 555, 62. 
kjörgripr 27, 412. 
kjörtré 559, 593, 600. 
kjöt 218. 

Klafastaðir, beit þar frá Innra 

Hólmi 630. 
kláfr 573, 591, 669. 
klakaöxi 692. 
klárliestr 354. 
klárur (klórur) 218. 
Ivlasbarði í Landeyjum 665. 
klauf, rekamark frá Hvalsnesi 

640. 

Klaufabrekka i Svarfaðardal 

227, 459. 
klaustr 28, 145, 251, 345, 365, 

636, 680. 
Klaustr við Kolbeinsvik á 

Ströndum 560. 
klaustrjarðir 299. 
Klaustrhólar, sjá Hólar, 
klefi 651. 

Kleif á Árskógsströnd 364. — 1 
■ Fljótsdal 681. — Kleif á Skaga 
224, 457.— neðsta i Sviðungs- 
dal i Geirþjófsfirði 579. 
Kleifar í Dýrafjarðarbotni 575, 
577. 

Klemens, pr. i Tröliatungu 559. 
Kleppjárnsreykir i Reykholtsdal 
181. 

Kleppustaðir i Steingrimsfirði 
560. 

Klerkatitta (hdr., Lbs. 104, 4to.) 

699. 
kleltr G96. 

Klif á Fellsströnd 595. 
Klifshagi i Öxarfirði 118. 
Klifstaðr (Klyppsstaðir) i Loð- 

mundarfirði 550, 668. 
Klofi á Landi 550, 662. 
Klofi, skógarmark í Norðrárdal 

623. 

Klón í Sléttahlíð 231, 460. 
Klúka á Rauðasandi 508. 



klukka 102, 131, 213-14, 271, 333, 
415, 439, 553-6, 558-66, 568, 
570-2, 574-82, 584-649, 652-80, 
683-6, 688, 691-2, 694-8, 700-7. 

khikknaport 214, 608. 

kUikkubjalla 647. 

khikkubrot 026. 

khikkuhringr 102, — með járn 
213, — með kopar 213. 

klyfberi 218, 221, 665, 683, 693, 
700. 

Klyptarsandr við Héraðsflóa 

681, 711-12. 
klæði 34, 420, 481, 513. 
Klönibr í Aðaldal 548. — nndir 

Eyjafjöllum 672. 
Knarrarhöfn (sjá og HÖfn) á 

Mýrum í Þverárþ. v. Hv. 612. 
knébeinklæði 216. 
knifar 217. 

Knosi, itak frá Hruna 650. 
knúta 216. 

Knörr i Breiðavik 550, 603, 606. 
koddi 557, 667-8. 
Koðrán Jónsson, pr. vestra 581. 
Koðran (Koðrán) Steingríms- 

son, pr. i Heydöhun 428-9. 
Ivoðránsnautr (skip) 506. 
kola 664, 668, 673. 
koldrangr, landam. frá Kala- 

stöðum á Hvalfjarðarströnd 

57. 

kolagerð 569. ^ 
kolaskógsmýri, eign Hofs 

Alptafirði 695. 

Kolbeinn Auðunarson, pr. * 
Húsavik 3. - IndriðasoD 
(1568, Eyf.) 148. — Jónsson 
að Grænavatni við Mývatn 
(1568), siðar að Lóni (Einars- 
lóni) 109-10. 

Kolbeinsárós á Stöndum 559. 

Kolbeinsdóttir, Halla. 

Kolbeinsson: Arngrimur, Magn- 

ús, Tómas. 



REGISTR 



781 



Kolbeinsstaðahreppr í Hnappa- 

dal 507, 519. 
Kolbeinsvíkr á Ströndum 560. 
Kolbitsá i Hrútafirði 355. 
Kolbrekkur (nú að jafnaði 

Kornbreklcur á Rangárvöll- 

um) 603. 
kólfr 603, 635. 

Kolfreyjustaðr (Koltreyjustaðr) 

í Fáskrúðsfirði 560, 592. 
Kol grafarfjörðr i Eyrarsveit 

605, 607. 
Kolgrimastaðir i Eyjafirði 21, 

293, 306, 308. 
Kollá (KoIIsá) í Hrútafirði 554. 
Kollá, rekamark i Hrútafirði 

556. 

Kollabær i Fljótshlið 409. 
Kollafjarðarnes i Kollafirði á 

Ströndum 558, 588. 
KoIIafjörðr í Barðastrs. 110-11, 

339, 551, 587. — i Strandas. 

455, 549, 560, 593. 

Kollagata i Geirþjófsfirði 578-9, 
581. 

Kollslækr (Kornslækr, hdr.) i 

Hálsasveit 623. 
KoIIsstaðir i Hvitársiðu 269 (sjá 

og Kolsstaðir). 
Kollsvik við Rauðasand 33-4, 

376, 378-9, 420, 517. 
KoIIuhvalsey i Öræfum 702. 
Kolmúladalr í Arnarfirði 581. 
Kolmúli i Fáskrúðsfirði 472. 
Kolmúli í Reyðarfirði 691. 
kolskógr 703. 

Kolsstaðir (sjá og KoIIsstaðir) i 
Hvítársíðu 554. — i Miðdölum 
598. — í Seyðisfirði 689-90. — 
i Steingrimsfirði 560. 

Kolugil i Viðidal 279, 354. 

Kongelige Befalinge og Bevillin- 
ger 398-9. 

^ongsnes = Álptanes i Kjalar- 

nesþingi 122, 287, 292, 294. 
Konráðsdóttir: Sigriðr. 



Konráðsson: Björn, Gísli, Gunn- 
laugr, Jón. 

konungr (kongr), kongdomr, 
kgl. Majst., konungsvald 3, 10, 
11, 13, 15-18, 24, 26, 35-6, 47 
-8, 60-3, 73-4, 81-2, 89-90, 92, 
95, 98, 111-13, 119, 122, 139, 
142, 145, 152-4, 159-60, 181, 190, 
193, 200, 203-4, 207-8, 211, 235,- 
237, 240-2, 244-5, 247, 252-3, 
259-60, 282, 286, 289, 293, 294 
-9, 303-4, 326, 339-40, 384, 389, 
395, 398-9, 407, 436, 439-42, 444 
-6, 465, 510-11, 520, 553-4, 605, 
640 (nm.), 643, 708. 

konungsbréf 27, 112, 148-9, 193 
(sjá kongsbréf). 

konungsjarðir 297-8, 351-3, 509 
-10, 519-20. 

kongskúgiidi 507-8. 
konungsins náðir (kongsins 

náðir) 130, 262. 
konungssök (kongssök) 484. 
konungsúrskurðr 237. 
konupungr 514. 

kopar 102, 213, 554, 561-2, 572, 
586, 597, 601-3, 609, 620-1, 649, 
659, 662, 664, 670, 683. 

koparbrot 694. 

Kópareykir i Reykholtdal 270. 

koparglóðarker 676. 

koparhanar 216. 

koparhjáhiir 213, 439, 556, 561, 
563-4, 566-7, 570, 574-6, 579-80, 
582-3, 586, 589, 596, 601, 614, 
616, 624, 626, 634, 637, 649, 656. 
668, 670, 690. 

koparkaleikr 555. 
koparkanna 216. 
koparkross 213, 673, 698, 700. 
koparmunnlaug 570. 
koparpanna 217. 
koparpatína 659. 
koparpípa 102, 439, 555, 563-4, 
566-7, 570, 576-7, 569, 582, 



782 



REGISTR 



586-90, 592, 596-7, 600, 605-6, 
612-13, 615, 620, 622, 624-6, 
634-7, 642-4, 676, 648-9, 652-4, 
659-60, 666, 669-71, 773-4, 677, 
679-80, 684, 697, 706. 
koparstika 131, 214-15, 568, 570 
-1, 583, 592, 598, 602-3, 608, 610 
-11, 632-3, 640-2, 655-6, 653, 
675, 683, 691, 695, 698, 700, 
705. 

koparvatnskarl 429, 597, 683. 
Kópavík i Arnarfir?Si 514-18, 

524-40, 584. 
Kópavogr á Seltjarnarnesi 390-1. 
Kópavogr, Kópavogsdómr 311 

-12, 391. 
koppr 383. 

kór 213-14, 394, 560, 563, 579, 
581, 590, 617, 621, 654, 695. 

kórbjalla 102, 415, 561, 564, 571, 
574, 576-8, 584, 566-7, 590-1, 
614, 617-18, 623, 626, 643, 644 
-5, 649, 653, 656-9, 661, 663, 
666, 673-5, 679-80,, 683, 697-8, 
701. 

kórdyr 213, 579-80, 607, 612. 
Kóreksstaðir í Útmannasveit 

550, 686, 708. 
Koreksstaðasandr við Héraðs- 

flóa 711-12. 
Kórenshöfn á Tjörnsi 4, 22. 
kórkápa 469, 569, 609, 617, 621, 

676. 

korngarðar 657. 

korporalar 214. 

kostr (fæm, matr) 303, 403. 

kot (síá og smákot, eyðikot) 343 

-4, 623, 626, 634, 688, 690, 693. 
Kot fremri i Norðurárdal i 

Hegranesþ. 307. 
Kot neðri i Norðurárdal i 

Hegranesþ. 307. 
Kot í Vatnsdal 354. 
Kotnúpr í Dýrafirði 575. 
kotungr 388. 
Kotvogr i Höfnum 307. 



Krag, Henrik, hirðstj. 25, 58, 74, 

90, 114-15. 250, 293, 296, 399. 
krákr 421. 
Kráksson: Jón. 

Krákustaðir í Sléttuhlið 231, 461. 
Kringla í Miðdölum 598. 
kristbii 707. 

kristbúfjárjörð 569, 707-8. 
kristinréttr 296. 

Kristin Björnsdóttir (Jórsala- 
fara, Einarssonar) 564. — 
Einarsdóttir (kona Árna 
Gislasonar á Kimbastöðum) 
392-3. — Eiriksdóttir á Eið- 
um 77, 151. — Gisladóttir 
(sakaráberi, 1568) 113. — 
Indriðadóttir (likl. prests í 
Kálf anesi, Ámundason) 107. 
— Jónsdóttir að Hóli i Bol- 
ungarvik 44. — Þorsteinsdótt- 
ir sýslumanns í Reykjahlíí^ 
(Finnbogasonar, kona Bene- 
dikts Einarssonar á Halldórs- 
stöðum) 157-8. 

Kristján annar Danakonungr 61. 
148-9. — þriðji Danakonungr 
296. 

Kristján Jónsson, siðast dóm- 

stjóri 158. 
Kristr (sjá og Christus, sjá og 

Jesus) 198, 202, 204. 
Kristnes i Eyjafirði 265-6. 
Kristoforus (1570, Barðastr.) 

517. , 
Krókr i Grafningi 644. — ^ 

Rauðasandi 497, 538. 
krókr 218, 514, 573, 665, 669. 
Króksf jarðarnes í Geirdal 592. 
Króksstaðir i Eyjafirði 290, 3^» 

-9. — i Miðfirði 355. 
Kroppr í Eyjafirði 266. — 

Reykholtsdal 250, 624. — 

Önundarfirði 44. 
kross 9, 555, 567, 578, 580, Giö. 

642, 649, 664, 674-6, 678, 68d, 

698, 705-6. — irskr 663, b/ » 



i 



REGISTR 



783 



G73, 705. — meS undirstöðum 
663. 

Kross á Barðaströnd 505, 541, — 
i Fellum 68. — i Landeyjum 
550, 563, 666. — i Mjóafirði i 
Múlaþ. 690. — i Óslandshlíð 
222, 456. — á Rauðasandi 508. 

— (undirstr., táknar sama 
sem útstr. og er þvi ómerkt) 
37. 

Kross, livalreki þar frá Val- 

þjófsstöðum 1 Fellum. 681. 
Krossadalr (Krosskdalr) i 

Tálknafirði 482, 526. 
Krossaland i Lóni 696-7. 
Krossanes ytra i Glæsibæjar- 

prestakalli 227, 458. 
Krossanes i Hólmi í Ska.^afirði 

224, 457. — í Vikum við Reyð- 

arfjörð 691. 
Krossavik, reki þar frá Nesi við 

Seltjörn 637, 680. 
Krossavík í Vopn-9f'rði 550, 678. 

— i Þistilsfirði 225, 458. 
Krossbser i Nesjum i Hornafirði 

82, 260-1. 
Krossdalr i Kelduhvcrfi 225, 
458. 

Krosseyri („Kreuszeyri") í 

Arnarfirði 514, 581. 
Krosshóll (Krossholt) i Svarf- 

aðardal 345, 352. 
Krosshólmr í Öræfum 702. 

Krossholt i Hnappadal 547, 550, 
613-14. 

Krosslækr, örn. í Laxárdal i 

Breiðafjd. 597. 
Krossnes i Eyrarsveit 547, 555, 

604. — á Mýrum i Þverárþ. v. 

Hv. 612. 

Krossós, rekamark frá Refsstöð- 

um i Vopnafirði 678. 

Krossskógar, ítak frá Vallanesi 
684. 

Krossvik, fjara þar fylgir Þcrn- 
ey 635. 



Krossavíkrá, rekamark frá Hall- 

ormsstað 683. 
krossmessa á haust 149-50, 311, 

340, 350-6, 556. — á vor 248, 

254-5, 556. — krossmessur báð- 

ar á vor 576, 630, 
krossmynd 582, 656. — islenzk 

620. 

kossstúka 213. 

KryddhóII (þ. e. likl. Krythóll) 
i Skagaf. 234, 457. 

Krýnastaðir i Eyjafirði 350. 

Krýsuvik (Krýsivik) i Kjalar- 
nesþ. 54, 187, 362, 470, 546. 
550, 641, 655. 

Kræklingahlið i Vaðlaþ. 5. 

kugildabeit 576. 

kugildahöfn 572. 

luigildareikningr 455. 

kugildi (sjá kvigildi', sjá og mál- 
nyta) 24, 26, 29, 54, 56, 157. 
161, 166-7, 171, 177, 179, 186. 
192. 212, 219-32, 245, 249, 257, 
270, 275, 302-3, 309, 311, 326-8, 
335, 339, 342-3, 351-6, 363-7, 
372-4, 382, 387, 403, 410-11, 413. 
415, 421, 455-63, 473, 475, 477 
-8, 480, 484, 498, 507-11, 516, 
519, 522-5, 527, 543-4, 554-6, 
560-2, 568, 570, 574-9, 582, 584. 
586-9, 592, 594, 596, 598-9, 605 
-7, 612, 614-16, 619, 623, 627-8, 
630, 632-40, 643, 645-8, 662-3, 
665. 669, 671, 673, 677-8, 681, 
684-93, 696-8,- 700-1, 704-5, 
707-8. 

kukl 463. 

Kiila (sjá og Auðkúla á Arnar- 

fjarðarströnd) 44, 424, 474, 

508, 523. 
Kúla (Auðkúla) i Svinadal 219 

-20, 228-9, 373, 459, 461-3. 
Kúluá i Arnarfirði 579. 
Kumbaravogr i Helgafellssveit 

10, 14, 16-17, 23, 36-7, 368, 

445-7. 



Kúpa (skip) 505. 
Kúskerpi i Blönduhlið 224, 457. 
Kúsveinsstaðir í FjÖrðum 343. 
kvartel 216. 

Kvennabrekka í Breiðafjarðar- 

dölum 12, 455, 598. 
kvennagiftingar (Jónsbókar) 

133, 443-4. 
kvennaskáli 217. 
kver 394, 618-19. 
kvern (kvörn) 108, 217, 421. 
Kverná í Eyrarsveit 603. 
Kverngrjót i Saurbæ 592. 
Kviá i Öræfum 702. 
Kviabekkr i Ólafsfirði 231, 

255, 352, 385. 
Kviar í Grunnavik 564. 
kvíga 60, 219-20, 270, 302, 344, 

372, 461-2, 476-7, 483, 493, 

515-17, 523, 525, 533, 537, 653, 

693. 

Kvígendisdalr, eign Akra- 

kirkju á Mýrum 614. 
Kvigendisdalr i T'álknafirði 532, 

543. 

Kvigendisfell, sjá Fell. 
Kvígendisfjörðr i Gufudals- 

sveit 587. 
Kvigu-Vogar við Rosmhvala- 

nes 550, 639. 
kvikfé 441. 
kvisl 6Ö5, 669. 
kvislir (Yatnsdals) 276. 
Kvislavötn, veiði frá GiIsbakJca 

533. 

kvittan, kvittanarbréf 1, 19, 60, 
70-2, 81, 91-2, 95, 107, 118, 
139-40, 142-3, 145-6, 159. 170, 
253, 255, 259, 264, 267, 281, 
295-6, 317, 325, 376, 385, 511, 
545. 

kvonarmundr 413. 

kýr 49-54, 60, 78, 102, 108-9, 
141, 180, 182-6, 218-20, 269 
"70, 302, 335, 341-4, 352-5, 358 
-62, 366-7, 372-4, 376, 421, 461 



-2, 466-70, 473-4, 477, 480, 484, 
487, 495, 498, 500, 508-9, 515 
-17, 521-5, 527, 535-6, 540. 
552, 554-7 561-6, 570-1, 573. 
575-8, 580-2, 584. 588-91, 593, 
595-600, 603, 606-15, 617-18, 621 
-4, 626-9, 631-2, 634-5, 638-41, 
643-50, 652-4, 656-9, 661-2, 665 
-8, 670, 672, 674-6, 678-81, 683, 
686, 689-90, 692, 694-5, 697-703, 
705-6, 708. 

Kýraugastaðir á Landi 550, 
660. 

kýreldi 342. 

Kýrliamar, Örn. frá Ásgarði i 

Brfjd. 597. 
Kýrholt i Viðvikrsveit 223, 456. 
kýrhúð 218, 665, 669. 
kýrverð 180, 372. 
kögurr 214, 567. 
kögurslitrótt áklæði 218. 
Köngursey fyrir Skarðsströnd 

593. 

Könguslaðir i Svarfaðardal 227. 
459. 

könnustóll 421, 567, 573. 



lagaaðgangr 156. 
lagaafbötun 67. 
lagaávöxtr 405-6. 
4agabruIIaup 191. 
lagadómr 199, 
lagahefð 144. 
lagakaup 378. 380. 
Láganúpr við Rauðasand 494, 
583. 

lagarifting 5-6, 31, 35, 156, 162, 
165, 170, 172-3, 175, 179, 210, 
233, 250, 263-4, 275, 311, 313, 
328, 378, 381-2, 387, 414. 

lagaskipti 407-8, 413. 

lagasókn 26, 72, 92, 236, 255, 325. 

lagaumboð 137, 255, 268. 

lagaúrskurðr 41, 134-5, 138, 147, 
339, 384, 455. 



Lágey í Öræfum 702. 
laggabönd 514. 

lamb 53-4, 60, 185-7, 270, 341, 
353, 362-3, 405-6, 469-70, 473 
-4, 477, 479, 485-8, 490, 492-6, 
499-501, 505, 515-17, 521-4, 527, 
529-32, 534-6, 541, 543, 571, 
656, 

lambaafhending(?) 696. 
lambaafrétt 671, 679. 
Lambá, veiði frá Gilsbakka 553. 
Lambabliksstaðir á Mýrum i 

Hornafirði 699. 
Lambadalr i Dýrafirði 523. 
Lambadalr, veiði frá Gilsbakka 

553. 

lambaeldi, lambeldi, lambseldi 
352, 557-8, 564, 678, 686-7, 
689, 692. 

Lambagil, örn. á Barðaströnd 
585. 

Lambahólmi (?) á Breiðaf iríSi 
710. 

Lambanes í Fljótum 230, 460. 
lambareltftr 632, 680, 690. 
Lambatungur, land Gilsbakka 
553. 

Lambatungur i Eilifsdal i Kjós 
632. 

Lambatungur, afrétt frá Breiða- 

bólstað á Siðu 707. 
Lambavatn á Rauðasandi 33-4, 

375, 377, 379, 420, 495-6, 507, 

536-7. 

Lambey fyrir Fellsströnd 595, 
709. — i Fljótshlið 407. 409. 
— eign Kirkjubæjar i Tungu 
678. 

Lambeyri i Tálknafirði 482, 
487. 

íambgimbr 517-18, 697 (sjá og 
gimbr). 

lambgimbrabeit 671. 
Lambhagaskógr i Gufudalssveit 
587, 

lambhagi 434. 



Lambhagi, landara. frá Kimba- 
stöðum 392. 

Lambhagi, ítak þar frá Stað á 
Reykjanesi, Barðastrs. 588. 

Lambhagi i Skilmannahreppi 
472. 

Lámúli á Skaga 225, 457. 
land (kirkju) 552, 555, 558, 562, 

569, 571, 574, 582-3, 586-7, 

593, 595-6, 616, 619, 623, 625, 

629, 632, 635, 637, 640, 642-3, 

654, 656, 661, 666, 672, 689, 

693, 704. 
Land, byggðarlag i Rangárþingi 

408, 550, 660-1. 
Landabrigðabálkr ( Jónsbókar) , 

landabrigði 130, 280, 404. 
landamerki 57-8, 96, 162-3, 173, 

180-1, 209, 275-6, 321, 357, 417, 

432-4, 436. 
landamerkjabréf 418. 
landamerkjagarðr 162. 
landamerkjamál 356. 
landastefna 388. 
landareign, landeign 3-4, 22, 75, 

210, 276, 569. 
Landeyjar i Rangárþingi 550. 
landgild 397, 576-7, 584, 631, 633, 

708. 
landgæði 661. 
landráð 295. 

Landsdeildarhólar, örnefni i 
Grunnavíkrþingum 564. 

Landhöfn i Alptafirði vestra 
568. 

landskuld, landskyld 24. 56, 72, 
94, 96, 130, 166, 175, 221-31, 
236, 250, 339, 342, 344, 351-6, 
397, 399, 404, 410, 428, 463, 
473-80, 482-8, 490-500, 502-5, 
507-10, 514-38, 540-4, 563, 568 
-71, 573, 575, 578, 583-4, 589, 
601-3, 608-12, 616, 623, 626, 
631, 624, 638, 665, 688, 6»0, 
694, 697, 703, 707. 

landskyldarskreið 54, 187, 363. 

50 



786 



REGISTR 



landslagabók 10, 25, 93, 100, 128, 

132, 144, 388, 402-3, 453. 
landslÖg (landsins lög) 114, 144, 

199, 266, 295, 412, 444, 465. 
landsmálabréf 132. 
landsmáli 132, 144. 
landsmúgi 153-4. ' 
landsnytjar 266. 
Landvarnarnes, engi i Anda- 

kil, frá Höfn i Melasveit 627. 
Langá, veiðiá frá Gilsbakka 

553. 
langabúr 218. 

Langadalr (upp af Hnappadal 
og vestrhl. Mýra) 609. 

Langadalr i Hvþ. 34, 76, 80, 119, 
160, 178, 189, 191, 263, 314-16, 
319. 

Langdalr i ísafjarðardjúpi 442, 
550, 562. 

langafasta 99, 557. 

Langamýri syðri i Blöndudal 
229, 459. — ytri i Blöndudal 
229, 459. — i Hólmi i Skaga- 
firði 224. 457. 

Langanes i Arnarfirði 277, 385, 
465, 514-18, 524-5, 579. — 
norðan imdir Eyjafjöllum 
673-2. — á Langanesströndum 
346. — i Öræfum 701. 

Langárfoss á Mýrum i Þverár- 
þingi V. Hv. 550, 618. 

Langavatn í Aðaldal 348. 

Langavatnsdalr í Þverárþ. v. 
Hv. 60. 

Langey (tvær) á Breiðafirði 
709-10. 

Langholt í Hrunamannahreppi 
650. 

Langhiis í Fljótum 352. 

langstóll (i kirkju) 685. 

lár 216, 421. 

lás 216-17, 513-14. 

Lassi (Tálknaf., 1571) 526. 

latinubók 417, 560. 



Latínubækr, um jól og de sanct- 
is 215, 

Látr í Aðalvik 175-6, 565. 
Látr = Hvallátr á Breiðafirði 
544. 

Látr (Hvallátr) við Rauðasand 
495, 507, 511-12, 536, 578, 583. 

Látr í Mjóafirði, ísafjs. 194-5, 
210, 548. 

Látrabók (hdr., tekr yfir Vestf., 
i JS. 143, 4to, sjá bls. 48, 552 
o. s. frv.). 

Látravík, itak þar frá Rafnseyri 
579. 

látún 578. 

látúnskross með undirstöðum 
214. 

látúnspytla 383. 
laufahjálmr 627, 
Laufás i Höfðahverfi (á Eyja- 

fjarðarströnd) 349. 
Laugaból 1 ísafirði 97, 104-5, 

112, 550, 563.. 
Laugaból i Mosdal i Arnarfirði 

475, 508, 523. 
Laugaland i Fljótum 230, 460. 

— i Glæsibæjarhr. 344. — í 

ísafirði 102-5, 112. 
Laugar i Flóa 654. — i Reykja- 

dal 43. 

Laugarbrekka á Snæfellsnesi 

27, 547, 550, 606, 615. 
laugardagr 20, 106-7, 144, 151, 

188, 277, 411, 416, 429-30. 
Laugardalr, byggðarlag i 

ncsþingi 50, 53, 183, 186, 359, 

361-2, 467, 469-70. 
Laugardalr i Tálknafirði 166, 

484, 550, 582. 
Laugardalr minni i Tálknafirði 

382, 550, 636. 

Laugardælur i Flóa 408, 546. 
Laugarhús, selland frá Val- 

þjófsstöðum í Fíjótsdal 682. 
laugarkvöld 124. 



REGISTM 



787 



Laugarnes með Sundum (eða) 
við Sund 408, 546, 550, 636. 

Laugarvatn i Laugardai 162, 550, 
646. 

laupr 665. 

Lurentiusmessa 124-6. 

Laursen, L., rilíisslíjalavörðr 
Dana 7, 35, 37, 73-4, 82, 89, 
111, 122,164, 208, 235, 237, 2-^3 
-6, 248, 250, 252, 384, 389, '6Dö, 
398. 

lausafé, lausagóz 10, 35, 130, 147, 
157, 166-7, 169, 301, 324, 334, 
343, 369-70, 376-7, 380, 382, 422, 
428, 533, 593-5, 598, 600-6, 608 
-11, 609-14, 616-18, 620-1, 624 
-6, 628, 631-5, 638-40, ^42-7, 

649, 651-2, 654-5, 658-9, 661 
-4, 672, 674, 680, 682-3, 690-3. 
698, 701. 

lausn (jarðar) 568. 
lax 636. 

Laxá i Borgarfirði austr 687-8. 

— litla í Hrunamannahreijpi 

650. — í Kjós 633. — í Lax- 
árdal í Breiðafjarðard. 597. 

— byggðarlag i Þingeyjarþ. 
þingi 5. — í Leírársveit 628- 

Laxárdalr, byggðarlag i Breiða- 
fjarðardölum 411, 549, 597. 

— byggðarlag í Hegranesþ. 
353. — byggðarlag i Hvþ. 344. 

— byggðarlag í Þingeyjarþ. 
153-7, 343. — i Nesjum 5 
Hornafirði 698. — á Skóg- 
arströnd 601. 

Laxárdalshreppr í Breiðafjarð- 

ardölum 107. 
Laxárgljúfr i Laxá lithi í 

Hrunamannahr. 650. 
Laxárós i Hrunamannahw 050 
Laxfoss i Laxá i Kjós 652-3. 
Laxholt á Mýrum í Þverárþ. v. 

Hv. 621. 
laxveiði 554, 611, 620-1. 
Lbs. (= handrit notuð úr lands- 



bókasafni) 9, 20, 29, 45-6, 57-8, 
72, 99, 107-9, 125, 172, 181, 
196, 206, 239, 258, 269-70, 272, 
282, 286, 288-9, 305, 307, 320 
-1, 323, 335, 387, 442, 471-2, 
546, 548, 699, 706, 709-10. 

legáti 119. 

legation 122. 

legkaup 493-5, 497, 499-506, 508 
I -9, 541-2. 
legorðssÖk 70. 
leiðarbréf 250, 398. 
Leifr i Hvestu i Arnarfirði 

(1570-1) 478, 524. 
Leifsstaðir í Eyjafirði 290, 423. 

— i Öxnafirði 116-18. 
lciga 24, 121, 392, 474, 476-7, 

485-7, 497, 510, 515, 517, 519, 

528-31, 544, 554, 576, 580, 601, 

606, 689. 
leignabrestr 220. 
leiguburðr 319. 
leigugjald 410. 
leigujörð 633. 

leigukúgildi 53-4, 186, 362, 469 

-70, 654. 
leiguliði 93. 
leigumáli 321. 
Jeignstaðr 270, 309. 
Leikskálar i Kinn 347. 
Leirá i Grunnavik 564. 
Leirá í Leirársveit 321-2, 472, 

546, 550, 628. 
Leirá (áin) hjá Leirá 629. 
Leirbakki á Sandi 556, 662. * 
Leirur undir Eyjafjöllum 408, 

672. 
leiti 434. 

Leiti á SkógarstrÖnd 601. 

lektarabyrða 584. 

lektaradúkr 581, 584, 594, 682. 

lektari 556, 561, 574, 584, 592, 
612, 618, 628, 640, 649, 656, 
672, 674, 677, 680, 683, 685. 
701. 

lektiubók 216. 

50* 



788 



REGISTR 



léni 513. 
lénsmaðr 240, 
Leo papa (þ. e. páfi) 213. 
leppr (svo, likl. = altarisklæði) 
680. 

lérept 439, 514, 635-6, 640, 648. 

— smátt 1. 514. 
lesbók 215, 625, 642. 
leslektari 607. 

lestrabækr með hátíðalestrabók 
215. 

létorfnaskurðr 611, 683. 
Leviticus 198. 
Leyel, Friðrik 208. 
leyfisbréf 123. 

Leyningar, rekasvæði fyrir 

Hnappadal 609. 
Libbe, Johann (Brimum, 1570) 

441. 

liber decretalium 213. 

liber prophetarum með ex- 

positione Lyræ 215. (proph- 

etium) 215. 
liber rationalis divinorum 215. 
liber de sanctis 215. 
liber sequentiarum cum histor- 

iis 215. 

Lifrkerstöð i Bolungarvik 571. 
lifsgrið 113. 
lik 569. 

likakrákr 592 (nm.). 
likakross 592. 

Líkastapi, landam. Selárdals i 

Arnarfirði 581. 
líkastokkr 567. 
likneski 686. — gyllt 214. 
Liney á Breiðafirði 710. 
Listeni, Nicholai, musica 215.. 
Litla Eyri í Bíldudal 227-8. 331. 
Litla Hraun i Hnappadal (þar i 

hdr. Sethraun) 612. 
litla múrhús 216. 
Litli Árskógr á Árskógsströnd 

227, 459. 
litli, sjá Ari. 

Litli Dalr í Djúpadal í Eyjafirði 



333-4, — Dalr í SvínavatnS'- 
hr, i Hvþ. 229, 459. — Dalr í 
Tungusveit 386. — Dunhagi, 
sjá Dunhagi. ~ Hóll í Viðvikr- 
sveit 223, 456. 

litli kjallari 216. 

litli, sjá Þorgeirsson. 

Litlu Skógar i Hnappadal 612 
(sjá og Skógar), 

]jár 481, 513, 556, 573, 579, 581, 
607, 691. 

Ljáskógar (Ljárskógar) i 
Hvammssveit 106-7, 174. 

Ijáspik 271, 665, 669. 

Ijós 531, 652, 654. 

Ijósapipa 591. 

Ljósavatn i Ljósavatnsskarði 19, 

55-6, 256-8, 343. 
Ijóspanna 217. 
Ijóstollr 495. 

Ljótardalr í Steingrímsfirði 590. 
Ljótarstaðir (nú Ljótunnarstað- 
ir) i Hrútafirði 556. — i Skaft- 

■ 

ártungu 705. 
Ljótr Þorvaldsson (vitni 1569, 

Barðastrs.) 268. 
Ljótr Þorvarðsson (dórasni' 

1570, Árnesþ.) 453. 
Ljótshólar i Svínadal i Hvþ. 228, 

459. 
Ljótsson: Jón. 

Ljótsstaðir i Aðaldal 348. — ^ 
Höfðaströnd 56, 221, 455. 

Ljótunn Pálsdóttir (1569, kona 
Guðmundar Einarssonar) 191* 

Ljúfustaðir i Kollafirði á Str. 
558. 

lóð 481, 514, 516-17. 
Loðmundarfjörðr i Austfj. 689- 
lókátsjörð 335. 

Lokinhamrar i Arnarfirði 167. 
Lokinhamrató 582. 
lokrekkja 216. 

Lómagnúpr = Núpsstaðr 702, 
713. 

Lómstjörn í Höfðahverfi 349. 



Lón, byggðarlag í Skaftafells- 

þingi 696. 
Lón eða Lónaland, fjórðungr 

fylgdi Staðarkirkju i. Grinda- 

vik 640. 

Lón i Kelduhverfi 5. — syöra 
á Langanesi 225, 458. — i 
Ólafsfirði 230, 460. — Snæ- 
felsnesi (Einarslón) 550, 605, 
608, 610-11, 615. — í Viðvíkr- 
sveit 223, 456, 699. 

Lónafjörðr i Grunnavikrþing- 
um 564. 

Lonreki á Langanesi 677. 

Lónsheiði á sýslumörkum 
Skaftafells og Múla 82. 

Loptr Eyjólfsson (16. öld, 
Austf.) 471. 

Loptr Narfason (1569 pr. í Hit- 
ardal) 269. 368-9, 601, 610, 
613, 617-19. — Pálsson, pr. 134 
-5, 279. — Skaftason, pr. i Hit- 
ardal 547. 

Loftsdóttir: Guðrún. 

Loptsnautr, skógaritak frá Holti 
undir Eyjafjöllum 671. 

Loptsson: Arngrirar, Arnór, 
Jón, Marteinn, Páll, Pétr, 
Skafti. 

Loptsstaðamenn (þ. e. búendur 
á Loptsstöðum í Flóa) 656. 

Loptsstaðir i Flóa 656. 

Lossekande, Bernt, kaupm. i 
Brimum 241-3. 

Lossekande: Hannes. 

Lucíuhöfði, ítak frá Reykjadal 
í Hrunamannahreppi 649. 

Lúkas guðspjallamaðr 198, 200. 

Lúkasmessa 448. 

Lundarbrekka í Bárðardal 343. 

Lundarreykjadalr (sjá og 
r^eykjadalr syðri), byggðar- 
lag í Þverárþ. s. Hv. 625, 628. 

Lundey á Skjálfanda 209. 

Lundr i Fljótshverfi 703. — í 
Fljótum 231, 461. — 1 Fnjóska- 



dal 226, 458. — i Lundar- 
reykjadal 550, 624. 
[Lutherus] Martinus, postiUa 
215. 

Lýbika 2, 47-8, 82-3. 
Lýbikumark (lýbskt mark) 510. 
Lýðr Magnússon, pr. í Skarðs- 

þingum 35. 
lykkja (hákarls) 507. 
lykkjur (við götur) 583. 
lyngrif 435, 690. 
lyrittr 4, 433. 
lyrittareiðr 100. 

Lyrœ liber prophetarum 215 
(bis). 

lýsi („tran") 8, 36, 243, 465, 
475-7, 479-80, 488, 491, 494-6, 
498-9, 501-2, 507, 511-12, 515, 
525, 527, 529, 536, 538-40. 
lýsitollr, lýsistollr (sjá og Ijós- 
tollr) 557-8, 561, 564, 569, 584 
-6, 636, 686-7, 692. 
Lýtingsstaðir i Tungusveit 353. 
Lækir, skógarmark frá Valþjófs- 

stöðum i Fljótsdal 681. 
Lækjargil, Örn. á Galmaströnd 
96. 

Lækjarkot i Þverárhlið 620. 
Lækjarskógr, ítak frá Holti 

undir Eyjafjöllum 671. 
lækjarskurður 57. 
Læknisstaðir á Langanesi 118, 

225, 458. 
lækr 22, 59, 75, 386, 434, 553-4, 

630, 682, 687, 689, 693. 
Lækr = Brjánslækr á Barða- 

strönd 328, 544. 
Lækr i Dýrafirði 473. — i Leir- 
ársveit 550, 629. — í Viðvikr- 
sveit 223, 456. 
lærðr prestr (maðr) 303-4. 
Lærdómslistafélagsrit 196. 
lögbók 40, 77, 138, 162, 191, 215, 

266, 280, 393. 
lögbrot 62. 
lögbýli 93. 



I 



790 



REGISTR 



lögbýlisjörð 554. 

löggjöf 9-10, 55, 149-50, 160, 191, 

404, 425. 
löglegr sóknari 26, 67. 

lögleysuveð 120. 

lögmaðr 40-1, 153, 

lögmáli, lögmálabréf 105, 112-13, 

156-8, 177, 191, 196, 210. 
lögmannsbréf 78. 
lÖgmannsdómr 236. 
Lögmannshlíð i Kræklingahlið 

343. 

lÖgmannsinnsigh 132, 141, 426. 
lögmannsúrskurðr 131-2, 1 34, 

203, 231, 257-8. 
lögrétta 27, 41, 153, 281. 
lögréttumaðr 40, 154-5, 318. 
lögréttumannadómr 203. 
lögsókn 240. 
lögvörn 413. 
lögþing 153-4. 

LÖjtz, Stefán, kaupm. i Stettin, 
Löjtzfrændr 122-3, 340-1. 



M. (svo) Snorradóttir 282. 

Máberg á Rauðasandi 256, 260. 

Máey á Breiðafirði 710. 

Magnús á Barðaströnd (1570) 
506. — á Stökkum á Rauða- 
sandi (1570-1) 496, 537. — 
Arason sýslumanns í Haga á 
Barðaströnd, Þorkelssonar, 
siðar ingeniÖrkapteinn 1. — 
Árnason lögréttum. i Djúpa- 
dal í Eyjaf. (1567-70) 28, 113, 
196, 206, 333-4, 344. 394, 427. 
— Ásniundsson (Eyjaf. 1567) 
28. — Björnsson „bóndi" að 
Reykjum i Tungusveit (1560- 
70) 127-8, 136, 138, 331-2. — 
Björnsson að Hofi og í^jósa- 
vatni 5-8, 15, 18, 28-9, 38-9, 57. 
117, 150, 257-8, 308, 310-11. — 
Magnús Einarsson, lögréttuni. 
(1."j7ö) 416. — Einarsson á 



Jörfa í Haukadal 147, 436. — 
Erlendsson (dómsm. 1570 i 
Árnesþ. og Rangárþ.) 387. 433. 

— Eyjólfsson (Mókoílsson) 
(1568-71), pr. i Haga, áður i 
Selárdal 118, 139, 142-3, 233. 
281, 327, 330, 369-71, 376, 438, 
568, 584. — Gislason (dómsm. 
1570, Árnesþ.) 45. — Gunn- 
steinsson á StrjúgsstÖðuni 
(Strjúgi, lögréttum.) 71, 85. 
150, 160, 165, 178, 188, 191, 245, 
253, 262, 280. — Hákonarson, 
kgr., lagabætir, 128-9, 205, 
465. ~ Hákonarson, pr. síð- 
ast á Stað i Steingrimsfirði 
548. — Plalldórsson (dómsni. 
1570, Dýraf.) 465. — Hjáhns- 
son, pr. 1569 á Desjarmýri 340. 

— Hrólfsson (dómsm. 1569 
Þverárþ.) 321. — Jónsson 
(skrifara i Saurbæ, Þorláks- 
sonar) 2, 63, 83-4, 103-4. — 
Jónsson, lögréttum. að Stóra 
Núpi (1569-70) 9, 32, 54, 422. 

— Jónsson, prúði sni. i Ogri 
og i Bæ á Rauðasandi 71-2, 
85-6, 91-3, 95, 115, 139, 192-3, 
211-12, 234-5, 259, 284-7, 293-4, 
425-7, 473, 568. — Jónsson, 
]ögréttum. 1569-70 i Hegra- 
nesþ. 256, 280-1, 386. — Jóus- 
son (1570 í Hrunamhr.) 19. — 
Jónsson, pr. (i Barðastrf;. 
1570) 419, 438. — Jónsson, pr- 
(i Múlaþ. 1570) 429. — Ketils- 
son, lögréttum. i Skaftafellsþ-. 
staðarhaldari á Valþjófsstöð- 
um 260, 429. — Ketilsson, sm. 
i BÚSardal, sjá M. Ket. — Ko^; 
bcinsson (dómsm. 1568 ^ 
Granastöðum í Kinn) 132» 
155-8. — Magnússon, pr. ^ 
Höskuldsst. (1568-9) ' 161-2, 
165, 177-9, 188, 248-9, 253, 262 
3. — Magnússon dómsm. 1568- 



REGISTR 



791 



70 (Árnesþ.) 99, 294, 387, — 
Magnússon i Hvammi i 
Hvammssveit 80, 188. — Ól- 
afsson (1568, Bpst.) 165. — 
Pétrsson (lögréttum. Árnesþ. 
1576-8-70) 9, 25, 99, 470. — 
Sigurðsson, prests á Grenjað- 
arstöðum, Jónssonar 39. — 
Sveinsson (Barðastrs. 1508) 
123. — Vigfússon á Eiðum 77. 
— Þórðarson, pr. að Skarði á 
Skarðsströnd 325. — Þor- 
grímsson (Vitni 1570, Vaðlaþ. 
1570) 394, 427. — Þorleifsson 

. i Skálanesi (1571) 544. — 
Þorsteinsson (aðstpr. i Villa- 
nesi?) 159. — Þorvaldsson, 
stúdent (mun síðast iiafa 
dvalizt að Skarði á Skarðs- 
strönd) 166. 

Magnúsdóttir : Guðný, Hildr, 
Þorbjörg. 

Magnúsmessa um veturinn 483. 

Magnússon (1570, Barðaströnd) 
506. 

Magnússon: Andrés, Ari, Árni, 
Bjarni, Björn, Einar, Eiríkr, 
Eyjólfr, Eyvindr, Gísli Gott- 
skálk, Grimr, Gunnar, Hákon, 
Hallr, Hjalti, Jón. Lýðr, 
Sturla(?), Sæmundr, Þorkell, 
Þormóðr, Þorsteinn, Þor- 
varðr. 

niagri, sjá Jón. 

Majus (mán.) 91, 97-8, 101, 103 
-5, 115-16, 166, 172, 256, 258, 
260, 263, 265, 399-400, 414. 

málajörð 464. 

málakona 148, 423. 

máldagabréf 190. 

máldagabók 60, 342, 393. 

máldagabók, sjá máldagar Gísla 
byskups Jónssonar. 

máldagakver 610-11, 706-8, 711, 
713. 

máidagar (máldagabók Gi^la 



byskups Jónssonar) bls. 545 

-713. 
máldagasafn 414. 
máldagi 257, 595, 610-11, 636, 

677. 

máli (konu) 25, 27, 191, 423, 
454. 

máli í jörðu 132. 

Mailand á Skaga 224, 457. 

Málmey á Skagafirði 221, 455. 

málmpottr 629. 

málmr 582. 

málnvta 24, 46, 5G, 68, 96, 103, 
107, 121, 125, 165, 168-9, 171, 
175-7, 191-2, 209, 232, 258, 313, 
329, 333-4, 339, 342-4, 451-3, 
455-6, 472, 474, 477, 479, 483, 
586, 491-3, 423-4, 429, 454, 472, 
475, 501, 544, 566, 558-9, 563, 
572, 574-7, 583, 585, 599-606, 
608^ 613-14, 616, 618-19, 623, 
629-31, 634, 645, 649, 653, 658 
-61, 663, 672-3, 675, 685, 694, 
707. 

málsnijólk 556-7, 587. 
maltkvern 217, 242, 514, 566, 

590, 592, 650. 
máluð tjöld 131. 
Máná, sjá Mærur. 
mánaðarbeit 96, 565, 587, 620, 

623, 632, 654-5, 672, 692. 
Mánaskál á Skagaströnd 239, 

459. 

mannhelgi (Jónsbókar) 94, 214. 

317. 
mannsfar 682. 
mannshlutr 632. 
mannslán 482, 486, 488, 491-3, 

495, 505, 526, 529, 531-3, 537. 
manntalsþing 188, 190. 
mánudagr 32, 65, 85, 106, 138, 

147, 149, 386, 391, 405, 432. 
Marbæli í Skagafirði 342. — í 

Óslandshlið 222, 456. — á 

Reykjaströnd 224, 457. 
Margarita theologica 216^ 627. 



792 



REGISTR 



Margrét Arnljótsdóttir (kona sr. 
Bjarnar Ólafssonar i Hruna) 
32. — Ásgrimsdóttir (Múlaþ. 
d. fyrir 1568) 159. — Erlcnds- 
dóttir sýslumanns á Ketils- 
stöðum, Bjarnason 160, 412-13. 
— Erlendsdóttir (1570) lög- 
manns, Þorvar?5ssonar 423. — 
Jónsdóttir (langamma Sol- 
vcigar Hallsdóttur) 128. — 
Jónsdóttir (Staðarsveit, 1570) 
447. — Þorvarðsdóttir á Eið- 
um (Bjarnasonar) 77-8, 151-2, 

710- 11. 

Maríubás í Borgarfirði austr 
687. 

Maríufjara, reki frá Desjarmýri 
688. 

Mariuhellir i Múlafjalli í Hval- 

firði 632. 
Maríuhjalli i Brynjudal 632. 
Mariuhrís, itak frá Hruna 650. 
Mariukirkja 713. 
Maríumessa: 

Mariæ annuntiatio 76, 107, 192, 
boðunardagr 268, nativitas 
437, præsentatio 159, purifica- 
tio 160, 193, Mariæ visitatio 
107, 115-16, 416, Mariumessa 
hin fyrri um sumarið 61, 132, 
138, 300, 431, Mariumessa sið- 
ari um laaustið 141, 146-7, 436, 
650. 

Mariusaga i latinu 213. 
Mariusandr við Héraðsflóa 678, 

711- 12. 

Mariutungur, skógr frá Val- 
þjófsstöðum i Fljótsdal 681. 

mark (fjár, fjármark) 406, 449, 
622. 

Markgróf, takmark frá Gils- 

bakka 584. 
Markaland, kynni að vera jörð 

í Hvolhreppi, nú nefnd Marka- 

skarð 667. 
Marklaella, rekamark Dverga- 



steins 689. 

Markklettr, rekamark frá Kálfa- 
tjörn 638. 

Marksker, rekamark frá Hofi i 
Álptafirði 695. 

Markús Bjarnason í Hvammi á 
Barðaströnd (1570-1) 501, 503, 
505, 540, 542. — Jónsson, lug- 
réttum. 1568 (siðar sýslum. 
að Skógum) 151. 

Markús guðspjallamaðr (evang- 
elista) 198, 393. 

Markússon: Benedikt, Bjarn- 
hcðinn, Björn, Rögnvaldr. 

Marteinn (danskr) rektor eða 
skólameistari að Hólum 1569 
212. — á Lambeyri i Tálkna- 
firði (1570-1) 487, 489, 530, 
534. — i Siglunesi á Barða- 
str. (1570-1) 499, 539. — Ein- 
arsson, pr. á Staðastað (Mar- 
tinus), áðr bp. i Skálh. 109, 
368-9, 385, 616-17, 627. — Er- 
asmusson, sýslum. á Arn- 
arstapa 368-9, 447, 606, 615. — 
Loptsson (Aðalvik) 176. — 
Þorbjarnarson (vottr i Breiða- 
fjd. 1568) 173. 

Marteinsdóttir: Ingiriður. 

Marteinsmessa 326. 

Marteinsson: Bjarni, Einar Jón. 

Marteinstunga í Holtum 550, 
659. 

Martinus: Handbók, sjá Mar- 
teinn byskup Enarsson, 627. 

Martius (mán.) 58, 68, 73-5, 77, 
91, 172, 174, 219, 234, 236-8, 
240, 287, 383, 385, 419. 

Másson: Halli. 

Másstaðir, selför, frá Görðum 

á Akranesi 629. 
Másstaðir í Vatnsdal 59, 344. 
Másvatn i Reykjadal i Þingeyj- 

arþ. 347. 
matborð 109, 621-2, 628, 700. 
matlaunamaðr 172. 



REGISTR 



793 



matreki 603, 609, 696. 
matr (sjá og kostr) 383, 406, 
427. 

Mattheus guðspjallamaðr 198, 
200. 

Mávahlíð á Snæfellsnesi 120. 
Mávanes, rekamark frá Hofi og 

Refsstöðum i Vopnafirði 676 

-7. 

Meðaldalr i Dýrafirði 465. 
Meðalfell i Kjós 546, 550, 633. 
Meðalfellsströnd i Breiðafjarð- 

ardölum 470. 
Meðalheimr, kirkjujörð Glaum- 

bæjar 353. 
Meðalholt i Flóa 656. 
Meðalland i Skaftafellsþingi 

551, 705. 
Meðalnes i Felhim 680, 684. 
meðkenningarbréf 98, 105, 132, 

144, 150-1, 167, 448. 
meginland 588. 

Meiðavellir í Kelduhverfi 374. 
Meier, Kristófer (1570, Brima- 

maðr) 441. 
meinbugir 129, 466. 
Melá i Loðmundarfirði 689. 
Melanes, örn. í Gufudalssveit 

587. 

Melar i Hrútafirði 179, 249, 550, 
556. 

Melar við Látrabjarg 583. 
Melar i Melasveit 546, 550, 627. 
Melar i Svarfaðardal 227, 459. 
melrakkaveiðar 466. 
Melasveit i Þverárþ. s. Hv. 550. 
Meleyri, örn. i Grunnavikrþing- 
um 564. 

Melgraseyri á Langanesströnd i 
ísafjdj. 147-8, 550, 566. 

MelhiIIa, landam. Snæfjalla 563. 

^elr, jörð Hofstaðakirkju i 
Miklaholtshr. 68. 

Melr (Melstaðr) í Miðfirði 31, 
355, 415. 

Melrakkaá i Fáskrúðsfirði 692. 



Melrakkanes 1 Hamarsfirði 
austr 695. 

Melsgil 1 Svinadal í Breiðafjd. 
591. 

Melsmelamýri (i landi Hjalla i 

Ölfusi) 642. 
merki 567, 589, 592, 596, 668, 

674, 676, 679, 684, 691, 698, sbr 

merki = landamerki 588. 
Merkiárkvislar, skógr þar frá 

Þingmúla 685. 
merkidúkr 686. 

merkigarðr, rekamark i Sand- 

vík á Hornströndum 157. 
merkigarðr 681. 
Merkigerði á Siðu 707. 
Merkigil i Skagafjarðardölum 

224, 457. — landamerki í 

Öxnadal 95. 
Merkilækr, rekam. frá Görðum 

á Akranesi 629. 
Merkines i Höfnum 308. 
merkjadómr 158. 
Merkjaslitr (kirkju) 683. 
Merkrgerði i Laugardal 163. 
messa 569, 655. 

messubók 214, 569, 572, 591-2, 
603, 607, 656. — engelsk 213, 
695. 

messufatakista 617. 

messuklæði 102, 214, 257, 333, 
415, 439, 522, 554-72, 574, 576- 
-84, 586, 606, 609-11, 613, 615 
-18, 620-Í9, 651-61, 663-4, 666 
-7, 669-76, 678-80, 682-706. 

messuserkr 214. 

met 102, 114, 555, 603, 613, 621, 
655, 664, 679, 698, 705. 

metaskáhr 214, 567-8, 571, 597, 
601-3, 606, 608-13, 621, 635, 
637, 643, 655, 659, 667, 673, 682 
-3, 698-700. 

metfé 691, 694-5. 

MeyjarhóII á Svalbarðsströnd 
38-41, 133-4. 

meyjarkinn, sjá Jón m. 



794 



REGISTR 



Meyjarland á Reykjaströnd 224, 
457. 

Michael, bp. í Skálholti ( sjá 

og Mikell), 706, 709. 
Michaelismessa (Mickilsmessa) 

20, 22, 27, 151, 153, 316, 332, 
^ 672. 

Miðbakki (getr verið Bakki i 
Fnjóskadal) 291, 293, 307-8. 

Miðbakki undir Eyjafjöllum 
550, 622. 

Miðbær (tvær jarðir) i Norð- 
firði 690. 

Miðdalr i Breiðafjarðardölum 
149-50. 

Miðdalr i Laugardal 546, 550, 
647. 

Miðdalsgröf i Steingrimsfirði 
507, 519. 

Miðdælur, örn. i Dýrafirði 577. 
Miðey í I^andeyjum 437. 
Miðfell i Hrunamannahreppi 

32, 416-17, 419, 550, 563. 
Miðfell eystra á Hvalfjarðar- 

strönd 57, 550, 631. 
Mðfitjar, selstaða frá Innra 

Hóhui 630. 
Miðfjarðará á Langanesströnd- 

um 677. 

Miðfjörðr i Hvþ. 30-2, 263, 272, 
274. 

Miðgarðar (sjá og Garðar, 
Syðri Garðar, Hofgarðar) i 
Staðarsveit 447-8. 

Miðhlið á Barðaströnd 464, 550, 
585. 

Miðhóll i Sléttahlíð 231, 460. 

Miðliús i Gnúpvcrjalireppi 652. 
— i Gufudalssveit 588. — jörð 
Hvolskirkju í Saurbæ 591. — 
á Höfðaströnd 222, 456. — 
á Látraströnd 226, 458. — á 
Reykjanesi 300. — í Skaga- 
fjarðardölum 224, 457. 

Miðhvammr i Aðaldal ^48. 



Miðjanes i Reykhólasveit 299^ 

510, 544. 
Miðkjós i Jökulfjörðmn 565. 
Miðkriki i Hvolhreppi 666. 
miðmundavarða 181. 
Miðsandr við Héraðsflóa 711-12. 
Miðskriðugil, örn. i Öxnadal 96. 
miðsumarsdaginn 423, 
Miðvað í Hólaá i Laugardal 163. 
Miðvik efri i Aðaldal 508-9. — 

neðri í Aðalvik 509. 
miðvikudagr 46, 63, 76, 138, 145, 

191, 265, 277, 300, 326, 338, 340, 

388, 400, 405, 424, 432, 448. 
Mígandigróf, rekamark Krýsu- 

víkr 641. 

Mikel undirmaðr (verzlunarm.) 
538. 

Miklabær i Blönduhlið (eða í 

Skagafirði) 124, 132. 
Miklabær i Óslandshlíð 222, 456. 
Miklagarðr i Eyjafirði 24, 220-1. 

226-7, 302-3, 332, 335, 373, 458, 

461-3. 

Miklaholt i Miklaholtshreppi 
309, 547, 551, 609, 615. 

Mklaholtshreppr i Hnapppadal 
309, 549. 

Mikli Hóll i Viðvikrsveit 223, 
456. 

minndúkr 216. 

Minna Hérað i Skáftafellss. 713. 

Minna Hof, sjá Hof. 

Minna Holt i Saurbæ (sjá og 

Holt). 249. 
mítr 214. 

Mjallgil, örn. í Gufudalssveit 
587. 

Mjóadalr í Hvþ. 263. 
Mjóafjörðr í ísafjs. 175, 192. 

194-5, 210, 212, 232, 519, 548. 

— i Múlaþingi 551, 690. 
Mjóanes i Skógum á Völlura^ 

683. 
mjöðr 512. 



REGISTR 



795 



mjöl 11, 14, 16, 169, 218, 242, 
476-9, 481, 489, 500, 512, 526. 

Mjölbrigðastaðir í FJjótum 230, 
460. 

mjölstampr 477, 482-4, 487-92, 
495-501, 505, 517-18, 525-32, 
536. 

mjöltunna 476-7, 482-3, 485-8, 

490-1, 495-8, 502, 505, 517-18, 

526, 528-32, 536-9. 
MKet (= Magnús Ketilsson: kgl. 

allern. Forordninger) 90, 253. 
Móafell í Fljótum 230, 460. 
Móberg i Langadal 118-19, 122. 
Mogensen, Henrik, tollari á 

Helsingjaeyri 208, 400. — 

Knud fógeti 73-5. 
mógil 276. 

Mógil, skógarmark frá Keldum 

á Rangárvöllum 663. 
Mókollsson, sjá Eyjólfsson 

(Magnús, pr.). 
Molastaðir í Fljótum 230, 460. 
Moldartunga i Holtum 551, 658. 
Moldbrekka i Hnappadal 612. 
Molduskriðugii, örn. i Laxárdal 

1 Breiðafjd. 597. 
Molvíkrhöfði, beit þar frá 

Þvottá 696. 
Mónes i Norðfirði 690. 
Mosdalr i Arnarfirði 166-7. 508. 
Mosfell i Grímsnesi 358, 551, 

646, 

Mosfell í Mosfellssveit 423, 551, 
635. 

Mosfellssveit i Kjalarnesþingi 

320, 422. 
monstrantium 668. 
mortél 700. 

Mosvalarskriða, skógarmark frá 

Þvottá 696. 
Mosisstaðir (= Mófellsstaðir i i 

Skorradal 22. 
Mosvellir i Önundarfirði 573. 
Múlafjall í Hvalfirði 632. 
Múlakot i Lundarreykjadal 626. 



Múlatún, afrétt þar frá Görðum 
638. 

Múlaþing, Múlasýsla (sjá og 
Austfirðir) 152, 188, 429. 

Múli í Aðalreykjadal 18-19, 347. 

Múli á Barðaströnd 584. 1 

Fljótsdal 681. — i Kollafirði 
110-11, 551, 587. — kvöð frá 
ReynivÖIlum 632. — á Skálm- 
arnesi 232, 551, 586. — (Þing- 
múli, í Skríðdal 428-9, 551, 
685. — i Þorskafirði 589. 

Mumme (Munder, Mume) Hen- 
rik, kaupm. i Brimum (1569) 
242-3. 

Munaðarnes i Trékyllisvik 592. 
623. 

Munkaþverá í Eyjafirði '27-8, 
145-6, 393. 

munnlaug 214-17, 270, 421, 561, 

567, 573, 588, 597, 607, 614, 

621, 623, 651, 664, 668, 676, 

682, 686. 
Munstermann, Jóhann, kaupm. i 

Brímum 36-7, 447. 
múrhús 213. 
Murtason: Einar. 
murti: Jón Þorgilsson, Jón 

Gislason 119-20, 426. 
Musica Nichulai Liskni. 
mustarðskvern 421, 566, 676. 
Mýdalr í Kjós 551, 634 (Mýr- 

dalr). 

Mýdalr i Hnappadal 551, 610-11 

(Mýrdalr). 
Mýdalr (sjá og Mýrdalr"). 
Mýlastaðir (= Mýlaugsstaðir) 

428. 

Mýrar, byggðarlag i Þvrárþ. v. 

Hv. 336-7, 416-17, 451, 548. 
Mýrar i Dýrafirði 424, 433-4, 

551, 576. 
Mýrar í Skríðdal 682-3. 
Mýrarholt á Kjalarnesi 635. 
Mýrarkot i Sléttahlið 231, 461. 
Mýrarkvísl (á Tjörnesi?) 374. 



796 



REGISTR 



Mýrarteigr í Mj óaf ir ði austr 
690. 

Mýrastaðr (sjá og Mýri) = 

Desjarmýri i Borgarfirði 

austr 551, 685, 687. 
Mýrdalr, Mýdalr, byggðarlag i 

Skaftafellsþingi 357, 408, 548 

-9, 551,704. 
Mýri = Desjarmýri i Borgar- 

firði 311. 
Mýri (Laxamýri) á Tjörnesi 

227, 458. 
Myrká i Hörgárdal 24, 220, 227, 

373, 458, 461. 
Myrkárdalr í Hörgárdal 24, 227, 

459. 

myrruskip 214. 

Mývatn i Þingeyjarþ. 209. 

mægðaspjöll 128. 

Mælifell í Skagafirði 161, 353. 

Mælifell i Vopnafirði 675. 

Mælifellsgil, afréttartakmark 

frá Stafholti 621. 
Mælifellsá i Skagafirði 136. 
mælisketill 567, 621, 674, 702. 
mælisland 640-1, 656. 
Mænir (Mænir) við Siglufjörð 

229, 460. 
Möðrudalr á Fjalli 551, 674, 679. 
Möðruhólar i Öræfum 702. 
Möðruvallaklaustr, Möðruvellir 

i Hörgárdal 96-7, 155, 205, 

252, 363, 365, 384, 400, 402, 

411-12, 420-2. 
Möðruvellir i Eyjafirði 28, 130, 

148-9,, 161, 165, 283-5, 288-9, 

292, 308, 343. 
möl 575. 

Mörudalr á Barðaströnd 585. 



nafar 216, 421, 669. 
Narfadóttir: Halldóra. 
Narfason: Loptr, 
Narfastaðir i Reykjavik 236. — 
í Viðvikrsveit 223, 456. 



Narfeyri (Narfaeyri) á Skógar- 

strönd (sjá og Geirröðareyri) 

547, 551, 602. 
Narfi Ormsson i Vik (1569-70) 

303, 312-13, 390-1. 
Náttfaravikr í Kinn 43 (sjá og 

Vikr). 
nauðþurft 199. 
naust 655, 657. 
naustgerð 610. 

Naustvikrhöfði, itak þar frá Ár- 
nesi i Trékyllisvik 562. 

Nautabú í Hjaltadal 222, 456. 

naut 34, 49-50, 60, 96, 100, 102, 
121, 125, 169, 171, 182-6, 218 
-21, 302, 329, 341, 351-6, 358-62, 
372, 392, 410, 420, 423, 449, 462, 
406-70, 474-5, 478, 480, 493-4, 
505, 516-17, 521, 524-5, 541, 
555, 565, 568, 570, 573, 581, 587 
-8, 594, 597-8, 600-1, 603, 607, 
612, 614-15, 619, 621, 626, 629. 
631, 633, 643-4, 647-9, 651, 657 
-8, 661, 665, 668, 679, 690, 693, 
697, 699, 702-3, 706. 

nautaafrétt 626, 671, 678. 

nautaakstr 607 (nm.), 609, 699. 

nautabeit 656. 

nautadauði 54-5. 

nautagarðr 696. 

Nautahjalli undir Felli i Dýra- 

firði 576. 
nautahjalli i Berufirði 693. 
nautbeit 576. 
Nauteyrar i Ölfusi 643. 
Nauteyri i Isafirði 259. 
nautsverð 534. 

Neðra Haganes, sjá Haganes. 
Neðra Nes á Skaga 224, 457. 
Neðri Ás, sjá Ás. 
Neðri Bakki„ sjá Bakki neðri. 
Neðri Bær i Arnarfirði 480, 526, 
581. 

Neðri Dalr = Rauðsdalr neðri 

á Barðaströnd 343. 
Neðri Dalr i Breiðdal 693. 



REGISTR 



797 



NeSri Dalr undir Eyjafiöllum 
670. 

Neðri Dalr i Fljótsdalshéraði 
682. 

NeSrí Hjarðardalr, sjá Hjarðar- 
dalr. 

Neðrí Hvoll, sjá Stórólfslivoll 
551. 

Neðrí Rauðsdalr, sjá Dalr neðrí. 
Neðrí Völlr, selför þar frá Gaul- 

veríabæ 657. 
Neðrí Tó, örn. 1 Dýrafirði 578. 
Nefbjarnarstaðir i Tungu 678. 
nefsteðji 567. 

Nefsstaðir i Fljótum 230, 460. 
Neistastaðir i Flóa 32-3. 
nes 433. . 

Nes i Aðaldal (Aðalreykjadal) 
168, 265, 347. — i Eyjafirði 
290, 414. — við Seltjörn 546, 
551, 637. — i Selvogi 387-8, 
551, 642. 

Nes (neðra) í Stafholtstungum 
621. 

Nes (= Sellátranes) i Tálkna- 

firði 490, 532. 
Nes (= Siglunes, sjá og þar) á 

Barðaströnd 139, 141-2, 539. 
Nesdalr í Dýrafirði 572, 574-6. 
Neshvámmr i Aðalreykjadal 5. 
Nessker, reki þar frá Selárdal 

582. 

Nes(jur) í Grafningi 644. 
Nesmenn búendr i Nesi (i Or- 

æfura?) 702. 
Nesskógr, itak frá Einholti 699. 
net 270, 597, 623. 
Netey á Breiðafirði 709. 
netgarn 481, 513. 
netlög 637. 
Niðrlönd 48. 

Niels ólafsson (Olafson) skrif- 
ari (1569) á Bessastöðum 287, 
292-3, 296. 

Nielsen, Hans 74, 82, 111. 

Nikulás Björnsson á Seljalandi, 



lögréttum., 580 siðar sýslum. 
151, 407, 409-10, 442, (639). — 
Geirmundsson (Kjalarnesþ. 
1568-9) 180, 281-2. — Henríks- 
son að Snjallshöfða 660. ~ 
Þórðarson, pr. að Mælifelli 
136. — Þorsteinsson, klaustr- 
haldari að Munkaþverá, áðr 
sýslum 27-8, 146, 209-10. 

Nikuláskirkja 713. 

Nikulásson : Ásmundr, Gott- 
skálk, Guðniundr, Jón, Sig- 
urðr. 

Nípá í Kinn 463. 

Njarðvik í Borgarfirði í Múlaþ. 
340, 551, 686-7, 713. 

NoIIr i Höfðahverfi 349. 

Nónvarða frá Reykholti 181. 

norðsveitir 77, 235. 

Norðdalr i Steingrimsfirði 560. 

Norðrárdalr, byggðarlag í Þver- 
árþ. V. Hv. 550, 553, 598, 623, 
626. 

Norðrkinn, afrétt frá Keldum á 

RangárvöIIum 663. 
Norðrnes, nyrðri hluti Rosm- 

hvalaness 639. 
Norðr-Reykir i Hálsasveit 269, 

623. 

norðrumboð 220, 225, 374, 461. 
Norðtunga í Þverárhlið 172-3, 

181, 551, 555. ' 
Noregr 17, 58, 79, 113, 148, 193, 

237, 241, 251, 398-9. 
norræna 171, 594. 
nót 564, 586. 

november (mán.) 39, 42, 164, 
450. 

Núpar i Ölfusi 551, 643. 

Núpasveit i Þingeyjarþ. 76. 

Núpr (Gnúpr) i Dýrafirði 44, 
433-5, 557, 575. — undir Eyja- 
fjöllum 551, 670. — i Hauka- 
dal i Breiðafjarðardölum 172 
-3. — i Nesdal i Dýrafirði 575. 
— efri (fremri) í Núpsdal i 



798 



REGISTR 



Miðfirði 267, 344. — rieðri í 
Miðfirði 267. — á Skagaströnd 
229, 459. — (Gnúpr), sjá Stóri 
Núpr. 

Núpá (Gnúpsá) 434-5. 
Núpsdalr (Gnúpsdalr) i Dýra- 

firði 435. — 1 Miðfirði 267. 
Núpsmenn (Gnúpsmenn) i 

Dýrafirði 435. 
Núpsstaðr (Lómagnúpr) 551, 

702, i Fljótshverfi. 
Núpstún i Gnúpverjahreppi 652. 
Ny kgl. Saml. 45, 99, 125, 301, 

303, 356, 387, 405, 442, 463. 
Nyborg (Neuburg) i DanmÖrk 

17. 

Nýi Bær i Skagafjarðardölum 
424. 

Nýi Bær undir Eyjafjölhim 671. 
Nýjugarðar, rekamark frá 

Kálfatjörn 638. 
Nýlendi á Höfðaströnd 221, 456. 
nyrðri kór 214. 

Næfrholt á Rangárvölhmi 551, 
662. 

nöf (nanf, eða rauf) 275, 

óbótamál 113, 273. 

octóber (mán.) 24, 29, 32, 35-7, 

304, 321, 323, 443, 445-6, 448. 
Oculi dominica 80. 

óðal 407. 

óðalskapituli 133. 
Oddbjarnarskcr í Breiðafirði 
586. 

Oddgeirshólar i Flóa 546, 551, 
654. 

Oddi á Rangárvölhim 284, 287, 
292, 432-3, 551, 664-5. 

Oddr prestsson (Vikr við Rauða 
sand, 1570-1) 495, 536. 

Oddr á Arnórsstöðum á Barða- 
strönd (1570-1) 504, 543. — 
Ásmundsson (lögréttumanns 
að Skörðum, Sturhisonar, 
1567-70) 39, 132, 437. — Ein- 



arsson, bp. i Skálholti 101, 168, 
368, 414, 546, 605, 622, 640, 
673, 709, 711. — Eyjólfsson, 
rektor i Skálholti, síðar pr. í 
Holti undir Eyjafjöllum 20. 
29, 57, 430. — Fihppusson 
(Skagaf. 1570) 386-7. — Hall- 
dórsson (dómsm. 1568) Skagf. 
126. ~ Helgason (1568) á 
Barðaströnd 106. — Jónsson 
(Múlaþ., d. fyrir 1568) 187. — 
Jónsson á Laugalandi í ísaf. 
(1568) 103, 148, 259. — Jóns- 
son, pr. að Presthóhim 346. — 
Jónsson i Rauðasandshreppi 
1570-1) 493, 535. — Jónsson, 
digri, klaustrhaldari á Reyni- 
stað 289, 305. — Oddsson, lög- 
réttum. að Hrauni á Eyrar- 
bakka (1567-8) 9, 25, 99. — 
Ólafsson (Kjalarnesþ. 1570) 
391. — Ólafsson, pr. (Austf. 
eftir 1570) 710-11. — Tómas- 
son í Eskhohi og Borg 19-20, 
323-4, 430. — Þorsteinsson, 
siðast pr. að Felli i Kollafirði 
326. 

Oddsdóttir : Ástriðr, Guðrún, 

HúnbjÖrg, Ragnhildr. 
Oddsey á Bjarnarfirði 560. 
Oddsnautr á Gilsfirði 177-8, 249. 
Oddsson : Arni, Bjarni, Einar, 

Gisli, Jón, Oddr, Ólafr, Pétr, 

Vilhjálmr, Þorgrimr, Þórhalli, 

Þorsteinn. 
Oddsstaðir á Sléttu 290. 
Ofanleiti i Vestmannaeyjum 666. 
Ófeigshellir, örn, i Kinn 43. 
Ófeigsson: Ormr, 
Ófeigsstaðir i Kinn 43. 
officialisinnsigli 333. 
Ófærurekar, hvalreki þar frá 

Valþjófsstöðum í Fljótsdal og 

Vallanesi 681, 684. 
Ólafr, pr. á Desjarniýri 688. — 

að Fossá á Barðaströnd (1570 



REGISTR 



799 



-1) 505, 543. — í Raknadal 
(1570-1) 489, 504-5, 531. — í 
Saltvík á Kjalarnesi (1569) 
341. — Árnason (dónism, i Ár- 
nesþ.) (1569) 99. — Árnason, 
pr. i Saurbæ i Eyjafirði 196, 
302, 350, 421, 427. — Árnason, 
pr. (gæti veri?S i Saurbæ) 710 
-11. — Árnason, pr. aS Höfða 
5-6, 19, 110, 117, 155. — Arn- 
grimsson (1569 syðra eða í 
Skaftafellsþ.) 357. — (dómsm. 
i Kjalarnesþ. 1568) 180. — 
Bagge (Janson, Jannesson, fó- 
geti, sýslum.) 45, 240, 296, 303 
-4, 313-14, 368, 388-9-, 406-7. 

— Benediktsson (á Halldórs- 
stÖðum), Einarssonar (1568) 
158. — (Björnsson?) i Mar- 
teinstungu 1578 659. — Böðv- 
arsson (Miðfirði, gernings- 
vottr 1567) 30. ~ Böðvarsson 
(dómsra. 1569, Hvþ.) 272. — 
Egilsson dómsm. 1570) 465 

— Einarsson (Reykholtsdalr 
1568) 181-2. — Erlingsson i 
Nesi (Siglunesi) á Barðastr. 
(1570-1) 499, 539. — Eyjólfs- 
son, lögréttum. Árnesþ. 1567 
-8, 9, 25, 99. — Gislason, pr. 
i Miðdal 1570 410, 413. — 
Gislason (1570) 426-7. — Guð- 
mundsson, sýslum. i Þernu- 
vík (1542) 104. — Guðmunds- 
son, pr. að Undirfelli (Beyga- 
Láfí) 119. — Hallsson (dóms- 
maður 1569 í Hvþ.) 272. — 
Hjaltason, bp. aS Hólum 5-6, 
23-4, 42, 46, 60, 88-9, 116, 189, 
212, 220, 231, 254, 256-7, 302, 
332, 335, 342-3, 345-7, 349, 351 
-2, 356, 371-4, 384, 393-4, 461. 

— Hrólfsson (dómsm. 1569, 
Þverárþ.) 321. — Jónsson 
(1568, ísf. að Laugabóli?) 97. 

— Jónsson (1569) á Bakka i 



Vatnsdal 276. — Jónsson 
(1569, í Mýrdal, Pálssonar) 
313. — Jónsson (Barðastr., 
1569-70) 327, 330, 375, 378, 380 
-1, 544. — Jónsson (vitni 
1569, Tungusveit). — Jóns- 
son (1570, Vaðlaþ.) 400-2. — 
Oddsson (Jónsson, Múlaþ. 
1568) 187. — Ormsson, 
„bóndi", (1568) i Héraðsdal 
127. — Rögnvaldsson, byskup 
að Hólum 403. — Stefánsson, 
pr. i Vallanesi 168, 256, 264, 
283. — Ólafr Sveinsson (Hvþ, 
vottr 1567-8) 32, 55. — Sveins- 
son (1568), pr. i Ögrþ. eða að- 
stpr. i Vatnsf. 175, 192, 210. — 
Tómasson, lögréttum. og skáld 
á Hafgrimsstöðum 38, 55, 126, 
432. — Tómasson, pr. 1568, 
95-6. — Þórðarson (ísf. 1568) 
63. — Þórðarson að Svarf- 
hóli i Álptafirði vestr 1570-1 
509, 521. — Þorgautsson (ísaf. 
1570) 424, 433. — Þorleifsson 
(Hvþ. 1568) 61. — Þorsteins- 
son (1568-9 i Hvþ.) 160, 165, 
177-8, 189, 248. — Þorsteins- 
son (15G8, Kjalarnesþ.) 180. 
— Þorsteinsson (vitni 1567 i 
Hvþ. og dómsm. 1567-9) 42, 
85, 150, 253, 262. — Þorsteins- 
son (1562, Mulaþ.) 309-11. — 
Þorkelsson (1570-1, Tálknaf.) 
476, 484, 527. 
Ólafsdóttir : Guðleif, Guðrún, 
Þórey. 

Ólafsdráttr, itak frá Þingvelli 
644. 

Ólafsey á Breiðafirði 709. 
Ólafsey hin litla fyrir Skarðs- 

strönd 593. 
Ólafseyjar fyrir Skarðsströnd 

573. 

Ólafsfjörðr í Vaðlaþingi 255, 
385. 



Ólafskirkja 713. 
ólafsmessa hin fyrri 465. 
Ólafsmessa seinni um smnar 

107, 424. 
ólafssandr viS Héraðsflóa 685, 

711-12. 

Ólafsson (1570, Vikr) 494. 

ólaf sson : Ari, Árni, Bartél, 
Bjarni, Björn, Egill, Einar, 
Halldór, Hallr, Hannes, Jón, 
Magnús, Níels, Jón, Oddr, Sig- 
urðr, Stefán, Þórðr, Þorkell, 
Þorsteinn, Örnólfr. 

Ólafsvellir á SkeiSum 546, 551, 
653. 

Ólafsvik á Snæfellsnesi, sjá 
Vík. 

ólafsvik á Strönd (eign Eyrar 

í Bitru) 558. 
ólarfæri 581. 

Oldenburg (Aldinborg) 113, 
193, 238, 242, 245, 398. 

Oldensell, Herman von, borger 
i Lybiku 82. 

ólöf Björnsdóttir sýslumanns, 
Guðnasonar 83. — Hallsdóttir 
skálds (1570), Magnússonar 
393. — Pétrsdóttir, kona Ein- 
ars Oddssonar í Vallholti 
ytra i Hegranesþ., 1569) 280. 
— Þorsteinsdóttir (1569) á 
Grund í Eyjafirði, Þorsteins- 
sonar 326. — Þorvarðsdóttir 
(Skagaf.) 403-4. 

ómagaeyrir 318, 443, 

ómagavist 699. 

ómagi 201, 453-4, 708. 

Oratio, funebris in memoriam 
Christiani regis i latinu 216. 

Orback, sjá Eyrarbakki. 

ordínantia 76, 128, 240, 283, 303» 
339. 

ordinatio regis 215. 
orðrykti (órykti) 272-5. 
orðubók 626, 642. 



orf 212, 556, 573, 579, 581, 665, 
669. 

originall, originalbréf 8, 18, 30, 
32, 42, 62, 77, 83, 96, 103, 117 
-19, 131, 143, 145, 147-9, 151, 
153. 158, 165-6, 169-70, 172, 
187, 233-4, 237, 239, 254-6, 263 
-4, 268, 275, 277, 279, 282-3, 300, 
311, 314, 316, 320, 323, 327-8, 
330-1, 340, 378, 380-2, 385-6, 
393, 405, 409, 411-12, 414, 422, 
424, 426-7, 429, 447, 449-50, 
464, 471. 

Ormarsstaðir i Fellum 6, 680, 
Ormr í Gröf á Kjalarnesi (1569) 
341. — Arnbjarnarson að 
Haukabergi á Barðaströnd 
502, 541-2. — Daðason, sýslu- 
maður i Bæ og Fagradal innra 
131-2, 143, 147, 188, 210, 279, 
473. — Erlingsson á Barða- 
strönd (1568, 1570-1) 169-70, 
233, 380-1, 464, 501, 540, 568. 

— Jónsson í Syðri Tungu á 
Tjörnesi (d. 1570) 436. — 
Jónsson (ísaf., vitni 1568, 
1570) 98, 420, 568. — Jónssou, 
pr. á Knapppstöðum í Stiflu 
(1569) 255. — Ófeigsson, pr. 
á Þingvelli o. v. 645. — 
Skeggjason (1569, Múlaþ.) 311. 

— Sturluson, lögm. 59, 78-9, 
89-90, 98, 112. 125-8, 130, 132 
-3, 135, 137-8, 143-4, 146, 238, 
245-6, 252, 279-81, 283-6, 288 
-94, 305, 307-8, 325, 336, 338-9, 
363. 365, 367, 384, 400, 402, 
415, 453, 455. — Vigfússon 
(yngri) (Kjós, 1705) 305. 

Ormsá i Breiðdal 693. 

Ormsdóttir: Guðlaug. 

Ormsson: Ari, Bárðr, Brandr, 
Guðmundr, Hákon, Halldór, 
Jón, Narfi, Ólafr, Ögmundr. 

Ormsstaðír i Eiðaþinghá 78, 



REGISTR 



801 



686. — á Fellsströnd 98, — i 

Norðfirði 690. 
ornamentum 78, 102, 213, 377, 

438, 607. 627. 
Ós 614. 

Ós, rekamark frá Hvalsnesi. — 
land þar frá Saurbæ á Hval- 
fjarðarströnd og beit frá 
Innra Hólmi G30-1. — i Ani- 
arfirði 678. — i Bolungarvik 
44, 430, 571. — i Breiðdal 693. 
— i Skilmannahr. 629. — litli 
i Miðfirði 228, 459. — Stóri i 
Miðfirði 30, 355. — i Stein- 
grímsfirði 106, 277-8. 

Osborne 448. 

Ósbrekka i Ólafsfirði 230, 460. 
Óseyiar (ekki Óseyrar) i Alpta- 

firði austr 696. 
Ósgerðingshólmi í Ölfusá 643. 
óskil 449. 

Ósland í Óslandshlíð 224, 457. 
Óslækr, takmark frá Snæfjöll- 
um 563. 

Ósrekar, reki þar frá Hallorms- 

stöðum og Vallanesi 683-4. 
Ósreki, itak þar frá Asi í Fell- 
um og Hiisavik i Múlaþ, 680, 
688. 

Osterholt (Osterholz), hjá Brim- 

um 13, 441. 
Osthforth, Ostforthsyssel, Ost- 

fiorck, Ostfiord i= Djúpa- 

vogr) 16-17, 241-2. 
osttollr 557. 

Otradalr (Otrardah') i Amar- 
firði 169, 327, 331, 376, 464, 
475-6, 551, 580. 
■ Ótsen, Lyder, kaupm. (1570) 
448, 450. 

Öttar Ingveldarson á Barðastr. 
(1570-1) 503, 505, 542. — Ott- 
arsson (Steingrimsf. eða 
Breiðafjarðard,, 1568) 107. 

^ttarsson: Jón Óttar. 

óttusöngr 569, 594. 



óttusöngvabók 594, 621, 642, 655, 
703. 

Oxe (Ochse) Pétr, landstjóri, 2, 
33-4, 163-4; 452. 

páll 218, 271, 421, 647, 665, 669, 

691, 700. 
Páll postuli: Bréf til Galata- 

manna 202. — til Hebræa 204. 

— til Rómverja 199, 204. 
Páll BöSvarsson (prests i Saur- 

bæ á HvalfjarðarstrÖnd, Eyj- 
ólfssonar) 21, 29-30, 431. — 
Eyjólfsson, lögréttumaður á 
Hjalla í Ölfusi (1567-8, 1570) 
9, 99, 113, 387, 391, 407, 410. 

— Eyvarsson, sjómaSur 506. 

— Gislason, alþingisskrifari 
á Hvanneyri 116, — Gríms- 
sorí, sýslum, á HoltastÖðum, 
síðar að Hofi á Höfðaströnd 
31, 76, 160, 191, 236-7, 412-13, 
415. — Hákonarson, skrifari 
AM. 47, 60-1, 119, 122, 147, 400, 
417-18. — Halldórsson (dóms- 
maður i Rangárþ. 1570) 433. 

— Jónsson, sýslum. að Reyk- 
hólum (Staðarhóls-Páll) 120 
-1, 131-2, 143-4, 193-4, 244-8, 
268, 283-8, 294, 305, 307, 314 
-15, 336-7, 344. — Jónsson 
(dómsm. 1569, Hvþ.) 272. — 
Ketilsson, pr. í Hvammi i 
Hvammssveit, siðar á Staðar- 
stað 327. — Loptssonar (1569) 
presti Pétrssonar 279. — Páls- 
son, stúdent og amtskrifari 
696, G99, 702, 706, 708. — Sig- 
mundsson á Geirseyri (1570 
-1) 488, 530. — Stigsson 
hirðstj. 3, 114-16, 123, 145, 295 
-7. — Vidalín, lögm. i Viði- 
dalstungu. — Vigússon lögm. 
að Hlíðarenda 45, 112-13, 153,. 
284-6, 293, 340, 407, 409. 

pallborðsdúkar 217. 

51 



802 



REGISTR 



pallborSstjald 218. 
Pálmliolt i Hörgárdal 290, 328-9. 
Pálnii Pálsson, yfirkennari 279 
-80. 

pallr 109, 622, 651, 653. 
Pálnii Sæmundsson (1569, Leir- 
á) 321-2. 

pálmasiinnudagr 77, 384. 
pálreka 581. 

Pálsdóttir: Ingibjörg, Ljótutia. 
Pálsgerði í Höfðahverfi 349. 
Pálsmessa (á vetr) 63, 370-1, 
388. 

Pálsson: Bjarni, Einar, Há- 
varðr, Jón, Loptr, Páll, Pálmi 
Pétr, Sigurðr, Þorleifr, Ög- 
mundr, 

Papafjarðarós i Lóni 696. 

Papey i Hamarsfirði 241-3, 471. 

pappirsbók þýzk 663. 

pappirskver 214, 

paraphrases Erasmi in episto- 
las Pauli 215, 

páskabók 702. 
páskadagr 557. 

páskar 85, 148, 386, 388, 655. 
páskavika 85, 338. 
passio Jesu Christi (bók) 627. 
passiubók í dönsku 215, 
pastorall gamall 216, 
Patreksfjörðr i Vestfjörðum 2, 

166, 327-8, 331, 488-92, 
patína 439, 553, 570, 578, 603, 

614, 631, 635, 649, 686, 703. 
Pauli [aposoli] epistolæ 215, 
paxblað 668, 695. 
paxspjald 641. 
pell 566, 694. 
pelMiökull 678. 
pellsaumsáklœði 218. 
peningsdalr á Barðaströnd 585. 
[peningar : Jóakimsdalr, dalr, 

Rinargyllini?]. 
peningíigjafir 150. 
peningagjald 325. 



peningahæð 76, 409. 
peningareikningsskapr 333. 
peningaskipti 150, 516. 
Pcnna á Barðaströnd 586. 
„Peningsdair" á Barðaströnd 
585. 

Pétr (Finnbogason?) á Óslandi 
224, 457. — postuli 713. — 
postuli, fyrra bréf 204. — Ás- 
mundsson (eystra nm 1700) 
G2, 158, ~ BárSarson (úttekt- 
arm. á Barðastr. 1570) 438. — 
Bárðarson i Eyrardal i Álpta- 
firði (1571) 521. — Böðvars- 
son (dómsm. 1569, Þverárþ.) 
321. — Einarsson, fóg., sýslum. 
klaustrhaldari, siðast pr. i 
Hjarðarholti, officialis 368, 
545, 560, 598, 601. — Filippus- 
son (dómsm. í Vaðlaþ. 1568) 
95. — Gizurarson, heyrari í 
Skálholtí 1643, síðar pr. í 
Vestmannaeyjura 622, 674, 709. 
— Loptsson i Djúpadal í 
Eyjafirði 333. — Oddsson 
(lögmanns) , Gottskálkssonar 
21. — Pálsson, siðast ábóti að 
Munkaþverá 81. — Þorleifs- 
son, lögréttum. að Sólheimum 
113, 407, 410, 442, 706. — Þor- 
steinsson, sýslum. á Ketils- 
stöðum á VöIIum 712. 

Pétrsdóttir: ÓlÖf, Þorgerðr. 

Pétrskirkja 666. 

Pétrsmessa 567. 

Pétrsmessa (og Páls) 1, 112, 136, 

281, 298, 418-19. 
Pétrsson : Árni, Bendikt, Guð- 

mundr, Magnús, Þórðr, Þor- 

geir. 

Pétrsskógr i Norðrárdal 623. 
Pétrssandr við Héraðsflóa 712. 
Philippus et Jacobus (sjá og 

tveggja postula messa) 95, 

220. 

Píningsdómr 93. 



\ 



KEGISTR 



pipa 557, 591, 597-8, 631, 633, 

636, G41, 659. 
piparkvern, pi'parskvern 216, 

421. 

pípubrot 660. 

pistlar Svangenbergii i þýzku 
216. 

pjátr 557, 636, 642. 
pjátrskildir 645. 
pjátrtrekt 216. 

Pólland, Polen, Póllandskon- 

ungr 122-3. 
portio 124, 139-40, 142, 240, 333, 

394, 413, 564-5, 571, 654, 706. 
postilla Martini i þýzku 215. 
postulanna bók 594. 
pottr 217, 421, 559, 567, 570, 573, 

578, 580, 588, 621, 624, 628, 

650-1, 657, 665, 679, 684, 693, 

697, 707. 

predikunarbók i latinu 213. 
predikunarbók, þýzk 213. 
predikunarstóll 213, 651. 
prenthús 217. 
presentatio, sjá Maria. 
prestaeiðr 58. 
prestakaup 666. 

Prestbakki (Prestsbakki) i 

Hrútafirði 551, 556. 
Presthólar i Núpasveit 75-6, 275, 

346. 

Presthvammr i Aðaldal 348. 

prestr 4-5, 108, 116, 188, 204, 318, 
343-4, 351-6, 368, 556-7, 569, 
571, 579-80, 584, 601, 614-15, 
619, 639, 651, 689. 

prestafæði 675. 

prestsskylda 585, 599, 648-9, 652, 
659-60, 662, 665-6, 670, 687, 
700, 703-5. 

prestsson: Oddr. 

preststekjur 345. , 

preststiund 428. 

prima pars Thomæ de Aquino 
215. 1 



803 

Privy Gouncil, Acts 448, 450. 
prófastr, prófastsvald, prófasts- 

embætti 297, 299, 320. 
prófastsgjaftollr 490, 544. 
prófastsmál 510, 518-20, 544. 
prosodia 215. 

proventa, proventugjöf 27, 426, 

443-4, 471. 
psalmabók 341, psalmabók 

dönsk 215, 342, psalmabók 

þýzk 215-16, 342. 
psalmakver 342. 
psaltari 214-15, 558, 567, 569, 

590-1, 598, 642, 653, 660, 688, 

698, 706. 
psaltarar uppgefnir 215. 
psaltari Davíðs i þýzku 215-16. 
pundari 218, 515, 562, 665, 682, 

700. 

purificatio, sjá María. 
Purkey á Breiðafirði 710. 

quattor libri evangeliorum 215. 
quæstiones de vita hominum 
215. 

quæstiones theologiæ scriptæ 
215. 

quittantia (sjá og kvittun) 400. 



ráðsmannsstofa 217. 

Rafn Brandsson, lögm. yngri 

81. — Þorbjamarson (dómsm. 

1569, Þverárþ.) 323. 
Rafnsey i Hornafirði 698. 
Rafnseyri, sjá Hrafnseyri. 
Rafnsson: Brandr, ísleifr. 
rafthögg 569. 
raftviðarhögg 590. 
Ragnheiðr Björnsdóttir (prests 

á Mel, Jónssonar) 38, 57, 150. 

— Eggertsdóttir lögnianns. 

Hannessonar 383. — Jóns- 

dóttir (prcsts að Vatnsfirði, 

Arasonar) 426, 471. 

51* 



Ragnliiidur Árnadóttir i Möðru- 
dal 674. — Jónsdóttir (liona 
sr. Þorleifs Björnssonar að 
Reyldióluni) 278. — Oddsdótt- 
ir, Tómassonar 20. 

Ralcnadalr i Patreksfirði 327-8, 
331, 489, 504-5, 531. 

randahökiar blánierktir 214. 

Randlióll (eSa Rauðlaóll), örn. í 
Öxnadal 95. 

Rangá eystri i Rangárþ. 433. 

Rangagjögr, rekamark frá Kálfa 
tjörn og Krýsuvilí 038, 641. 

Rangagrafir, örn. i Geiradal 
590. 

Rangárvellir, byggðarlag í Rang- 

árþ. 549, 664. 
Rangárþing 101, 442-3. 
Ráreyri i Siglufirði 229, 460. 
Rauðabjörg, verstöð frá Hofi i 

Vopnafirði 676. 
Rauðaháls (nú Rauðliáls) i Mýr- 

dal 704. 

Rauðalækr neðri á Þelamörk 
364. 

Rauðalækr i Öræfum 702, 713. 

Rauðanes á Mýruni i Þverárþ. 
V. Hv. 19-20. 

Rauðasandr (sjá og Sands- 
lireppr) i Barðastrandarsýsla 
38, 46, 55, 65-8, 71, 111, 131, 
166-7, 169-70, 210, 231, 233, 325, 
370-1, 375, 378, 380-1, 383, 420, 
430, 473, 508, 516, 534, 536-8, 
583. 

Rauðaskriða i Norðfirði 690. 
Rauðaskriða, landam. lijá Niipi 

i Haukadal 173 (sjá og Skriða) 
Rauðaskriða, likl. örn. á Strönd- 

uni 597. 

Rauðnefsstaðir á RangárvÖllum 

662 (nm.). 
Rauðsdalr á Barðaströnd 382. 
Rauðsdalsskógr i Hofsstaða- 

landi i Gufudalssveití?) 590. 
Rauðshólar i Vopnafirði 677. 



ÍRauðsskálar i Borgarfirði 687. 
Rauðsstaðir i Arnarfirði 474, 

510, 523. 
Rnuf á Tjörnesi 348. 
Rauf, örn. i Gnúpasveit 275. 
Raufará á Sandi (þ. e. Ingjalds- 

sandi) 572. 
Raufarfell (Rauðafell) ytra imd- 

ir Eyjafjöllum 408. 
Reck, Hannes, kaupm. i Skut- 

ulsf. (1570-1) 465, 511, 518, 

522-3. ■ 
rector chori 215. 
Redehraun (svo) i Berufirði 

693. 

Reder, Matthias, borgmeistari í 

Hamborg 64. 
Refasveit i Hvþ. 179, 249. 
refill með ull 218. 
refilsaumr 218. 
refilsaumstjöld 213. 
refskinn 475-6, 483-4, 505, 515, 

526, 530, 534. 
refsing 205-6. 

Refsstaðir i Hálsasveit 623. — i 
Vopnafirði 551, 677. — Ref- 
stcinsstaðir i Viðidal 61-2, 12l 
236, 

registrum (kirkna) 351-2. 

Reg. p. a. L. (= Register paa 
alle Landene) 7, 35-6, 78, 89, 
111, 208, 235, 237, 243-6, 248, 
250, 252, 398. 

registrum in sermones Jacobi 
de tempore 215. 

reiðgata 386, 688. 

reiði (á skipi) 595. 

reiðupeningar 86. 

reikningakver Eggerts Hannes- 
sonar 473-545. 

reikningr, reikningsskapr 1, 49, 
54, 60, 84, 124, 131, 139-41, 143, 
145, 182, 187, 212, 219, 302-3, 
332-3, 335, 341-2, 344-5, 351, 
356, 358, 363, 366, 371, 373-4, 
376, 381-2, 394, 396-400, 410, 



I 



REGISTR 



805 



413, 420, 422, 425, 428-9, 455, 
461, 466, 470, 473-545. 

reikningsbók 374. 

reiinar 514. 

reipi 421, 665, 669. 

Reipavötn, veiði frá Gilsbakka 
554. 

reitr 575. 

reizla 218, 665. 

reka 421. 

rekamark 568. 

Rekavík bak Látr 565. 

Rekavík hjá Höfn (á Horn- 
ströndum) 572, 576. 

reki 78, 257-8, 275, 311, 343, 434, 
452, 556, 558-60, 562-5, 575-7, 
582-4, 589, 593, 597, 600, 605, 
607, 609-14, 621, 626, 629-30, 
637-8, 641, 654, 673, 675-7, 679, 
681, 685, 688-9, 692-6, 699, 701, 
706, 708. 

rekkjuvoðir 215-18, 421. 
reksteðji 42, 567. 
renningar 589. 

réttarbót 27, 45, 87, 273, 295, 317 

-18, 336, 403, 465. 
réttarfar 72. 

Rétt ar gil , Örn . í Svinadal i 

Breiðafjd. 591. 
Réttarholt i Skagafirði 223, 457. 
Réttarmúli, land Galtarholts á 

Mýrum v. Hv. 619. 
Reistará syðri i Hörgárdal 364, 

366. 

Reistará ytri i Hörgárdal 364, 

366. 
réttir 656. 

réttr leikmanns 44-5. 
Reyðará, örn. á Tjörnesi 4, 22, 

75, 436, 438. 
Reyðarárfarvegr ganili 210. 
Reyðarfjörðr i Múlaþingi 549. 
Reyðarlækr á Barðaströnd 586. 
Reyðarvatn á Rangárvölhim 

551, 663. 



Reykdælingr, itak Reykjadals i 

Hrunamannahreppi 649. 
Reykhólar (Reykjahólar) á 
Reykjancsi 120-3, 131-2, 143-4 
268-9, 277, 300, 551, 589. 
Reykholt (Reykjaholt, Rögel- 
stad) i Reykholtsdal 22, 239 
-40, 269-70, 282-3, 547, 551, 
554, 562-3. 

Reykir í Flóa 654. — i Hjalta- 
dal 222, 456. — (Lambanes- 
reykir) i Fljótum 230, 460. — 
i Miðfirði 355. — (sjá og Suðr- 
Reykir) í Mosfellssveit 422. 
— í Ólafsfirði 230, 460. — í 
Reykjahverfi 349. — i Tungu- 
sveit 125, 136, 165, 331-2, 344, 
386. — d Ölfusi 546, 551, 643. 
Reykjadalr, byggðarlag i Þing- 
eyjarsýslu 39, 43, 82, 110, 132, 
134-5, 156, 158, 236. 
Reykjadalr nyrðri ^ Reykholts- 
dalr 22. 

Reykjadalr syðri = Lundar- 

reykjadalr 624. 
Reykjadalr i Hrunamanna- 

hreppi 546, 551, 649. 
Reykjahlið við Mývatn (sjá og 

Hlið) 429. 
Reykjamannahagi i Reykja- 

hverfi 349. 

Rcykjanes i Barðastrandarsýslu 
120, 122-3, 132, 143-4, 300, 588. 

Reykjanes á Ströndum 560. 

Reykjarfjörðr i Arnarfirði 356. 

Reykjarfjörðr (likl.) á Strönd- 
um 572. 

Reykjarhóll 230, 460. — (annar) 

i Fljótum 230, 460. 
Reykjareitr, itak frá Reykjmn i 

Tungusveit 136, 

Reykjavik á Seltjarnarnesi 311 

-12, 390, 551, 637. 
Reynibugr i Berufirði 693. 
Reynifell í Hornafirði (= 



806 



REGISTR 



Reynivellir i Suðrsveit) 551, 
701. 

Reynibólar i Miðfirði 355. 
Reynines i Skagafirði 392-3. 
Reynir i Mýrdal 551, 704. 
Reynir á Rangárvöllum (svo) á 

að vera Reynifell 662. 
Reynistaðr, ReynistaSarklaust- 

ur i Skagafirði 138, 244. 
Rcynivellir i Kjós 546, 551, 632. 

— i SuSrsveit, sjá Reynifell í 
í Hornafirði. 

reytisöl 575 (sjá og söl). 

reytsla (sölva) 558. 

riddarasögur 341. 

Rif á Snæfellsnesi 12, 17. 

Rifsker fyrir Ströndum 559. 

ríka, sjá Solveig Björnsdóttir. 

riki, sjá Benedikt Halldórsson. 

rikisráðsúrskurðr 237. 

rikisskjalasafn í Brimum 10, 13, 
241, 439, 445. — Dana 2, 4, 7, 
10, 23, 35-6, 63, 73-4, 78, 82, 
89-90, 111, 122, 164, 208, 235, 
237, 241, 243-6, 248, 250, 252-3, 
363, 384, 389, 395, 398-9, 452. 

— i Hamborg 47, 

riklingr 475, 491, 507, 518, 523-4. 
Rinargyllini (rínsk gyllini) 81. 
Ríp i Hegranesi 223, 456. 
rist 217, 
rista 435. 

Rjóðsbjárgardalr eða Rjóðbjarg- 
ardalr, afrétt frá Stafholti 621. 

róðr 675. 

Róðugrund i Skagafirði 457. 
Róðuhóll i Sléttahlíð 231, 461. 
Rofá (Hrófá), tiundarmark frá 

Tröllatungu 559, 561. 
Rosenkrantz, Holgeir, ríkisráð 

73. 

rosenobel 390. 

Rosmhvalanes (Rosmalanes) í 

Gullbringusýslu 306, 550. 
rostungr 487, 530. 



Rúffeyjar fyrir SkarðsstrÖnd 
593. 

Rugludalr 1 Svartárdal 354. 
Rúgsstaðir i Eyjafirði 8, 290. 
rúmstokkr 109. 
rúnabók 471. 

Runólfr Eiriksson (Hvþ. 1566-9) 

98, 234, 267-8. 
Runólfsson: Einar, Þorsteinn, 

Þorvaldr. 
Runuskáli, sjá Rauðsskálar. 
rykkiHn 214, 574, 581-4, 587, 589, 

607, 612, 612, 621, 626, 645, 661, 

664. 

ræningjar 570. 

Rögnvaldr (16. öld) að Geita- 
bergi? 419. 

Rögnvaldr Eyjólfsson (1569, 
Breiðafjd.) 323. — Marteins- 
son (1569, Tungusveit) 331. 

Rögnvaldsson : Ólafr. 

sacramentum 301. 
sacramunnlaugar 214, 567, 571, 
584. 

sacrarium handklæði 668. 

safn (fjársafn) 650. 

Safn til sögu íslands 78. 

sakafé 66, 69. 

sakaráberi 67, 190. 

sakargift 66-7, 336-7. 

sakeyrir, sakferli (sakaferli) 
193, 212, 250, 259, 261, 282, 295, 
317, 397, 399, 488, 501, 518, 540, 
545. 

Salómonsdóttir: Ingibjörg. 

Salómonsson: Auðun. 

salt 11, 14, 16, 399-400, 481, 512. 

saltfjara 687, 699. 

saltpctr 299. 

saltsier 216, 421, 665, 668. 

Saltstæðingar 684. 

Saltvik á Kjalarnesi 341. — ^ 

Tjörnesi 226, 374, 458. 
sálulijálpartið 687. 
sáluhjálpayoegr 301. 



REGISTR 



807 



sambeit 693. 

Sanikomugerði 1 Eyjafirði 226, 

458. 
samreki 691. 

Sámsstaðamenn = búendr á 

Sámsstöðum 554, 
Sámsstaðaskógr, ítak frá Staða- 

stað 607. 

Sámsstaðir i Fljótshlið 408. 
Sandá í Svarfaðardal 56, 227, 
459. 

Sandafell, afréttr frá Hrepphól- 
um, skógr frá Kaldaðarnesi 
653, 655. 

Sandagerði, landam. Litla Dals 

í Tungusveit 386. 
sandaheiti, sandaskrá fyrir Hér- 

aðsflóa 710-11. 
Sandar i Dýrafirði 119-20, 551, 

577. 

Sandar, út frá Grimsmel, reki 

frá Hallormsstöðum 683. 
Sandatungur i Þjórsárdal 664. 
Sandbrekkumenn, þ. e. búendur 

að Sandbrekku 684. 
Sandey fyrir Berunesi 693. 
Sandey á Þingvallavatni 644. 
Sandeyjar á Breiðafirði 586. 
Sandeyri, jörð Hagakirkju á 

Barðaströnd 584. 
Sandeyri á Snæfjallaströnd 563. 
Sandfell hið efsta i Skriðdal 682 

-4. — hið neðsta í Skriðdal 

684. — i Öræfum 551, 701-2. 
Sandfellshlið í Kjós 632. 
Sandgil'á Rangárvöllum 662. 
Sandhaugar í Fnjóskadal 350. 
Sandhólaferja i Holtum 671. 
Sandhólar i Eyjafirði 350. 
Sandhólslækr, landam. Núps i 

Haukadal 173. 
Sandlækr i Gnúpverjahr. 671. 
Sandnes i Bjarnarfirði 561, 589. 
Sandnes, eign Akrakirkju á 

Mýrum, Þverárþ. v. Hv. 614. 



Sandneshólmr i Bjarnarfirði 
560. 

sandr 433. 

sandr (reki) 684. 

Sandr i Áðaldal 348. — í Aðal- 
vikrþingum 565. — örn. i 
Borgarfirði austr 688. 

Sandr (— Héraðssandr) 78. 

Sandr (= Ingjaldssandr) 522, 
572. 

Sandr (= Rauðasandr) 495-8, 
517. 

Sandshreppr Rauðasands- 
hreppr 34, 376- 

Sandvatnshlið, itak þar frá 
Torfastöðum i Byskupst. 647. 

Sandvik i Flóa 551, 655. — i 
Grímsey 365, 367. — i Norð- 
firði 681, 690. — á Horn- 
ströndum (reki frá Rafnseyri, 
frá Staðarhóli 579, 592). 

Sandvikrnes, örn. innan við 
Skálmarnes 585. 

sár (sjá og skirnarsár) 573, 578, 
591, 607, 623. 

sáradúkr 565. 

sáradúkskápa 214. 

Sarpr i Skorradal 625. 

sátt, sáttargerð, sættargerð 1-2, 

65, 69, 192, 211, 286, 288, 294, 

433. 

sáttmálabréf 257. 
sauðabeit 575, 583, 655, 688. 
Sauðabólsskógr i Öræfura 702, 
Sauðafell i Breiðafjd. 551, 599. 
sauðahöfn 632, 671, 699. 
Sauðanes á Langanesi 346, 376. 

— á Upsaströnd 228, 459. 
Sauðanes, itak þar frá Holti í 

Önundarfirði og Valþjófsdal 

572, 574. 

Sauðardalr i Vopnafirði 675. 
sauðfé 632. 
sauðfjáreign 371. 
Sauðhagi á Völlum 683. 



808 



REGISTR 



Sauðhús í Laxárdal í Breiðafjd. 
597. 

Sauðhúsvöllr undir Eyjafjöllum 
670. 

Sauðlauksdalr (Sauðlausdalr) i 
PatreksfirSi (sjá og Dalr) 
327, 331, 551, 583. 

sauðr 49—52, 54-5, 60, 102, 108, 
121, 125, 171, 182-7, 218-21, 
270, 302, 329, 341, 351, 353, 356, 
358-62, 372, 392, 410, 423, 462, 
466-70, 473, 477, 480, 482, 486, 
488, 490, 494-5, 498-500, 502-5, 
515-18, 521-2, 524, 529-30, 535 
-6, 539, 541,-3, 555, 557, 561. 
565-6, 570, 573, 578, 580-1, 588, 
595, 597-8, 600-1, 603, 612-15, 
619, 621, 627-9, 633-4, 640, 644 
-6, 648-51, 653, 655-9, 665, 668, 
676, 679-80, 684, 690, 692, 694 
-5, 697-700, 702-3, 707. 

Sauðungshamrar undir Eyja- 
fjölhim 671. 

Sauðungsnes undir Eyjafjöllura 
671. 

saumr 513, 

Saurar i Laxárdal i Breiðafjd. 
596. 

Saurar á Mýrum i Þverárþ. v. 

Hvitár 612. 
Sauratún, örn. i Trékyllisvik 

562. 

Saurbæ j a rf j ar a við Gilsf j örð 

558, 588-91, 594, 596, 599-600. 
Saurbæjarhrepppr á Hvalfjarð- 

nrströnd 21. 
Saurbær i Eyjafirði 267, 302, 

350, 414. 
Saurbær á Hvalfjarðarströnd 

29, 300-1, 418, 430-1, 546, 551, 

631. 

Saurbær á Kjalarnesi 313-14, 

341, 546, 551, 634. 
Saurbær í Kolbeinsdal 222, 456. 
Saurbær á Laxanesströndum 

677. 



Saurbær á Rauðasandi 34, 37-8, 
46, 55, 65-6, 68-9, 71, 111, 166 
-7, 169-70, 231, 282-3, 324-5, 
369-71, 374-6, 378, 380-3, 433, 
436, 583 (sjá og Bær). 

Saurbær i Siglufirði 229, 460. 

• * 

Saurbær í Olfusi. 

Saurbær (sveit) i Breiðafjarð- 

ardölum 177-9. 245, 249, 430. 

549-50, 590-1. 
saurdúkr 213. — á altari 214. 
Saurhóll i Saurbæ 120-1. 
Saxagjá i Látrabjargi 583. 
Saxahóll (Saxahváll) á Snæ- 

fellsnesi 551, 565. 
secunda Pars Lyræ 215. 
Segeberg i Þýzkalandi 47. 
segl 581. 
sekt 519, 584. 
sel 435, 554, 572, 591, 
Sel hjá Stokkseyri 656. 
Sel i Landeyjum 408. 
Sel (Seljar) á Mýnnn i Þverárþ. 

V. Hv. 616. 
Sel i Reykjavik 637. 
Sel(jar) i Hraunhreppi 616. 
Selá á Árskógsströnd 345. 
Selá, tiundartakmark frá Melum 

i Hrútafirði 556, 561(?). — á 

Skaga 225, 457. 
Selahhð (þ. e. Seljahlið) í Eyja-^ 

firði 290, 310. 
Selalækr á Rangárvölhmi 432-3. 
Selárdalr i Álptafirði austr 696. 

— i Arnarfirði 551, 580-1. — 

i Skutulsfirði 570. — i Stein- 

grimsfirði 560, 
Selárós i Álptafirði austr 696. 
Selastillir, örn. frá Stað i Aðal- 

vik 565. 
Seley á Breiðafirði 709. 
Seley fyrir Reyðarfirði 681, 691. 
Selfljót i Útmannasveit 711. 
selför 275, 419, 435, 598, 607, 621, 

623, 626, 629, 635, 655, 657, 683, 

693, 696. 



REGISTR 



809 



selliús 435. 

Seli (nafnstytting, 1570) 484. 
Seljadalr í Norðfirði 690. 
Seljadalsá i Geirþjófsfirði i 

Arnarf. 581. 
Seljageilar, örn. i Dýrafirði 577. 
Seljaland í Álptafirði vestr 509, 

521. 

Seljaland, itak frá Gilsbakka 
554. 

Seljaland undir Hafnarfjalli, 
eign Mela i Melasveit 627. 

Seljalækr, örn. i Skorradal 630. 

Seljanes í Reykhólasveit 268. 

Seljanesströnd í Reykhólasveit 
268. 

Seljatunga i grennd við skógar- 

mörk Gilsbakka 583. 
Selker (fremr en Selsker), af- 

rétt frá Öndverðaeyri 605. 
Selland 681. 

Sellátrar i Tálknafirði 166-7. — 

i Vopnafirði 677. 
Sellátravik i Tálknafirði 482. 
Selnes á Skaga 225, 457. 
selr 568. 
selsetr 707. 

Selskarð á Álpanesi 638. 
Selsker fyrir Akranesi 607. 
Selsker á Skálmarnesi 587. 
selsltinnsmessubók 689. 
selstaSa 435, 597, 613, 630. 
Seltjarnarnes 311-12, 390-1, 408, 

531, 637. 
Seltjörn á Seltjarnarnesi 546, 

637. 

Seltungur, beit þar frá Keldu- 

núpi 707. 
selveiði 560, 575, 585, 607, 637, 

676, 679, 696. 
selver 564-5. 

Selvogr i Árnesþingi 54, 187, 
363, 388, 408, 470, 551, 641-2. 

Selvogsteigr, ítak frá Snæfjöll- 
um 563. 

sendibréf 85, 237, 425. 



sendisveit 122. 

september (nám.) 6, 8, 9, 13, 18, 
19, 23, 32, 141, 155, 173, 307, 
309-11, 314-16, 434, 438, 440, 
442. 

sequentia 642. 

sequentiubók 215, 569, 591, 657, 
663. 

serkr 555, 599, 607, 612, 620, 627 

-8, 660, 680, 698. 
sermonar 341. 
sermones papistarum 215, 
sermonsbók i latinu 313. 
sermonsbækr gamlar 213. 
sess 630. 
sessa 215-16. 

Sesselja (Sisel) (1570, Vikr við 
Rauðasand) 535. — Jónsdótt- 
ir (d. f. 1569, Skaftf.) 357. — 
Jónsdóttir að Búrfelli i Grims- 
nesi 645. 

setufærasókn 692. 

Setahraun (hlýtr að vera Litla 
Hraun i Hnappadal) 612. 

Setberg i Borgarfirði austr 688. 
— i Eyrarsveit 109, 547, 551, 
603. — í Fellum 680. — i Nesj- 
um í Hornafirði 699. 

sexæringr 271, 566, 579, 581, 
691-2. 

Seyðisfjörðr i ísafjs. 2, 568. 
Seyðishólar i Grimsnesi 653. 
Seyla, örn. hjá Kollafjarðarnesl 

588. 
sía 421.. 

Siða, byggðarlag i Skaptafells- 

þingi 357, 551. 
Siða i Refasveit 179, 249, 255. — 

i Vestrhópi 356. 
Siðumúli i Hvitársiðu 34, 551, 

554. 
sifjaspjöll 129. 

Sigfús Björnsson (dómsm. 1569- 
70, Eyf.) 196, 206, 403. — 
Helgason (vitni 1570), Barða- 
strs.) 464. — Þorkelsson 



810 



REGISTR 



(Möðruv. í Hörgárdal, 1704, 

síðar pr.) 97, 155. 
Sigfússon: Jón, Torfi, Þórðr. 
Sighvatr, sjá og Sigvatr, 
sigillum, sigil (sjá og innsigli) 

400. 

sigling, siglingaleyfi 2, 7, 13, 23, 

35-6, 47, 235, 241, 384, 439. 
signet 73, 92, 116, 124, 172, 194, 

247, 283, 3O0, 399, 442, 445, 488. 
Siglunes (sjá og Nes) á Barða- 

strönd 142, 508, 539, 583. — i 

Siglufirði 229, 460. 
Sigluvík, rekaítak þar frá Holti 

i Önundarfirði 573. 
Sigraundargil i grennd við 

Þvottárland 695. 
Sigmundarlækr i Aðalvikrþing- 

um 565, 

Sigmundarnes (með Svigna- 
skarði) 137-8, 620. 

Sigmundarstaðir i Hálsasveit (á 
Ásum) 33, 35, 623. 

Sigmundr, pr. á Valþjófsstöðum 
í Fljótsdal 681. — Hallsson 
(vitni 1568, dórasm. 1569, 
heimamaðr á Möðruv. i Eyja- 
f.) 136, 149, 265. — Jónsson 
(vitni 1569, Höfðastr.) 237. — 
Vermundsson (Hvþ. 1566) 98. 
— Þorleifsson (um 1570) að 
Álptárósi 616. — Þórólfsson 
(frá Hjalla) 407, 430, 437. 

Sigmundsson: Böðvar, Jón, Páll, 
Sveinn. 

Signýjargata, rekamark frá Ár- 
nesi i Trékyllisvik 562. 

Sigríðarstaðir á Vatnsnesi 356. 

Sigriðr á Kirkjubóli í Arnarfirði 
(1570-1) 479, 516, 525. — i 
Klofa 662. — i Stakkadal 
(1570) 509. — Andrésdóttir, 
Guðmundssonar 106. — Ás- 
geirsdóttir (Staðarsveit, 1570) 
447. — Einarsdóttir (kona 
Nikulásar Þorsteinssonar 



klaustrhaldara) 28, 209. — 
Grímsdóttir (lögmanns, Jóns- 
sonar?) 331. >— Konráðsdóttir- 
(kona Jóns Þorfinnssonar, 
1569) 254. — Sturludóttir (i 
Dunhaga, Magnússonar?) 128, 
148-9, 287, 290. — Þorleifs- 
dóttir (á MöðruvÖIlum, Griras- 
sonar) 287. — Þorleifsdóttir 
(lögmanns að Skarði, Pálsson- 
ar) 430. — Þorsteinsdóttir 
(systir Ingibjargar í Bræðra- 
tungu) 454, 

Sigurðardóttir: Helga, Ingi- 
björg, Þorbjörg. 

Sigurðarhólmar fyrir Skarðs- 
strönd 593. 

Sigurðarregistr 212, 346, 435. 

Sigurðarstaðir á Sléttu 347-8. 

Sigurðr (1569 þjónustumaðr 
Vermundar) (Þverárþ. v. Hv.) 
258-9. — Sigurðr (1570, Pat- 
reksf.) 492. — Sigurðr i 
Hænuvik (1570-1) 492, 534. -- 
Sigurðsson (1570) 507. — Sig- 
urðr Arnfinnsson (Í570, 
Breiðafjarðard.) 430. — Ás- 
geirsson (óvist, hvar og hve- 
nær) 174. — Ásmundsson 
(dömsm. í Þingeyjarþ. 1567) 
39. — Bjarnason(?) 1558 71. 

— Bjarnason, lögréttum. i Ár- 
nesþ. 25. — Bjarnason (á 
Dunki, Guðmundssonar) 411. 

— Egilsson, höfð. i Árnesþ. 
(upph. 16. aldar) 163. — Ein- 
arsson (umboðsm. í Múlaþ. 
1569) 188. — Einarsson 
(byskups, Þorsteinssonar) , 
lögsagnari að Geitaskarði 37, 
55. — Jónsson, pr. og official- 
is á Grenjaðarstöðum 5-7, 38 
-41, 80, 110, 117-18, 133-4, 155 
-8, 168-9, 212, 256, 258, 265, 
302, 332-3, 335, 342, 345-6, 371 
-4, 394-9, 428, 436, 461; Sig- 



REGISTR 



811 



urðararregistr 212, 346, 455. 

— Jónsson á Svalbarði, siðast 
sýslum. á Reynistað 85-7, 314 
-15. — Jónsson (dómsm. i 
Hvþ. 1569) 272. — Jónsson 
(dómsm. 1569, Þverárþ.) 321. 

— Jónsson (dómsm. 1570, 
Vaðlaþ.) 400. — Jónsson, 
skrifari á Baugsstöðum ofí 
Háeyri 46. — Jónsson, sýslu- 
m. á Hvitárvöllum 20. — Nik- 
ulásson, aðstpr. og skrifari sr. 
Björns Jónssonar á Melstað 
84. — Ólafsson (16. öld) að 
Hólmi innra á Akranesi 419. 

— Óafsson að Kolugili, siðar 
i Hrútafirði (1569) 299. — 
Pálsson (dómsm. 1569, Þver- 
árþ.) 323. — Snorrason, sýslu- 
m. að Giljá 265. — Þorbergs- 
-son, lögréttum. (Vaðlaþ. 1568 
-70) 132, 196, 206, 283-7, 294, 
428. — Þorleifsson (prests á 
Melum, Eirikssonar) 1570-5 
417. — Þormóðsson (sýslum. 
á MásstÖðum, Arasonar), lög- 
réttum. i Hvþ. (1568-9) 85, 
160. 165, 177-8, 188, 253-4, 272, 
335-6. 

Sigurðsson: Árni, Bjarni, Bogi, 
Brandr, Einar, Gisli, Grimr, 
Halldór, ísleifr, ívar, Jón, 
Magnús, Skeggi, Þórðr, Þor- 
gils, Þórhallr, Þorleifr, Þor- 
steinn. 

Sigvaldi Gunnarsson (Skaftf., d. 

fyrir 1569) 357. 
Sigvatr á KolIsstÖðuni (öndv. 

16. öld) 269. — Bjarnarson, 

lögréttum. (1568, Árnesþ.) 99. 
Sigvatsdóttir: Steinunn. 
Sigvatsson : Sæmundr, Þor- 

steinn. 
Silalækr i Aðaldal 348. 
silfr 68, 86, 192, 212, 410, 555, 

568, 570-2, 578, 584, 601-3, 606 



-7, 609, 612, 614, 616-17, 625, 
649, 660-1, 664-6, 668, 671, 678, 
702. 

silfranipli 637. 

Silfrastaðir i Skagafirði 126, 
290-2, 306-8, 334. 

silfrglóðarker 668, 673. 

silfrliömplar 214. 

silfrkaleikr 553, 555, 558-9, 561 
-4, 566-7, 570-1, 574-5, 578, 580 
-1, 583, 586-91, 593, 596, 598 
-600, 613, 621, 623, 626, 631-2, 
634-8, 642-6, 651-3, 655, 658-60, 
662-3, 666-7, 670, 672-5, 679, 
689, 692, 701, 705. 

silfrnisti 691. 

silfrprjónn 513. 

silfrspengur (pr. silfrsingr) 657, 

672. 
silfrskál 216. 
silfrskildir 561, 667-8. 
silfrstaup 216. 
silfrtexti 625. 
silfurbúinn texti 214. 

sili 669. 

silki 214, 652. — dubbult 627. 

silkidalmadika 213. 

silkihökull 678, 694. 

siíkikápa 214. 

silungaveiði 644. 

Simon Jónsson, pr. i Kálfholti 
(lætr þar af 1568), má vera 
skamma stund síðan i Hruna 
101. — Jónsson (i Útey, Þórð- 
arsonar) 163. 

Simonsgrund í Skagafirði 223, 
457. 

Símonarson: Þorsteinn. 
Simonismessa 332. 
sina 102. 

Sireksstaðir i Vopnafirði 675. 
Sjáland, Sjálandsstigti 246. 
Sjávarfoss í Laxá i Kjós 632. 
sjávargarðr 630. 

Sjóvarborg (sjá og Borg) i 
Skagafirði 392. 



Sjóbúðir 396. ""'^ 
sjór 587, 597, 638. 
Sjóvarland i Þistilfirði 346-7. 
sjöttardórar 91, 153, 205, 279, 400, 

442, 465. 
Sjöundá á Rauðasandi 498, 538, 

583. 

Skaftafellsskógr, ítak þar me'ð 
Möðrudal 674. 

Skaftafellsþing 260. 

Skaftártunga, byggðarlag í 
Skaftafellssýslu 548. 

Skaftason: Loptr. 

Skafti Loptsson (1568) 109. 

skál 271, 421, 556, 559, 562, 570, 
579-81, 589, 607, 621, 629, 641, 
650-1, 665, 668, 676, 682-3, 686, 
689, 691, 697, 700. — skálar 
með húsi 216, 

Skagafell, afrétt þar frá Valla- 
nesi 683. 

Skagafjörðr i Hegranesþingi 5, 
124-6, 138, 146, 160-1, 165, 220, 
249, 256, 280, 306, 386, 423, 449. 

Skagalilið, upp af Skaga í Dýra- 

firði 575. 

Skagaströnd i Hvþ. 177, 248, 

254, 268. 
Skagi, byggðarlag í Hegranesþ. 

221, 225, 352-4. 
Skagi á Akranesi 423. — i Dýra- 

firði (Fjallaskagi) 110-11, 474, 

522-3, 575-7. 
Skál á Siðu 551, 704, 713. 
Skálagerði, skálavStÖð frá Kald- 

aðarnesi 655. 
Skálahvammr, skógr þar frá 

Stafafelli 696. 
Skálanes (likl.) i Gufudalssveit 

507, 544, 587. — við Húsavik 

i Múlaþ. 688. — i Vopnafirði 

675. 

Skálanaust i Hamarsfirði 696. 
Skálar á Langanesi 676. 
skálastöð 655. 
Skálatangi á Akranesi 631. 



Skálavik við Bolungarvik 101, 
104, 575. i Mjóafirði 1 ísafjs. 
232, 519. 

skálavist 676. 

Skáldsstaðir í Eyjafirði 27, 290. 

Skálholt (dómkirkja, kirkja, 
stóll, staðr, byskupsdæmi) 1, 
20, 25-6, 29, 32-3, 46, 49, 57-8, 
84, 104, 115-16, 122, 124, 143, 
163, 182, 239-40, 260-2, 283-4, 
287, 292, 295-6, 301, 303, 312-14, 
319-21, 358, 387-8, 391, 410, 422, 
430, 432, 436, 444-5, 453, 471 
2, 545, 547-8, 593, 622, 633, 641, 
648, 652, 658, 667, 673-4, 706-9, 
713. 

skáh 102, 630, 650. 
Skálmardalr á Skálmarnesi 587, 
Skálmarnes 1 Barðastrandars. 

551, 585-6. 
Skammá, veiðiá frá Gilsbakka 

553. 

Skammbeinsstaðakot í Holtura 
652. 

Skammbeinsstaðir i Holtum 
(umboð) 51, 53-4, 183, 185-6, 
359, 361-2, 467, 469-70, 551, 
660. 

Skammsstaðir i Öræfum 702. 
Skáney i Reykholtsdal 551, 624. 
skápr 638. 

skarð (í landslagi) 181. 

vSkarð í Bjarnarfirði 106-7. — 
i Gnúpverjahreppi 652. — = 
Geitaskarð í Langadal. — í 
Leirársveit. 551, 629. — i Með- 
allandi 551, 705. — Skarð á 
Skarðsströnd 19-20, 35, 231, 
323-4, 429-30, 437, 551, 593, 
710. — á Snæfjallaströnd 163. 
— Skarð i Ögrsveit 568. 

Skarðsurð á Reykjanesi i Gull- 
bringus. 639. 

Skarðsdalr i Siglufirði 229, 460. 

Skarðsstaðir (rétt Skarfsstaðir) 
i Hvammssveit 596. 



REGISTR 



813 



Skarðsströnd í Breiðafjarðar- 

dölum 20, 35, 231, 323-4, 429 

-30, 437, 551. 
Skarfakambavikur i Álptafirði 

austr 696. 
Skarfasker fyrir Akranesi 630. 
Skarfshóll i Miðfirði 355. 
Skata 475, 480, 523. 
Skatastaðir i Skagafjarðardöl- 

um 224, 457. 
skatthald 532. 
skattmaðr 584. 

skattr 3, 341, 475-80, 482, 484-5, 
488-90, 492-6, 501-2, 504-5, 510, 
514-17, 520, 524-8, 530-44. 

Skeel (Skiel), Mads, lénamaðr 
73, 75. 

Skeggi Guðmundsson, lögréttu- 
maður (1570) i Kjalarnesþ. 
391. — Jónsson, pr. i Vaðlaþ. 
(1570) 394. Sigurðsson 
(Múlaþ. eftir 1570) 710-11. 

Skeggjabrekka í Ólafsfirði 230, 
460. 

Skeggjason: Björn, Jón, Ormr. 
Skeggjastaðahvammr, skógr þar 

frá Bessastöðura i Fljótsdal 

682. 

Skeggjastaðir i Fellum 274-5, 
680. — í Jökuldal 679. — í 
Landeyjum 665, — á Langa- 
nesströndum 551, 675. 

Skeið, byggðarlag í Árnesþingi 
50, 52-3, 182, 185-6, 358, 361-2, 
466, 469, 655. 

Skeið i Fljótum 230, 460. — i 
Svarfaðardal 364, 366. 

Skeið vestan Þorlákshafnar 643. 

Skeljavik í Steingrimsfirði 560 
-1. 

skemma 651. 
sker 595. 

Sker (Hvalsker) í Patreksfirði 

488-9, 532. 
skerar 218, 421. 
skerborð 216-17, 421, 621, 691. 



Skerðingahólmi, itak frá Arnar- 

bæli í Ölfusi 643. 
skerdiskr 271, 573, 578-81, 650-1, 

668, 676 (nm.), 683, 686, 689, 

691. 

Skerðingsstaðir á Reykjanesi í 

Barðastrs. 326. 
Skerjagröf, landam. Litla Dals í 

Tungusveit 386. 
skiðaskr 559. 
Skiðason : Guðmundr. 
Skíðastaðir i Tungusveit 136. 
skildingr 229, 511. 
Skinnalón á Sléttu 290. 
Skinnastaðir i Öxarfirði 117, 

346. 

Skinney i Hornafjarðarfljótum 
699. 

Skinþúfa i Haukadal í Breiða- 
fjd. 599. — (Skinnþúfa) i 
Hólmi i Skagaf. 224, 457. 

skip 47, 66, 94, lli, 280, 388-9, 
396, 479, 484-5, 487-93, 495, 
499, 502, 504-7, 511, 522-3, 527 
-8, 530-43, 559, 561-2, 565, 568, 
580, 585, 601, 606, 619, 631, 676, 
688, 691-3. Sjá og Brandsson- 
arnautr, Katrinarnautr, Koð- 
ránsnautr, Kúpa, Strípi. 

skipauppsátr 435, 

skipherra 511-12. 

skiphlutr 485, 531. 

skiphróf 480. 

skipleiga 389. 

skipnagli 103. 

skipsáróðr 387, 486, 493, 534-5. 
skipsátr 696, 699. 
skipsaumr 481. 

skipshöfn (skipahöfn) 575, 577. 

655, 657, 676, 678. 
skipstaða, skipstöð 576, 594, 

642, 653, 690, 694. 
skipstaðr 511. 
skipsvist 687. 

skiptabréf 134-5, 304-5, 307, 407 
-8, 415. 



skipti (sjá og eignaskipti) 283, 
285, 288-9, 291-2, 305, 307, 408. 
skiptitiund 569. 
skipverjar 655. 

skirgetning (skilgetuing) 148-9, 

317, 401-2. 
skirnarniunnlaug 610-11. 
skírnarsár 564, 567. 
skjalabók 65, 706. 
Skjaldabjarnarvík á Ströndum 

560. 

Skjaldarey i Briðafirði 710. 

■ • 

Skjaldarstaðir i Oxnadal 344. 
Skjaldasker á Hamarsfirði 694. 
Skjaldbreið upp af Þingvelli 644. 
Skjaldmeyjargil, veiðitakmark 

frá Siðumúla 554. 
Skjallandafoss á BarðastrÖnd 

511, 541. 
skjöl 632. 

skjóla 271, 415, 573, 580, 646, 

665, 668, 688, 689, 691, 700. 
skjólgerð 632. 

Skjöldólfsstaðir i Jökuldal 158 
-9. 

skjöldr (á altarisklæði) 544, 637, 
664, 676. 

Skógar undir EyjafjöIIum 551, 
673. — i Fnjóskadal 291, 293, 
306, 329. — i Glæsibæjarhreppi 
364, 367. — i Mosdal i Arnar- 
firði 166, 495. — (litlu) i Staf- 
holtstungum 621. 

skógarbruni 419. 

skógarhögg 163, 266, 575, 579-80, 
674. 

Skógarmannslækr i Berufirði 
693. 

Skógarnes i Hnappadal 609. 

skógarspottr 598. 

Skógarströnd í Snæfellsness. 
547-8, 601. 

skógarteigr, skógteigr 625, 647, 
653, 672, 679, 681-2, 684-6, 688 
-9, 692, 695-6, 702, 707. 

skógartópt 649. 



skógartorfur 632. 

skógartunga 648. 

Skógnesingar, þ. e. búendr i 
Skógarnesi í Hnappadal 609. 

skógr, skógarpartr 147, 419, 553, 
555, 572, 574, 576-8, 580-1, 583 
-7, 596, 598, 623, 628, 630, 634 
-5, 637-8, 651, 653, 655, 661, 
664, 667, 670-1, 679, 682, 692-4. 
696, 700, 702. 

Skógr eystri, eign Kvenna- 
brekku 598. 

Skógr, land þar frá Tungu í 
Steingrimsfirði 558. 

Skollatunga i Hörgárdal 363, 
365. 

skólameistarajarðir 24, 335, 373. 
skólameistarar 24, 551-2. 
skólameistaraskipan 246. 
skólapiltr 374. 
skóleðr 383. 
skóli 215, 304. 
skollaskinn 518, 

Skor við Rauðasand 479, 502-3, 
583. 

skór 481. — einsólaðir 513. — 

tvisóla 513. 
Skoravik á Langanesi 675 (sjá 

og Sköruvik). 
Skorholt (2) í Melasveit 628. 
Skorir, afrétt Fljótshverfinga 

og Svinfellinga 703. 
Skorradalr í Þverárþ. s. Hv. 3, 

22, 625-6, 628, 630, 632, 635. 
Skorrastaðir i Vopnafirði 270, 

551, 690, 708. 
Skráma (klukka að Hólum) 214. 
Skrapatunga á Skagaströnd 229, 

459. 

Skrauthólar á Kjalarnesi 341. 
skreið 54, 187, 218, 363, 376-7, 

558, 562, 584. 
skriða 695. 

Skriða í Fljótsdal 551, sjá og 

Skriðuklaustr. 
Skriða í Hörgárdal 304-5, 307. 



REGISTR 



815 



Skriða (sjá og Rauðaskriða) i 

Reykjadal 110. 
Skriða iiin mikla í Öræfnm 702. 
Skriðdalr, byggðarlag i Múlaþ. 

429, 551. 
Skriðnafell á Barðaströnd 169 

-70. 

Skriðsá i Fáskrúðsfirði 692. 
Skriðuklaustr (sjá og Skriða) í 

Fljótsdai 4, 274-5, 472, 551, 

680. 

Skriðuland i Unudal 222, 3G4, 

366, 456. 
Skriðuland, eign Þingmála 685. 
Skriðuvatn i Breiðdal 683, 693. 
skrif (þ. e. skrift) 171. 
skriffæri 514. 

skrin 663-4, 668, 676, 683, 700-1. 

skrúðaformi 561. 

skrúðakista 576-7, 586, 588, 590, 
607, 631, 636, 638, 646, 649, 655, 
667-8, 670, 670, 672, 682-5, 697. 

skrúðaslitr 214, 683, 694. 

skrúðastokkr 564, 566, 582, 586, 
588-9, 596-7, 600, 602, 618, 633, 

642, 644-5, 680, 698, 706. 
skrúðhús 213. 

skrúði 240, 333-4, 413, 584, 661 

(sjá og ornanientum). 
skræða 213, 561, 576, 607, 621, 

643, 646, 652, 661, 683, 685-6. 
Skröflustaðir i Svarfaðardal 228, 

459. 

Skúfsstaðir í Hjaltadal 222, 456, 
Skuggabjörg i Deildardal 222, 

456. — i Höfðahverfi 364, 367. 
Skuggahlið i Norðfirði 690. 
Skúlason: Grímr, Guðmundr, 

Halldór, Þorbjörn. 
skuld 8, 162, 211, 221, 312, 425, 

427, 465, 473-4, 479, 484, 489 

-90, 496, 514, 518-19, 526-7, 533, 

536-7, 540. 
skuldaferli 517, 535. 
skuldalúkning 71. 
skuldaskipti 452, 516. 



skuldunautr 318, 343. 

Skúli Guðmundsson (Höfn, 15. 

og 16. öld) 119. — Jónsson 

(1540, Rauðasandi) 380-3, 498. 

— Þorlákssoii, pr. á Grenjað- 

arstöðum 4, 117, 209. 

Skúmsgerðí, jörð Möðruvalla- 

klaustrs 364. 
Skúmsstaðir i Landeyjum 551, 

665. , 

skurn 216. — silfurbúið 664. 
Skutulsfjörðr (Skutilsfj.) i ísa- 

firði 1-2, 235, 549-50, 569-70. 
Skútustaðir við Mývatn 343. 
Skyggnir (sjá og Eyjarskyggn- 

ir) i Laugardal 162-3. 
skyldusöngr 557. 
skyr 407, 

skyrgrindr 217, 421. 
skyrta 481, 514. 
Skytjudalr i Patreksfirði 531. 
Skytjudals-Jón (1570, Patreks- 
f.?) 506. 

skæðalengja 691. 

skæðatollr 65-6, 69, 489, 557, 584. 

skæði 587. 
skæri 514. 

Skörð i Reykjahverfi 438. 
Skörðugil i Skagafirði 224, 457. 
Sköruvik á Langanesi (sjá og 

Skoruvík) 676. 
Skötufjörðr í ísafjarðardjúpi 

568. 

Slakkagil, skógarmark i Norðr- 

árdal 623. 
sláttr 351, 356. 

Sleðbrjótsmenn, þ. e. búendr á 

Sleðbrjót 684. 
Sleðbrjótssandr við Héraðsflóa 

680, 711-12. 

Slefholtsteigr, skógr frá Val- 
þjófsstöðum i Fljótsdal 681. 

sleggja 108, 567. 

Sleitistaðir i Kolbeinsdal 222, 

456. 



816 



REGISTR 



Slésvík 113, 193, 238, 242, 245, 
398. 

Slétta í Fljótum 230, 460. 
Sléttanes, reki þar frá Rafnseyri 
579. 

Sléttárdalr i Breiðafjd. 599. 

Sléttunaust örn. i SeyðisfirtSi 
austr 689. 

Slítandastaðir i StaSarsveit 608. 

sloppr 102, 214, 439, 565, 569, 
571, 576, 580, 582, 584, 586, 588 
-9, 592, 597, 609, 614, 617-18, 
622, 626, 631, 633, 639, 653, 656 
-8, 664, 667, 679-80, 682, 684-7, 
691, 695, 697, 700, 706. 

slægjur 435, 

slögufat 217. 

smáeyjar 602. 

smáfat 566. 

Smáhamrar i Steingrímsfir'ði 

458-9, 626. 
smálivalr 581. 
5máker 217. 

smákerald 108, 421, 573, 581, 

607, 686, 692, 700. 
smákatlar 217. 
smáklukka 583. 
smákot 343. 
smákver 342. 
smalaskáli 433. 
smáreki 688. 
smásveinssæng 216. 
smátinkönnur 216. 
smátiund 65-6, 69, 490, 584. 
smíð (smíðar, smiðir) 444, 502, 

516, 631. 
smiðja 271, 612, 665, 669, 676, 

682, 691, 693, 697, 700, 703. 
Sniiðjubrekka, örn. í Fljótum 

89. 

Smiðjugil, örn. i Dýrafirði 578. 

smiðjutengr 513. 

Smiðjuvík i Grunnavikrþingum 

71-2, 91-3, 564. 
Smiðsson: Jón 

smjör 125, 144-5, 158, 161, 165. 



171, 175, 187, 218, 257, 303, 
351, 363, 376-7, 406, 470, 475-6, 
478-80, 483-5, 487, 492-3, 496-7, 
499-501, 517, 520, 526-8, 530-1, 
541, 543-4,, 561, 650, 668, 675, 
679, 691, 695, 708. 
smjörjárn 421. 

Smyrlaberg á Ásura i Hvþ, 179, 

249, 253-4. 
Smyrlabergsá, takmark frá 
Snæfjöllum 563. 

Smyrlafell á Langanesströndum 
675. 

Snartarson: Tómas. 
Snefellssyssel, sjá Snæfells- 
nessýsla, 

Snjallshöfði (Snjallsteinshöfði) 

á Landi 551, 660. 
Snjófriðr Þorsteinsdóttir 

(nyrðra 1569) 255. 
Snjólfsson: Eirikr, 
Snóksdalr (Snjóksdalr) i Mið- 

dölum 149-50, 173, 294, 411, 

551, 600. 

Snorradóttir ; M. 

Snorrason: Jón, Sigurðr, Stefán. 

Snorrastaðir i Laugardal 163. 

Snorri (pr. síðast að Helgafelli) 
436. — Arnórsson (kaupv. 
1570, Rangárþ.) 437. — Ein- 
arsson (1570, i Arnarf.) 478. 

— Hallsson, pr, á Hjaltastöð- 
um i Útmannasveit (1570) 415. 

— Jónsson (að Oddgeirshól- 
um?) 654. — Jónsson (vottr 
1569, ísf.) 195. ~ Jónsson 
(Skálh. 1616) 312. 

Snotrunesmenn, þ. e. búendr i 

Snotrunesi 684. 
Snæbjarnarson: Torfi. 
Snæbjörn (1570-1 á Barðastr.) 

501-541. _ Halldórsson, lög- 

réttum. að Keldum (1570) 

407, 410, 422, 433. 
Snæfellsnes 550. 



Snæfellsnessýsla, Snæfellssýsla 
36, 447. 

Snæfjöll á Snæfjallaströnd 300, 

551, 563. 
Snældubeinsstaðir i Reykholts- 

dal 22, 180-1. 
snæri 476, 479, 491, 498-9, 513-14, 

516, 533-4, 537-8, 541. 
Snæringsstaðir 1 Svínadal i Hvþ. 

228, 459. 

Snærisstaðir (Snæringsstaðir) i 

Vatnsdal 276. 
Snöggr, örn. frá Stað á Reykja- 

nesi 588. 
Snörtr (1570-1, Tálknafj.) 483, 

526. 

soðkrókar 217. 
Sogn („Sorn") í Kjós 632. 
sókn (kirkju) 687. 
sókn (i skipi) 271. 
sóknarkirkja 345, 445. 
sóknaröngull 579. 
Sóleyjarbakki, sjá Bakki. 
Sólheimar i Mýrdal 551, 706. — 

i Svínavatnshr. i Hvþ. 229, 459. 
Sólheimingar, þ. e. búendr að 

Sólheimum í Gnúpverjahreppi 

653. 

Sólmundr (1570-1 á Barðastr.) 
500, 540. 

Sólmundr Jónsson (dómsm. 
1570, Rangárþ.) 433. 

Solveig (móSurmóðir Solveigar 
Hallsdóttur) 128. — Bjarna- 
dóttir, Andréssonar 66-7, 69, 
379. — Björnsdóttir rika 44, 
62-3, 83-4, 103-4. — Hallsdótt- 
ir (s. k. Þorleifs Grimssonar 
•á MöðruvöIIum) 39-40, 127-8, 
134, 148-9, 238, 287, 305. — 
Jónsdóttir (að Svalbarði, 

Magnússonar) (d. f. 1569) 314 
-15. 

Sóniastaðir í Reyðarfirði 551. 
sótt (plága) 98. 



sounde (sund), líkl. Ermarsund 
449. 

Spágilsstaðir í Laxaárdal i 

Breiðafjd. 597. 
Spakardælr, rekamark frá Hall- 

ormsstöðum og Vallanesi 683 

-4. 

Spákonufell á Skagaströnd 229, 
460. 

[Spangenbeg:] Margarita theo- 

logica 216. 
Spange[n]bergii pistlar 216. 
Sperðlahlið í Arnarfirði 515, 
580-1. 

sperra 394. 
spikhvalr 681. 
spíra 513. 

Spjaldhagi í Eyjafirði 71, 127, 

196, 205-6, 265, 402-3. 
Spjör í Eyrarsveit,. sjá Spor. 
spónn 217, 271, 421, 556, 559, 561 

-2, 567, 570, 573, 577-81, 607, 

621, 641, 665, 668, 676, 682-3, 

686, 689, 691. 
Spor (þ. e. Spjör) í Eyrarsveit 

603. 

Spor, rekamark frá Árnesi i Tré- 

kyllisvik 562. 
sporðr (hákarls) 507. 
Sprangdúkar 214. 
Spprangtjald 213. 
sprangvængir 213. 
Staðará hjá Staðastað 607. — hjá 

Tjaldanesi i Saurbæ 594. 
Staðarárskógr, sjá Stærri Ár- 

skógr. 

Staðarbakki i Miðfirði 30, 32, 

262-3, 274, 355. 
staðarbú 49-53, 182-7, 219-21, 

358-63, 372, 461, 466^70. 
staðarfall (—spjöll) 592. 
Staðarfell á Fellsströnd 429-30, 

551, 595. 
Staðarfellsþing 595. 
StaðarhóII (staðarholensis) í 

52 



Saurbæ 120, 193, 245, 277, 551, 

592. — í Siglufirði 229, 460. 
Staðarhraun á Mýrum i Þverár- 

þingi V. Hv. 551, 612, 614-15. 
staðarmenn 580. 
staðarpeningar 614, 
Staðarsveit i Snæfellsness. 368, 

448. 

staðarteigr 563, 

Staðartunga i Hörgárdal 364, 
367, 

Staðarþing (þ. e. á Olduhrygg) 
608. 

Staðastaðr (Staðr á Ölduhrygg) 
20, 102-3, 323 547, 607. 

staðfestingarbréf 343. 

staðr (prestsetr, sjá og benefi- 
cium) 346-56, 363, 554, 561, 
578, 593, 614, 622-3, 638, 641, 
651, 654, 671, 673, 675, 679, 683, 
689, 693, 706. 

Staðr i Aðalvik 176. — i Gríms- 
ey (þ. e. Miðgarðar) 365. i 
Grindavik 546, 551, 640. — i 
Hrútafirði 555. — i Kinn 43, 
155, 349. — á Reykanesi 551, 
588. — i Reyninesi (sjá og 
Reynistaðr) 392-3. — í Stein- 
grimsfirði 106, 108, 277, 551, 
560. — i Súgandafirði 46, 551, 
571. — á Olduhrygg (sjá og 
Staðastaðr) 547, 551, 606. 

Stafafell (nú Staffell) i Fellum 
680. 

Stafafell 1 Lóni 82, 551, 696. 
Stafey á Breiðafirði 709. 
Staffeldt, sjá Egill. 
stafgólf 394. 

Stafholt 1 Borgarfirði (S. i Staf- 

holtstungum) 162, 171-2, 178 

-9, 274, 551, 620. 
Stafholtstungur i Þverárþ. v. 

Hv. (S. i Borgarfirði) 172. 
Stafn i Deildardal 160. 
Stafnhóll, Stafshóll i Deildar- 

dal 222, 456. 



Stafshóil, skógr frá Hallorms- 
stöðuni i Djúpadal, sjá Stafs- 
heiði 682. 

Stagley á BBreiðafirði 121, 589. 

Stakkadalr í Aðalvik 509. 

Stakkahlið i Loðmundarfirði 
688. 

Stakkar á Rauðasandi 231-2, 

496, 533-8. 
stakkr 357, 562. 
stakksengi 643, 645. 
Stakksfell i Vopnafirði 675. 
Stál, rekamark frá Dvergasteini 

689. — við Rauðsand 583. 
stampr (sjá og mjölstampr) 526. 
Standandanes, beit þar frá Hofi 

i Vopnafirði 676. 
standpipa 620, 649, 662, 664, 670. 
Stangarholt á Mýrum i Þverár- 

þingi v. Hv. 619, 
Stapaá á Langanesströndum 

675. 

Stapadalr i Arnarfirði 578. 
Stapi (Stappe) = Arnarstapi á 

Snæfellsnesi 17, 368. — örn. 

i Laxárdal i Breiðafjarðard. 

597. — skógr þar frá Breiða- 

bólstað í Fljótshhð 667. 
Stardalr á Kjalarnesi 635. 
Starkaðarhólmar í Öræfum 702. 
Starkaðr Valtýsson (dómsm. 

1568) á Öndóttsstöðum í 

Reykjadal 132. 
Starmýrarfjörur i Álptafirði 

austr 696. 
Starmýrarteigar, itak frá Þvottá 

696. 

Starmýringar, þ. e. búendr á 

Starmýri 695-6. 
Starrastaðir i Skagafirði 353. 
steði (steðji) 94, 516, 579, 655, 

669, 691. 
Steði (Steðii), jörð Bæjarkirkju 

i Borgarfirði 626. 
Stefán á Bakka í Tálknafirði 

(1570-1) 479, 524. — Árnason, 



pr. á ValÞjófsstöðiini í Fljóts- 
dal 713. — Hallkelsson, pr. í 
Laugardælum 25, 118, 422. — 
Jónsson, bp. i Skálholti 139. 

— Jónsson (Múlaþ. 1567) 77. 

— Ólafsson (pr. likl. að StaS- 
arhrani) 615. — Ólafsson, pr. 
og skáld i Vallanesi 712. — 
Snorrason, pr, i Holti undir 
Eyjafjöllum 673. — Stephen- 
sen, umboðsm. (Munkaþver- 
ár) á Akreyri 165. — Sturlu- 
son að Héðinshöfða 75, 436, 
438. 

Stefánsson: Guðmundr, Jón, Ól- 
afr. 

stefna 9, 87, 137, 401, 403. 

stefnudagr 9, 137, 454. 

Stefnisson: Jón, 

steikarhús 216. 

Steinadalr i Kollafirði 558. 

Steinanes i Arnarfirði 475, 514. 

Steinar undir Eyjafjöllum 551, 

671. — í Stafholtstungum 551. 
Steinastaðir í Þjórsárdal 653. 
steinbitr 475-8, 482, 484, 488-9, 

491-2, 495-7, 517-18, 524-5 533 

-4, 536-8. 

Steinbogi, rekamark frá Hitar- 
nesi, 613. 

steind merki 214, 

Steindór (Steinþór) Finnsson 

(1565 Þverárþ. v. Hv.) 357. 
Steindórsson: Þórarinn. 
Steindórsstaðir í Reykholtsdal 

623. 

Steingrimr Guðmundsson, lög- 
réttum. i Múlaþ. (1568) 151. 

— Gunnarsson, lögréttum. i 
Múlaþ. (1570) 429. ~ bp. 
Jónsson i Laugarnesi 702, 706. 

Steingrimsfjörðr i Strandasýslu 
106, 108, 277, 455, 507, 551, 
559-60, 588, 626. 

Steingrimsson: Konráð. 



Steinkirkja á Látraströnd 226, 

458, 461. 
Steinmóðr Bárðarson, ábóti í 

Viðey 628. — Jörundsson 

(1571-2) i Látrum (Hvallátr; 

um) í Breiðafirði 544. 
steinn 57, 275. 

Steinn Þorkelsson (1704) i 
Látrum i Mjóafirði vestr 194, 

Steinólfr (1570-1, Arnarfj.) 480, 
525. 

Steinsholt i Gnúpverjahreppi 

546, 551, 651. 
Steinshyltingar, þ. e. búendr i 

Steinsholti (i Öræfum?) 702, 
Steinsnesreið (svo) 261. 
steinspjald (steint spjald) 600. 
Steinsson: Halldór, Þorkell, 
Steinsstaðasandr (réttara 

Steinsvaðssandr) við Héraðs- 

flóa 711-12. 
Steinsstaðir i Tungusveit i 

Skagaf. 220, 331-2. 
steint tjald með refil 213, 680 

(steintjald). 
Steinsstaðir i Öxnadal 227, 458. 
Steinunn Jónsdóttir lögréttu- 

nianns á Svalbarði, Magnús- 

sonar 37, 55-Ö, 149-51, 324-5, 

383(*?). 491, 500, 514. — Sig- 

vatsdóttir (Árnesþ. 1567) 9 

-10. 

Steinþórseyjar á Breiðafirði 

595, 709. 
Steinþórsson : Jón. 
Steinvarartunga í Vopnafirði 

675. 

Steph. (handrit í AM. notuð) 99, 

289, 305, 402. 
Stephensen: Hannes, Stefán, 
sterki, sjá Hrólfr Bjarnason. 
stétt (kaleiks) 602. 
Stettin i Þýzkalandi 241, 
Stiflisdalr i Þingvallasveit 644, 
Stifningahlíð, skógr þar frá 

Stafafelli 496. 

52* 



820 



REGISTR 



Stigaás, reki frá Vallanesi 684. 
Stigar, örn. i Bitru 591. 
stigi 421. 
Stigsson: Páll. 
stika 420, 571, 593. 
stikuvik, likl. á Ströndum 596. 
stingjárn 214. 
Stisen (Stiesen), sjá Páll. 
stjaki 214, 583, 637. 
stóðhrossabeit 591, 597, 607, 642, 
696. 

stóðhrossahagi 571. 
stóðhrossahöfn 671. 
stofa 102, 653. 
stofuborð 64. 
stofutjald 621. 
stokkaker 566. 
stokkhróf 109. 

stokkr 213, 215, 217-18, 561, 566, 
591, 622, 635, 653, 655-6, 668, 
682, 697. 

stokkr (girðing) 689. 

Stokkseyri á Eyrarbakka (S, i 
Flóa) 551, 556. 

stola 558. 

stóU 215, 217, 567, 574, 595-6, 
600, 602, 621, 623, 627, 649, 653, 
664, 683, 685, 697-8, 700. 

Stólpar, rekamark í Breiðavik 
eða á Snæfellsnesi 609. 

stólseignir 253. 

stóra baðstofa 567. 

Stóra Hof, sjá Hof. 

Stóra Holt i Saurbæ (sjá og 
Holt) 249. 

Stóra Hraun, sjá Hraun. 

Stóra Hvalsá, sjá Hvalsá. 

stóraskáli 421. 

Stóramörk undir Eyjafjöllum 

551, 670. 
stórastofa 218, 421, 567, 654. 
Stóri Dalr, sjá Dalr, 
Stóri Hjarðardalr, sjá Hjarðar- 

dalr. 

Stóri Hóll (= Espihóll) í Eyja- 
firði 137-8, 143-4. 



stóri, sjá Jón. 

Stóri Ós, sjá Ós i Miðfirði. 

Stóri Sógr i Breiðaf jarðardölum 

551-2, 598. 
Stóri Völlr, sjá og Völlr i Hvol- 

hreppi 551, 667, 
stórker 308, 577, 581, 676, 693, 

697, 700. 
stórkerald 217, 471, 566, 570, 

579. 

stórklukkur 213-14. 
stórkista 579. 
stórmæli 373. 

Stórmæri (Stormarn) 113, 193. 

238, 342, 245, 398. 
stórviðr 275. 
stórreki 629. 
stóryrði 181, 
strandakanna 216. 
Strandarland (Strönd), torf- 

skurðr þar frá Hallormsstöð- 

um 683 

Strandarmenn, þ. e, búendur á 

Strönd i Selvogi 641. 
Strandasýsla 550. 
strandi, sjá Jón. 
Strandhöfn i Vopnafirði 675, 

677. 

Strandsel i Ögrsveit 548, 568. 
Straumfjarðará í Hnappadal 
609. 

Strannines, örn. í Lóni 696. — 
tangi á Vestfjörðum 66, 530-4. 

Straumseyri i Vopnafirði 676. 

Strendr (= Hornstrendr) i ísa- 
fjs. 91, 192, 573, 576, 580. — 
= Langanesstrendr 677. — 
= Strandasýsla 550, 621, 623. 

strengr 513, 

Strengr i Laxá i Laxárdal í 

Breiðafjd. 597. 
Strípi (skip) 506. 
Strjúgr, Strjúgsstaðir i Langa- 

dal 236. 
Strjúgsá í Eyjafirði 350, 
strokkr 72, 109, 217, 271, 529, 



REGISTR 



821 



556, 573, 577, 580-1, 588-9, 591, 
621-2, 624, 647, 650-1, 665, 668, 
691, 700. 
Stræti á Beriifjarðarströnd 693. 

Strönd 268, 681. 
Strönd = Berufjarðarströnd 
539, 694 

Strönd neðri á Rangárvöllum 
663. 

Strönd i Selvogi 551, 641. 
Strönd, itak þar frá Staðastað 
607. 

stundaklukka 216. 
stundarstefna 401, 431. 
stunga 435. 

Sturla Eyjólfsson (frá Hjalla, 
Jónssonar) i Laugardal i 
Tálknafirði (dómsm. 1568, 
1570) 180, 391. — Magnús- 
son(?) i Dunhaga 128. 

Sturluá, skógarmark frá Val- 
þjófsstöðum i Fljótsdal 681. 

Sturludóttir: Guðrún, Sigríðr. 

Sturluflataskógr, itak þar frá 
Möðrudal 674. 

Sturluson: Bjarni, Ornir, Stefán. 

.stýft bæði eyru og bragð fram- 
an undir enu vinstra 449. 

Styr Þorvaldsson, prentari að 

Reykjum i Byskupstungum 118, 
124, 158, 168-70, 234, 264, 277, 
327, 370, 375, 378, 380-1, 427, 
464, 548. 

StyrbiÖrn Þorbjarnarson (1570, 
Fljót) 405. 

Stærri Arskógr á Árskógsströnd 
345. 

Stöð i Stöðvarfirði 552, 685, 692. 
Sföðlar i Norðfirði 552, 708. 
S>öng, skógaritak frá Holti und- 

ir Eyjafjölhmi 671. 
stöpull 213, 333, 394. 
subtill 664, 667-8. 
Súðavík i Álptafirði vestr 569. 
Suðreyri i Súgandafirði 44. — í 

Tálknafirði 530. 



Suðr-Reykir i Mosfellssveit 319 

-20, 423, 546, 552, 636. 
suðrskemma 421. 

Súgandafjörðr 44, 46, 147, 551, 
571, 574. 

Súlunes i Melasveit 628. 
sumarbreferi 213. 
sumarvanhöld 52, 184, 360, 362, 

468-9. 
sumarviðr 696. 

Sund ( med s. = með eyjum hjá 

Rv.) 408. 
Sund = Eyrarsund 17. 
Sund, rekamark frá Vallanesi 

684. 

Sunndalr hinn minni i Stein- 

grimsfirði 560. 
Sunndalr hinn stærri i Stein- 

grimsfirði 560. 
Sunniendingafjórðungur 622. 
sunnudagaklukkur 214. 
sunnudagavængir 212. 
sunnudagr 31, 43, 85, 118, 124, 

146, 159, 163, 254-5, 263, 272, 

303, 313, 332, 393, 412, 418-19, 

422, 432, 437. 
Sunnudalsá i A^opnafirði 678. 
supputatio annoriim mundi 215. 
Surbeck, Simon, kaupm. i Vest- 

niannacyjum, 389, 395-8. 
Súrhólmi á Breiðafirði 710. 
Surtsstaðasandr við Héraðsflóa 

712. 

Sútarabúðir i Grunnavik 564. 
Svaðastaðir i Viðvikrsveit 223, 
456. 

SvaðhóII á Sléttanesi 579. 
Svalbarð á Svalbarðsströnd (S. 

á Eyjafjarðar.strönd) 71, 247. 

314-16, 343. ^ i Þistilsfirði 

346. 

Svalbarði, geymsliihús að Möðru 
vallaklaustri 421. 

Svalbarðsströnd i Þingeyjar- 
sýslu 39, 41 

Svanborg Jónsdóttir (1568, ' 



kona Jóns Grímssonar á Mel- 1 

graseyri) 147. 
Svanagrund (Svangrund) á 

Skagaströnd 356. 
Svangi i Skorradal 626, 628-30. 
Svarðahvammr, landam. Núps i 
Haukadal 173. 

Svarfaðardalr i VaSlaþingi 219, 
345, 352, 394, 402-4. 

Svarfhóll i Álptafirði vestr 509, 
521, 569. — i Flóa 654. — i 
Geiradal 590. — (SvarbóU) í 
Laxárdal 552, 598. — á Mýr- 
um i Þverárþ. v. Hv. 611. — 
j Stafholtstungum 620. 

Svarfhvalr 677. 

Svartabjörg i Norðfiröi 690. 

Svartagil, örn. á Barðaströnd 
586 — skógarmark frá Leirá 

628. 

Svartárdalr i Hvþ. 179, 190. 
Svartasker fyrir Fellsströnd 
595. 

Svartbæli undir Eyjafjölium 
671. 

Svarthamar i Álptafirði vestr 
509. 

Svartr (1570, á Barðaströnd) 
505. — Bjarnason (vestra 
1542) 101. 

Svartsson: Þórðr. 

Sveðjustaðir i Miðfirði 355. 

sveinaskáli á Breiðamýri i Flóa 
655. 

sveinaskemma 217. 

Sveinn i Hvammi á Barðaströnd 
(1571) 542. — i Neðra Dal 
1570 (þ. e. i Rauðsdal) 504. — 
Árnason (kaupv. 1569 i Kjal- 
arnesþ.) 311. — Árnason, pr. 
i Skaftafellsþ. 1569 260. — 
Bárðarson, pr. nyrðra 1569-70 
191, 255, 470. — Bjarnason að 
Jörfa i Haukadal (1568) 124. 
— Erlendsson (vottr 1569, 
Þingeyjarþ.) 209. — Jónsson 



(vitni 1541, 1568, 1570 (likl. 
að Sæbóli) 97, 101, 105, 433, 
473. — Jónsson (1569, Hvþ.) 
268. — Jónsson (Múlaþ. 1569) 
340. — Sigmundsson (Breiða- 
f jd. 1569-70) 323, 430. — Þor- 
bjarnarson, pr. vestra (í 
Otradal? um 1570) 375, 378, 
438, 477, 517, 580. 

Sveinn munksins son, saga 341. 

Sveinseyri í Tálknafirði 552, 
583. 

Sveinsson, Andrés, Benedikt, 
Bjarni, Brandr, Brynjólfr, 
Gisli, Hjálrar, Jón, Magnús, 
Ólafr, Þórðr. 

Sveinsstaðir i Vatnsdal (Þingi) 
"59. 85, 119, 415. 

Sveinsteigr, hvalreki þar frá 
Valþjófsstöðum í Fljótsdal 
681. 

Sveinungsvik i Þistilsfirði 676. 
sveit 99, 453, 707-8. 
svell 180. 
Sviakonungr 90. 
Svíariki (Schweden, Sverig) 17, 
90. 

Sviðingsstaðalón i Grunnavik 
564. 

Sviðingr i Kolbeinsdal 222, 456. 
Sviðningsdalr eða Sviðungsdalr 

i Geirþjófsfirði 579. 
Svignaskarð á Mýrum i Þverárþ. 

V. Hv. 137-8, 277, 279, 552, 620. 
Svinadalr i Breiðafjd. 591, 599. 

— i Hvþ. 192. — i Þverárþ. s. 

Hvitár 418, 632, 634. — jörð 

i Skaftártungu. 
Svinadalsá i Svinadal i Breiða- 

fjd. 599. 

Svinafell i Nesjum i Hornaf. 699. 
Svinagarðar, jörð Möðruvalla- 

klaustrs 367. 
Svinanes við Skálmarnes 232, 

588. 



REGISTR 



823 



Svinárnes (eða Svenárnes) á 

Látraströnd 226, 458. 
svínarekstr 579, 630. 
Svínavatn á Ásum í Hvþ. 344. 
Svinavellir, beit þar frá Hey- 

nesi 630, 
Svínavík hjá Húsavik i Múlaþ. 

684, 688. 
Svinfellingar, þ. e. búendr að 

Svinafelli i Öræfum 703. 
Svæði (= Særisvellir) i Höfða- 

hverfi 343. 
Syðra Holt, sjá Holt. 
Syðri Á, sjá Á, 
Syðri Brekka, sjá Brekka, 
Syðri Brekkur, sjá Brekkur. 
Syðri Brú, sjá Brú. 
Syðri Dunhagi, sjá Dunhagi. 
Syðri Gnipr, sjá Gnipr. 
Syðri Hóll, sjá Hóll á Skagastr. 
syðri kór 214. 

Syðri Kambar í Staðarsveit 608. 
[Syðri] Skógar i Hnappadal 612. 
Syðri Tunga (sjá og Tunga) i 

Suðrsveit 608. Sjá Tunga á 

Tjörnesi. 
Syðri Vellir á Vatnsnesi 37, 56. 
Syðri Þverá, sjá Þverá. 
sylgja 691. - 

Syðsta Mörk undir Eyjafjöllum 
670. 

Syðsti Hóll i Sléttahlið 231, 
460. 

Syðsti Mói i Fljótum 233. 
sylla 333, 344. 

syrpa 83. — sr. Gottskálks Jóns- 

sonar i Glaumbæ 342. 
sýshnnaðr 116. 

Sýslumannasögur („ — ævir") 

126, 286, 288-9, 305, 307. 
sýslumannsgjaftollr 475, 490. 
sýslumannsmál 518-19, 524. 
sýslumannssök 510. 
sýruker 578. 

Sæból á Ingjaldssandi 106, 473, 
522, 552, 574-5. 



Sæbólssker við Aðalvik 565. 
Sæla i Svarfaðardal 227, 351, 
459. 

Sælingr(?) 703. 

Sælingsdalr i Hvammssveit 59ö. 
Sælingsdalstunga í Hvamms- 

sveit 135, 279, 552, 596. 
sæluvika 46, 

Sæmundarhlíð i Hegranesþ. 37, 
397. ' 

Sæmundr Jónsson (dómsm. 
1569, Skaftfell.) 260. — Magn- 
ússon að Hóli i Bolungarvík 
62, 83, 103, 174, 192. — Sig- 
vatsson (dómsm. 1569, Þver- 
árþ.) 258, 323, 357. 

Sæmundsson : Eggert, Jón, 
Pálmi. 

sæng 212, 215-17, 413, 421, 566, 
573, 578, 589, 597, 601, 603, 
607, 609, 612, 621, 630-1, 650, 
669, 676, 682, 684, 686, 694, 697. 

sæng með strá 215. 

sængarklæði 607, 616. 

sængamunnlaug 668. 

sængrhrör 421. 

sængrleppar 616. 

sængrstaðir 102. 

Svæði (= Særisvellir) i Höfða- 
hverfi 343. 

Sæunnarstaðir i Hallárdal á 
Skagaströnd 229, 460. 

Sævarland á Skaga 225, 457. 

Söfrinsson: Asmus. 

sögnbók 341. 

sögur 341. 

söl 591, 612. 

Sölvabakki á Skagaströnd 356. 
sölvafjara 565, 583, 590, 630. 
Sölvadalr i Eyjafirði 307. 
sölvanám 656. 
Sölvanes i Skagafirði 424. 
Sölvason: Gottskálk, Jón.. 
söngbók 602, 610-11. 
sönghús 606. 
söngr 171. 



Taborberg, dönsk bók um 215. | 
taða 275, 245, 573. Í 
Taðnasker eign Miklaholts- 

kirkju 609. 
takmark 370-1, 419, 434, 448, 561, 

564, 593, 676, 696. 
Tálknafjörðr i Vestfjörðum 2, 

166, 477, 482-6. 
Tálkni við Tálknafjörð 66, 526 

-34. 

Tangahorn, rekamark frá Hofi 
og Refsdölum i Vopnafirði 
676-7. 

tannfé 9. 

tannpaxspjald 672. 

tannspjald 561. 

tarfr 253, 462, 683. 

Tegn. p. a. L. (= Tegnelser paa 
alle Landene, skjalabækr í 
kanzellii konungs, handrit 
þaðan notuð 73-4, 82, 90, 122, 
164, 237, 241, 253, 389, 395, 
452. 

teigr (þ. e. skógr) 693. 

Teigri Fljótshlið 408, 552, 669. 
— i Óslandshlið 222, 456. 

teinæringr 595. 

teinært skip 578, 583. 

Teitr i Auðsholti (Vopna-Teitr) 
646. — Árnason (dómsm. 
1570, Þverárþ. s. Hv.) 430. — 
Björnsson (prests á Mel, Jóns- 
sonar) 37-8, 55-6. — Eyjólfs- 
son (A^estra 1717). — Gislason 
{dómsra. 1570, i Árnesþ.) 453. 
— ■ Helgason, pr. á Reynivöll- 
iim i Kjós 21, 29. — Þorleifd- 
son, lögm. i Glaumbæ 80-2, 
■261-2. 

Teitsson: Jón. 

Tteotgari grammatico 215. 

testamenta með expositione 
Lyræ 215. 

testamentum Tslandicum 215. 

testamentum islenzkt 214. 

testamentum novum 215. 



I testamentum, testamentisgern- 
! ingr, testamentisgerð, testa- 
mentisbréf (arfleiðsla) 325-7, 
338-9, 382, 403-4, 409. 
texti 626, 682. 
Theodidactus 342. 
Thcotgari grammatica 215. 
Thomas de Aquino 215. 
Thorlacius: Brynjólfr Þórðar- 
son. 

Tliorsteinson: Árni. 
Thottssafn (handrit þaðan not- 

uð) 238. 
tíðaoffr 569. 
tiðasókn 672. 
tijpt (svo) 607. 
tilgjöf 27, 148, 160, 429. 
tillukt 51, 182, 184, 360, 468. 
tilræði 2. 
tiltala 464. 
timbr 358, 685. 

Timbrhöfði á Breiðafirði 710. 
timbrstofa 215, 422. 
timbröxi 216, 567, 609, 7€0. 
tin 415. 

Tinappel, Bartholomeus, kaupm. 
i Lýbiku 2, 7, 47-9. — Margrét, 
ekkja sama manns 7. 
Tindar 1 Króksfirði 326, 339, 
552, 590. — á Skarðsströnd 
592. 

tinfat 561, 621, 651, 665, 668, 676, 

684, 686, 697. 
tinflaska 214. 
tinkaleikr 629, 636. 
tinkanna 271, 421, 561, 607, 624. 

653, 668, 690. 
Tinnudalsá i Breiðdal 693. 
tinskálir 216. 
tinskerdiskar 216. 
tinstaup 216. 

tint (tintir) 60, 216, 421, 607, 621, 
676, 700 

Titlingshóll, örn. i Loðmundar- 

firði 688. 
tiund 1, 161, 165, 168-9, 189-90, 



REGISTR 



825 



221-30, 341-4, 351-6, 395, 397, 
483-4, 496, 500-1, 556-9, 562, 
568-9, 562, 568-9, 571-2, 575, 
577, 579-80, 582, 584-5, 587, 
589, 598, 605-6, 614, 627, 630. 
636, 647, 649, 666, 670, 672, 683, 
686-7, 689, 692. 

tiundargerð 601. 

tiundargjöf 10, 404, 451. 

tiundarhald 501, 

tiæringr 342. 

tjald 218, 563, 567, 584, 590, 593, 
596, 614, 695, 706. — iiiálað 
579, 676, 685. — steint 586, 
592. 

Tjaldanes i Saurbæ 552, 591, 594. 
Tjaldaneshólmi fyrir Fells- 

strönd 595. 
tjalddúkr 575. 

Tjaldrseyjar, eign Miklaholts- 

kirkju 609. 
tíara 488. 

Tjarnir i Eyjafirði 291, 293, 306, 
308, 310. — 1 Sléttahlíð 231, 
461. 

tjörn 553. 

Tjörn i Svarfaðardal 345, 351, 
403. — á Vatnsnesi 355-6. 

Tjörnes i Þingeyjarþingi 3-5, 22, 
75, 209, 436<8. 

Tóalækr, rekamark frá Hofi i 
Vopnafirði 676. 

Tóargil á Sléttanesi 579. 

Tófuskáli i Borgarfirði austr 

687. 

Tókastaðir 1 Eiðaþinghá 78, 686. 
.óíf mánaða tíðir 213, 677, 703. 
tollr 3, 12, 65-6, 69, 242-3, 397, 

488, 490, 522-3, 527, 571, 579, 

581, 628, 678. 
tollver 522-3. 

tollvætt 488, 492-4. 498, 531-2, 
534-5, 538-9. 

Tómas Brandsson, „bóndi" 
(1568, 1570) 88-9, 385, 405. — 
Einarsson (ábóti) -401. - Jóns- 



son (Vestf. 1541-1567) 44, 101 
(vantar i registr X. bindis). 

— Jónsson (dómsm. 1569, 
Barðastr.) 277. — Kolbeins- 
son (dómsm. 1568, Þingeyj- 
arþ.) 132. — Snartarson á 
Eyri i Arnarfirði 579. — Þor- 
kelsson ' (dómsm. 1567-8 i 
Þíngeyjarþ., vitni í Vaðlaþ. 
1570) 39, 117, 427. 

Tómassaga 342. 

Tomasson: Björn, Erlendr, Jón, 

Oddr, Ólafr, 
tópt 276. 

Tópt í Vopnafirði 677. 
torf 334, 573. 
Torfason: Jón, Þorsteinn. 
Torfastaðasandr við Héraðsflóa 
712. 

Torfastaðir í Byskupstungum 
162-3, 546, 552, 647-8. — i 
Jökulsárhlið 679. — i Vopna- 
firði 552, 675. 

Torfgarðr i Skagafirði 224, 457. 

Torfi (sonr Guðnýjar Magnús- 
dóttur, 1568 fenginn til lær- 
ingar sr. Sig. Jónss. á Grenj- 
aðarstöðum) 169. — Andrés- 
son. Arasonar (1569-70) 327-8, 
331, 464, 479, 489, 504, 543, 568. 

— Jónsson, pr. i Saurbæ i 
Eyjafirði 28, 196, 350. — Jóns- 
son (dómsm. 1570, Rangárþ.) 
433. — Sigfússon að Hrauni í 
Dýrafirði (sýslum. 1571) 1-2, 
299, 424, 465, 510, 518. — Snæ- 
bjarnarson, pr. að Kirkjubóli 
i Langadal 442. — Vigfússon, 
sjá Sigfússon. 

torfkrókar 421, 581- 

torfljár 218, 682. 

Torfmýri i Bakkalandi (þ. e. 

Grafarbakka) 650. 
torfskeri 559. 

torfskurðr 96, 434-5, 563. 570, 



576, 579, 590-1, 623, 650, 655, 
663. 

Torfufell i Eyjafirði 291, 293, 

306, 308. 
Torfustaðir i Miðfirði 271-2. 
torfverk 650. 

Torrentinus: Grammatica 215, 
Torrentini prosodia 215, 
Traðir (jörð Fróðarkirkju) 604. 

— i Staðarsveit 608. 
transscriptum, transscriptar- 
bréf 20, 30, 37, 55, 57. 60, 100 
-1, 119, 122-3, 139, 164, 172, 
244, 312, 338, 369-71, 375, 378, 
380-1, 391, 415, 417, 438, 441, 
471. 

tré 532, 566, 617, 629, 640, 676-7, 
703. 

trédiskr 271, 676, 683, 686, 691, 
700. 

tréfat 216, 421, 668, 676 (nm.). 
Trégreipsstaðir i Glæsibæjar- 

hr. 364, 367. 
trékanna 573. 

Trékyllisvik i Strandas. 563. 
tréniet 580. 
trépipa 631, 
tréskál 216, 
tréstika 571, 683. 
Irétrekt 216. 

trinitatishátið 25, 111, 118, 124, 

232, 277, 303, 313, 432. 
tróð 435. 

trog 72, 102, 108-9, 217, 270-1, 
415, 421, 556, 559, 561-2, 566, 
570, 573, 577-81, 588-9, 591, 
598, 607, 616, 621-4, 628-9, 633, 
638, 640-1, 646-7, 650-1, 653, 
657, 659, 665, 674, 682-3, 685-6, 
689, 691-3, 697, 700. 

trogsöðlahögg 694. 

Trondson (Throndson, Þrándar 
son) Kristófer, herforingi og 
lénamaðr 86, 415. 

TrostansfjÖrðr, Trostransfjörðr, 
Tostransfjörðr í Arnarfirði 



169-70, 464, 475-7, 515, 580-1, 
583. 

Tröð i Önundarfirði 573. 
Tumabrekka i Óslandshlið 222, 
456. 

Tumason: Finnbogi, Gottskálk. 

Tumi Þorgrimsson, lögréttum. á 
Skiðastöðum í Tungusveit 
(1568-9) 126, 136, 256, 280,. 
331. ' 

tún 583. 

tunga (í landslagi) 163. 
tunga (skógar) 671, 702. 
Tunga = Hróarstunga) i Múla- 

þingi 546, 550, 678. 
Tunga = Finnstunga i Blöndu- 

dal 354. 

Tunga i Andakil 626. 

Tunga hin litla, skógarmark frá 

Gilsbakka 853. 
Tunga, sjá Hafrafellstunga. 
Tunga (= Tröllatunga i Tungu- 

sveit) í Steingrímsfirði 455, 

552, 558-9. 593. 

Tunga i Aðalvik 509. 
Tunga i Fljótum 255, 352. 
Tunga i Hrútafirði 179, 249. 
Tunga i Skutulsfirði 570. 
Tunga = Flatatunga í Skaga- 

firði 60, 462-3. 
Tunga i Staðarsveit 368, 6u7. 
Tunga í Sælingsdal i Breiðaf.id. 

(sjá Sælingsdalstungai 596. 
Tunga syðri á TjÖrnesi 436. 
Tunga i Tálknafirði. 
Tunga i Vopnafirði 675. 
Tunga i Orlygshöfn í Patreks- 

firði 492, 50G(?), 533. 
Tunguá undir Hafnarfjalli i 

Borgarfirði 627, 

Tungufell í Byskupstungum 

552, 649. — í Svarfaðardal 
227, 459. 

Tunguháls i Skagaf j arðardöl- 
uni 353. 



REGISTR 



827 



Tungunienn, þ. e. búendr í 
Tungu, Reynistaðarklaustrs- 
jörð 392. 

Tungumúli á Barðaströnd 142, 
502, 541. 

Tungur, skógarítak frá Holti 

undir EyjafjÖllum 671. 
tungusporðr 181. 
Tungusel, selför þar frá Valla- 

nesi 683. 
Tunguusveit i Steingrimsfirði 

136, 332, 386, 558. 
tunna 216, 680. 
tunnuhani 421. 
tunnuker 700. 
tunnuketill 217, 651, 668. 
tveggjatylftadómr 190, 
Tveggja lamba hólmi á Breiða- 

firði 710. 
Tveggja postula messa (Philippi 

et Jacobi) 95. 
tvirifað hægra, gagnfjaðrað 

vinstra (Húsaf ellsmark ) 622. 
tylftardómr 24, 125, 131, 176, 

271, 293, 321, 390. 
tylftareiðr 271, 273, 368, 448. 
Tyrfingr Halldórsson (ábóta að 

Helgafelli, Tyrfingssonar) 

(1569-71) 305, 307, 519(?). 
töflubók i latínu 215. 
töng 271, 579. 

Úlfá i Eyjafirði 291, 293, 308. 
ÚlfarsfeÍl i Mosfellssveit 626. 
Úlfljótsvatn (Úlfusvatn, Úlus- 

vatn) i Grafningi 9-10, 546, 

552, 644. 
Úlfsstaðir i Blönduhlíð 224, 457. 
— i Loðraundarfirði 689. 
Úlfsvatn, veiði frá Gilsbakka 

555. 

Úlfsvatnsá, veiðiá frá Gilsbakka 

553. 
ull 421. 

ullarbyrða 218. 
ullardúkr 700. 



ullarvinna 483, 485-6, 492-3, 

496-7, 501, 504, 516-17, 528-9, 

532, 537-8, 541-2. 
ullarkambar 218, 665, 669. 
umboð 56, 71, 76, 80-2, 109-10, 

126, 177, 187-8, 234-5, 260, 264. 

267, 272, 277-8, 302, 318-19, 

324-5, 359, 361, 371, 373-4, 403, 

406-7, 429, 431, 442, 444, 461, 

469-70, 507, 510,519. 
umboðsbréf 188, 260, 265. 
umboðshald 76, 79. 
umboðsmaðr 86, 118, 134, 189, 

274, 278, 307, 337, 404, 414, 431. 
umbúningr (skála) 651. 
ummerki 171, 178, 386, 563, 576, 

585, 650. 
Unadalr (Unudalr) i Hegra- 

nesþ. 160. 
Unastaðir i Unadal 222, 456. 
undanfæri 274. 
undirgrind 143, 333. 
Undornfell (Undirfell, Undin- 

fell) í Vatnsdal 276-7, 354. 
Undirveggr í Kelduhverfi 225, 

458. 

unghryssa 656. 
ungkálfr 60, 219, 221. 
ungneytabeit 657. 
uppgefnir prestar (prestmenn) 
115-16. 

uppgerðakerald 217, 271, 415, 
556, 566, 577-8, 588, 683, 690, 
693. 

uppgjafapsaltarar 214. 

uppgjafapottr 217. 

uppgjöf (jarðar) 29, 158. 

upphaldsstika 691. 

uppheldi kirkju 413. 

uppheldi (presta) 24, 26, 116. 

uppJag 34, 125, 420, 431. 

Uppsalir i Arnarfirði 581. — á 
Barðaströnd 585. — í Blöndu- 
hlíð 244, 457. — i Flóa 654. 
— í Svarfaðardal 345, 352. 

uppskrift 3, 7, 10, 13, 35-6, 43, 



828 



REGISTR 



64-5, 73-4, 83, 89, 111, 115-16, 
122, 135, 137, 146, 155, 159, 164, 
194, 231, 235, 237, 241, 243-6, 
248, 250, 252-3, 255, 259, 294, 
335, 384, 387, 389, 392, 394-5, 
398-9, 418, 421, 432, 436-7, 439, 
442, 552, 555. 

uppspretta 434, 650. 

uppstigningardagr 106, 263. 

Upsir á Upsaströnd 345, 351. 

urð 564. 

Urð (hvor tveggja), itak þar 

frá Rafnseyri 579. 
Urð á Hrafnshagahlið i Arnar- 

firði 580. 
Urðir á Skáhiaarnesi 586. — i 

Svarfaðardal 77, 220, 227-8, 

373, 459, 461. 
Urriðatjörn, veiði frá Gils- 

bakka 553. 
úrskurðarbréf, úrskurðr 134-5, 

143-4, 280, 325, 339, 384, 455. 
útaltarisbúningr 642. 
Utanverðanes i Hegranesi 223, 

456. 

Útey i Laugardal 162-3. 
Úthlið i Byskupstungum 552, 

647. 
útidyr 102. 
útidyrahurð 102. 
útihús 269, 578, 645. 
útjörð 10, 162, 407. 
útland 630, 671. 
útlegð 317. 
útlegðarverk 83. 
útlcnzk föt (ílát) 217. 
útilykt, útlukt 51, 184, 360, 468. 
Útmannasveit 77 (þar Eiða- 

]:)ingliá), 151-2 (einnig), 414, 

678. 

úlróðrarmaðr 605. 

útseladráp 695. 

Útskálar i Garði 552, 639. 

úíumboð 212. 

útver 675. 

í'tvöxtr 071. 



Uxafall (eða Uxafjall) við 
Húsavik i Múlaþ. 687-8. 

Uxafallsfjara, reki þar frá Val- 
þjófsstöðum i Fljótsdal 681. 

uxahúðir 218. 

uxahöfn 702. 

uxi 309, 442, 502. 

Vaðall á Barðaströnd 496, 503, 

508. 
vaðarhönk 94. 

Vaðhamar, örn. i Arnarfirði 
580. 

Vaðlar í Vikum við Reyðar- 
fjörð 692. — í Önundarfirði 
573. 

Vaðkot i norðrumboðum 225, 
458.' 

Vaðlaþing (Vöðluþing) 205-6, 
265, 344, 350, 403. 

vaðmál 28, 54, 102, 169, 171, 180, 
341, 363, 465, 473-80, 483, 524 
-33, 535-8, 540-2, 544, 558, 640. 

vaðmál, vetrargerð 218. 

Vaðnes i Grimsnesi 646. 

vaðr 579. 

Vaðstakksey (Vagstakksey) á 

Breiðafirði 710. 
Vafrastaðir, jörð Heydalakirkju 

693. 

Vaglir i Glæsibæjarhreppi 364, 
367. 

Valadalr i Seyluhr. i Skagaf. 

317, 342. 
Valagil, örn. i Norðfirði 690. 
Valagilsá, skógarmark frá 

Vallanesi 684. 
Valagnúpafjara á Reykjanesi 

640. 

Valdastaðir í Kjós 632. 
Valdavikrlækr, rekamark frá 

Hofi i Vopnafirði 676. 
Valdi i Helgadal á Kjalarnesi 

(1569) 341. 
valdsniaðr 273-4, 336-8, 407. 
Valgerðr Brandsdóttir (kona 



REGISTR 



829 



Orms Erlingssonar) 169, 464. 

— Jónsdóttir (1570, Staðar- 
sveit) 447. 

Valkendorf, Kristófer, hirð- 
stjóri (1569) 193, 231, 244, 
250-3, 281-7, 292-7, 303, 461. 

Valialaug i Skagafirði 125-7, 
138. 

Vallanes á VöIIum (Vallanes- 

ensis) 62, 80, 158-9, 168, 188, 

471, 552, 683-4, 742. 
vallargarðr 157. 
Vallartunga í Nesjum í Horna- 

firði 698. 
Vallholt syðra í Hólmi i Skaga- 

firði 224, 457. — ytra í Hólmi 

i Skagafirði 146-7, 160, 279-80. 
Vallnesingar, þ. e. búendur i 

Vallanesi 678. 
Valsey á Breiðafirði 710. 
Valshamar á Skógarströnd 601. 
valshestr 270. 
Valtýsson: Starkaðr. 
Valþjófsdalr i Önundarfirði 

196, 552, 574. 
Valþjófsstaðir i Fljótsdal 552, 

681. — i Núpasveit 274-5. 
vanki 374. 
vanrétti 262. 
vara 699, 703. 

varða 392, 583, 677, 693, 696. 
Varðgjá á Eyjafjarðarströnd 

291, 293, 307-8. 
Vargsnes, örn. i Kinn 43. 
Varmárhlíð (nú Varmahlíð) 

undir EyjafjÖlIum 671. 
Vannalækr i Borgarfirði 552, 

625-6. 
varrekur 218. 
varzla 80, 319, 343. 
vatn 58, 96, 392, 553, 587, 647-8, 

703. 

Vatn á Höfðaströnd 221, 455. 

— syðra í Skagafirði 124-5, 
165, 249. 

Vatnadalr i Súgandafirði 571. 



Vatnaheiði (eða Vatnsheiði ) , 
ítak þar frá Staðastað 607. 

Vatneyri í Patreksfirði 511-12. 

Vatnsdalr, byggðarlag i Hvþ. 
32, 42, 55, 61, 71, 77, 85, 145, 
267-8, 277 335-6, 338. 

Vatnsdalr á Barðaströnd 584-5. 

— í Fljótshlið 552, 667. — i 
Patreksfirði 166, 489-90, 532. 

— í Steingrimsfirði 560. 
Vatnsdalr, örn. við Öxnadal 

96, 265. 

Vatnsdalsá á Barðaströnd 585. 

— i Vatnsdal i Hvþ. 276. 
Vatnsendi i Eyjafirði 290. — 

i Ólafsfirði 385. 

Vatnsfjörðr á Barðaströnd 
586. — í ísafirði 2, 113, 147-8, 
175, 193, 195, 210, 212, 233, 301, 
303, 309, 319, 546, 552, 566-7 
( — Vatnsfjarðarfólk, þ. e. 
niðjar síra Jóns skálds Ara- 
sonar 237). 

Vatnshlíð í BóJstaðarhiíðarhr. 
342, 353. 

Vatnshorn i Haukadal i Breiða- 
fjd. 172-4, 552, 599. — i Skorra- 
dal 625. 

Vatnshornsskógr (í Árnesþ.?) 
358. 

vatnskarl 216, 270, 421, 558, 561, 
567, 573, 585, 588, 606, 608, 
623, 631, 634, 637, 662-4, 668, 
670, 676, 682, 691, 695, 698-9, 
705-6. 

vatnskarlsmunnlaug 216. 
vatnskarlspottr 586. 
vatnskerald 217. 
vatnsklukka 632, 641. 
vatnskæna 607. 

Vatnsleysa í Byskupstungum 
405, 453. — á Vatnsleysustr. 
552, 638. — i Viðvíkrsveit 223, 
456. 

Vatnsnes i Hvþ. 344, 355, 



Vatnsskarð í Seyluhreppi 342, 
353. 

Vattardalr á Skálmarnesi 587. 
Vattarnes i Fáskrúðsfirði 691 
vax 415, 562, 612, 641, 659, 668, 

682, 700. 
vaxtollr 666, 
veð 144, 

Veðrará meiri i Önundarfirði 

166, 194-5. 
vefjarstofa 651. 

vefnaðr 483, 485, 489, 496-7, 504 

-5, 516-18, 528-9. 531, 534, 537 

-8, 543. 
vefstaðr 271, 665, 691. 
Wegener, Jurgen, fulltrúi 

Kritsóf. Voegler 49. 
veggr 333, 344, 374, 651. 
Veigastaðír (Vigastaðir) á Eyja- 

fjarðarströnd 290, 343. 
veiði 435, 553-4, 564, 597, 607, 

614, 626-8, 630, 633, 636-7, 

641, 650, 656, 696. 
veiðiskapr 666. 
veitingarbréf 240, 282. 
Vellankatla, landam. Kahnanns- 

tungu 555. 
Velhr, byggðarlag á Fljótsdals- 

héraði 712. 
Vellir í Eyjafirði 350. — undir 

Eyjafjöllum 671. — i Hnappa- 

dal 612. — i Hólmi i Skaga- 

firði 386. — á Landi (þ. e. 

Stóru-Vellir) 552, 660. — i 

Svarfaðardal 345, 351, 393-4. 

— í Ölfusi 643. 
Vémundarstaðir i Ólafsfirði 

230, 460. 
vélakaup 87, 278. 
ver 219, 562. 
verðaurar 21, 268, 292. 
vcrðlag 438. 

Verðmarskelda í Hvolslandi í 

Saurbæ 591. 
verkfæri 601. 
verkhestr 656. 



Vermundr (1569, í Þverárþ. v. 

Hv.) 258-9. 
Vermundsson: Sigmundr vernd- 

arbréf 89, 244-7. 
vernisföt 421. 
verstaða 78. 
vertið 506, 531, 655. 
vertollr 479, 482, 484-5, 487-9, 

491-3, 495-9, 501-5, 522, 526-43, 
vervist 489. 

verzlun 4, 63, 389, 395, 448, 450. 
Vestfirðingafjórðungr 545, 548, 
552. 

Vestfirðir 261, 319-20, 420, 545, 

557, 708. 
Vestmannaeyjar (Vespenö) 99, 

145, 389-90, 395, 452, 552, 666. 
Vestrárdalr, afrétt þar frá Staf- 

holti 621. 

Vestreyjar, beit þar frá Asi í 

Fellum 680. 
Vestreyjar, afrétt þar frá Kirkju 

bæ i Tungu 674. 
Vestrfjara 656. 

Vestrflói, álptaveiði frá Gils- 
bakka 553. 

vestrheiðar með Hestfirði 568. 
Vestrholt undir Eyjafjöllum 671. 
Vestrlióp (vestara Hóp) i Hvþ. 

61, 171, 249. 
Vestrhópshólar 356. 
Vetleifsholt i Holtum 552, 658. 
vetrarbeit 587, 656. 
Vetrarbók 594, 624. 
vetrarvanhöld 49, 188, 358, 363, 

470. 

w 

vetrnætr 159, 653, 656. 
vetrungr 60, 650. 
vetrvigt 298. 
Vidalin: Jón, Páll. 
viðarhögg 655, 700. 
viðarlag 275. 
viðarrif 554, 562, 
Viðastaðasandr 711-12. 
viðarteigr 677, 690. 



REGISTR 



831 



Viðartunga, skógr i Nesjum i 

Hornafirði 696, 698. 
Viðborð á Mýrum i Hornafirði 

699-700. 
Yiðey á Breiðafirði 710. 
Viðey með sundum 546, 552, 636. 
Viðeyingar (=búendr i Viðey 

með sundum) 636, 641. 
Viðidalr i Hvþ. 

Víðidalr, eign að hálfu Svigna- 

skarðs 620. 
vidimus 97. 

Viðidalstunga í Víðidal 354. 
Viðigröf, landam. Halldórsstaða 

í Laxárdal 156-7. 
Viðilækir hjá Hallbjarnarvörð- 

um 34. 

Viðimýri, örn. á Skálmarnesi 
587. 

Viðimýri i Skagafirði 344. 
Viðines (Viðnes) á Kjalarnesi 
635. 

Viðines i Hjaltadal 222, 456. 
Viðivellir i Blönduhlið 56, 344. 
Viðivcilir ytri i Fljótsdal 472, 
681. 

Viðivellir i Steingrimsfirði 561. 
vidisse 98, 118, 323, 415. 
viðkoma 60. 

viðr 102, 257, 333-4, 344, 394, 
434, 611 (nm.), 614, 641, 656, 
690 viðr norskr. 

Viðrnefni, sjá drumbr, fátækr, 
lítlí, magri, nieyjarkinn, rika, 
riki, sterki, stóri, strandi. 

viðreki 96, 558-60, 562, 564-5, 
572, 588, 591-3, 596, 626, 637, 
639-40, 642, 656, 675-9, 681, 
684, 687-91, 696, 698. 

viðreldi 219. 

Viðvík á Langanesströndum 676. 

— i Viðvikrsveit 222, 456. 
Viðvíkrá á Langanesströndum 

677. 

Viðvikrsveit í Hegranesþingi 
219. 



viðvistarbréf 422. 

Vífilsstaðir {= Vigólfsstaðir) i 

Laxárdal í Breiðafjarðard. 

597. 
vígaferli 129. 

Vigdisarstaðir, reki frá Hítar- 
dal 611. 

Vigfús Brandsson (1568, Hegra- 
nesþ.) 160, — Jóhannsson, pr. 
síðast i Kaldaðarnesi 20. ^ 
Jónsson, sýslum. á Kalastöð- 
um (1567-9) 21, 30, 57, 71, 
180-1, 282, 300, 303, 313, 321 (?) 
341, 357, 431. — Jónsson 
(Hvþ. 1568) 165. — Jónsson 
(byskups, Vigfússonar) að 
Leirá 237. — (Fúsi) Þorsteins- 
son, sýslum. i Kelduhverfi 
39, 41, 77-8, 132, 151-2, 343, 
374 . — Þorsteinsson ( 1 567, 
Þingeyjars.) 5-6, 39. 

Vigfúsdóttir: Anna, Guðriðr. 

Vigfússon: Bjarni, BjÖrn, Illugi, 
Jón, Magnús, Ornir, Páll Torfi. 

Vigr, ey fyrir Lóni 696. 

Vigravik, rekamark frá Heynesi 
630. 

vigsluaskr 217, 421. 

Vik, kirkjujörð Fells i Slétta- 

Iilíð 359. — í Lóni 697. 
Vik á Seltjarnarnesi — Reykja- 

vik 312, 391, 408. — í Sæmund- 

arhlið 392. 
Vik (Wijk) = Ólafsvik 17. 
Vikingsstaðir i Reykjahverfi 

349. — á Völlum 683. 
Vkr við Rauðasand 493-5, 534-6. 

— við Reyðarfjörð 690. — = 
Náttfaravíkr 43. — á Skaga 
353. 

Vikrskáli á Seyðisfirði austr 

689. 
vikuverk 486. 

Vilborg kona Þórðar bónda 559. 

— Gisladóttir byskups Jóns- 
sonar (1570) 422-3. — Þor- 



832 



REGISTR 



grliiisdóttir (1570, kona Odds 

Filuppiissonar) 387. 
Vildeman (skip) 208. 
Villijálmr Guðmundsson (1568, 

ísf., 105. 
Vilhjálnir Oddsson (dómsni. 

1569, Þverárþ, 1569) 323. 
Vilkinsbók 548, 707, 709. 
Vilkinsson: Henrik. 
Villadsson: Henrik. 
Villingadalir (báðir í Eyjafirði) 

291, 293, 306, 308, 329. 
ViIIingadalr á Ingjaldssandi 

508, 522. 
Villingaholt i Flóa 196, 335, 387, 

442, 552, 656. 
Villingavatn í Grafningi 644, 
vin 334, 395. 

Vindás i Kjós 632. — í Hvol- 
hreppi 408-9. i Selvogi 408. 

Vindásf jara, eign Breiðabólstað- 
ar i Suðrsveit 701. 

Vindbelgr i Mývatnssveit 347. 

Vindfulla i Vopnafirði 677. 

Vindfullumark í Vopnafirði 676. 

Vindheimar i Hörgárdal 402, 
404. 

Vindhæli á Skagaströnd 254. 
Vindland (sjá og Vindr) 148. 
Vindr (AVenden, sjá og Vind- 

land) 113, 193, 237, 241, 245, 

398-9. 

Vindsor i Englandi 448. 
vinnufólk 218. 
vinnumaðr 672. 
vintollr 413. 
virðing 269, 393. 
virðingarfé 675, 678. 
virðingarmenn 269. 
visitatio, sjá Maria. 
vitazíubók, sjá máldagabók. 
visitazíiibók provinciæ í latinu 
216. 

Vitaðsgjafaliólmi, fjara frá Ein- 

holti 679. 
vitnisburðr, vitnisbnrðarbréf 3, 



22, 30, 32, 39, 41, 43-4, 46-7, 
57-61, 63-4, 71, 75-7, 79-80, 83 
-4, 86, 97-8, 100-1, 103-4, 109-12, 
115-16, 118-20, 128, 134, 137-8, 
148-9, 162-3, 167, 170, 178, 180, 
210-11, 256-7, 262, 267-9, 276-7, 
279, 283, 304, 309, 317, 320, 
337, 340-1, 357, 373, 382-3, 
401, 404-5, 415, 417-20, 425, 431. 
435-7, 442, 448; 633. 
vitnismaðr 317. 

Wittesand, Claus, Brimamaðr 

447. 
voð 580. 
vog 506. 

Vogar í Leirársveit 628. 
Voeglei', Hioronimus, fulltrúi 

Krístof. Voegler 49. 
Voegler, Kristófer, 47-8. 
Vogr = Selvogr i Árnesþingi 

641. 

Vogfjara, flesjar þar frá Val- 
þjófsstöðum í Fljótsdal 681. 

Vogsfjöll, örn. i Borgarf. austr 
684. 

Vogshús i Selvogi 641. 
Volafall, örn. i Svinadal í 

Breiðafjd. 591. 
Voraúlastaðir í Landeyjum 437, 

552, 666. 
Vopnafjörðr 17, 549, 552, 675, 

679. 
vordagar 435. 
vorhkitr 491, 494, 496-8. 
vorlag 615. 

vængr 213-14, 567, 637. 
Vætiakrar á HellisvöIIum á Snæ- 

fellsnesi 610-1. 
völlr tún) 355. 
VÖIIr í Hvolhreppi (sjá og Stórí 

Völlr) 408-9, 
VÖrðuhús á Akranesi 630. 
vöruvirtr eyrir 653. 
Vötn, afréttr frá Bræðratungn 

648. 

vörzlugarðr 162. 



REGISTR 



833 



vöxtr 607, 
yfirdómr 158. 
yfirgrind 143, 344. 
ymbruvika 557. 
Yrjarkot á Landi 661. 
ýsa 524. 

Ytra Fell (líkl. i Trékyllisvík) 
623. 

Ytri Ásar, sjá Ásar, 

Ytri Brekka, sjá Brekka. 

ytri skemma 421. 

Ytri Brekkur, sjá Brekkur. 

Ytri Dalr = Djúpadalr ytri 1 

Eyjafirði 334 (sjá og Djúpa- 

dalr). 
Ytri Ey, sjá Ey. 
Ytri Hóll á Skagaströnd 356. 
Ytri Hólmr (sjá og Hólmr 

ytri) á Akranesi 552. 
Ytri Krossar i StaSarsveit 608. 
Ytri Tunga í Staðarsveit 608. 
yxn 372. 

Yzta Bæli undir Eyjafjöllum 
408. 

Yzta Fell, sjá Fell. 
Yzti Bakki, sjá Bakki. 

Zernemann, Tylemann, um- 
boðsm. Brimamanna 13. 

þak 334, 394. 
þakviSr 394. 
þang 656. 

Þangskálar á Skaga 224, 457. 
þangskurðr 656. 
þari 656. 

Þegjandadalr (upp frá Grenj- 

aðarstöðum) 156-7. 
Þeistareykir i Þingeyjarþingi 

347. 

Þeistavogr, rekamark frá Valla- 

nesi 684. 
Þerney (með sundum) 552, 635. 
Þernusandr, reki frá Ondvcrða- 

eyri 605. 
Þernuvik i Ögrsveit 568. 



þil 102. 

þilviðr 333-4, 394. 
þing 179, 207, 272-3, 429. 
þing (gripr) 334. 
þing (hrepps) 518-19. 
þing (prestakall) 584. 
þing (sókn) 557. 
þingakaleikr með húsi 214. 
þingaprestr 301. 
Þingeyjarþing 39, 344, 346. 
Þingeyrar í Vatnsdal, Þingeyra- 

klaustr 32, 41-2, 55, 61, 71, 

76-7, 79-80, 84-5, 127, 144-5, 

247-8, 267-8, 441-2. 
þinghá 204, 587. 
þinghestabeit 591. 
Þingmannaá á Barðaströndi 585. 
þingmannadómr 203. 
Þingmannarjóðr upp af Dýra- 

fjarðarbotni 572. 
ÞingmannatoIIr 480. 
þingmenn 273, 318. 
Þingmúli, sjá Múli i Skriaaal. 
þingreið 153, 340. 
Dingstaðr 9, 25, 39, 126, 153, 189, 

207, 256, 260, 337, 357, 388, 391, 
405, 429, 442, 453. 

þingstofa 259. 
þingviti 499. 

Þingvöllr í Helgafellssveit 602. 
— i Þingvallarsveit (Þing- 
valIasvO 115-16, 416-18, 552, 
644. 

Þistilfjörðr i Þingyejarþingi 
346. 

þjóðgötur 435. 

þjóðskjalasafn 7, 35, 37, 60, 65, 
69, 73-4, 82, 88-9, 111, 115, 122, 
131, 135, 157, 164, 172, 205. 

208, 212, 235, 237, 241, 243-5, 
294, 297, 302-3, 305, 335, 342, 
345-6, 363, 370, 384, 389, 393-5, 
398, 407, 420, 442, 455, 548. 
711. 

þjófabálkr (Jónsbókar) 94, 206. 
Þjófsstaðir (Þjósstaðir, Þjóðs- 

53 



staðir) á Mýrum í Þverárþ. v. 

Hv. 618. 
þjónusta 259. 
þjónustulaun 46. 
Þjórsá 664. 

þjóthólmar á Brciðafirði 710. 
þjöl 481. 

Þóra Aradóttir (lömanns) Jóns- 
sonar 283-4, 287. 

Þórarinn að Hamri á Barða- 
strönd (1570-1) 505, 543. — 
Filippusson að Svinavatni 
(1569) 314. — Gíslason, lög- 
réttum. að Ási i Vatnsdal 85, 
145, 264, 335-6. — Hrólfsson 
650. — Jónsson, pr. i Eyja- 
firði (1569) 196. — Jónsson í 
Mjóadal (1560) 263-4. — Stein- 
dórsson að Laugum i Reykja- 
dal 43. 

Þórarinsson: Einar, Filippus, 

Jón, Þorsteinn. 
Þórarinsstaðir í Hrunamanna- 

hreppi 650, 653. — i Seyðis- 

firði aui^tr 552, 708. 
Þorbergr Bessason, lögréttum., 

umboðsm. í Miklagarði (1568 

-70) 113, 196, 206, 265, .302, 

403, 427-8. 
Þorbergsdóttir: Þuríðr. 
Þorbergsson : ísleif r, Sigurðr. 
Þorbjargarstaðir á Skaga 225, 
457 

Þorbjörg Guðmundsdóttir 
(vestra 1570) 383. — Guð- 

mundsdóttir (kona Ásbjarnar 
Jónssonar á Seltjarnarnesi) 
391. — Magnúsdóttir (f. k. Vig- 
fiisar sýslum. Þorsteinssonar) 
á Eiðum 77. — Sigurðardóttir 
að Kúlu (Auðkiilu) á Arnar- 
fjarðarströnd 44, 424. ~ Þor- 
leifsdóttir sýslum. á Möðru- 
völlum i Eyjaf., Grimssonar 
27, 125-6, 128, 130, 146, 283, 
287, 289, 291, 307, 454. ~ Þor- 



steinsdóttir (nyrðra 1569) 
255. 

Þorbjarnarson : Kjartan, Mar- 
teinn, Rafn,, StyrbjÖrn, 
Sveinn. 

Þorbjörn Skúlason, Guðmunds- 

sonar 119. 
Þorbrandsstaðir í Vopnafirði 

676-7. 

Þórðardóttir: Bergljót, Guðrún. 

Þórðarey á Bjarnarfirði 560. 

Þórðarholt, itak þar frá Steins- 
holti 651. 

Þórðarson: Bjarni, Brynjólfr, 
Einar, Erlendr, Eyskinn, 
Gisli, Grimr, Guðmundr, 
Gunnlaugr, Halldór, Jón 
Magnús, Nikulás, Ólafr, 
Þórðr, Þóroddr, Þorsteinn. 

Þórdis Þorsteinsdóttir, 1570 
átti fyrr síra Konráð Stein- 
grimsson i Heydölum, siðar 
Björn Skeggjason) 429. 

Þórdisarholt, eign Varmalækj- 
ar í Borgarfirðí 625. 

Þórdisarstaðir i Eyrarsveit 603, 
605. 

Þórðr, pr. i Hofteigi (um 1570) 
680. — Þórðr „bóndi" (i 
Tröllatungu?) 559. — Þórðr 
að Borg i Arnarfirði (1570) 
474. — Þórðr i Hattardal 
minna (1571) 521. — Þórðr 
í Holti á BarðastrÖnd 540. — 
Þórðr i Höfðadal í Tálknafirði 
(1570-1) 487, 530. — Þórðr i 
. Útey (1516-22) 162. — Ás- 
bjarnarson, Jónssonar (Scl- 
tjarnárnes, 1569-70) 312, 391. 
— Bárðarson að Leirá (1569) 
321-2. — Björnsson að Bust- 
arfelli (1568) 151. — Gisla- 
son, pr. að Mosfelli í Grims- 
nesi (1567-70) 25, 313, 363, 
470. — Guðmundsson, sýslum. 
og lögm. 3, 57, 269, 321, 323, 



REGISTR 



835 



342, 356-7, 407, 410, 416, 431, 
442, 451. — Guðmundsson 
(Árnesþ. 1567, bróðir Önnu, 
en þau börn Steinunnar Sig- 
vatsdóttur, dórasm. 1570) 9, 
387. — Guðmundsson (Hvþ. 
vitni 1569) 234. — Haildórs- 
son (pr. að Setbergi 1568) 
109. _ Halldórsson (1570, á 
Leifsstöðum?) 423-4. — Jóns- 
son, kirkjuprestr i Skálholti 
25, 32, 54, 187, 363, 422. — 
Jónsson (likl. syðra eða 
vestra, 1567) 45. — Jónsson, 
pr. (Snæf. eða Þverárþ. 1568 
109, 115-16. — Jónsson (kaup- 
vitni i Hvþ. 1569) 248, 262. — 
Jónsson að Svarfhóli i Álpta- 
firði vestr (1570-1) 509, 521. 

— Jónsson, skjalskrifari að 
Strandseljum (s. hl. 17. aldar) 
548. — Jónsson, pr. á Staða- 
stað 19, 102-3, 211, 323. — Ól- 
afsson, pr. á Stað i Steingríms 
firði (áðr að Staðarhóli) 108, 
120, 592. — Ólafsson (Tálkna- 
firði 1570-1) 482, 526. — Pét- 
rsson (ábóta), Pálssonar 117 
-18. — Sigfússon (ísf.) 37, 55, 
195, 424, 435, 465. — Sigurðs- 
son (vitni 1569, Barðstr.) 268. 

— Svartsson (á Stökkum á 
Rauðasandi 1570-1) 496, 506-7, 
511, 537. ~ Þórðarson, Skál- 
holtsráðsmaðr að Háfi 137, 
237, 430. — Þorgrímsson að 
Meyjarhóli 40. — Þorláksson, 
bp. i Skálholti, 432. — Þor- 
leifsson (á Möðruvöllum 1568) 
126, 267. ~ Þorleifsson (prests 
á Melum, Eirikss., 1570) 416. 

— Þorlcifsson (á Möðruvöll- 
um, Grimss., dómsm. 1570) 
432. — Þormóðsson (Barða- 
strönd, 1570) 500. 

Þórey Ólafsdóttir, líkl. Narfa- 



sonar (kona Arngrims Björns- 
sonar) 34, 419-20. 
Þóreyjarnúpr i Miðfirði 228, 
459. 

Þorfinnsey hjá Stað á Reykja- 

nesi 588. 
Þorfinnson: Gisli. 
Þorfinnsstaðir i Onundarfirði 

473, 522. 
Þorfinnuson: Jón. 
Þorgautsson: Ólafr. 
Þorgeir Gunnarsson, pr. i Vaðla- 

þingi 1570 421. — Pétrsson 

(dómsm. í Þingeyjarþ. 1567) 

39. 

Þorgeirsdóttir : Guðrún. 

Þorgeirsson, fátæki (á Rauða- 
sandi, 1570) 497. — litli (á 
Barðaströnd eða Patreksfirði 
1570-1) 490, 506, 532. 

Þorgerðarfjall við Þegjandal 

156-7. 

Þorgerðarstaðir í Fljótsdal 681. 

Þorgerðr (hefir eitthvað átt 
skylt við Klifshaga 1568) 118. 

í Botni i Súgandafirði 

(1570) 477, 516. — Hallsdóttir 
(systir Solveigar) 39-40. — 
Pétrsdóttir (Hvþ. 1569) 267. 

Þorgils Sigurðsson (1568, i Goð- 
dölmn) 127. Sjá og Gisli. 

Þorgilsson: Jón. 

Þorgrirar Jónsson (vitni 1570, 
Eyjafj.) 393. — Jónsson i 
Reykjahlið (um 1700) 429 — 
Oddsson,Jögréttum. i Rangár- 
þingi (1568-70) 113, 407, 410. 
— Oddsson, Filippussonar 
(Hegranesþ., námspiltr 1570) 
387. 

Þorgrirasdóttir: Vilborg, Þuriðr. 
Þorgrimsgerði, býli, eign Hey- 

ness 630. 
Þorgrimsson: Erlendr, Jón, 

Magnús, Tumi, Þórðr. 
Þórhallason: Jón. 

53* 



836 



REGISTR 



Þórhalli Oddsson (dómsm. 1568, 
Kjalarnesþ.) 180. — Sigurðs- 
son, pr. (likl. heimilispr. að 
Núpi i Dýrafirði) 44. 

Þórhallsson: Jón. 

Þórir Sveinsson, lögréttum. i 

Langholti i Hreppum 9, 25, 32, 
115-16, 405, 416, 422. 

Þórisdalr, sjá Dalr. 

Þóriseyjar, gásveiði þar fr« 
Hallormsstöðum 682. 

Þórisstaðir (Þóroddsstaðir) i 
Hrútafirði 279. 

Þórisvogr, rekamark frá Dverga 
steini 689. 

Þorkell að Svarthamri i Álpta- 
firði vestr (1571) 521. — Gnð- 
raundsson (Hvþ. 1652) 172. — 
Gunnarsson (1570-1, Arnarf.) 
478, 524. ~ Jónsson (Niko- 
lássonar) Eyjaf. (1570) 414. 

— Magnússon á GranastÖðum 
i Kinn 43. — Ólafsson (pr. 
1569-70, Hegranesþ.) 256, 371. 

— Steinsson (dómsm. i Vaðla- 
þingi) 400. 

Þorkelsson: Ari, Erlendr, Sig- 
fús, Steinn, Tónias. 

Þorkötlustaðir í Grindavik 641. 

Þorlákr í Breiðavik við Rauða- 
sand (1571) 535. — á Kjalar- 
nesi (1569) 341. — (að Horni 
i Hornafirði?) 698. — i Tungu 
i Örlygshöfn (1570) 492. — 
Einarsson, pr. i Sólheima- 
þingum (1568-70) 58, 260, 357, 
415. — Einarsson, sýslum. að 
Núpi i Dýrafirði 120, 166 
-7, 425, 434, 510, 579. — 
Finnsson, lögréttum. (1568. 
hkl. úr Skaftafellsþ.) 153. — 
Ingimundarson (vitni 1570, 
Vaðlaþ.) 394. — Jónsson (1568 
-9, hkl. að Ósi i Steingríms- 
firði) 106-7, 277-8. — Jónsson 
(dómsm. 1568, Skagf. 136. 



Þorlákshöfn i Ölfusi 54, 187, 363, 

470, 546, 552, 642. 
Þorláksson : Ari, Árni, B jörn, 

Guðbrandr, Halldór, Jón, 

Skúli, Þórðr. 
Þorláksstaðir i Kjós 632. 
Þorlákstunga (likl, i Hornaf.) 

698. 

Þorleifr frá Botni 486. — að 
Látrum (Hvallátrmn) v ið 
Rauðasand (1570-1) 495, 507, 
512, 536. — Arason, rektor í 
Skálholti, siðar pr. á Breiða- 
bólstað i Fljótshlið 147, 436.— 
Árnason, pr. að Kálfafelli 110, 
447. — Bjarnason (1570, Vest- 
f j.) 424, 433. — Björnsson, pr. 
að Reykhóhmi 120, 123, 132, 
144, 268, 277-8, 300, 590. — 
Brandsson (Barðastrs. 1570) 
512. — Einarsson (1569), 
sýslum. á Hofstöðum 309, 
319. — Eiriksson, pr. á Mel- 
u m 417. — Ey j ól f sso n ( f rá 
Haga á Barðastr., Gislason- 
ar) 281. — Grimsson sýslum. 
á Möðruv. 29, 125-8, 130, 148 
-9, 237-9, 283-92, 304-7, 326. - 
Guðmundsson i Þykkvaskógi, 
Andréssonar 111. — Guð- 
mundsson (Kjalarnesþ. 1568) 
180. — Guðmundsson, pr. á 
Hallormsstöðum 712. — Jóns- 
son i Hörgsholti (stjúpsonr 
sr. Bjarnar Ólafssonar 1 
Hruna) 32-3. — Þorleifr Jóns- 
son (vitni 1570) prests i Gufu- 
dal (Þorleifssonar) 464. — 
Pálsson, lögm. að Skarði 83, 
100-1, 594. — Sigurðssonar 
(Grimssonar 1596) 419. — 
Örnólfsson, sS^sIum. i ísafjs. 

44- 

Þorleifsdóttir: Guðný, Guðrún, 
Halldóra, Hallotta, Helga, 
Sigriðr, Þorbjörg, Þuriðr. 



REGISTR 



837 



Þorleifsson (1570, Barðastr. 
506). 

Þorleifsson : Ásmundr, Björn, 
Greipr, Grimr, Guðmundr, 
Jón, Magnús, Ólafr, Pétr, Sig- 
mundr, Sigurðr, Teitr, Þórðr. 

Þorljótsstaðir i Skagafjarðar- 
dölum 23, 224, 457. 

Þormóðr Arason, sýsluin. á 
Másstöðum í Vatnsdal 415. — 
Ásmundsson, lögréttum. i 
Bræðratungu 405-6, 453-4, 
648. — Magnússon (prests i 
Haga á Barðaströnd, Eyjólfs- 
sonar) i Rauðsdal neðra 141, 
370, 381-2, 499, 543. 

Þorvarðsson: Einar, Helgi, Jón, 
Sigurðr, Þórðr. 

Þórsnesþing 547. 

Þóroddr Þórðarson, siðar kon- 
rektor 392. 

Þóroddsstaðir, sjá Staðr i Kinn. 

Þórólfr Eyjólfsson, lögréttura. 
að Suðr-Reykjum i Mosfells- 
sveit 180, 422-3. 

Þórólf sson : Sigraundr, Þor- 
varðr. 

Þórólfsstaðir i Önundarfirði 573. 

Þorp í Stcingríjnsfirði 455, 558, 
593. 

Þórsfjara i Fljótshverfi 703. 

Þorskafjörðr i Barðastrs. 589. 

Þórsmörk, norðan Eyjafjalla- 
jökuls 664, 671-2. 

Þorsteinn (líkl. i Kjalarnesþ. 
1569) 342. — Þorsteinn á Eyri 
i Önundarfirði (1570) 575. 
Þorsteinn á Fifistöðum (i 
Arnarfirði (1570-1) 480, 525. 

— Þorsteinn i Trostransfirði i 
Arnarfirði (1570) 475, 477, 
515, • — Þorsteinn, sr. (nálægt 
Geldingaholti i Skagaf irði ) 
60. — Þorsteinn Ásbjarnarson 
(1568, Látrum i Aðalv.) 176-7. 

— Ásmundsson að Vestrhóps- 1 



hólum (1652) 172. — Bjarna- 
son (dómsm. i Þingeyjarþ. 
1567) 39. — Þorsteinn Eyjólfs- 
son(Árnesþ. 1567) 9. — Finn- 
bogason, sýslum. siðast i 
■ Reykjahlið 4, 23. — Guð- 
mundsson á Grund í Eyjafirði 
(d. 1569) 325-6, 338-9. — Guð- 
mundsson, ómagi (1570) 453 
-4. — Guðmundsson (Múlaþ. 
eftir 1570) 710-11. — Gunna- 
son, pr. og skáld viða nyrðra 
(1569, likl. þá að Hóhim i 
Blöndudal 1569} 191. — Þor- 
steinn Gunnlaugsson (Hvþ.) 
318. — Gunnsteinsson (vitni 
1569, Eyjaf.) 339. — Hallsson 
(vitni 1569, Hegranesþ.) 256. 

— Helgason (dómsm. 1570, 
Þverárþ. s. Hv.) 430. — Jóns- 
son (vitni að Hól. i Hjaltadal 
1568, Hegranesþ. 1570) 88, 386. 

— Jónsson (heimamaðr á Mel- 
graseyri, 1568) 148. — Jóns- 
son (dómsm. 1569, Hvþ.) 272. 

— Jónsson, Konráðssonar 
(1571) 533. — Ketilsson, pr. 
og sk. að Hrafnagili 6. — 
Magnússon iáómsm, 1569, 
Barðastrs.) 277. — Oddsson, 
lögréttum. (1568-9, likl. í 
Skaftafellss.) 153, 260. — ÓI- 
afsson (dómsm. 1569, Hvþ.) 
272. — Ólafsson i Sperðlahlið 
i Arnarfirði (1570) 515. — ÓI- 
afsson (vottr i Heynesi 1704) 
30. — Runólfsson (Austf.) 
693. — Sigurðsson, sýslum. á 
ViðivölUun 124. — Sigvatsson 
í Höfn i Melasveit (dómsm. 
1569) 258, 323, 357. — Simon- 
arson, lögréttum. i Leyningi 
1 Eyjafirði (1569) 265. — 
Torfason, „bóndi" i Hjörsey 
áMýrum (1570) 451-2. — Þór- 

; arinsson, pr. i Selárdal 581. 



— Þórðarson (vottr 1568, 
Breiðafjd.) 107. 

Þorstcinsdóttir: Guðný, Guðríðr, 
Guðrún, Gunnvör, Ingibjörg, 
Kristin, Ólöf, Sigriðr, Snjó- 
friðr, Þorbjörg, Þórdis. 

Þorsteinshöfði, itak frá Hruna 
650. 

Þorsteinsson: Árni, Ásmundr, 

Beiledikt, Bjarni, Einar, Ei- 
• rikr, Guðbrandr, Gunnar, 

Helgi, Jón, Magnús, Nikulás, 

Oddr, Ólafr, Pétr, Vigfús. 
Þorsteinsstaðatjörn, landam. 

Litla Dals i Tungusveit 386. 
Þorsteinsstaðir i Höfðahverfi 

349. — i Skagafirði 125. 
Þórunn Jónsdóttir (bps., Ara- 

sonar) á Grund í Eyjafirði 

326, 338-9, 427-8. 
Þóruskógr, itak frá Einholti 699. 
Þorvaldr að Tungumúla á 

Barðaströnd (1570-1) 502, 541. 

— Björnsson, sýsluni. i Hvþ. 
(1568-70) 85-6, 113, 137-8, 145, 
161-2, 165, 171-2, 177-9, 189, 
249, 254-5, 262-3, 272, 415. — 
Einarsson, pr. á Ferjubakka i 
(d. 1582) 619. — Einarsson 
(Þverárþ. v. Hvitár, 1567-9) 
19, 269. — Eiriksson (vitni 
1569, Hegranesþ.) 223. — Run- 
ólfsson (Möðruvellir i Hörg- 
árdal, 1704) 97. 

Þorvaldsdóttir: Björg. 

Þorvaldsson : Björn, Eyjólfr, 
Guðmundr, Jón, Ljótr, Magn- 
ús, Styr. , 

Þorvaldsstaðir á Tjörnesi 347. 

Þorvarðr á Atlastöðnm í Aðal- 
vik (1570) 509. — Bjarnarson 
(likl. að Eiðum) 686. — 
Björnsson, lÖgréttum, i Njarð- 
vik i Múlaþ. (1569) 340, 687. 

— ívarsson, prior að Skriðu- 
klaustri 472. — Magnússon 



(dómsra. 1569, Hvþ.) 272. — 
Magnússon, pr. i Vallansi 712. 

— Magnússon (1704, likl. í 
Heynesi) 35. — Þórólfsson, 
síðar lögréttum. að Suðr- 
Reykjum i Mosfellssveit 422-3, 
433. 

Þorvarðsdóttir: Margrét, Ólöf. 
Þorvarðsson: Erlendr, Ljótr. 
Þrándarey á Breiðafirði 710. 
Þrándarholt i Gnúpverjahreppi 
652. 

Þrándarkot i Laxárdal i Breiða- 
fjd. 597. 

Þrasastaðir (Þrastastaðir) i 

Fljótum 231, 461. 
Þrastarhóil í Hörgárdal 363, 365. 
þriðjudagr 19, 107, 118, 132, 138, 

196, 269, 404, 436, 453. 
þriðjungapeningar 103. 
þriggjahreppaþing 134-5, 137, 

196-7, 206, 403, 407. 
þrifígjamannafar 561. 
þrivarða, örn. i Steingrimsfirði 
560. 

Þrúðr Bnediktsdóttir (Einars- 
sonar) og Kristinar Þorsteins- 
i dóttur, sýslumanns i Reykja- 

hlið, Finnbogasonar 156-7. 
Þrœlá, skógarmark frá Vallanesi 
684. 

Þræley, eign Stafholts 621. 
Þrætuteigr á Ströndum 559. 
þúfa 433. 

Þúfa í Landeyjum 665. 
Þúfnavellir i Hörgárdal 363, 365. 
Þúfur i Kjós 632. — i Mikla- 
holtshreppi 609. — i Óslands- 
hlíð 222, 456. 
Þumlaskáli á Höfðaströnd 221, 
455. 

Þurfamannatiund 428. 
Þuríðarstaðir í Eiðaþinghá 686. 

— i Fijótsdal 681. 
Þuríðr (móðir Solvcigar Halls- 

dóttur) 128. ~ Þorbergsdótt- 



REGISTR 



839 



ír, Bessasonar (1570) 428. — 
Þorgrimsdóttir (1570), kona 
Finnboga Einarssonar (i 
Hörgárdal) 411-12. — Þor- 
leifsdóttir (á Möðruvöllum, 
Grímssonar) 8-9, 29, 287, 290, 
306, 308-10. 
þurrkr 531. 

Þverá, skógarhögg þar frá 

Rafnseyri 579. 
Þverá á BarðastrÖnd 505, 543, 

585. 

Þverá deilir Þverárþingi s. og v. 
621. 

Þverá i Fljótshlið 408. — i Lax- 
árdal í Þingeyjarþ. 156-7, 343. 
~ i Skagaf. 223, 457. — á 
Skagaströnd 356. — í Skutuls- 
firði 570. — í Sléttahlið 231, 
460. — i Svarfaðardal 228, 459. 
— (önnur) i Svarfaðardal 364, 
366. — syðri i Vesturhópi 171, 
149. 

Þverárdalr, afrétt þar frá Staf- 

holti 621. 
Þverárhlíð í Þverárþ. v. Hvítár 

172. 

Þverárhliðarhreppr 173. 
Þverárvötn, veiði frá Gilsbakka 
553. 

Þverárþing (s. og v.) 3, 323, 547. 
Þverbrekka i Öxnadal 95-6. 
Þverdalr i Aðalvik 565. — i 

Saurbæ i Breiðafjd. 592, 597. 
Þverdalr, veiðitakmörk frá 

Siðumúla 554. 
þversög 685. 

Þvottá i Álptafirði 552, 695. 
Þvottárnes hjá Þvottá 696. 
þvottadagr 656. 
Þykkbæingafjara i Veri 707. 
Þykkvabæjarklaustr i Veri 472, 

555, 705. 
Þykkvaskógr í Breiðafjdölum 

442, 552, 600. 
ÞyrnishóII i Reykjadal 156, 158. 



þýzkir, þ. menn, þ. kaupmenn 4, 

298, 368. 
Þönglabakki i Fjörðum 226, 458. 

Æðey i ísafirði 426. 
Æðrsker, eign Kolfreyjustaðar 
692. 

ær 108, 187, 219-29, 269-70, 302, 
353, 372-4, 405-7, 421, 434, 456 
-8, 461-3, 473, 477, 479, 485-8, 
490, 492-6, 499-502, 504-5, 508 
-10, 515-17, 521-4, 527, 529-32. 
534-7, 541, 543, 556, 561-2, 564, 
570-1, 575-6, 578, 582, 590, 596, 
599, 610-11, 618, 623-4, 635, 645, 
650, 654, 657, 660, 662, 666, 668, 
679, 686, 695, 697, 703, 706. 

ærgildi 94, 608, 612-13, 633, 644 
-5, 658, 665, 689. 

Æsustaðir i Eyjafirði 161-2, 
164-5. 

ættleiðing, ættleiðingarbréf 59, 
393. 

Öfigfæta, ey fyrir Fellsströnd 
594. 

Ögmundr Hallsson (dómsm. i 
Þverárþ. 1569-70, Þverárþ.) 
321, 451. — Ormsson, síðast að 
Arnarhóli á Seltjarnarnesi 
(1569) 341-2. — Pálsson, bp. i 
Skálholti 63, 104, 139, 261, 309, 
417, 471-2, 510, 617, 628, 706-7, 
709. 

Ögr i ísafirði 71, 73, 192, 211, 

233, 402, 425-6, 552, 568. 
ökuhlið 708. 
öl (sjá og bjór) 396. 
Öldugil i Grunnavík 564. 
Olduhamar, verstaða frá Desj- 

armýrí 688. 
Oiduhryggr i= Staðarsveit) á 

Snæfellsnesi 551, 607. 
Ölduhryggr, örn. i Öxnadal 95. 
Öldunes, engi i landi Hamars i 

Borgarhreppi 19. 



840 



REGISTR 



Ölfus í Árnesþingi 50, 53, 183, 
186, 312-13, 359, 361-2, 467, 469 
-70, 546, 548, 551, 642-3. 

Ölkelda i Staðarsveit 608. 

ölniusa 569. 

Olvissker fyrir Fellsströnd 595. 
ölvisvatn (Ölfusvatn) i Grafn- 
ingi 552, 644. 

« ■ 

Ondverðaeyri i Eyrarsveit 552, 
605. 

Öndverðanes i Grimsnesi 552, 
645, 657. — á Snæfellsnesi 612. 
Öngull 481. 

Öngulsstaðir i Eyjafirði 164, 
428. 

Önundarfjörðr 44, 166, 195, 473, 

508, 521, 549, 572. 
öreigar 372. 
öreigaskuldir 54, 262. 

■ • • ■ 

Orfuseyjar (Orfiriseyjar) fyrir 

Skarðsströnd 593. 
örk (erkr) 421. 

Örlagastaðir á Skagaströnd 268. 
örn (i innsigli) 286. 



Ornólfr Jónsson (kaupv. 1568, 
fsafj.s.) 175, 210. — Ólafsson 
dómsm. 1570, Rangárþ.) 433. 

■ * 

Ornólfsdalr i Þverárhlið 555. 

Ornólfsson: Þorleifr. 

Öræfi, byggðarlag i Skaftafellsþ. 

549, 701, 713. 
Oskubrekka i Amarfirði 479, 

525, 581. 
Ostfjordsæl, sja Ostforth, Aust- 

firðir. 

Öxará á Þingvelli 1, 112-13, 644. 
Öxarárþing 27, 41, 112-13, 153, 
280-1. 

Öxarey á Breiðafirði 710. 
Oxarfjörðr i Þingeyjarþingi 6, 

116-17, 209, 342, 416. 
öxi 217, 271, 421, 481, 513, 627, 

682, 691. 
Öxnadalr i Vaðlaþingi 95-6, 125, 

165, 329-36. 
Öxnafell i Eyjafirði 291. 
Öxnafellsbók (ÍB. 309, 8vo.) 126. 
Öxnahjalli i Vopnafirði 677. 



DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



ISLENZKT FORNBREFASAFN, 

SEM HEFIR INNI AÐ HALDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA. 

OG AÐRAR SKRÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 



GEFIÐ UT AF 

HINU ISLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI. 

XV, 1. 

(1567—1569). 




RETXJAVlE. 

1 f ÉLAÖSPEENTSMIÐJU H,F. 

1947, 





J 

j 

I 
■ 

l 

p 

i 




I 
I 




DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



ISLENZKT FORNBREFASAFN 

■ SEM HEFIE INNI AÐ HAUDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAK SKRÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 



7 



GEFIÐ UT AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI. 

XV, 2. 

(1569—1570). 




REYKJAVÍK. 

í FÉLAGSPBENTSMIÐJU H.F 

194S. 




ooooe 




DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



ISLENZKT FORNBREFASAFN, 

SEM HEFIR INNI AÐ HAIDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAE SKRÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 

GEFEE) 17T AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI. 

XV, 3. 

(1570 og síðar). 



REYKJAVÍK. 

í FÉLAGSPBENTSMIÐJIJ H.F. 

1949. 



DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 




ISLENZKT FORNBREFASAFN, 

SEM HEFIE INNl AB HALDA 

BRÉF OG GJÖBNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐEAE SKEÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MENN. 



GEFIÐ UT AF 



H!NU fSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAGI, 

XV, 4. 



REGISTR 



REYKJAVÍK. 

I FÉLAGSPBENTSMIÐ JTT H.F. 

1951 




I 

I 

I 




k 



